
๔๕ พรรษา ของ พระ พุทธเจ้า 

# 

พระ นิพนธ์ 

สมเด็จ พระ ญาณ สังวร สมเด็จ พระ สังฆราช 
สกล มหา สังฆ ปริ ณา ยก 





๔๔ พรรษา ของ พระ พุทธเจ้า 



พระ นิพนธ์ 



สมเด็จ พระ ญาณ สังวร 
สมเด็จ พระ สังฆราช สกล มหา สังฆ ปริ ณา ยก 
(เจริญ สุว ฑฺฒโ น) 



วัด บวร นิเวศ วิหาร 




๙๙ พรรษา ของ พระ พุทธ เ^า 



ข้อมูล ทาง บรรณานุกรม ซอง หอ สมุด แห่ง ชา ต 

สมเด็จ พระ ญาณ สังวร (เจ รํญ สุว ฑุฒโ น) 

๙๔ พรรษา ข฿ง พระ พุทธ เข้า.- ฟ้มพ์ ศ รั้ง ที่ 5 
กรุงเทพฯ : มหา มกุฎ ราช รท ยา ลัย, 2551. 
347 หฟ้; า 
I. ที่อเ รึ๋อ ง, 



เรธ ผ 974-399-479-3 
© สงวน ลํฃสิ ทธ ตามพระ ราช บัญญั ต 
พมพ์ ครั้ง ที่ ๕ / ๒๙๙© จำนวน ๒ 1 00 ๐ เล่ม 
เฐฟ้ มพ์ผุ โฆษณา พล อากาศ เอก หะ วน หง สกุล 
ฟ้มพ ที่ โรง ฟ้มพ์ มหา มกุฎ ราช รท ยา ลัย 

©๒๙ หมู่ ๓ ถ. ศาลา ยา-นคร ชัย ศร ต. ศาลา ยา 

อ. พุทธ มณฑล จ. นครปฐม ๗๓® ๗ 0 

โทร. 0-๒๘๐0-๒๓๗๓-๙,0-๒๘๘๙-๒๙๓0 




คา นา 

(ใน การ พิมพ์ ครั้ง ที่ สอง) 



พุทธ ประวัติ หรือ พระ ประวัติ ของ พระ พุทธเจ้า ผู้ พระ บรม ศาสดา ของ พระ พุทธ ศาสนา นั้น 
ได้ มีผู้ เรียบ เรียง กัน' ไว้; มาก ทั้ง ที่ เป็น ภาค ภาษา บาลี และ ภาค ภาษา ไทย เฉพาะ ที่ เป็น ภาษา ไทย นั้น เท่า ที่ 
ยึด ถือ เป็น แบบ สำหรับ คืกษ า อ้าง อิง กัน อยู่ ก็ เช่น พระ ปฐม สมโพธิ กถา พระ นิพนธ์ สมเด็จ พระ ม หา- 
ส มณเ จ้า กรม พระ ปร มา นุ ชิต ชิโนรส ปฐม สมโพธิ พระ นิพนธ์ สมเด็จ พระ สังฆราช (ปุสฺ ส เท ว สา) 
พุทธ ประวัติ พระ นิพนธ์ สมเด็จ พระ มหา สม ณ เจ้า กรม พระยา วชิร ญาณ ว โร รส ซึ่ง แต่ ละ ฉบับ ก็ มล ลา 
และ อรรถรส แตก ต่าง กัน ออก ไป ตาม ประสงค์ กล่าว คือ พระ ปฐม สมโพธิ กถา เน้น หนัก ใน ทาง มุ่ง 
อรรถรส เชิง วรรณคดี และ แสดง พระ พุทธ าภินิ หาร เพื่อ เส รีม ศรัทธา ปสาท ะ ใน พระ พุทธคุณ ส่วน 
ปฐม สมโพธิ ก็ มุ่ง แสดง หลัก ธรรม คำ สอน ไม่ เน้น ใน เรื่อง ประวัติ และ เหตุการณ์ เท่าไร นัก สำหรับ 
พุทธ ประวัติ ก็ มุ่ง แสดง พระ ประวัติ ของ พระ พุทธเจ้า และ เหตุการณ์ บ้าน เมือง ใน เชิง ประวัติ ศาสตร์ หรือ 
เชิง ข้อ เท็จ จริง เป็น สำคัญ พระ นิพนธ์ ต่าง ๆ ดัง ยก มา เป็น ตัวอย่าง นี้ จึง ให้ สารัตถะ และ อรรถรส 

แตก ต่าง กัน ออก ไป ทั้ง นี้ก็ เพราะ ว่า พระ ประวัติ ของ พระ พุทธเจ้า เท่า ที่มืห สัก ฐาน ปรากฏ ใน คัมภีร์ ข้น 

ต้น ของ พระ พุทธ ศาสนา นั้น กระจาย กัน อยู่ ใน ที่ ต่าง ๆ หลาย แห่ง ไม่ ได้ จัด เรียบ เรียง ให้ เป็น เรื่อง ราว 
ติดต่อ กัน ตั้งแต่ ตัน จน จบ ฉะนั้น ผู้ เรียบ เรียง พระ พุทธ ประวัติ จึง ต้อง รวบ รวม เรื่อง ราว ต่าง ๆ ที่ 
กระจาย อยู่ นั้น มา เรียบ เรียง ปะ ติด ปะ ต่อ กัน ให้ เป็น เรื่อง ราว ต่อ เนื่อง เอา เอง ตาม ความ สันนิษฐาน 
ประกอบ กับ หลัก ฐาน เท่า ที่ สามารถ จะ ท่า ได้ ด้วย เหตุ นี้ พระ พุทธ ประวัติ ที่ ได้ มืผู้ เรียบ เรียง ขึ้น แล้ว นั้น 
จึง มี หลาย แนว และ หลาย สำนวน ต่าง ๆ กัน ไป ตาม ประสงค์ โดย ย่อ บ้าง โดย พิสดาร บ้าง 

อ้น ที่ จริง เรื่อง พระ พุทธ ประวัติ หรือ เรื่อง ราว เกี่ยว กับ พระ พุทธ กิจ ที่ พระ พุทธเจ้า ทรง ปา เพ็ญ 
ต่อ โลก นั้น มี เรื่อง น่า รู้ น่าคื กษา มาก มาย หาก ได้ พินิจ คืกษ าอ ย่างกว้าง ขวาง แล้ว ก็ ได้ รับ ประโยชน์ เป็น 
อัน มาก ทั้ง ใน ทาง คดี โลก และ คดี ธรรม ซึ่ง อาจ น้อมนำ มา เป็น หลัก ปฏิบัติ ให้ เป็น ประโยชน์ ทั้ง แก่ 
ตน เอง และ ส่วน รวม ได้ เป็น อย่าง ดี ด้วย ความ คำนึง ดั่ง นี้ เอง จึง ได้ คิด เรียบ เรียง เรื่อง “๔๔ พรรษา ของ 
พระ พุทธเจ้า” ขึ้น โดย มุ่ง ที่ จะ แสดง พระ ประวัติ หรือ พุทธ กิจ ของ พระ พุทธเจ้า ไป ตาม ลำดับ พรรษา 
กล่าว คือ พยายาม รวบ รวม เรื่อง ราว ต่าง ๆ ที่ เกิด ขึ้น ใน พรรษา นั้น ๆ มา กล่าว ไป ตาม ลำดับ เมื่อ ถึง 
เรื่อง ที่ ทรง แสดง ธรรม โปรด บุคคล ต่าง ๆ ใน คราว นั้น ๆ ก็ ถือ โอกาส อธิบาย ธรรม ใน หัว ข้อ ธรรม ที่ 
ทรง แสดง นั้น ด้วย และ ใน การ อธิบาย ธรรม ใน ตอน นั้น ๆ ก็มิ ได้ จำกัด คำ อธิบาย อยู่ เฉพาะ ใน เรื่อง ของ 
หัว ข้อ ธรรม นั้น ๆ เท่า นั้น แต่ บาง ครั้ง ก็ ได้ ยก เอา เรื่อง ราว ที่ เกี่ยว กับ พระ พุทธ ศาสนา ทั้ง ฝ่าย เถรวาท 
และ ฝ่ายมหายาน ตลอด ถึง เหตุ การ ณ! น ประวัติ ศาสตร์ ใน ยุค หลัง ๆ มา เข้า มา ประกอบ การ อธิบาย 
เป็น เชิง ตัวอย่าง บ้าง เป็น เชิง เปรียบ เทียบ บ้าง อยู่ ตลอด เรื่อง ฉะนั้น เรื่อง ๔๕ พรรษา ของ พระ พุทธเจ้า 




นี้ จึง มี ทั้ง เรื่อง พระ พุทธ ประวัติ คำ อธิบาย ธรรม ของ พระ พุทธ ศาสนา และ เรื่อง ราว ทาง พระ พุทธ ศาสนา 
ทั้ง อดีต และ ปัจจุบัน ผสม กัน อยู่ แต่ จะ อย่าง ไร ก็ ตาม เรื่อง ๙๕ พรรษา ของ พระ พุทธเจ้า นี้ ก็ มุ่ง 
แสดง พระ พุทธ กิจ อัน เป็น หิต านุ หิต ประโยชน์ ต่อ มวล สรรพ สัตว์ ให้ เป็น ที่ เข้า ใจ สำหรับ ผู้ อ่าน ทั่ว ไป เป็น สำคัญ 
ใน การ เรียบ เรียง เรื่อง ๔๔ พรรษา ของ พระ พุทธเจ้า นี้ ก็ ได้ อาศัย ตำรับ ตำรา ที่ พระ 

บูรพาจารย์ ด้ง ที่ ได้ อ้าง พระ นาม มา แล้ว นั้น เป็น ต้น เป็น แนว ทาง ประกอบ กับ การดี กษา ค้น คว้า จาก 
คัมภีร์ ชั้น บาลี และ อรรถกถา ฎีกา แล้ว นำ มา เรียบ เรียง ตาม ลำดับ กาล แต่ ก็ เลือก เอา เฉพาะ บาง เรื่อง 
ที่ สำคัญ มี สาร ประโยชน์ เท่า นั้น มิ ได้ นำ มา กล่าว ทั้ง หมด โดย ที่ บาง เรื่อง ก็มีห สัก ฐาน เรื่อง กาล เวลา 

ชัดเจน บาง เรื่อง ก็ ไม่ ปรากฏ ชัดเจน ซึ่ง มี เป็น ส่วน มาก การ เรียบ เรียง เนื้อหา ส่วน ใหญ จึง เป็น ไป ทาง 
สันนิษฐาน ตาม หลัก ฐาน ประกอบ เท่า ที่ จะ สามารถ หา ได้ 

หลัก ฐาน เกี่ยว กับ การ เสด็จ จำ พรรษา ของ พระ พุทธเจ้า ใน แต่ ละ แห่ง นั้น ใน คัมภีร์ ชั้น บาลี คือ 
พระ ไตรปิฎก มิ ได้ แสดง ไว้ ชัดเจน มี เพียง บาง แห่ง ที่ แสดง พอ เป็น เค้า ให้ จับ ความ ได้ ว่า เสด็จ จำ พรรษา 
ไหน ที่ ไหน และ ทรง แสดง ธรรม อะไร แก่ ใคร หลัก ฐาน ที่ ชัดเจน มา ปรากฏ ใน คัมภีร์ ชั้น หลัง คือ คัมภีร์ 
มโนรถ ปูรณี อรรถกถา อัง คุต ตรนิ กาย แห่ง สุตตันตปิฎก (ภาค ๒ หน้า ๓๗- ๙) รจนา โดย พระ พุทธ 
โฆ สะ นอก จาก นี้ก็มี ปรากฏ ใน คัมภีร์ อื่น ๆ อีก เชัน คัมภีร์ ญาโ ณทัย รจนา โดย พระ พุทธ โฆ สะ เช่น กัน 
คัมภีร์ ชัน มหา นิทาน ไม่ ปรากฏ นาม ผู้ แต่ง คัมภีร์ ปฐม สมโพธิ กถา ที่ สมเด็จ พระ มหา สม ณ เจ้า กรม 
พระ ปร มา' นุ ชิต 1 ชิโนรส ทรง ถอด ความ เป็น ภาษา ไทย เป็น ตัน คัมภีร์ ต่าง ๆ ด้ง กล่าว มา นี้ ล้วน รจนา ขึ้น 
เมื่อ หลัง พุทธ ปรินิพพาน กว่า ๑, ๐๐0 ปี ทั้ง นั้น คัมภีร์ มโนรถ ปู รณ ใต้ แสดง สถาน' ที่ และ ปีที่ 
พระ พุทธเจ้า เสด็จ จำ พรรษา ไว้ ดัง นี้ 

พรรษา ที่ ๑ ปา อิสิ ป ตน มฤคทายวัน แขวง เมือง พารา ณลี 

พรรษา ที่ ๒- ๔ กรุง ราช คฤห์ 

พรรษา ที่ ๕ กูฏ า คา' ร สา ลา ปา มหา วัน กรุง เว สาลี 

พรรษา ที่ ๖ ม กุล บรรพต 

พรรษา ที่ ๗ สวรรค์ ชั้น ดาวดึงส์ 

พรรษา ที่ ๘ เภส กลา วัน สุงสุมาร คิระ 

พรรษา ที่ ๙ กรุง โก ลัมพี 

พรรษา ที่ ๑๐ ปา ปา ริ เลย ยก ะ 

พรรษา ที่ ๑๑ ทักขิณา คิริ เอก นา ฬา 

พรรษา ที่ ๑๒ เมือง เวรั ญ ชา 

พรรษา ที่ ๑๓ จา ลิย บรรพต 

พรรษา ที่ ๑๔ พระ เซต วัน กรุง สา วัต ถี 

พรรษา ที่ ๑๕ กรุงกบิล พัสดุ 




พรรษา ที่ ๑๖ เมือง อาฬ วี 

พรรษา ที่ ๑๗ กรุง ราช คฤห์ 
พรรษา ที่ ๑๘- ๑๙ จา ลิย บรรพต 
พรรษา ที่ ๒๐ กรุง ราช คฤห์ 

พรรษา ที่ ๒๑- ๔๕ พระ เชต วัน บ้าง ปุพ พา ราม บ้าง ณ กรุง สา วัต ถี 
ส่วน ที่ ปรากฏ ใน คัมภีร์ อื่น ๆ ดัง ที่ กล่าว มา แล้ว เป็น ต้น นั้น ก็ เค้า เดียว กัน มี ต่าง กัน ออก ไป 
บ้าง เกี่ยว กับ ลำดับ พรรษา และ ชื่อ สถาน ที่ บาง แห่ง เท่า นั้น แสดง ว่า คง จัก มืที่ มา แหล่ง เดียว กัน 

เรื่อง ๔๔ พรรษา ของ พระ พุทธเจ้า นี้ ได้ รวม พิมพ์ ขึ้น ครั้ง แรก เมื่อ พ. ศ. ๒๕๑๐ ชื่ง 
เป็น การ จัด พิมพ์ อย่าง รีบ ด่วน (ดัง แจ้ง ใน คำ นำ ใน การ พิมพ์ ครั้ง แรก) จึงมื ข้อ ผิด พลาด ครั้ง' นี้! ด้มื 
การ แก ไขข้อ ผิด พลาด ใน การ พิมพ์ ครั้ง แรก ให้ เรียบ ร้อย ขึ้น และ ได้ เพิ่ม เติม เนื้อ ขึ้น อีก เล็ก น้อย คือ 
เรื่อง ราว ใน ตอน ท้าย ของ พรรษา ที่ ๙ และ เรื่อง ราว ใน พรรษา ที่ ๑๐ อีก หนึ่ง พรรษา 

ขอ อนุโมทนา ขอบ ใจ ผศ. สุ เชาวน์ พลอย ชุม ที่ ได้ ตรวจ แก้ ต้น ฉบับ ด้วย ความ ตั้งใจ ท่า อย่าง ละเอียด 
แก ไขข้อ ผิด พลาด ใน การ พิมพ์ ครั้ง แรก พร้อม กับ ได้ ทำ เข้ ง อรรถ และ บรรณานุกรม เพิ่ม ขึ้น เพื่อ 

เป็น การ สะดวก แก่ผู้ ประสงค์ จะ ติดตาม คืกษ าเรื่ อง ราว นั้น ๆ เพิ่ม เติม ให้ กว้าง ขวาง ยิ่ง ขึ้น 



วัด บวร นิเวศ วิหาร 
มีนาคม ๒๕๓๒ 







คา นา 

(ใน การ พิมพ์ ครั้ง แรก) 

ตั้งแต่ พระ พุทธเจ้า ได้ ตรัสรู้ พระ อนุ ตตร สัมมา สัมโพธิ ญาณ เริ่ม ทรง ประกาศ พระ พุทธ ศาสนา 
จน ถึง ได้ เสด็จ ดับ ฃันธ ปรินิพพาน พระ คัน ถ รจนา จาร ย์แส ดง ไว้ ว่า เป็น เวลา ๔๕ พรรษา ใน คัมภีร์ 
ชั้น บาลี ไม่ ได้ มี แสดง ไว้ โดย ตรง ว่า พรรษา ไหน ประ ทับที่ ไหน และ ทรง แสดง ธรรม เรื่อง อะไร ใน พรรษา 
นั้น ๆ นอก จาก ใน ตอน ปฐม โพธิ กาล กับ ปัจฉิม โพธิ กาล ที่มี กล่าว ไว้ ใน คัมภีร์ พอ จะ จับ ได้ ว่า ประทับ 
ที่ ไหน และ ทรง แสดง ธรรม เรื่อง อะไร มา ถึง ชั้น อรรถกถา จึง ได้ มี กล่าว ไว้ ใน คัมภีร์ มโนรถ ปูรณี อรรถกถา 
อัง คุต ตรนิ กาย (เล่ม ๒ หน้า ๓๗- ๓๙) กับ ได้ พบ กล่าว ไว้ ใน คัมภีร์ ญาโ ณทัย ที่ ว่า ท่านพระ พุทธ- 
โฆ สะ แต่ง เมื่อ ประมาณ พ. ศ. ๑๐๐๐ และ หนังสือ ปฐม โพธิ กถา พระ นิพนธ์ สมเด็จ พระ มหา สม ณ เจ้า 
กรม พระ ปร มา นุ ชิต ชิโนรส แต่ เพียง ระบุ ว่า พรรษา ไหน ประ ทับที่ ไหน ไม่ ได้ กล่าว ถึง ราย ละเอียด ใน 
การ แสดง เรียบ เรียง เรื่อง “๙๔ พรรษา ของ พระ พุทธเจ้า” นี้ ได้ ถือ ปี และ สถาน ที่ ทรง จำ พรรษา 
ดัง กล่าว ใน หนังสือ เหล่า นั้น เป็น หลัก แล้ว คัน หา เรื่อง ราว และ พระ สูตร ที่ เกี่ยว แก่ สถาน ที่ เหล่า นั้น ยุติ 
เป็น พรรษา หนึ่ง ๆ ตาม ที่ พิจารณา เทียบ เคียง สันนิษฐาน แต่ ทาง ตำนาน ยัง ไม่ ยุติ ลง ได้ อย่าง ถูก ต้อง 
สมบูรณ์ หนังสือ นี้ มุ่ง แสดง อธิบาย ธรรม ตั้งแต่ ปฐมเทศนา เป็น ต้น ไป เพื่อ ท่า ความ เข้า ใจ ใน เนื้อหา ของ 
พระ พุทธ ศาสนา พร้อม กัน ไป กับ ตำนาน พระ พุทธ ศาสนา ตาม สมควร. 

เหตุ ปรารภ ท่า เรื่อง “๔๕ พรรษา ของ พระ พุทธเจ้า” ขึ้น ก็ เพราะ ได้ รับ อาราธนา ไป เทศน์ 
อบรม ใน การ ให้ ทุน ช่วย การ ศึกษา นัก เรียน นัก คีกษ าที่ “ศรี สัปดาห์” ๑ เป็น ประจำ ทุก เดือน เริ่ม ตั้งแต่ 
วัน ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๐๒ ได้ เทศน์ เรื่อง “หลัก พระ พุทธ ศาสนา” ติดต่อ กัน จน ถึง วัน ที่ ๒ กันยายน 
๒๕๐๔ ระหว่าง นั้น ได้ รับ อาราธนา ให้ เขียน เรื่อง ทาง พระ พุทธ ศาสนา เพื่อ ลง ติดต่อ กัน ใน “ศรี สัปดาห์” 
ได้ เสือก จะ ท่า เรื่อง “๙๔ พรรษา ของ พระ พุทธเจ้า” จึง ได้ เริ่ม ด้วย การ คัน คว้า ไป แสดง บรรยาย อบรม 
น วก ภิกษุ วัด บวร นิเวศ วิหาร ศก ๒๕๐๔ ใน พระ อุโบสถ “ศรี สัปดาห์” ได้ จัด หา เครื่อง บันทึก เลียง 
พระ มหา วิญญ์ วิชา โน กับ พระ นวกะ และ พระ อื่น อีก หลาย รูป ได้ เป็น ธุระ ช่วย บันทึก และ ลอก คัด ได้ 
แก้ไข ตาม สมควร แล้ว อนุญาต ให้ นำ ลง ใน “ศรี สัปดาห์” ตาม ความ มุ่ง หมาย ที่ ปรารภ จับ ท่า เรื่อง นี้ เริ่ม 
พรรษา ที่ ๑ ใน ฉบับ ที่ ๕๒๘ ปีที่ ๑๑ ประจำ วัน ศุกร์ ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๐๔ จน ถึง พรรษา ที่ ๙ ใน 
ฉบับ ที่ ๗๕๔ ปีที่ ๑๕ ประจำ วัน ศุกร์ ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๙ ต่อ มา ได้ อนุญาต ให้ นำ ลง 
หนังสือ พิมพ์ ธรรม จักษุ และ ได้ มอบ ลิขสิ ทธี้ หนังสือ นี้ ให้ แก่ มหา มกุฏ ราช วิทยาลัย ใน พระ บรม ราชูปถัมภ์ 
เป็น เจ้า ของ จัด พิมพ์ เป็น เล่ม ตาม ประสงค์. 




ด้วย เหตุ ที่ เรื่อง “๔๔ พรรษา ของ พระ พุทธเจ้า” นี้ ได้ แสดง บรรยาย ใน การอบรม น วก ภิกษุ 
ถ้อย คำ จึง เป็น โวหาร พูด ทั้ง หมด มี แก ไข จาก ต้น ฉบับ ที่ คัด ลอก จาก บันทึก ตาม สมควร เพื่อ ให้ ทัน พิมพ์ 
เพื่อ แจก ใน การ ทรง พระ กรุณา โปรด เกล้า ฯ พระ ราช ทาน เพลิง หลวง เผา ศพ โยม มารดา เมื่อ วัน ที่ ๒๒ 
เมษายน ๒๕๑๐ เป็น ครั้ง แรก เว้น แต่ พรรษา ที่ ๖ เรื่อง พระ พุทธเจ้า หลาย พระองค์ เรื่อง โลก และ 
นรก สวรรค์ เป็น ต้น ที่ เขียน เพิ่ม เติม ขึ้น ภาย หลัง ดัง นั้น จึง อาจ จะ มีที่ ผิด พลาด บกพร่อง ใน หนังสือ 
นี้ หลาย แห่ง. 

ขอ ขอบ คุณ มหา มกุฏ ราช วิทยาลัย ซึ่ง ได้ กรุณา จัด แบ่ง ฉบับ พิมพ์ ให้ เพื่อ แจก ใน งาน เผา ศพ โยม 
มารดา ส่วน หนึ่ง ขอ อนุโมทนา อำนวย พร “ศ! สัปดาห์” ที่ ได้ เป็น ต้น เหตุ ปรารภ ทำ เรื่อง นี้ และ ได้ จัด 
อุปถัมภ์ ด้ว ย ประการ ทั้ง ปวง . 

ขอ ขอบ คุณ ท่าน เจ้า คุณ พระ ธรรม โสภณ (สน ธิ้ กิจ. จกา โร) ๒ วัด บวร นิเวศ วิหาร ที่ ได้ กรุณา 
ดำริ ริ เริ่ม ให้ เกิด ความ สำเร็จ ใน การ รวม พิมพ์ เป็น เล่ม และ ตรวจ สอบ ทาน ต้น ฉบับ จน เสร็จ เรียบ ร้อย 

ขอ ขอบ ใจ พระ ครู ประ สิทธิ้ พุทธ มนต์ (สุ รพ งษ์ จาน ว โร) ๓ ที่ ได้ ช่วย ดำริ และ ตรวจ ทาน ใน การ พิมพ์ 
กับ ขอ ขอบ ใจ พระ มหา วิญญ์ วิชา โน ๙ ผู้ ทำ การ ถอด คัด ลอก จาก บันทึก กับ ผู้ที่ ได้ ช่วย ใน การ นี้ ทั้ง ปวง. 

อนึ่ง จะ ได้ ทำ ต่อ อีก เมื่อ พอ จะ รวม พิมพ์ เป็น เล่ม ได้ ก็ จะ ได้ รวม พิมพ์ ต่อ ไป และ แม้ ที่ ทำ ไว้ 
แล้ว นี้ หาก ได้ พบ หลัก ฐาน ที่ ควร แก ไข เพิ่ม เติม ก็ จัก แก้ไข เพิ่ม เติม อีก เพราะ เป็น เรื่อง ที่ จะ ต้อง ค้น คว้า 
กัน ต่อ ไป อีก มาก. 



ห /^! ^ ^ 



วัด บวร นิเวศ วิหาร 
เมษายน ๒๕๑๐ 



๒ สุด ท้าย ได้ รับ พระ ราช ทาน สถาปนา เป็น พระ ญาณ วโรดม มรณภาพ เมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๗. 
๓ ปัจจุบัน เป็น ที่ พระ วัช ร ธร ร มา ภรณ์ เจ้า อาวาส วัด ตรี ทศ เทพ 
๕ ปัจจุบัน เป็น ที่ พระ วัธูร ธร ร มา ภรณ์ 




สารบาญ 

คำ นำ (๑) 

คำ นำ (ใน การ พิมพ์ ครั้ง ที่ สอง) (๓) 

คำ นำ (ใน การ พิมพ์ ครั้ง แรก) (๙) 

๔๔ พรรษา ของ พระ พุทธเจ้า 

๑ 

บท นำ ๑ 

เรื่อง การ บวช ๑ 

เรื่อง พระ พุทธ ศาสนา ๔ 

๒ 

พรรษา ที่ ๑ อํสิป ตน มฤคทายวัน แขวง เมือง พารา ณสี ๘ 

ภิกษุ ปัญ จ' วัคคีย์ ๘ 

ปฐมเทศนา ธัมม จัก กัป ปวั ตน สูตร ๑0 

แศว นก าส ๑123 

อริยสัจ ๔ ๑๕ 

อนัต ต สัก ขณ สูตร ๒๑ 

อธิบาย เบญจขันธ์ ๒๔ 

การ สอบ ครั้ง แรก ๒๖ 

พระ ย สะ ๒๙ 

อนุ ปุพพิ กถา ๓๐ 

ชฎล ๓ พน อง ๓๔ 

อา ทิต ต ปริยาย สูตร ๓๕ 

ต 

พรรษา ที่ ๒- ต- ๔ พระ เวฬุวัน กรุง ราช คฤห์ ๔๒ 

มคธ-พระ เจ้า , พิมพิ สาร ๔๒ 

พระ อัคร สาวก ๔๖ 




พระ มหา กัสส ปะ 


๕๙ 


โอวาท ของ ๓ พระ สาวก 


๕๕ 


จาตุ รง ค สันนิบาต 


๕๘ 


โอวาท ปาติโมกข์-หัวใจ พระ พุทธ ศาสนา 


๖๐ 


ขันติ ๒ อย่าง 


๖๐ 


นิพพาน ๒ อย่าง 


๖๒ 


สมณะ 


๖๕ 


กิเลส ๓ ชั้น 


๖๗ 


ทักษิณ านุป ทาน ครั้ง แรก 


๗๒ 


ทรง อนุญาต เสนาสนะ 


๗๖ 


การ ถือ อุปัชฌาย์ 


๗๘ 


ประเภท ของ สงฆ์ 


๗๙ 


เสด็จ กรุงกบิล พัสดุ 


๘๐ 


พระ นัน ทะ พระ ราหุ ล บวช 


๘๓ 


ราหุ โ สวาท สูตร 


๘๖ 


กุมาร ปัญหา 


(๘ ๘ 


สิง คา ลกสูตร 


๘๙ 


อนาถ ปิณฑิ ก เศรษฐี 


๙๔ 


พระ ปุณณ ะ 


๙๗ 


ศาก ย ราช กุมาร ทั้ง ๖ 


๙๘ 


ชี วก โก มาร ภัจ 


๐๐๐ 


พระ มหา ภัจ จา ย นะ 


๐๐๘ 


๔ 




พรรษา ที่ ๔ ป่า มหา วัน กรุง เว สาลี 


๐๐๐ 


สิจ ฉวี 


๐๐๐ 


เสด็จ กรุงกบิล พัสดุ-กำเนิด ภิกษุณี 


๑๑๒ 


สิจ ฉวี อปริ หา นิย ธรรม ๕ 


๐๐๖ 


วัจฉ โคตร สูตร 


๑๑๗ 


วิชชา ๓ 


๐๐๙ 


ตัว อวิชชา ตัว อา สวะ 


๑๒๓ 




สวรรค์ ชั้น ดาวดึงส์ 

บุพ พ กรรม ของ พระ อินทร์ 

พระ เจดีย์ จุฬามณี 

เท ว สภา สุธัม มา 

วัต ตบ ท ๗ ประการ 

ธ วัค ค สูตร-ธรรม เครื่อง ขจัด ความ กลัว 

ขันติ ธรรม 

ความ เพียร 

ความ ไม่ โกรธ 

อดีตชาติ ของ เทวดา 

พระ เจ้า มัน ธาตุ ราช 

ตำแหน่ง ท้าว ลัก กะ-พระ อินทร์ 

ปา ริ ชา ตก์ สวรรค์ 

สวรรค์ ชั้น ยา มา 

สวรรค์ ชั้น ดุสิต 

สวรรค์ ชั้น นิมมานรดี 

สวรรค์ , ชั้น' ปรนิ มมั ต' วสวัตตี 

พรหม โลก 

ชั้น ปฐม รูป ฌาน 

ชั้น ทุติย รูป ฌาน 

ชั้น ตติย รูป ฌาน 

ชั้น จตุ ตถ รูป ฌาน 

พรหม ชั้น สุทธาวาส ๕ 

ชั้น อรูป ฌาน ๔ 

ทุสส เจดีย์ บน พรหม โลก 

โลก วินาศ 

ผนวก เรื่อง เปรต 

นาค และ ครุฑ 

เทพ พวก คน ธร รพ์ 

เทพเจ้า แห่ง ธรรมชาติ 



๑ ๘ สา 
๑ ๘ ๕ 
๑๙๑ 
๑๙๒ 
๑๙๔ 
๑๙๕ 
๑๙๖ 
๑๙๘ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๓ 
๒๐๔ 
๒๑๑ 
๒๑๔ 
๒๑๔ 
๒๑๕ 
๒๑๖ 
๒๑๗ 
๒๑๗ 
๒๑๘ 
๒๑๘ 
๒๑๙ 
๒๒๐ 
๒๒๐ 
๒๒๑ 
๒๒๒ 
๒๒๒ 
๒๒๖ 
๒๓๐ 
๒๓๓ 



ธรรมชาติ กับ กรรม ปัจจุบัน ของ คน 



๒๓๔ 




อายุ ของ ชาว สวรรค์ ๒๓๕ 

อายุ ของ สัตว์ ใน นรก ๒๓๗ 

ทำ บุญ แล้ว อธิษฐาน ให้ เกิด ใน สวรรค์ ๒๓๙ 

คำ แปล เทพ ๘ ๒๔ 0 

ชุมนุม เทวดา ๒๔๑ 

อาราธนา ธรรม ๒๔๑ 

ทรง ขับ ภิกษุ สงฆ์ ๒๔๒ 

ทรง เคารพ ธรรม ๒๔๓ 

ฝ็' ได ยโไ ษ ๒๔๖ 

ที่ สุด โลก ตาม คติ พระ พุทธ ศาสนา ๒๔๘ 

๖ 

พรรษา ที่ ๗ ดาวดึงส์ เท ว โลก ๒๕ 0 

อภิธรรม ปิฎก ๒๕ 0 

การ สังคายนา ๒๕๑ 

ทำ วัตร ๒๕๓ 

หลัก ฐาน เรื่อง อภิธรรม ๒๕๓ 

การอบรม กำลัง ใจ ๒๕๖ 

อภิธรรม ๗ คัมภีร์ ๒๕๗ 

คัมภีร์ อภิ ธัมมั ตถ สังคหะ ๒๕๙ 

จิต เสวย อารมณ์ ๒๖ 0 

วถจ ต ๒๖๑ 

หน้าที่ ของ จิต ๒๖๓ 

วิธี ทำ สมาธิ ๒๖๔ 

หลัก การ จำแนก จิต ๒๖๕ 

จิต ๔ ประเภท ๒๖๖ 

การทำ สมาธิ ๒๖๗ 

ธรรม มี ความ หมาย ๔ ประการ ๒๖๘ 

ภาพ แห่ง กรรม ปรากฏ ๒๖๙ 

โลก ๓ ๒๗๐ 

เจต สัก 



๒๗๑ 




๒๗๒ 



อธิบาย วิญญาณ มโน และ จิต ใน ๒ ปิฎก 



ปฏิสนธิ และ จุติ ๒๗๓ 

กรรม ๑๒ ๒๗ (เ' 

จุตจ ต ๒๗๘ 

รูป ใน กาม โลก ๒๘๗ 

กำเนิด ของ คน ๒๘๙ 

นิพพาน ๒๙๑ 



๗ 



พรรษา ที่ ๔ เภส กลา วัน ใกล้ สุงสุมาร คิระ 


๒๙๓ 


ปัญหา ใน อริ ย ภูมิ 


๒๙๓ 


อาจารย์ ผู้ นิด หนึ่ง ก็ ไม่ มี 


๒๙๔ 


เหตุ ที่ ไม่ ทรง เหยียบ ผ้า ขาว 


๒๙๖ 


๘ 




พรรษา ที่ ๙ กรุง โก ล้ม พี 


๒๙๙ 


พระ พุทธ จาริก 


๒๙๙ 


รัฐ ที่มี อำนาจ มาก ๔ 


๓๐๑ 


เสด็จ ประทับ ณ กรุง' โก สัมพี 


๓๐๑ 


พระ เจ้า อุเ ทน 


๓๐๒ 


ประวัติ โฆ สก เศรษฐี 


๓๐๖ 


ผู้ อด ทน คือ ผู้ฝืก ตน ดี แล้ว 


๓๑๐ 


สาร- าณิย ธรรม สูตร 


๓๑๖ 


สีล สามัญ ญ ตา 


๓๑๖ 


ทิฏฐิ สามัญ ญ ตา 
ภิกษุ ชาว โก ล้ม พี- สังฆ เภท 


๓๑๘ 

๓๑๙ 


นานา สังวาส กะ สมาน สังวาส กะ 


๓๒๑ 


ที ฆาวุ กุมาร 


๓๒๓ 


ต้น เหตุ ของ สังฆ เภท 


๓๒๖ 



เสด็จ ส่ปา ปา ริ เลย ยก ะ 



๓๒๗ 




๓๓๑ 



พรรษา ที่ ©0 รักขิต วัน หรือ ป่า ปา ริ เลย ยก ะ 



อุป กเล ส ๑๑ 


๓๓๑ 


การทำ สมาธิ 


๓๓๔ 


รูป นิมิต ๒ อย่าง 


๓๓๕ 


เภท กร ณ วัตถุ 


๓๓๗ 


สังฆ เภท สังฆ สามัคคี 


๓๓๙ 


สังฆ สามัคคี ๒ อย่าง 


๓๔๑ 


เหตุ ให้ แตก แยก นิกาย 


๓๔๒ 


พระ สงฆ์ ธรรมยุต พระ สงฆ์ มอญ 


๓๔๓ 




อักษร ย่อ ชื่อ คัมภีร์ 

(สำหรับ คัมภีร์ บาลี เล่ม/หน้า/ข้อ) 



อง.. อฏธ ก. 


- อง. คุต. ตรนิ กาย อฏ จก นิ ปา ต สุ ต. ตนฺต ปิฎก 


อง.. จตุ กก. 


จตุ กก นิ ปา ต 


อง.. ฉก. ก. 


ฉก. กนิ ปา ต 


อง.. ท สก. 


ท สก นิ ปา ต 


อง.. ทุก. 


ทุก นิ ปา ต 


อง. ติ ก. 


ติก นิ 1 ปา ต 


อง.. น วก. 


น วก นิ ปา ต 


อง.. ปฌจฺ ก. 


ปฌ. จนิ ปา ต 


อง.. สตฺต ก. 


สต. ตก นิ ปา ต 


อภิ. ฎีกา. 


- อภิ ธม. มตฺถ สง. คหฏี กา 


อภิ ธา น. 


- พระ คัมภีร์ อภิ ธานั ปปที ปิกา 


ชุ. อิติ. 


- ขุท. ทกนิ กาย อิติวุ ต. ตก 


ชุ. อุ. 


อุทาน 


ชุ. ชุ. 


ขุท. ทก ปา จ 


ชุ. ชา. 


ชาดก 


ชุ. ธ. 


ธม. มปท 


ฃุ •ปฏิ - 


ปฏิส มฺภิ' ทาม ค. ค ” 


ชุ. พุทธ. 


พุทธ วํส 


ชาดก. 


- ชา ตก ฏ จก ถา (อรรถกถา ขุทท ก นิกาย ชาดก) 


ชิน กาล. 


- ชิน กาล มาลี ปกรณ์ (ฉบับ แปล เป็น ไทย) 


ไตรภูมิ. 


- ไตรภูมิ พระ ร่วง 


ที. ปา ฏิ. 


- ทีฆนิ กาย ปา ฏิกว คฺค สุ ต. ตนฺต ปิฎก 


ที. มหา. 


มหา ว ค. ค 


ธม. มป ท. 


- ธม! ม ปทฏ จก ถา (อรรถกถา ขุทท กนิย กาย ธัมม บท) 


ปฐม. 


- พระ ปฐม สมโพธิ กถา 


ป. สู. 


- ปปฌฺ จ สูทนี (อรรถกถา มัชฌิ ม นิกาย) 


พุทธ. 


- พุทธ ประวัติ 




ม. อุ. 


- มชฺฌิ ม นิกาย อุป ริปณฺ ณา สก สุตฺ ต' นุต ปิฎก 


ม. ม. 


มชฺฌิ มปณฺ ณา สก 


ม. ยู. 


มูล ปถ 4 ณ สาก 


มงคล. 


- มงฺค ลตฺถ ทีปนี (อรรถกถา มงคล สูตร) 


มโน. ป. 


- มโนรถ ปูรณี (อรรถกถา อัง คุต ตรนิ กาย) 


มิลินฺ ท. 


- มิสินุ ทปฌ .หา 


โม คฺคลฺ ลาน 


- โมคฺ คล. ลาน ปก รณํ. 


วิ. จุล. ล. 


- วินย ปิฎก จุล ล' ว ค. ค 


วิปัสสนา. 


- วิปัสสนา กัมมัฏฐาน 


วิ. มหา. 


- วินย ปิฎก มหา วคฺค 


วิ สุทธิ. 


- วิ สุทธิ มคฺค 


สํ. ข นุ ธ. 


- สํยุต .ต นิกาย ขนุธ วาร ว ค. ค สุ ต. ต นุต ปิฎก 


สํ. นิ. 


นิทาน ว ค. ค 


สํ. ส คา. 


ส คา ถวคฺ ค 


สํ. ส ฬา. 


สฬา ย ตน วคฺค ” 


สม นุต. 


- สม นุต ปาส าทิ กา (อรรถกถา วินัย ปิฎก) 


สา. ป. 


- สาร ต. ถ ปก าสินี (อรรถกถา สังยุ ตตนิ กาย) 


สาร สัง ค 1 ห. 


- คัมภีร์ สาร สังคหะ หรือ สา รัต ถ สังคหะ 


สุ. วิ. 


- สุม ง. คล วิลาสินี (อรรถกถา ทีฆนิ กาย) 




๑ 



บท นำ 



เจ้า พระ คุณ สมเด็จ พระ สังฆราช เจ้า ได้ ประทาน พระ โอวาท แก่น วก ภิกษุ โดย ลำดับ ศก ดัง ที่ ได้ 
บันทึก ทำ เป็น เล่ม แล้ว ได้ ทรง แสดง ตั้งแต่ เบื้อง ด้น เช่น เรื่อง การ บวช พระ พุทธคุณ พระ ธรรมคุณ 
พระ สังฆ คุณ แสะ ได้ ทรง แสดง ธรรมะ ใน นว โก วาท ไป ตาม ลำดับ หมวด กับ ใน ธรรม วิภาค ปริ จ เฉท ที่ ๒ 
ธรรมะ ที่ จะ พึง จัด เป็น หมวด กัน ได้ ก็ ทรง แสดง เป็น หมวด คือ ธรรมะ ใน โพ ธิป็ก ขิย ธรรม กับ ธรรมะ ที่ 
เป็น หมวด สรีร ยนต์ เมื่อ ได้ สนใจ อ่านพระ โอวาท ให้ เข้า ใจ โดย ตลอด แล้ว ก็ จะ ได้ 'ความ รู้ , พระ พุทธ- 
ศาสนา พอ สมควร ที เดียว ส่วน ที่ จะ แสดง ใน ที่นี้ก็ จะ แสดง ใน เรื่อง เดียว กัน กับ พระ โอวาท นั้น บ้าง ต่าง 
ไป บ้าง แต่ ก็ พึง ทราบ ว่า อา ดัย อยู่ ใน แนว ของ พระ โอวาท นั้น เป็น พื้น เพราะ ก็ ได้ ฝ็กห้ ด และ คืกษ า ธรรมะ 
มา จาก พระองค์ ท่าน เป็น ส่วน มาก และ แม้ จะ แสดง ใน เรื่อง เดียว กัน แต่มี แนว ความ อธิบาย ต่าง กัน ออก 
ไป ก็ พึง ถือ ว่า ก็ เป็น การที่ ขยาย ความ ออก ไป อีก บ้าง เท่า นั้น. 

เรื่อง การ บวช 

เรื่อง การ บวช คำ นี้ ออก มา จาก ดำ ว่า ปัพ พัช ชา มี ดำ แปล อย่าง หนึ่ง ว่า การ ออก การ ออก ที่ 
เป็น การ บวช หรือ ปัพ พัช ชา นี้ ใน เบื้อง ต้น ก็ เป็น การ ออก ทาง กาย คือ ออก จาก เคหสถาน บ้าน เรือน มา 
เป็น ผู้ ไม่ มี เรือน เพราะ ฉะนั้น จึง มี ดำ เรียก นัก บวช ว่า อ นาคา รืยะ ที่ แปล ว่า คน ไม่ มี เรือน คน ไม่ มี 
บ้าน เพราะ ว่า ได้ ออก จาก บ้าน เรือน มา แล้ว เมื่อ ออก มา เป็น อ นาคา รืยะ คือ คน ไม่ มี บ้าน คน ไม่ มี เรือน 
ดั่ง นี้ แล้ว จึง ต้อง มี ความ เป็น อยู่ เกี่ยว พัน กับ นัสสั ย ๔ ของ บรรพชิต คือ ผู้ บวช. 

ดำ ว่า นิล สัยนั้ นก็มี อยู่ ๒ อย่าง คือ นิสสั ยที่ เป็น ภาย นอกอย่าง หนึ่ง นิล สัยที่ เป็น ภาย' ใน อย่าง 
หนึ่ง นิล สัยที่ เป็น ภาย นอก ได้แก่ ปัจจัย เป็น เครื่อง อาศัย ซึ่ง นับ ว่า จำ ต้อง อาศัย ขาด ไม่ ได้ นิล สัยที่ เป็น 
ภาย ใน ได้แก่ นิสล้ ย จิต ใจ ก็ หมาย ถึง พื้นเพ ของ จิต ใจ แต่ ว่า นิล ลัย จิต ใจ นั้น จะ ยก ไว้ จะ กล่าว เฉพาะ นิล ลัย 
ภาย นอก คือ ปัจจัย เป็น เครื่อง อาศัย ที่ จำ เป็น สำหรับ ผู้ บวช ก็ คือ เที่ยว บิณฑบาต นุ่ง ห่ม ผ้า บังสุกุล อยู่ 
โคน ต้นไม้ ใช้ ยาด อง ด้วย นั้า มูตร เน่า ดัง ที่ ได้ บอก กัน เมื่อ อุปสมบท เสร็จ ใหม่ ๆ นั้น แล้ว. 

ทำไม จึง ต้องบอก นิล ลัย ๔ นี้ ก็ เพราะ ว่า เมื่อ ออก จาก บ้าน จาก เรือน มา เป็น อ นาคา ริ ยะ คือ 




๒ 

คน ไม่ มี บ้าน ไม่ มี เรือน จะ ทำ อย่าง ไร ? ครอบ ครัว ก็ ไม่ มี ก็ ต้อง เที่ยว ขอ เขา คือ เที่ยว บิณฑบาต ผ้า นุ่ง 
ห่ม จะ ได้ ที่ ไหน ก็ ต้อง เที่ยว เก็บ เอา ผ้า ที่ เขา ทิ้ง เขา ไม่ ต้อง การ มา ทำ เป็น ผ้า นุ่ง ห่ม สำหรับ ตน ที่ อยู่ 
อาศัย จะ อยู่ ที่ ไหน บ้าน ก็ ไม่ มี โดย ที่ สุด ก็ ต้องอยู่ ตาม โคน ไม้ เมื่อ เกิด เจ็บ ไข ได้ ปวย ขึ้น จะ ได้ หยูกยา ที่ ไหน 
เมื่อ อยู่ ตาม โคน ไม้ ก็ ต้อง เก็บ เอา ผล ไม้ ที่ เป็น ยา มา ทำ เป็น ยา กัน แก ไข้ ตาม มี ตาม ได้ เพราะ ฉะนั้น 
นิสสั ย ๔ นี้ จึง เป็น สิง ที่ จำ เป็น จริง ๆ สำหรับ ผู้ ที่ บวช ตาม ความ หมาย ดั้ง เดิม นั้น คือ ว่า ออก มา เป็น 
คน ไม่ มี บ้าน ไม่ มี เรือน ก็ ต้อง อาศัย นิสสั ย ๔ นี้ เท่า นั้น แต่ ต่อ มา เมื่อ นัก บวช ได้ มา เกี่ยว ข้อง กับ 
ชาว บ้าน ชาว เมือง ใน ฐานะ' ที่ มา เที่ยว ลัง สอนอบรม เขา มา เป็น บุญ เขต คือ นา บุญ ของ เขา เมื่อ เขา มี 
ศรัทธา เขา ก็ สร้าง วัด ให้ อยู่ ก็ กลาย มา เป็น นัก บวช ที่ อยู่ วัด เมื่อ มา อยู่ วัด เข้า ชาว บ้าน ชาว เมือง มี ศรัทธา 
มาก ขึ้น เขา ก็ มา บำรุง ด้วย อติเรก ลาภ ต่าง ๆ จน มาก มาย ด้วย กำลัง ศรัทธา ของ เขา ดัง ที่ ปรากฏ อยู่ นี้ 
เพราะ ฉะนั้น ใน บัด นี้ มัก จะ ลืม เลือน ไป ถึง ความ หมาย เดิม ของ การ บวช ลืม เลือน นิล ลัย ๔ ของ การ บวช 
ชัก ให้ ประมาท ลืม ความ เป็น นัก บวช คือ ความ เป็น ผู้ ออก ดัง กล่าว ของ ตน แล้ว ก็ ประพฤติ ตน ไม่ สมควร 
ก็ กลาย เป็น ก่อ บาป ก่อ อกุศล ขึ้น ฉะนั้น จึง ควร ที่ จะ ระลึก ความ หมาย ของ การ บวช ระลึก ถึง นิล ลัย ๙ 
ของ การ บวช ที่มีค วาม หมาย เกี่ยว พัน กัน ด้ง กล่าว มา นั้น แล้ว ก็ ไม่ ประมาท ตั้งใจ บวช ปฏิบัติ พระ ธรรม 
วินัย ตาม กำลัง สามารถ. 

ทำไม เขา จึง บำรุง ด้วย อติเรก ลาภ ต่าง ๆ มาก มาย ? ก็ เพราะ เขา มุ่ง จะ ให้ ผู้ บวช เป็น สมณะ ที่ดี 
จะ ได้ มีลัป ปา ยะ คือ ความ สะดวก สบาย ใน การที่ จะ เล่า เรียน ปฏิบัติ เพราะ ฉะนั้น จึง ควร ทำ สติ คือ ความ 
ระลึก สัมปชัญญะ ความ รู้ ตัว อยู่ เสมอ ว่า เขา ยิ่ง บำรุง เท่าไร ก็ จำ เป็น ที่ จะ ต้อง ยิ่ง ทำ ความ ดี ให้ มาก ขึ้น 
เท่า นั้น เพราะ เขา มุ่ง เซ่น นั้น เขา จึง ทำนุ บำรุง เมื่อ มี สติ เซ่น นี้ แล้ว ก็ จะ ได้ เกิด ความ ไม่ ประมาท. 

ตาม ที่ กล่าว มา นี้ เป็น การ ออก บวช ทาง กาย และ ยัง ต้อง มี ลัทธิ วิธี ใน การ บวช ด้ง ออก บวช เป็น 
ภิกษุ เป็น สามเณร ก็ จะ ต้อง ปฏิบัติ พิธีการ บวช เมื่อ บวช แล้ว ก็ จำ เป็น ที่ จะ ต้อง รักษา ปฏิบัติ ใน สิกขา 
ตาม หน้าที่ ของ ผู้ บวช ใน การ นี้ ก็ จำ เป็น ที่ จะ ต้อง มี การ ออก บวช อีกอ ย่าง หนึ่ง คือ การ ออก บวช ทาง ใจ 
ได้แก่ การ ปฏิบัติ ทาง จิต ใจ ให้ เกิด ความ สงบ ระงับ ตามพระ ธรรม วินัย ของ พระ พุทธเจ้า. 

การ ออก บวช ทาง จิต ใจ เป็น ข้อ สำคัญ ถ้า จิต ใจ ไม่ ออก ด้ง เซ่น จิต ใจ ยัง พิง ซ่าน ไป ใน เรื่อง ของ โลก 
ใน เรื่อง ของ บ้าน ที่ ได้ ออก มา แล้ว หรือ ใน ทาง ใด ทาง หนึ่ง ใน ภาย นอก ก็ จะ พา ให้ ร่าง กาย กระ ลับ กระ ล่า ย 
ไป ด้วย ไม่ สามารถ จะ ปฏิบัติ ใน สิกขา ของ ผู้ บวช ได้ เพราะ ฉะนั้น การ บวช ที่ สมบูรณ์ ก็ จำ เป็น ที่ จะ 
ออก บวช ทาง จิต ใจ อีก ส่วน หนึ่ง. 

อนึ่ง บวช ทำไม ? ปัญหา นี้ ตอบ ตาม ทาง พิจารณา ดู ตาม ประวัติ ของ พระ พุทธเจ้า ว่า พระ พุทธเจ้า 
นั้น เมื่อ ทรง เป็น พระ โพธิสัตว์ ยัง ไม่ ได้ ตรัสรู้ ยัง เป็น พระ ราช กุมาร ก็ ทรง มี ความ บริบูรณ์ พูน สุข ทุก ประการ 
แต่ ได้ ทรง ปรารภ ถึง ความ แก่ ความ เจ็บ ความ ตาย ที่มีค รอบ งำ สัต ว โลก ทุก ถ้วน หน้า จึง ทรง 
ประสงค์ จะ พบ โมก ข ธรรม คือ ธรรมะ เป็น เครื่อง พัน จาก ความ แก่ ความ เจ็บ ความ ตาย เมื่อ ได้ ทรง 
ประสบ พบ เห็น สมณะ คือ นัก บวช ก็ ทรง เลื่อมใส ใน การ บวช ทรง เห็น ว่า จะ เป็น ทาง แสวง หา โมก ข ธรรม 




คือ ธรรมะ เป็น เครื่อง พ้น จาก ความ ทุกข์ ดั่ง กล่าว นั้น ได้ จึง ได้ เสด็จ ออก บวช เพราะ ฉะนั้น จุด มุ่ง หมาย 
แห่ง การ บวช ของ พระ พุทธเจ้า จึง ได้ มุ่ง โมก ข ธรรม ธรรมะ เป็น เครื่อง พ้น จาก ความ ทุกข์ ของ โลก คือ 
ความ แก่ ความ เจ็บ ความ ตาย พร้อม ทั้ง ความ เกิด ผู้ที่ บวช ตามพระ พุทธเจ้า ใน ชั้น แรก ก็มี ค' วาม มุ่ง 
เช่น นี้ ดัง เช่น พระ สาวก ใน ครั้ง พุทธกาล รูป หนึ่ง ชื่อ ว่า พระ รัฏฐ ปา ละ ๑ ท่าน เป็น ลูก เศรษฐี แต่ ก็ 1 ได้ 
สละ ทรัพย์ สมบัติ ออก บวช ปฏิบัติ จน เป็น พระ อรหันต์ รูป หนึ่ง วัน หนึ่ง พระ เจ้า แผ่น ดิน ของ แคว้น นั้น 
พระ นาม ว่า พระ เจ้า โกรั พ ยะ ได้ ถาม ท่าน ว่า ท่าน บวช ทำไม ? เพราะ คน โดย มาก นั้น บวช กัน เพราะ เหตุ ว่า 
มี ความ เสือ ม เพราะ ชรา บ้าง มี ความ เสือ ม เพราะ ความ ปวย ไข้ บ้าง มี ความ เสือ ม ทรัพย์ สมบัติ บ้าง มี 
ความ เสือ ม ญาติ บ้าง แต่ ว่า ท่าน รัฏฐ ปา ละ เป็น ผู้ที่ ยัง ไม่ มี ความ เสือ ม ใด ๆ ดั่ง กล่าว นั้น ไฉน ท่าน จึง 
ออก บวช ท่าน ก็ ตอบ ว่า พระ พุทธเจ้า ได้ ตรัส ธัมมุ ท เท ส ไว้ ๔ ข้อ คือ 
๑. โลก อัน ชรา ย่อม นำ เข้า ไป ไม่ ยั่งยืน 
๒. โลก ไม่ มี อะไร ต้าน ทาน จาก ความ เจ็บ ปวย ไม่ เป็น ใหญ่ 

๓. โลก ไม่ ใช่ ของ ๆ ตน เพราะ ทุก ๆ คน จำ ต้อง ละ อิ่ง ทั้ง ปวง ไป ด้วย อำนาจ ของ ความ ตาย 

และ 

๔. โลก พร่อง อยู่ ไม่ มี อิ่ม เป็น ทาส ของ ตัณหา คือ ความ ดิ้นรน ทะยานอยาก 
ท่าน ได้ ปรารภ ธัมมุ ท เท ส คือ การ แสดง ธรรม ของ พระ พุทธเจ้า ทั้ง ๔ ประการ นี้ จึง ได้ ออก บวช. 
แต่ ว่า การ บวช นั้น ก็มิไ ด้มีผู้ มุ่ง ผล อย่าง สูง ดั่ง กล่าว นี้ เสมอ ไป ดัง ใน มิลิ นทปัญหา พระ เจ้า 
มิ ลินท์ ได้ ถาม พระ นาค เสน ว่า ประโยชน์ สูง สุด ของ การ บวช คือ อะไร ? พระ นาค เสน ท่าน ก็ ตอบ ว่า 
ประโยชน์ สูง สุด ของ การ บวช นั้น คือ พระ นิพพาน คือ ความ ดับ เพราะ ไม่ ยึด มั่น อะไร ๆ ทั้ง หมด แต่ 
คน ก็มิ ใช่ บวช เพื่อ ประโยชน์ นี้ ทั้ง หมด บาง คน บวช เพราะ หลีก หนี ราช ภัย บ้าง หลีก หนี โจร ภัย บ้าง ปฏิบัติ 
ตามพระ ราช ประสงค์ หรือ ตาม ประสงค์ ของ ผู้มี อำนาจ บ้าง ต้อง การ จะ พ้น หนี้สิน บ้าง ต้อง การ ความ เป็น 
ใหญ่ บ้าง ต้อง การที่ จะ ดำรง ชีวิต อยู่ อย่าง สะดวก สบาย บ้าง เพราะ กลัว ภัย ต่าง ๆ บ้าง พระ เจ้า มิ ลินท์ 
ก็ ถาม ว่า พระ นาค เสน เล่า เมื่อ บวช มุ่ง ประโยชน์ อย่าง นี้ หรือ หรือ มุ่ง อย่าง ไร พระ นาค เสน ก็ ตอบ ว่า เมื่อ 
ท่าน บวช นั้น ท่าน ยัง เป็น หนุ่ม ก็ ไม่ ได้ คิด จะ มุ่ง ประโยชน์ อย่าง นี้ แต่ ว่า ท่าน คิด ว่า พระ สม ณ ดัก ย บุตร 
เหล่า นี้ เป็น บัณฑิต คือ เป็น ผู้ ฉลาด จัก สามารถ ยัง เรา ให้คื กษา ได้ เพราะ ฉะนั้น ท่าน จึง ได้ บวช เพื่อ คืกษ า 
ครั้น ท่าน ได้คื กษา แล้ว ท่าน จึง ได้ เห็น ประโยชน์ ของ การ บวช เพราะ ฉะนั้น ก็ เป็น อัน ว่า ท่าน บวช ก็ ด้วย 
มุ่ง ประโยชน์ เช่น นั้น เหมือน กัน พระ นาค เสน ท่าน ตอบ พระ เจ้า มิ ลินท์ ดั่ง นี้. ๒ 

แมั่ ใน' บัด นี้ การ บวช จะ ไม่ ได้ มุ่ง ท่า ที่ สุด แห่ง กอง ทุกข์ ทั้ง สิน แต่ ก็ อาจกล่าว ได้ ว่า บวช ด้วย มุ่ง 
จะ ศึกษา พระ พุทธ ศาสนา และ ปฏิบัติ พระ พุทธ ศาสนา อย่าง ละเอียด ประณีต เท่า ที่ เมื่อ เข้า มา บวช แล้ว จึง 



๑ รฏฺร ปาล สุตฺต ม. ม. ๑๓ / ๓๘๘ / ๙๒๓ 
๒ มิลินฺ ทปฌฺ หา ป พ พ ชุ ชา ปญ หา น. ๔๕ 




จะ ปฏิบัติ ได้ เพราะ ฉะนั้น แม้ มี ความ มุ่ง จะ บวช คืกษ าแ ละ ปฏิบัติ ดัง กล่าว นี้ ก็ ชื่อ ว่า เป็น ความ มุ่ง ที่ ถูก 
ต้อง เหมือน กัน ใน พระ สูตร หนึ่ง ๓ ท่าน ได้ แสดง ถึง คน ที่ มุ่ง ดี เข้า มา บวช แต่ ว่า เมื่อ บวช แล้ว ก็ ยังมื การ ได้ 
ต่าง ๆ กัน. 

อย่าง ที่ ๑ เรียก ว่า บวช ได้ กิ่ง ใบ ของ พรหมจรรย์ คือ บวช แล้ว ก็ มุ่ง แต่ จะ ได้ ลาภ ได้ สักการะ 
ได้ สรร เสรี ญ เมื่อ ได้ ก็ พอ ใจ เพียง เท่า นั้น. 

อย่าง ที่ ๒ เรียก ว่า บวช ได้ กะเทาะ เปลือก ของ พรหมจรรย์ คือ ก็ ไม่ ได้ มุ่ง จะ ได้ ลาภ สักการะ 
และ สรรเสริญ ที เดียว แต่ ก็ ปฏิบัติ ใน คืลใ ห้บริ สุทธิ้ บริบูรณ์ ด้วย และ ก็ พอ ใจ เพียง ว่า จะ ปฏิบัติ ใน คืล ให้ 
บริสุ ทธี้ บริบูรณ์ เท่า นั้น. 

อย่าง ที่ ๓ เรียก ว่า บวช ได้ เปลือก ของ พรหมจรรย์ คือ เมื่อ ปฏิบัติ ใน คืลใ ห้บริ สุทธิ้ บริบูรณ์ ได้ 
แล้ว ก็ ปฏิบัติ ใน สมาธิ ให้ บริบูรณ์ ด้วย และ ก็ พอ ใจ เพียง สมาธิ เท่า นั้น. 

อย่าง ที่ ๔ เรียก ว่า บวช ได้ กระ พื้ฃ อง พรหมจรรย์ คือ เมื่อ ปฏิบัติ ใน คืล ใน สมาธิ ให้ บริบูรณ์ 
แล้ว ก็ ปฏิบัติ ต่อ ไป จน เกิด ญาณ บัส สนะ คือ ความ รู้ ความ เห็น ธรรมะ ขึ้น ด้วย และ ก็ พอ ใจ เพียง ที่รู้ที่ เห็น 
เท่า นั้น. 

อย่าง ที่ ๕ เรียก ว่า บวช ได้แก่ นของ พรหมจรรย์ คือ ว่า ได้ ปฏิบัติ สืบ ขึ้น ไป จน ได้ วิมุตติ คือ 
ความ หลุด พ้น จาก กิเลส และ กอง ทุกข์ บาง ส่วน หรือ สิน เชิง ตาม สามารถ ของ การ ปฏิบัติ. 

อย่าง ที่ ๕ นี้ จึง จะ ชื่อ ว่า ได้ บรรลุ แก่น ของ การ บวช หรือ ว่า บวช ได้แก่ นของ พรหมจรรย์. 

การ บวช ได้ อะไร บ้าง ตาม ชัน ๆ นี อัน ที่ จริง เมื่อ ได้ บวช ตั้งใจ ปฏิบัติ ใน คืลใ ห้บริ สุทธิ้ บริบูรณ์ 
ขึ้น มา ก็ ชื่อ ว่า เป็น การ บวช ดี ได้ แต่ ยังมื กิจ ที่ จะ ต้อง ท่า ให้ สูง ขึ้น ไป กว่า นั้น อีก ก็ ต้อง ท่า ต่อ ไป ไม่ หยุด 
อยู่ เพียง เท่า นั้น. 

การ บวช จะ ได้ ประโยชน์ ของ การ บวช ตั้งแต่ ขั้น ต้น ขั้น ตํ่า ดั่ง ที่ กล่าว มา นี้ ก็ ต้อง อา ดัย การ บวช 
ใจ ประกอบ อีก ส่วน หนึ่ง เมื่อ บวช พร้อม ทั้ง กาย ทั้ง ใจ แล้ว ก็ จะ เป็น การ บุญ เป็น การ กุศล อย่าง สูง เป็น 
บุญ ก็ คือ เป็น เครื่อง ชำระ ความ ชั่ว เป็น กุศล ก็ คือ เป็น กิจ ของ คน ฉลาด ชำระ ความ ชั่ว ของ เรา เอง และ เรา 
เอง ก็ เป็น ผู้ ฉลาด ขึ้น เอง เป็น ความ ฉลาด บริสุ ทธิ้. 

เรื่อง การ บวช ตาม ที่ กล่าว มา นี้ เป็น การ แสดง ประกอบ ความ รู้ และ ความ เข้า ใจ ควร จะ สนใจ 
และ ตั้งใจ ท่า การ บวช แม้ ชั่ว คราว ให้ เป็น กุศล อย่าง สูง เท่า ที่ สามารถ จะ ท่า ได้. 

เรื่อง พระ พุทธ ศาสนา 

คำ ว่า พระ พุทธ ศาสนา ประกอบ ด้วย คำ ว่า พุทธะ ซึ่ง แปล ว่า ผู้รู้ กับ คำ ว่า ศาสนา ที่ แปล ว่า 
คำ สั่ง สอน รวม กัน เข้า เป็น พุทธ ศาสนา แปล ว่า คำ สั่ง สอน ของ ผู้รู้ เมื่อ พูด ว่า พุทธ ศาสนา ความ 



“ มหา สา! ร ปม สุตฺต ม. มู. ๑๒ / ๓๖๒ / ๓๙๗, 




เข้า ใจ ก็ ต้อง แล่น เข้า ไป ถึง ลัทธิ ปฏิบัติ และ คณะ บุคคล ซึ่ง เป็น ผู้ ปฏิบัติ ใน ลัทธิ ปฏิบัติ นั้น ไม่ ใช่ มี ความ 
หมาย แต่ เพียง คำ ลัง สอน ซึ่ง เป็น เสื ยง หรือ เป็น หนังสือ หรือ เป็น เพียง ตำรับ ตำรา เท่า นั้น พระ พุทธ 
ศาสนา ที่ เรา ทั้ง หลาย ใน บัด นี้! ด้รับ นับถือ และ ปฏิบัติ เนื่อง มา จาก อะไร คือ เรา ได้ อะไร จาก สิง ที่ เรียก ว่า 
พระ พุทธ ศาสนา นั้น มา นับถือ ปฏิบัติ ใน บัด นี้ เมื่อ พิจารณา ดู แล้ว ก็ เห็น ว่า เรา ได้ หนังสือ อย่าง หนึ่ง บุคคล 
อย่าง หนึ่ง หนังสือ นั้น ก็ คือ ตำรา ที่ แสดง พระ พุทธ ศาสนา บุคคล นั้น ก็ คือ พุทธ ศา สนิก ที่ แปล ว่า ผู้ นับถือ 
พระ พุทธ ศาสนา พุทธ ศา สนิก นี้มิ ใช่ หมาย ความ แต่ เพียง คฤหัสถ์ หมาย ความ ถึง ทั้ง บรรพชิต คือ นัก บวช 
และ คฤหัสถ์ ซึ่ง เป็น ผู้ นับถือ พระ พุทธ ศาสนา พูด อีกอ ย่าง หนึ่ง ก็ ได้แก่ พุทธ บริษัท คือ หมู่ ของ ผู้ นับถือ 
พระ พุทธเจ้า ดัง ที่ เรียก ว่า ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา แต่ ใน บัด นี้ ภิกษุณี ไม่ มี แล้ว ก็มี ภิกษุ กับ 
สามเณร และ อุบาสก อุบาสิกา หรือ บุคคล ที่ เรียก ว่า พุทธ มา มก ะ พุทธ มา มิ กา ก็ รวม เรียก ว่า พุทธ 
บริษัท หรือ พุทธ คา สนิก ทั้ง หมด คือ ใน บัด นี้มี หนังสือ ซึ่ง เป็น ตำรา พระ พุทธ ศาสนา และ มี บุคคล ซึ่ง เป็น 
พุทธ คา สนิก หรือ เป็น พุทธ บริษัท ทั้ง ๒ อย่าง นี้ หนังสือ ก็ มา จาก บุคคล นั่น เอง คือ บุคคล ที่ เป็น พุทธ 
คา สนิก หรือ เป็น พุทธ บริษัท ได้ เป็น ผู้ ท่า หนังสือ ขึ้น และ บุคคล ด้ง กล่า วนี้ก็ ได้ มี สืบ ต่อ กัน เรื่อย มา ตั้งแต่ 
สมัย พุทธกาล และ สืบ ต่อ มา ตั้งแต่ จาก ที่ เกิด ของ พระ พุทธ ศาสนา มา จน ถึง ใน ต่าง ประเทศ ของ ประเทศ นั้น 
ด้ง เช่น ใน ประเทศ ไทย ใน บัด นี้ คือ ว่า ได้ มี พุทธ คา สนิก หรือ พุทธ บริษัท สืบ ต่อ กัน เรื่อย มา จึง มา ถึง เรา 
ทัง หลาย ใน บัด นี้ และ เรา ทั้ง หลาย ใน บัด นี้ก็ ได้ เป็น พุทธ คา สนิก หรือ พุทธ บริษัท ใน ปัจจุบัน และ คน รุ่น 
ต่อ ๆ ไป ก็ จะ สืบ ต่อ ไป อีก. 

หนังสือ คือ ตำรา พระ พุทธ ศาสนา นั้น ได้ กล่าว แล้ว ว่า ก็ ออก มา จาก บุคคล คือ บุคคล ผู้ 
นับถือ พระ พุทธ ศาสนา ใน สมัย นัน ๆ ได้ ท่า เอา ไว้ และ เมื่อ เรา ได้คื กษา ใน หนังสือ ตำรา พระ พุทธ ศาสนา แล้ว 
เรา จึง ทราบ ประวัติ ของ พระ พุทธ ศาสนา ตั้งแต่ ต้น มา เพราะ ฉะนั้น การท ราบ เรื่อง พระ พุทธ ศาสนา ใน บัด นี้ 
จึง ทราบ ได้ จาก หนังสือ ซึ่ง เป็น ตำรา บุคคล ซึ่ง เป็น ผู้รู้พ ระ พุทธ ศาสนา ใน บัด นี้ ก็รู้ จาก หนังสือ หรือ ตำรา 
และ ก็ บอก อธิบาย กัน ต่อ ๆ มา เพราะ ฉะนั้น ก็ ควร จะ ทราบ หนังสือ ที่ เป็น ตำรา ใน พระ พุทธ ศาสนา นี้ 
ว่า มี ขึ้น อย่าง ไร. 

หนังสือ ที่ เป็น ตำรา พระ พุทธ ศาสนา นี้ มี เล่า ว่า ได้ มี ขึ้น เป็น ครั้ง แรกอ ย่าง สมบูรณ์ เมื่อ 
พระ พุทธ ศาสนา ล่วง ไป แล้วสี ร้อ ยปี เศษ คือ หลัง จาก พุทธ ปรินิพพาน แล้ว ได้ สีร้อ ยปี เศษ ภิกษุ ซึ่ง เป็น 
พหูสูต ใน ประเทศ ลังกา ได้ ปรารภ ความ ทรง จำ ของ บุคคล ว่า เสือ ม ทราม ลง ต่อ ไป ก็ คง ไม่ มี ใคร สามารถ 
จะ จำ ทรง พระ พุทธ วจนะ ไว ได้ ทั้ง หมด จึง ได้ ประชุม กัน ทำ ลัง คาย นา คือ สอบ สวน ร้อย กรอง พระ พุทธ- 
วจนะ ตาม ที่ ต่าง คน ได้ จำ กัน ไว้ ได้ รับรอง ต้อง กัน แล้ว ก็ เขียน ลง เป็น ตัว หนังสือ ตำรา ที่ เขียน ขึ้น เป็น 
ครั้ง แรก ที่ เล่า ถึง ว่า พระ พุทธเจ้า ได้ ทรง แสดง คำ ลัง สอน ไว้ อย่าง ไร เรียก ว่า เป็น ปกรณ์ คือ เป็น หนังสือ ชั้น 
บาลี เป็น หลัก ฐาน ชั้น ที่ หนึ่ง และ ต่อม าก็มี อาจารย์ ได้ แต่ง คำ อธิบาย บาลี นั้น คำ อธิบาย บาลี ของ 
พระ อาจารย์ นั้น เรียก ว่า อรรถ กถา แปล ว่า กล่าว เนื้อ ความ เป็น ตำรา ชั้น ที่ สอง ต่อม าก็มี อาจารย์ แต่ง 
อธิบาย อรรถกถา นั้น อีก เรียก ว่า ฎีกา เป็น ตำรา ชั้น ที่ สาม ต่อม าก็มี พระ อาจารย์ แต่ง อธิบาย ฎีกา ออก 




ไป อีก เรียก ว่า อนุ ฎีกา เป็น 1 ตำรา' ชั้น' ที่สี และ ก็ ยัง มี พระ อาจารย์ แต่ง อธิบาย เบ็ด เต ล็ด เป็น เรื่อง สำคัญ บ้าง 
เป็น เรื่อง ย่อย ๆ บ้าง อีก มาก มาย ก็ เรียก ว่า เป็น ปกรณ์ พิเศษ คือ เป็น หนังสือ พิเศษ ต่าง ๆ แต่ ว่า ตำรา 
ที่ เป็น หลัก ก็ คือ บาลี อรรถกถา ฎีกา อนุ ฎีกา ดั่ง กล่าว มา นั้น หนังสือ เหล่า นี้ ได้ มี ใน ประเทศ ลังกา 
และ ตาม ประวัติ ก็ เล่า ว่า เดิม ก็ เขียน เป็น ภาษา ลังกา หรือ ภาษา สืหฬ อยู่ เป็น อัน มาก และ ต่อ มา ก็ ได้ มี 
พระ เถระ เช่น พระ พุทธ โ ฆษา จาร ย์ มา แปล เป็น ภาษา บาลี ที่ ใน บัด นี้ นับถือ ว่า เป็น ภาษา พระ พุทธ 
ศาสนา จน ถึง ใน บัด นี้ หนังสือ ตำรา เหล่ านี้ก็ ได้ แปล เป็น ภาษา บาลี ใน ลังกา ทั้ง หมด ใน ประเทศ ไทย เรา 
ก็ ได้ ตำรา เหล่า นี้ มา เช่น ใน บัด นี้ที่ เป็น อัน บาลี ก็ ได้ มาบริ บูรณ์ ชั้น อรรถกถา ก็ ได้ มาบริ บูรณ์ ฎีกา อนุ- 
ฎีกา ก็ มี' โดย มาก แต่ ที่ พิมพ์ แล้ว ด้วย อักษร ไทย สำหรับ ที่ เป็น บาลี เรียก ว่า พระ ไตรปิฎก พิมพ์ ทั้ง หมด 
พิมพ์ เมื่อ รัชกาล ที่ ๕ ครั้ง หนึ่ง พิมพ์ เมื่อ รัชกาล ที่ ๗ คือ พระ บาท สมเด็จ พระ ปก เกล้า เจ้า อยู่ หัว ทรง 
พระ กรุณา โปรด ให้ พิมพ์ ใน งาน ถวาย พระ เพลิง พระ บรม ศพ รัชกาล ที่ ๖ เป็น ครั้ง ที่ ๒ และ ใน เวลา ต่อ ๆ 
มา ก็ เพียง แต่ พิมพ์ ซ่อม สำหรับ ที่ เป็น ชั้น บาลี อัน เรียก ว่า พระ ไตรปิฎก นี้ ทาง คณะ สงฆ์ ใต้ แปล เป็น ภาษา ไทย 
และ ได้ พิมพ์ เสร็จ แล้ว เป็น จำนวน มาก เล่ม เป็น ฉบับ แปล ของกรมการ ศาสนา ส่วน ที่ เป็น ชั้น อรรถกถา 
ได้ พิมพ์ ไว้ ด้วย อักษร ไทย เป็น ส่วน มาก ชั้น ฎีกา ก็ ได้ พิมพ์ บ้าง แต่ เป็น ส่วน น้อย แต่ หนังสือ เหล่า นี โดย 
มาก ก็ เป็น ภาษา บาลี เมื่อ เป็น เช่น นี้ เมื่อ จะ รู้ พระ พุทธ ศาสนา ด้วย ตน เอง จาก ตำรา เดิม จึง ต้อง คืกษ า 
ภาษา บาลี หรือ ภาษา มคธ พระ ภิกษุ ที่ บวช มี หน้าที่ จะ ต้อง คืกษ าสืบ ต่อ พระ พุทธ ศาสนา ก็ ต้อง เรียน บาลี 
กัน และ ก็ นำ เอา พระ ธรรม วินัย จาก บาลี นั้น มา แสดง แก่ผู้ ที่ ไม่ ได้ เรียน ภาษา บาลี. 

เมื่อ ทราบ ว่า เรา ใน บัด นี้ ได้ ทราบ พระ พุทธ ศาสนา จาก หนังสือ และ จาก คณะ บุคคล ซึ่ง เป็น 
พุทธ ศา สนิก ดั่ง ที่ กล่าว มา โดย ย่อ นี้ แล้ว ก็ ควร จะ ทราบ ต่อ ไป ว่า เมื่อ คืกษ า จาก หนังสือ และ บุคคล ที่ 
เป็น พุทธ ศา สนิก ชน ที่ เป็น ครู บา อาจารย์ ต่อ ๆ กัน มา จึง ได้ ทราบ ว่า ต้น เดิม ของ พระ พุทธ ศาสนา นัน ก็ 
คือ พระ พุทธเจ้า. 

คำ ว่า พระ พุทธะ แปล ว่า พระ ผู้, 'รู้ ใน ภาษา' ไทย เรา เติม คำ' ว่า เจ้า เรียก ว่า พระ พุทธเจ้า คือ 
เอา ความ รู้ ชอง ท่าน มา เป็น ชื่อ ตาม พุทธ ประวัติ ที่ ทราบ จาก หนังสือ ทาง พระ พุทธ ศาสนา ดัง กล่า วนัน 
พระ พุทธเจ้า ก็ เป็น บุคคล คือ เป็น มนุษย์ เรา นี่ เอง ซึ่ง มี ประวัติ ดั่ง ที่ แสดง ไว้ ใน พระ พุทธ ประวัติ แล้ว แต่ 
ว่า ท่าน ได้ ค้น คว้า หา ความ รู้ จน ประสบ ความ รู้ที่ เป็น โลกุ ต ตระ คือ ความ รู้ที่ เป็น ส่วน เหนือ โลก 

หมาย ความ ง่าย ๆ ว่า ความ รู้ที่ เป็น ส่วน โลกิยะ หรือ เป็น ส่วน โลก นั้น เมื่อ ประมวล เข้า แล้ว ก็ เป็น ความ 
รู้ ใน ด้าน สร้าง บ้าง ใน ด้าน ธำรง รักษา บ้าง ใน ด้าน ทำลาย ล้าง บ้าง ผู้รู้เ อง และ ความ รู้ นั้น เอง ก็ เป็น ไป ใน 
ทาง คดี โลก ซึ่ง ต้อง เป็น ไป ตาม คติ ธรรมดา ของ โลก ต้อง แก่ ต้อง เจ็บ ต้อง ตาย เพราะ ต้อง เกี่ยว ข้อง 
อยู่ กับ โลก นอก จาก นี้ ยัง ต้อง เป็น ทาส ของ ตัณหา คือ ความ ดิ้นรน ทะยานอยาก ของ ใจ ถึง จะ เป็น เจ้า โลก 
แต่ ไม่ เป็น เจ้า ตัณหา ต้อง เป็น ทาส ของ ตัณหา ใน ใจ ของ ตัว เอง เพราะ ฉะนั้น ความ รู้ ท ยัง ต้อง แก่ ต้อง 
เจ็บ ต้อง ตาย และ ยัง ต้อง เป็น ทาส ของ ตัณหา ดั่ง กล่าว นี้ จึง เรียก ว่า ยัง เป็น โลกิยะ ยัง ไม่ เป็น 

โลก กุตต ระ คือ อยู่ เหนือ โลก แต่ ความ รู้ ที่' จะ เป็น* โลกุ ต ตระ คือ อยู่ เหนือ โลก ได้ นั้น จะ ต้อง เป็น ความ รู้ที่ 




ทำ ให้ หลุด พ้น จาก กิเลส และ กอง ทุกข์ ดั่ง กล่าว ได้ พระ พุทธเจ้า เป็น มนุษย์ คน แรก ที่ ได้ ปฏิญญา 
พระองค์ ว่า เป็น ผู้ ตรัสรู้ พระ ธรรม ซึ่ง ทำ ให้ เป็น โลก กุตต ระ คือ อยู่ เหนือ โลก คือ ทำ ให้ ท่าน ผู้รู้ นั้น เป็น 
ผู้ พ้น จาก กิเลส และ กอง ทุกข์ ดั่ง กล่าว นั้น ท่าน ผู้ ประกอบ ด้วย ความ รู้ ดั่ง กล่าว มา นี้ และ ประกาศ ความ รู้ 
นั้น สั่ง สอน ได้ ชื่อ ว่า เป็น พระ พุทธเจ้า ซึ่ง เป็น ต้น เดิม ของ พระ พุทธ ศาสนา. 

พระ ธรรม ที แรก ก็ เป็น เสียง ที่ ออก มา จาก พระ โอษฐ์ ของ พระ พุทธเจ้า เป็น เสียง ที่ ประกาศ 
ความ จริง ให้ บุคคล ทราบ ธรรมะ ที่ พระองค์ ได้ ตรัสรู้ เพราะ ฉะนั้น เสียง ที่ ประกาศ ความ จริง แก , โลก นี้ 
ก็ เรียก กัน ว่า พระ ธรรม ส่วน หนึ่ง หรือ เรียก ว่า พระ พุทธ ศาสนา คือ เป็น คำ ที่ ออก มา จาก พระ โอษฐ์ ของ 

พระ พุทธเจ้า เป็น คำ สั่ง เป็น คำ สอน ข้อ ปฏิบัติ ที่ คำ สั่ง สอน นั้น แสดง! ก็ เป็น พระ ธรรม ส่วน หนึ่ง 
ผล ของ การ ปฏิบัติ ก็ เป็น พระ ธรรม ส่วน หนึ่ง เหล่า นี้ เรียก ว่า พระ ธรรม. 

หมู่ ชน ที่ ได้ ฟัง เสียง ซึ่ง ออก จาก พระ โอษฐ์ ของ พระ พุทธเจ้า ได้ ความ รู้ พระ ธรรม คือ ความ จริง ที่ 
พระ พุทธเจ้า ได้ สั่ง สอน จน ถึง ได้ บรรลุ โลกุ ตตร ธรรม ธรรมะ ที่ อยู่ เหนือ โลก ตามพระ พุทธเจ้า เรียก ว่า 
พระ สงฆ์ คือ หมู่ ของ ชน ที่ เป็น สาวก คือ ผู้ ฟัง ของ พระ พุทธเจ้า ซึ่ง เป็น ผู้รู้พ ระ ธรรม ตามพระ พุทธเจ้า ได้ 
พระ สงฆ์ ดั่ง กล่าว นี้ เรียก ว่า พระ อริ ย สงฆ์ มุ่ง เอา ความ รู้ เป็น สำคัญ เหมือน กัน ไม่ ได้ มุ่ง ว่า จะ ต้อง เป็น 
คฤหัสถ์ หรือ จะ ต้อง เป็น บรรพ ชีต และ เมื่อ รู้ พระ ธรรม ของ พระ พุทธเจ้า ก็ ประกาศ ตน นับถือ พระ พุทธเจ้า 
ที่มื ศรัทธา แก่ กล้า ก็' ขอ บวช ตาม ที่ ไม่ ถึง กับ ขอ บวช ตาม ก็ ประกาศ ตน เป็น อุบาสก อุบาสิกา จึง ได้ เกิด เป็น 
บริษัท ๙ ขึ้น คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ใน บริษัท ๔ นี้ หมู่ ของ ภิกษุ ก็ เรียก ว่า พระ สงฆ์ 
เหมือน กัน แต่ เรียก ว่า สมมติ สงฆ์ สงฆ์ โดย สมมติ เพราะ ว่า เป็น ภิกษุ ตามพระ วินัย ด้วย วิธี อุปสมบท 
รับรอง กัน ว่า เป็น อุป สัม บัน หรือ เป็น ภิกษุ ขึ้น เมื่อ ภิกษุ หลาย รูป มา ประชุม กัน กระทำ กิจ ของ สงฆ์ ก็ 
เรียก ว่า สงฆ์. 

พระ พุทธเจ้า พระ ธรรม พระ สงฆ์ ที่ เป็น อริ ย สงฆ์ ทั้ง ๓ นี้ รวม เรียก ว่า พระ รัต น ตรัย ซึ่ง 
เป็น สรณะ คือ ที่ พึ่ง อย่าง สูง สุด ใน พระ พุทธ ศาสนา. 

ความ เป็น พระ อริ ย สงฆ์ นั้น เป็น จำเพาะ ตน ส่วน หมู่ แห่ง บุคคล ที่ ดำรง พระ พุทธ ศาสนา สืบ ต่อ มา 
ก็ คือ พุทธ บริษัท หรือ พุทธ ศา สนิก ดั่ง กล่าว มา ข้าง ต้น ใน พุทธ บริษัท เหล่า นี้ ก็มื ภิกษุ สงฆ์ นี่ แหละ เป็น 
บุคคล สำคัญ ซึ่ง เป็น ผู้ พลี ชีวิต มา เพื่อ ปฏิบัติ ดำรง รักษา พระ พุทธ ศาสนา นำ พระ พุทธ ศาสนา สืบ ๆ ต่อ 
กัน มา จน ถึง ใน บัด นี้. 




พรรษา ที่ หนึ่ง 

อิสิ ป ตน มฤคทายวัน แขวง เมือง พารา ณสี 



เมื่อ ก่อน พุทธ ปรินิพพาน ๔๕ ปี ใน วัน เพ็ญ พระ จันทร์ เสวย ดาว ฤกษ์ ชื่อ ว่า วิสาขา คือ วัน เพ็ญ 
เดือน วิสาขะ เป็น เวส าขะ ใน ราตรี วัน เพ็ญ นั้น พระ พุทธเจ้า ได้ ตรัสรู้ พระ ธรรม ก่อน แต่ ตรัสรู้ เรียก ว่า 
พระ โพ!} สัตว์ แปล ว่า ผู้ ข้องอยู่ ใน ความ รู้ อัน หมาย ความ ว่า ไม่ ทรง ข้องอยู่ ใน สิง อื่น ข้องอยู่ แต่ ใน 
ความ รู้ จึง ทรง แสวง หา ความ รู้ จน ได้ ตรัสรู้ จึง เรียก ว่า พุทธะ ที่ แปล ว่า ผู้รู้ หรือ ตรัสรู้ เรา เรียก กัน ว่า 
พระ พุทธเจ้า พระ องค์ ได้ ตรัสรู้ ที่ ภาย ใต้ ต้นไม้ ชื่อ ว่า อัส สัต ถะ ต่อ มา ก็ เรียก ว่า ต้น โพธ คำ ว่า โพธิ 
แปล ว่า ตรัสรู้ เพราะ พระ พุทธ เจ้า ไป ประทับ นั่ง ใต้ ต้นไม้ นั้น ตรัสรู้ จึง ได้ เรียก ว่า ต้นไม้ ตรัสรู้ เรียก 
เป็น ต้พท์ ว่า โพธิ พฤกษ์ แต่ ชื่อ ของ ต้นไม้ ชนิด นี้ ว่า อัส สัด ถะ ที่ ตรัสรู้ นั้น อยู่ ที่ ใกล้ ฝัง แม่ นํ้าเ นรัญ ชรา 
ใน ตำบล อุรุ เวลา ใน มคธ รัฐ. 

เมื่อ ตรัสรู้ แล้ว ๑ ก็ ได้ ประทับ นั่ง เสวย วิมุตติ สุข ใน ที่ ต่าง ๆ ใกล้ กับ โพธิ พฤกษ์ นั้น อยู่ หลาย สัปดาห์ 
ได้ ทรง ดำริ ถึง พระ ธรรม ที่ ได้ ตรัสรู้ ว่า เป็น ของ ที่ ลุ่ม ลึก ใน ชั้น แรก ก็ ทรง มี ความ ขวน ขวา ย น้อย ว่า จะ ไม่ 
ทรง แสดง ธรรม นั้น เพราะ เห็น ว่า คน เป็น อัน มาก จะ ไม่ เข้า ใจ แต่ ก็ ได้ ทรง พิจารณา ดู หมู่ สัตว์ เห็น ว่า หมู่ 
สัตว์ นั้น มี ต่าง ๆ กัน ผู้ ที่' จะ ตรัสรู้! ด้ก็มี อยู่ เทียบ ด้วย ดอก บัว สาม เหล่า ที่ จะ บาน ได้ ผู้ที่ ตรัสรู้! ม่ได้ ก็มี 
อัน เทียบ ด้วย ดอก บัว อีก ชนิด หนึ่ง ที่ จม อยู่ กัน สระ ไม่ มี หวัง จะ บาน และ ท่าน แสดง ว่า ท้าว สหัมบดี 
พรหม ได้ มากราบ ทูล อาราธนา ทรง พิจารณา เห็น หมู่ สัตว์ ดั่ง กล่าว นั้น ก็ ทรง รับ อาราธนา ของ พรหม เรื่อง 
นี้ก็ถ อด ความ ว่า ได้ เกิด พระ กรุณา ขึ้น แก่ สัต ว โลก พระ กรุณา นั้น เอง ท่า ให้ ทรง ตกลง พระ หฤทัย ว่า จะ 
ทรง แสดง ธรรม สอน. 

ภิกษุ ป้ญจ วัคคีย์ 

เมื่อ ได้ ตกลง พระ หฤทัย ดั่ง นี้ ก็ ได้ ทรง ทำ สังขาร าธิษ ฐาน คือ ตั้ง พระ หฤทัย ว่า จะ ทรง ดำรง พระ 
ชน ม ชีพอยู่ จน กว่า จะ ประกาศ พระ พุทธ ศาสนา ตั้ง ลง ได โดย มั่น คง มี พุทธ บริษัท บริบูรณ์ และ ได้ ทรง 
พิจารณา ถึง บุคคล ที่ จะ ทรง แสดง ธรรมะ สัง สอน เป็น ครั้ง แรก ได้ ทรง ระลึก ถึง อา ฬาร ดาบส และ อุทท ก ดาบส 




ซึ่ง ได้ เคย เข้า ไป ทรง คีกษ าอยู่ ใน ชั้น แรก แต่ ก็ ได้ ทรง ทราบ ว่า ท่าน ทั้ง สอง นั้น ถึง มรณภาพ ไป เสีย แล้ว 
ต่อ จาก นั้น จึง ได้ ทรง ระลึก ถึง ภิกษุ ๕ รูป อัน เรียก ว่า ปัญจ วัคคีย์ แปล ว่า มี พวก ๕ ซึ่ง ได้ มา คอย 
เผ้า ปฏิบัติ พระองค์ อยู่ ใน เวลา ที่ ทรง บำเพ็ญ ทุกรกิริยา แต่ ได้ ทิ้ง พระ องค์ ไป เสีย เมื่อ ทรง เลิก ทุกรกิริยา 
มาทรง ปา เพ็ญ เพียร ทาง จิต ทรง ทราบ ว่า ภิกษุ ปัญจ วัคคีย์ เหล่า นั้น ได ไป พัก อยู่ ที่ ปา อิสิ ป ตน มฤคทาย- 
วัน แขวง กรุง พารา ณสี จึง ได้ เสด็จ ออก จากบริเวณ โพธิ พฤกษ์ ที่ ตรัสรู้ ใน ตำบล อุรุ เวลา เสด็จ บ่าย 
พระ พักตร์ ไปส่ กรุง พารา ณสี เพื่อ จะ เสด็จ ไป ยัง ตำบล ที่ ภิกษุ ทั้ง ๕ นั้น พัก อยู่ ใน ตอน นั้น พระ อรรถ- 
กถา จาร ย์ได้ แสดง ว่า ได้ เสด็จ ออก จาก ตำบล อุรุ เวลา ที่ ตรัสรู้ ใน ตอน เช้า ของ วัน ขึ้น ๑๔ คา เดือน ๘ 
หน้า วัน เข้า พรรษา คือ ได้ เสด็จ ไป ตอน เช้า ของ วัน โกน และ ก็ ได้ เสด็จ ถึง ตำบล ที่ พระ ภิกษุ ปัญจ วัคคีย์ 
พัก อยู่ คือ อิสิ ป ตน มฤคทายวัน ใน ตอน เย็น วัน นั้น แต่ ถ้า ดู ระยะ ทาง ตาม แผนที่ จาก ตำบล อุรุ เวลา ที่ 
บัด นี้ เรียก ว่า พุทธ ค ยา ไป ถึง ปา อิสิ ป ตน มฤคทายวัน ที่ บัด นี้ เรียก สาร นาถ ก็ เป็น หน ทาง ถึง ร้อย ไมล์ เศษ 
ใน คัมภีร์ ชั้น บาลี ไม่ ได้ กำหนด วัน เป็น แต่ เพี ยง ได้ บอกว่า ได้ เสด็จ ไป โดย ลำดับ เท่า นั้น. 

ภิกษุ ปัญจ วัคคีย์ ทั้ง ๔ นั้น มี ชื่อ ว่า ๑. โกณ ฑัญญ ะ ๒. วัป ปะ ฅ. ภัททิ ยะ ๔. มหา นา มะ 
และ ๕. อัสส ช้ โกณ ฑัญญ ะ เป็น หัว หน้า ท่าน โกณ ฑัญญ ะผู้นี้ ได้ เป็น พราหมณ์ คน หนึ่ง ใน จำนวน พราหมณ์ 
๑๐๘ คน ที่ มา ประชุม ทำนาย พระ ลักษณะ เมื่อ พระ พุทธเจ้า ได้ ประสูติ แล้ว ๕ วัน พราหมณ์ เหล่า นี้ 
พา กัน ทำนาย ว่า พระองค์ จะ มี คติ เป็น ๒ คือ ถ้า อยู่ ครอง ฆราวาส จะ ได้ เป็น พระ เจ้า จักรพรรดิ พระ 
ราชา เอก ใน โลก แต่ ถ้า ออก ทรง ผนวช จะ ได้ เป็น ศาสดา เอก ของ โลก ส่วน ท่าน โกณ ฑัญญ ะ เป็น 
พราหมณ์ หนุ่ม ที่ สุด ใน หมู่ พราหมณ์ นั้น ได้ ทำนาย ไว้ คติ เดียว ว่า จะ เสด็จ ออก ทรง ผนวช จะ ได้ เป็น 
ศาสดา เอก ใน โลก เพราะ ฉะนั้น จึง ได้ คอย ฟัง ข่าว พระ โพธิสัตว์ อยู่ เสมอ จน เมื่อ พระ โพธิสัตว์ เสด็จ 
ออก ทรง ผนวช ท่าน โกณ ฑัญญ ะก็ไ ด้ช้ก ชวน บุตร ของ พราหมณ์ ที่ มา ประชุม ทำนาย พระ ลักษณะ ใน 
คราว นั้น ได้ อีก ๔ คน รวม กัน เป็น ๕ คน ออก บวช คอย ติดตาม พระ พุทธเจ้า และ เมื่อ พระ พุทธเจ้า 
ได็ ไป ทรง บำเพ็ญ ทุกรกิริยา ก็ เป็น ที่ สบ อัธย าคัย ของ ท่าน ทั้ง ๕ นั้น ซึ่ง นิยม ใน ทาง นั้น ก็ พา กัน ไป คอย 
เผ้า ปฏิบัติ ครั้นพระองค์ ได้ ทรง เลิก ละ เสีย แล้ว ท่าน ทั้ง ๕ นั้น ก็ เห็น ว่า พระองค์ ได้ ทรง เวียน มา เป็น 
ผู้ มัก มาก จะ ไม่ สามารถ ตรัสรู้ พระ ธรรม ได้ ก็ พา กัน หลีก ไป พัก อยู่ ที่ ตำบล อิสิ ป ตน มฤคทายวัน นั้น. 

เมื่อ ภิกษุ ปัญจ วัคคีย์ ได้ เห็น พระ พุทธเจ้า เสด็จ มา แต่ ไกล ก็ นัด หมาย กัน ไม่ ให้ ลุก ต้อน รับ ไม่ 
ให้ ทำ การ อภิวาท แต่ ให้ ปู อาสนะ ไว้ ถ้า ทรง ประสงค์ จะ นั่ง ก็ นั่ง แต่ ถ้า ไม่ ทรง ประสงค์ ก็ แล้ว ไป แต่ ครั้น 
เมื่อ พระ พุทธเจ้า เสด็จ มา ถึง เข้า ต่าง ก็ ลืม กติกา ที่ ตั้ง กัน ไว้ พา กัน ลุก ขึ้น รับ และ อภิวาท กราบ ไหว้ และ 
นำ นํ้า ล้าง พระ บาท ตั่ง รอง พระ บาท ผ้า เช็ด พระ บาท มา คอย ปฏิบัติ พระ พุทธเจ้า ได้ เสด็จ ประทับ บน อาสนะ 
ทรง ล้าง พระ บาท แล้ว พวก ภิกษุ ปัญจ วัคคีย์ ก็ พา กัน เรียก พระองค์ ด้วย ถ้อย คำ ตี เสมอ คือ เรียก พระองค์ ว่า 
อาวุโส ที่ แปล ว่า ผู้มี อายุ หรือ แปล กัน อย่าง ภาษา ไทย ว่า คุณ พระ พุทธเจ้า ก็ ตรัส ห้าม และ ได้ ตรัส ว่า 
ตถาคต มา ก็ เพื่อ จะ แสด งอม ต ธรรม ให้ ท่าน ทั้ง หลาย ฟัง เมื่อ ท่าน ทั้ง หลาย ตั้งใจ ฟัง และ ปฏิบัติ โดย ชอบ 
ก็ จะ เกิด ความ รู้ จน ถึง ที่ สุด ทุกข์ ได้ ภิกษุ ป๋ญจ วัคคีย์ กราบ ทูล คัด ค้าน ว่า เมื่อ ทรง บำเพ็ญ ทุกรกิริยา ยัง 




๑๐ 



ไม่ ได้ ตรัสรู้ เมื่อ ทรง เลิก เสีย จะ ตรัสรู้! ด้อ ย่าง ไร พระ พุทธเจ้า ก็ ยัง ตรัส ยืน ยัน เช่น นั้น และ พวก 

ภิกษุ ปัญจ วัคคีย์ ก็ คง คัด ค้าน เช่น นั้น ถึง ๓ ครั้ง พระ พุทธเจ้า จึง ตรัส ให้ ระลึก ว่า แต่ ก่อน นั้พ ระ องค์ ได้ 
เคย ตรัส พระ วาจา เช่น นี้ หรือ ไม่ พวก ภิกษุ ปัญจ วัคคีย์ ก็ ระลึก ขึ้น ได้ ว่า พระองค์ ไม่ เคย ตรัส พระ วาจา เช่น นี้ 
เมื่อ เป็น เช่น นี้ จึง ได้ ยินยอม เพื่อ จะ ฟัง ธรรม พระ พุทธเจ้า เมื่อ ทรง เห็น ว่า พวก ภิกษุ ปัญจ วัคคีย์ พา กัน 
ตั้งใจ เพื่อ จะ ฟัง พระ ธรรม ของ พระองค์ แล้ว จึง ได้ ทรง แสดง ปฐมเทศนา คือ เทศ นาที แรก โปรด 
ภิกษุ ปัญจ วัคคีย์ ท่าน แสดง ว่า พระ พุทธเจ้า ได้ ทรง แสดง ปฐมเทศนา นี้ ใน วัน รุ่ง ขึ้น จาก ที่ เสด็จ ไป ถึง คือ 
ได้ ทรง แสดง ใน วัน เพ็ญ ของ เดือน อาสา ฬหะ หรือ เดือน ๘ หน้า วัน เข้า พรรษา ซึ่ง เป็น วัน ที่ ได้ ประกอบ 
พิธี อาสา ฬหบู ชา ดัง ที่ ได้ กำหนด ตั้ง ขึ้น เป็น วัน บูชา วัน หนึ่ง . 



ปฐมเทศนา ธัมม จัก กัป ป วัด ตน สูตร 

ปฐมเทศนา นี้ เป็น เทศน์ ครั้ง แรก ที่มีค วาม สำคัญ พระ พุทธเจ้า ได้ ทรง แสดง ทาง ที่ พระองค์ 
ทรง ปฏิบัติ ได้ ทรง แสดง ธรรมะ ที่ ได้ ตรัสรู้ ได้ ทรง แสดง ญาณ คือ ความ รู้ ของ พระองค์ ที่ เกิด ขึ้น ใน ธรรม ะน้น 
ถ้า จะ ตั้ง ปัญหา ว่า พระ พุทธเจ้า ทรง ดำเนิน ทาง ปฏิบัติ มา อย่าง ไร จึง ได้ ตรัสรู้ พระ พุทธเจ้า ได้ ตรัสรู้ อะไร 
พระ พุทธเจ้า ได้ ตรัสรู้ ด้วย ความ รู้ที่มี ลักษณะ อย่าง ไร ปัญหา เหล่ านี้ก็ อาจ จะ ตอบ ได้ ด้วย พระ สูตร นี้ เพราะ 
ฉะนั้น จึง เป็น พระ สูตร ที่ผู้คี กษา พระ พุทธ ศาสนา จะ ละ เสีย มิ ได้ ควร จะ ต้อง คีกษ าให้ เข้า ใจ. 

ใจ ความ ปฐมเทศนา นี้ ๒ ตอน ที่ ๑ พระ พุทธเจ้า ได้ ทรง ชี้ ทาง ที่ บรรพชิต คือ นัก บวช ซึ่ง มุ่ง ความ หน่าย 
มุ่ง ความ สิน ราคะ คือ ความ ติด ความ ยินดี มุ่ง ความ ตรัสรู้ มุ่ง พระ นิพพาน ไม่ ควร จะ ช่อง เสพ อัน 
ได้แก่ กาม สุขัล สิ กา นุ โย ค ความ ประกอบ ตน ด้วย ความ สุข สด ซึ่น อยู่ ใน ทาง กาม และ อัตต กิ ลม ถา 
นุ โย ค ความ ประกอบ การ ทรมาน ตน ให้ ลำบาก เดือด ร้อน เปล่า เพราะ เป็น ข้อ ปฏิบัติ ที่ เป็น ของ ตํ่าท ราม 
ที่ เป็น กิจ ของ ชาว บ้าน ที่ เป็น ของ ปุถุชน มิ ใช่ เป็น กิจ ของ บรรพชิต ผู้ มุ่ง ผล เช่น นั้น ส่วน อีก หน ทาง หนึ่ง 
ซึ่ง เป็น ข้อ ปฏิบัติ เป็น หน ทางกลาง อยู่ ใน ระหว่าง ทาง ทั้ง สอง นั้น แต่ ว่า ไม่ ข้อง แวะ อยู่ ใน ทาง ทั้ง สอง นั้น 
เป็น ข้อ ปฏิบัติ ที่ ให้ เกิด จักษุ คือ ดวง ตา เห็น ธรรม จะ ทำ ให้ เกิด ญาณ คือ ความ หยั่ง รู้ ท่า ให้ เกิด ความ สงบ 
ระงับ ท่า ให้ เกิด ความ รอบ รู้ ท่า ให้ เกิด ความ ดับ กิเลส อัน ได้แก่ ทาง ที่มี องค์ ประกอบ ๕ ประการ อัน 
เป็น ของ ประเสริฐ ได้แก่ สัมมา ทิฏฐิ ความ เห็น ชอบ สัมมา สังกัปปะ ความ ดำริ ชอบ สัมมา วาจา เจรจา 
ชอบ สัมมา ก้ม มัน ตะ การ งาน ชอบ สัมมา อา สืวะ เลี้ยง ชีวิต ชอบ สัมมา วายามะ พยายาม ชอบ 
สัมมา สติ ระลึก ชอบ สัมมา สมาธิ ตั้งใจ ชอบ. 

ตอน ที่ ๒ ได้ ทรง แสดง ธรรมะ ที่ ได้ ตรัสรู้ เมื่อ ละ ทาง ทั้ง ๒ ข้าง ต้น และ มา เดิน อยู่ ใน ทาง ที่ 
เป็น มัชฌิมา ปฏิปทา คือ ข้อ ปฏิบัติ เป็น ทางกลาง ซึ่ง มี องค์ ประกอบ ทั้ง ๘ นั้น อัน ได้แก่ อริยสัจ ๔ คำ ว่า 



๒ วิ. มหา ๔ /๏ ๗- ๒๓ / ๑๓- ๑๗. 




๑๑ 



อริยสัจ แปล ว่า ความ จริง ของ บุคคล ผู้ ประเสริฐ ก็ ได้ แปล ว่า ความ จริง ที่ ทำ ให้ บุคคล เป็น คน ประเสริฐ ก็ ได้ 
อริยสัจ ๔ นี้! ด้ แก่:- 

๑. ทุกข์ ใน พระ สูตร นี้ ได้ ชี้ ว่า อะไร เป็น ทุกข์! ว้ ด้วย คือ ชี้ ว่า ความ เกิด เป็น ทุกข์ ความ แก่ เป็น 
ทุกข์ ความ ตาย เป็น ทุกข์ ความ โศก คือ แห้ง ใจ ปริเทวะ คือ ครํ่า ครวญ รัญจวน ใจ ทุก ฃะ คือ ทุกข์ กาย 
เช่น ปวย ไข้ โทมนัส สะ คือ ทุกข์! จ อุ ปายาส คือ คับ แค้น ใจ เป็น ทุกข์ อัป ปิย สัมป โย ค ความ ประจวบ 
กับ สิง ที่ ไม่ เป็น ที่ รัก เป็น ทุกข์ ปิย วิปโยค ความ พลัดพราก จาก สิง ที่ เป็น ที่ รัก เป็น ทุกข์ ปรารถนา ไม่ ได้ 
สม หวัง เป็น ทุกข์ กล่าว โดย ย่อ ขันธ์ ที่ ยึด ถือ ไว้ ทั้ง ๕ ประการ เป็น ทุกข์. 

๒. ทุกฃ สมุทัย เหตุ ให้ ทุกข์ เกิด ใน พระ สูตร ได้ ทรง ชี้ ว่า ตัณหา คือ ความ ดิ้นรน ทะยานอยาก 
ของ ใจ อัน มี ลักษณะ ให้ ชัด ส่าย ไป สู ภพ คือ ภาวะ ใหม่ เสมอ ไป ด้วย กัน กับ นันทิ ความ เพลิด เพลิน ราคะ 
ความ ติด ความ ยินดี มี ความ เพลิด เพลิน เป็น อย่าง ยิ่ง ใน อารมณ์ นั้น ๆมี ๓ คือ กาม ตัณหา ความ 
ดิ้นรน ทะยานอยาก ไป ใน กาม คือ ได้แก่ ลิง ที่ น่า รัก ใคร่ ปรารถนา พอ ใจ ภวตัณหา ความ ดิ้นรน ทะยาน 
อยาก ไป ใน ภพ คือ ความ เป็น นั่น เป็น นี่ วิภว ตัณหา ความ ดิ้นรน ทะยานอยาก ไป ใน วิ ภพ คือ ความ ไม่ 
เป็น นั่น เป็น นี่. 

๓. ทุก ข นิโรธ ความ ดับ ทุกข์ ใน พระ สูตร ได้ ทรง ชี้ ว่า คือ ดับ ตัณหา เลิย ได้ หมด สละ ตัณหา 
เลิ ย' ได้' หมด ปล่อย คืน ตัณหา เลิย ได้ หมด พ้น ตัณหา เลิย ได้ หมด ไม่ อาลัย พัวพัน อยู่ ใน ตัณหา ทั้ง หมด. 

๔. ทุก ข นิโรธ คา มินิ ปฏิปทา เรียก ลัน ๆ ว่า มรรค ได้แก่ มรรค อัน มี องค์ ๘ ประการ ดั่ง 
กล่าว ข้าง ต้น นั้น. 

ตอน ที่ ฅ พระ พุทธเจ้า ได้ ทรง ชี้ แจง ว่า ที่ เรียก ว่า ตรัสรู้ นั้น คือ ต้อง เป็น รู้ที่มี ลักษณะ อย่าง ไร 
รู้ที่ เรียก ว่า เป็น ตรัสรู้ นั้น ต้อง มี ลักษณะ ดัง นี้ คือ เป็น ความ รู้ที่ ผุด ขึ้น ว่า นี้ เป็น ทุกข์ เป็น ความ รู้ที่ ผุด ขึ้น 
ว่า ทุกข์ นี้ เป็น ลิง ที่ ควร กำหนด รู้ เป็น ความ รู้ที่ ผุด ขึ้น ว่า ทุกข์ นี้! ด้ก่า หน ดรู้ แล้ว เป็น ความ รู้ที่ ผุด ขึ้น ว่า นี้ 
เป็น สมุทัย เหตุ ให้ เกิด ทุกข์ เป็น ความ รู้ที่ ผุด ขึ้น ว่า สมุทัย นี้ ควร ละ เป็น ความ รู้ที่ ผุด ขึ้น ว่า สมุทัย นี้ ละ ได้ 
แล้ว เป็น ความ รู้ที่ ผุด ขึ้น ว่า นี้ เป็น นิโรธ ความ ดับ ทุกข์ เป็น ความ รู้ที่ ผุด ขึ้น ว่า นิโรธ นี้ ควร กระทำ ให้ แจ้ง 
เป็น ความ รู้ที่ ผุด ขึ้น ว่า นิโรธ นี้! ด้ทำ ให้ แจ้ง แล้ว เป็น ความ รู้ที่ ผุด ขึ้น ว่า เป็น มรรค ทาง ปฏิบัติ ให้ ถึง ความ 
ดับ ทุกข์ เป็น ความ รู้ที่ ผุด ขึ้น ว่า ทาง ปฏิบัติ ให้ ถึง ความ ดับ ทุกข์ นี้ ควร อบรม ให้ มี ขึ้น เป็น ความ รู้ที่ ผุด 
ขึ้น ว่า ทาง ปฏิบัติ ให้ ถึง ความ ดับ ทุกข์ นี้ ได้ อบรม ให้ มี ขึ้น ได้ บริบูรณ์ แล้ว เพราะ ฉะนั้น ญาณ คือ ความ รู้ 
จะ เรียก ว่า ตรัสรู้ ต้อง ประกอบ ด้วย ลักษณะ เป็น สัจ จ ญาณ คือ ความ รู้ ใน ความ จริง ว่า นี่ เป็น ความ ทุกข์ 
จริง นี่ เป็น สมุทัย เหตุ ให้ เกิด ทุกข์ จริง นี่ เป็น นิโรธ คือ ความ ดับ ทุกข์ จริง นี่ เป็น มรรค คือ ข้อ ปฏิบัติ ให้ ถึง 
ความ ดับ ทุกข์ จริง ส่วน หนึ่ง ต้อง เป็น กิจ จ ญาณ ความ รู้ ใน กิจ คือ หน้าที่ คือ รู้ ว่า หน้าที่ จะ ต้อง ปฏิบัติ ใน 
ทุกข์ ก็ ได้แก่ กำหนด รู้ ใน สมุทัย ก็ ได้แก่ ต้อง ละ ใน นิโรธ ก็ ได้แก่ การทำ ให้ แจ้ง ใน มรรค ก็ ได้แก่ ต้อง 
ปฏิบัติ อบรม ส่วน หนึ่ง ต้อง เป็น กต ญาณ คือ ความ รู้ ใน การทำ กิจ เสร็จ คือ รู้ ว่า ทุกข์ ก็ ได้ กำหนด เสร็จ 
แล้ว สมุทัย ก็ ละ เสร็จ แล้ว นิโรธ ก็ ได้ ทำ ให้ แจ้ง แล้ว มรรค ก็ ได้ ปฏิบัติ อบรม ให้ มี ขึ้น แล้ว ส่วน หนึ่ง 




๑๒ 

เพราะ ฉะนั้น ใน พระ สูตร จึง แสดง ว่า ความ ตรัสรู้ ของ พระ พุทธเจ้า นั้น เป็น ญาณ คือ ความ' หยั่ง รู้ที่มี 
วน รอบ ๓ มี อาการ ๑๒ มี วน รอบ ๓ ก็ คือ ว่า ต้อง รู้ ใน อริยสัจ ทั้ง ๔ นั้น โดย เป็น สัจ จ ญาณ คือ 
ความ รู้ ใน ความ จริง รอบ หนึ่ง ต้อง รู้ ใน อริยสัจ ทั้ง ๔ โดย เป็น กิจ จ ญาณ คือ ต้อง รู้ ใน กิจ อัน ได้แก่ หน้าที่ 
รอบ หนึ่ง ต้อง รู้ ใน อริยสัจ ๔ นั้น โดย เป็น กต ญาณ คือ ความ รู้ ใน การทำ กิจ เสร็จ รอบ หนึ่ง ๓ คูณ ๔ ก็ 
เป็น ๑๒ คือ ว่า มี อาการ ๑๒ เมื่อ เป็น ความ รู้ที่ วน รอบ ๓ มี อาการ ๑๒ ดั่ง กล่าว นี้ จึง จะ เรียก ว่า เป็น 
ความ ตรัสรู้ และ ท่าน ผู้ ที , ได้ มี ความ รู้ ดั่ง กล่าว นี้ จึง เรียก ว่า เป็น พุทธะ คือ เป็น ผู้ ตรัสรู้ ถ้า จะ เรียก 
ปัญญา ของ ท่าน ก็ เป็น โพธิ ที่ แปล ว่า ความ ตรัสรู้. 

เพราะ ฉะนั้น ใจ ความ ใน พระ สูตร ที่ กล่าว มา นี้ จึง เป็น การ ตอบ ปัญหา ได้ ทั้ง ๓ ข้อ ปัญหา ว่า 
พระ พุทธเจ้า ได้ ดำเนิน ทาง ปฏิบัติ มา อย่าง ไร จึง ได้ ตรัสรู้ ก็ ตอบ ได้ ด้วย ตอน ที่ หนึ่ง ปัญหา ว่า 
พระ พุทธเจ้า ได้ ตรัสรู้ อะไร ก็ ตอบ ได้ ด้วย ตอน ที่ สอง ปัญหา ว่า พระ พุทธเจ้า ได้ ตรัสรู้ ด้วย ความ รู้ที่มี 
ลักษณะ อาการ อย่าง ไร ก็ ตอบ ได้ ด้วย ตอน ที่ สาม ฉะนั้น ใน ท้าย พระ สูตร พระ พุทธเจ้า จึง ได้ ทรง ประกาศ ว่า 
เมื่อ ความ รู้ที่มี วน รอบ ๓ มี อาการ ๑๒ ดั่ง กล่าว นี้ ยัง' ไม่ บรี สุ' ทธี้ บริบูรณ์ ตราบ 1 ใด ก็ ยัง ไม่ ทรง 
ปฏิญญา พระองค์ ว่า เป็น ผู้ ตรัสรู้ ต่อ ญาณ ดั่ง กล่าว นั้น เกิด ขึ้น บรีสุ ทธิ้ บริบูรณ์ พระองค์ จึง ปฏิญญา 
พระองค์ ว่า เป็น พุทธะ คือ เป็น ผู้ ตรัสรู้ และ เรียก ว่า เป็น ผู้ ตรัสรู้ เอง ก็ เพราะ ว่า ความ รู้ ของ พระองค์ ที่ 
เกิด ขึ้น ดั่ง กล่าว นั้น เป็น ความ รู้ที่ ผุด ขึ้น ใน ธรรมะ คือ ใน ความ จริง ที่ ไม่ ได้ ทรง เคย สดับ ฟัง มา จาก ใคร ไม่ 
ได้ ทรง เรียน มา จาก ใคร เมื่อ พิจารณา ตามพระ สูตร แม้ ทาง ปฏิบัติ ของ พระองค์ พระองค์ ก็ ทรง พบ ขึ้น 
เอง เพราะ ได้ ทรง ละ ทาง ปฏิบัติ ของ คณาจารย์ ต่าง ๆ มา โดย ลำดับ จน มา ถึง ทรง ค้น หา ทาง ปฏิบัติ ด้วย 
พระองค์ เอง และ ทรง พบ ทาง ที่ เป็น มัชฌิมา ปฏิปทา และ ก็ ทรง ดำเนิน ไป ใน ทาง นั้น เมื่อ ทรง ดำเนิน ไป 
ใน ทาง นั้น จน บริบูรณ์ แล้ว ก็ เกิด ญาณ คือ ความ หยั่ง รู้ ขึ้น ใน ธรรมะ คือ ความ จริง อัน ได้แก่ อริยสัจ ๙ 
ซึ่ง ไม่ ได้ เคย ทรง สดับ มา จาก ใคร ความ รู้ นั้น ผุด ขึ้น เอง อัน เป็น ผล ของ การ ปฏิบัติ ที่ บริบูรณ์ เพราะ ฉะนั้น 
จึง ได้ ซึ่อ ว่า พระองค์ เป็น ผู้ ตรัสรู้ เอง ไม่ มี ครู ไม่ มี อาจารย์ หมาย ถึง ว่า ทรง มี ความ รู้ ดั่ง ที่ แสดง ไว ใน 
พระ สูตร ดั่ง กล่าว นั้น แล. 

เมื่อ ได้ เล่า เรื่อง พระ พุทธเจ้า เสด็จ ไป ทรง แสดง ปฐมเทศนา โปรด ภิกษุ ปัญจ วัคคีย์ ที่ อิสิ ปต น- 
ม ฤค ทาย วัน กรุง พารา ณสิ ใน แคว้น กา สี และ เมื่อ ได้ เล่า ความ แห่ง ปฐมเทศนา นั้น โดย ย่อ ต่อ ไป นี้ จะ 
เล่า เรื่อง ประกอบ ก่อน. 

แคว้น กา สี 

แคว้น กา สี ตาม เรื่อง ที่ แสดง ใน คัมภีร์ ทาง พระ พุทธ ศาสนา ปรากฏ ว่า เคย เป็น แคว้น ที่ เจริญ 
รุ่งเรือง มา ใน สมัย ก่อน พุทธกาล คู่ กับ แคว้น โกศล ที่ อยู่ ติดต่อ กัน คำ ว่า กา สี เข้า ใจ กัน ว่า เป็น ชื่อ ของ 
ชาว อารยัน เผ่า ที่ มา ตั้ง ภูมิ ลำเนา อยู่ ใน ที่ นั้น หรือ เป็น ชื่อ ของ กษัตริย์ พระองค์ หนึ่ง ซึ่ง เป็น ผู้ ปกครอง 
แคว้น นั้น ใน อดีต. 




คำ ว่า พารา ณสี บาง คน ว่า มา จาก คำ ว่า พร ณา กับ อสี ต่อ กัน คือ ที ตรง นันมี แม่ นำ พร ณา 
อยู่ ทาง เหนือ แม่นํ้ าอสี อยู่ ทาง ใต้ แต่ อีก แบบ หนึ่ง ก็ กล่าว ว่า แม่นํ้ าคง คา และ แม่นํ้ าชื่อ ว่า วรุณ มา บรรจบ กัน 
และ มี ความ เชื่อ ถือ ของ คน ว่า มีแ ม่นั้า อีก สาย หนึ่ง ลอด มา ข้าง ใต้ มา บรรจบ กัน ที่ ตรง นั้น แต่ ที่ เห็น กัน 
อยู่ ก็ เป็น แม่ นั้าส อง สาย มา บรรจบ กัน ว่า รวม ชื่อ ของ แม่ นั้านี้ เข้า ก็ เป็น พารา ณ สี. 

ส่วน คำ ว่า อิสิ ปต นะ ๓ แปล ตาม ศัพท์ ว่า ที่ เป็น ที่ ตก ของ ฤษี มี อธิบาย ว่า ได้ มี พระ ปัจเจก พุทธ- 
เจ้า จำนวน ๕๐๐ รูป เหาะ มา ถึง ที่ ตรง นั้น ก็ มา นิพพาน แล้ว สรีระ ของ ท่าน ก็ ตกลง มา ที่ ตรง นั้น พร้อม 
กัน อีกอ ย่าง หนึ่ง อธิบาย ว่า ได้ มี พระ ปัจเจก พุทธเจ้า มี จำนวน ๕๐๐ รูป คือ จำนวน มาก ได้ ออก มา 
จาก ปา และ มา พัก อยู่ ที่ แห่ง หนึ่ง นั้น เพราะ ฉะนั้น จึง เรียก ว่า อิสิ ปต นะ แปล ว่า ที่ ตก ของ ฤษี หรือ 
ที่ มา ประชุม พัก ของ ฤษี ก็ ได้ คำ ว่า ฤษี แปล ตาม ศัพท์ ว่า ผู้ มี: ปรกติ แสวง หา หมาย ความ ว่า ผู้มี ปรกติ 
แสวง หา คุณวิเศษ เดิม ก็ ใช้ เป็น ชื่อ เรียก นัก บวช ภาย นอก พระ พุทธ ศาสนา แต่ เมื่อ พระ พุทธเจ้า ได้ ทรง 
แสดง ธรรม ก็ใข้ คำ นี้ เป็น ชื่อ ของ ผู้ แสวง ธรรม ใน พระ พุทธ ศาสนา ด้วย ดั่ง ที่ เรียก พระ สาวก เป็น ต้น ว่า 
เป็น อิสิ หรือ ฤษี แต่ ว่า ใซใ นความ หมาย ว่า แสวง ธรรมะ. 

คำ ว่า มิค ทา ยะ นั้น คำ ว่า ทา ยะ บาง ท่าน แปล ว่า ปา มิค ทา ยะ แปล ว่า ปา เนื้อ อีก คำ หนึ่ง 
ทา วะ คือ เป็น ตัว ว แปล ว่า ปา เหมือน กัน มิค ทา วะ ก็ แปล ว่า ปา เนื้อ อีกอ ย่าง หนึ่ง ทา ยะ แปล ว่า 
ให้ มิค ทา ยะ ก็ แปล ว่า ที่ เป็น ที่ ให้ อภัย แก่ เนื้อ คือ เนื้อ นก ที่ อยู่ ใน เขต นั้น ก็ ถูก ห้าม ไม่ ให้ ท่า อันตราย 
คือ เท่า กับ เป็น ที่ หวง ห้าม ไม่ ให้ ทำ อันตราย แก่ สัตว์ ปา ใน ที่ นั้น. 

ความ เจริญ ของ แคว้น กา สี ใน อดีต ได้มื เล่า' ใว์ ใ' น' ชาดก เป็น อัน มาก ใน บาง ครั้ง ได้มื ความ เจริญ 
ใน ด้าน คืล ธรรม มาก จน ถึงมื เล่า ไว้ [น ชาด ก' 1 ว่า ครั้ง หนึ่ง พระ เจ้า แผ่น ดิน ของ แคว้น กา สีมืพ ระ นาม ว่า 
พรหม ทัต พระ นาม นี้ เป็น พระ นาม ของ กษัตริย์ แห่ง แคว้น นี้ สืบ ต่อ กัน มา ทุก ๆ องค์ พระ เจ้า พรหม ทัต 
พระองค์ นี้ ได้ ทรง ตั้ง อยู่ ใน ความ ยุติธรรม เป็น อย่าง ยิ่ง ได้ ทรง ตัดสิน ความ ของ ราษฎร ด้วย ความ เที่ยง ตรง 
ทรง ปกครอง ให้มื ความ สุข ไม่ เบียด เบียน กัน และ กัน จน เป็น ที่ สรรเสริญ กัน ทั่ว ไป พระองค์ ได้ เคย 
ปลอม พระองค์ เสด็จ ไป เที่ยว สอด ล่อง ดู สุข ทุกข์ ของ ราษฎร อยู่ เสมอ ก็ ไม่ พบ ผู้ที่ ตำหนิ ติเตียน พระองค์ 
ได้ เสด็จ ทรง ราชรถ มี นาย สารถี ขับ เรื่อย ไป จน ถึง ชาย แดน ใน คราว หนึ่ง และ ใน รัฐ โกศล ซึ่ง อยู่ ติด กัน 
พระ เจ้า แผ่น ดิน ของ แคว้น นั้นมื พระ นาม ว่า พัลสิ กะ ก็ ทรง ปกครอง ราษฎร ให็ ได้ รับ ความ ร่ม เย็น เป็น สุข 
คล้าย คลึง กัน ชอบ ปลอม พระองค์ เสด็จ ออก สอด ล่อง ดู ทุกข์ สุข ของ ราษฎร และ ใน คราว หนึ่ง ก็ เสด็จ 
ทรง ราชรถ มี นาย สารถี ขับ ออก ไป จน ถึง ชาย แดน รถ ของ พระ เจ้า แผ่น ดิน ทั้ง สอง พระองค์ มาส วน กัน ใน 
ทาง แคบ แห่ง หนึ่ง สารถี ของ ทั้ง สอง ฝ่าย ก็ เกี่ยง จะ ให้ อีก ฝ่าย หนึ่ง หลีก ทาง ให้ แต่ อีก ฝ่าย หนึ่ง ก็ ไม่ ยอม 
ฉะนั้น ก็ ไต' ถาม กัน ถึง พระ ราช ประวัติ ต่าง ๆ ปรากฏ ว่า มี พระ ชนม์ เท่า กัน มี กำลัง รี้พล ทรัพย์ สมบัติ ก็ 
เท่า เทียม กัน ไม่ ด้อย กว่า กัน ก็ ยัง ไม่ มี เหตุ ที่ จะ อ้าง ให้ อีก ฝ่าย หนึ่ง หลีก ทาง ให้ อีก ฝ่าย หนึ่ง ได้ คราว นี้ จึง 



ปู. สู. ๒ / ๒๕๓, (^๖ 
๕ ราโชวาท ชา ตก ชา ตก. ๓ / ๑ 




ได้ ถาม กัน ขึ้น ถึง ธรรมะ ของ พระ เจ้า แผ่น ดิน ทั้ง สอง พระองค์ นาย สารถี ของ พระ เจ้า พัลลิ กะ ซึ่ง เป็น 

พระ เจ้า แผ่น ดิน ของ แคว้น โกศล ตอบ ว่า พระ เจ้า พัลลิ กะ พระ ราชา ของ ตน นั้น ทรง โต้ ตอบ หนัก แก่ คน ที่ 
หนัก มา ทรง โต้ ตอบ อ่อน แก่ คน ที่ อ่อน มา ทรง ชนะ ความ ดี ด้วย ความ ดี แต่ เมื่อ ชั่ว มา ก็ ทรง เอา ชนะ ความ ชั่ว 
พระ เจ้า แผ่น ดิน ของ ตน เป็น เช่น นี้ ฝ่าย สารถี ของ พระ เจ้า พรหม หัต กรุง กาลี ก็ ตอบ ว่า พระ เจ้า แผ่น ดิน 
ของ ตน นั้น ทรง เอา ชนะ คน โกรธ ด้วย ความ ไม่ โกรธ ทรง เอา ชนะ คน ชั่ว หรือ ความ ชั่ว ด้วย ความ ๑ ทรง 
เอา ชนะ คน ตระหนี่ หรือ ความ ตระหนี่ ด้วย การ บริจาค พระ เจ้า แผ่น ดิน ของ ตน ได้ มี ธรรมะ เช่น นี้ เมื่อ 
ได้ ฟัง ดั่ง นั้น ฝ่าย พระ เจ้า พัลลิ กะ แห่งกรุง โกศล เห็น ว่า ธรรมะ ของ พระ เจ้า พรหม ทัตสู งก ว่า จึง ได้ ยอม 

หลีก ทาง ให้. 

อีก เรื่อง หนึ่ง เป็น เรื่อง แสดง การ ให้ อภัย แก่ เนื้อ ๕ คือ มี เรื่อง เล่า ว่า พระ เจ้า พรหม ทัต ซึ่ง เป็น 
พระ เจ้า แผ่น ดิน ของ แคว้น กาลี พระองค์ หนึ่ง ได้ โปรด ล่า เนื้อ และ เสวย เนื้อ สัตว์ เป็น อาจิณ ได้ เกณฑ์ ให้ 
ราษฎร ตาม เสด็จ ใน การ ล่า เนื้อ จน ราษฎร พา กัน ระอา เพราะ ต้อง ละทิ้ง การ งาน จึง’ ได้' คิด ที่' จะ' หา' ที่ สัก 
แห่ง หนึ่ง จัด ล้อม ไว้ และ ต้อน เนื้อ เข้า มา รักษา ไว้ ใน ที่ นั้น เมื่อ พระ เจ้า แผ่น ดิน ต้อง การ จะ ล่า เนื้อ เสวย เนื้อ 
ก็ ให้ มา ล่า เอา ไป พวก ตน ก็ จะ ไม่ ต้อง เลีย เวลา ทำ มา หา กิน จึง ได้ พร้อม กัน ไป ต้อน เอา เนื้อ มา รวม ไว์ใ นที่ 
แห่ง หนึ่ง เป็น จำนวน มาก เนื้อที่ ถูก ต้อน มา นั้น ได้ มี อยู่ ๒ หมู่ หัว หน้า ของ เนื้อ หมู่ หนึ่ง ชื่อ ว่า นิโครธ อีก 
หมู่ หนึ่ง ชื่อ ว่า สา ชะ เนื้อ ทั้ง สอง นี้ เป็น เนื้อที่ มี รูป งาม พระ เจ้า แผ่น ดิน เมื่อ ได้ เสด็จ มาทอด พระ เนตร ก็ 
พระ ราช ทาน อภัย ให้ ได้ [ดย เฉพาะ ไม่ ให้ ใคร ทำ อันตราย เมื่อ ต้อน เนื้อ มา รวม ไว้ ดั่ง นั้น แล้ว บาง คราว 
พระ เจ้า แผ่น ดิน ก็ เสด็จ มา เอง บาง คราว ก็ ให้ พ่อครัว มา จัดการ ประหาร ไป ปรุง อาหาร เป็น ประจำ เนื้อที่ 
ถูก เขา ไล่ จะ ฆ่า ก็ พา กัน วิ่ง หนี จะ จับ ฆ่า ได้ สัก ตัว หนึ่ง ก็ บาด เจ็บ กัน หลาย ตัว เพราะ ฉะนั้น หัว หน้า ทั้ง สอง 
ก็ หารือ กัน ว่า ไหน ๆ ก็ จะ ต้อง ตาย ด้วย กัน แล้ว จัด วาระ ไป รอ รับ ความ ตายอยู่ วัน ละ ตัว เมื่อ ถึง วาระ 
ของ เนื้อ ตัว ไหน เนื้อ ตัว นั้น ก็ ไป อยู่ รอ ใน ที่ที่เ ขา จะ ประหาร หมู่ เนื้อ ทั้ง ปวง ก็ ตกลง กัน และ ก็ ผลัด วาระ 
กัน ไป ให้ เขา จับ ฆ่า ครา วนื้ก็ ถึง วาระ ของ แม่ เนื้อ ตัว หนึ่ง ซึ่ง มี ครรภ์ แก่ เป็น บริวาร ของ เนื้อ ชื่อ ว่า สา ขะ 
แม่ เนื้อ ตัว นั้น ไป หา หัว หน้า ขอ ร้อง ว่า ให้ ตก ลูก เลีย ก่อน เมื่อ ตก ลูก แล้ว ก็ จะ เข้า รับ วาระ ฝ่าย หัว หน้า 
ก็ ไม่ ยอม เพราะ ไม่ อาจ จะ จัด ให้ ใคร ไป แทน ได้ เนื้อ ท้อง แก่ นั้น ก็ ไป หา หัว หน้า เนื้อ อีก ฝูง หนึ่ง ซึ่ง ชื่อ ว่า นิโครธ 
หัว หน้า เนื้อ ชื่อ ว่า นิโครธ นั้น สงสาร จึง รับ ภาระ ที่ จะ ช่วย ได้ เอา ตัว เอง ไป รอ รับ วาระ ฝ่าย พ่อครัว เข้า มา 
เพื่อ จะ ฆ่า เนื้อ เมื่อ มา เห็น เนื้อ หัว หน้า ซึ่ง พระ เจ้า แผ่น ดิน ได้ ลัง ห้าม ไว้ แล้ว ก็ ไม่ กล้า ทำ อันตราย ไป ทูล 
ให้ ทรง ทราบ พระ เจ้า แผ่น ดิน เสด็จ มาทรง ถาม สอบ สวน ได้ ความ แล้ว ทรง มี พระ ราช ดำริ ว่า แม้ แต่ 
สัตว์ เดียรัจฉาน ก็ ยัง มี จิต ใจ ที่มี เมตตา กรุณา ไฉน มนุษย์ จึง ไม่ มี จึง พระ ราช ทาน อภัย ให้ แก่ หมู่ เนื้อ ทั้ง หลาย 
ห้าม ไม่ ให้ ใคร ทำ อันตราย ทั่ว ๆ ไป ทั้ง หมด. 

เรื่อง ชาดก โดย มาก ใน พระ พุทธ ศาสนา เป็น เรื่อง เล่า ใน แคว้น กาลี นี้ เกือบ ทั้ง นั้น อัน แสดง ว่า 
เป็น แคว้น ที่ เคย รุ่งเรือง มา มาก แต่ก็ หมาย ความ ว่า รุ่งเรือง มา มาก ก่อน สมัย พุทธกาล คือ ก่อน ที่ 



๕ นิโครธ มิค ชา ตก ชา ตก. ๑ / ๒๒๑ 




พระ พุทธเจ้า อุบัติ ขึ้น ใน สมัย ที่ พระ พุทธเจ้า ได้ ทรง อุบัติ ขึ้น นั้น แคว้น กา สีนี้ ปรากฏ ว่า ได้ ด้อย อำนาจ ลง 
ไป จน ต้อง ไป รวม อยู่ กับ แคว้น โกศล ซึ่ง เป็น แคว้น ใหญ่ อยู่ ใน เวลา นั้น แต่ ว่า ใน สมัย พระ พุทธเจ้า นั้น 
แคว้น กา สีนี้ จะ เป็น แคว้น อิสระ หรือ อย่าง ไร ไม่ ปรากฏ ชัด แต่ก็ มี เรื่อง เกี่ยว เนื่อง อยู่ กับ แคว้น โกศล และ 
มคธ เพราะ ฉะนั้น ก็ ควร จะ ทราบ อีก สอง แคว้น นั้น โดย สังเขป ก่อน แคว้น มคธ หรือ มคธ รัฐ นั้น ใน 
สมัย พุทธกาล พระ เจ้า แผ่น ดิน ทรง พระ นาม ว่า พิมฟ้ สาร ราชธานี ชื่อ ว่า ราช ค หะ หรือ ราช คฤห์ ส่วน 
แคว้น โกศล พระ เจ้า แผ่น ดิน ทรง พระ นาม ว่า ป เสน ทิ ราชธานี ชื่อ ว่า สา ว้ตถี พระ เจ้า พิมพิ สาร 
กรุง ราช คฤห์ แห่ง มคธ รัฐ กับ พระ เจ้า ป เสน ทิ กรุง สา วัต ถี แห่ง โกศล รัฐ ต่าง ก็ เป็น พระ สวามี ของ 
ขนิษ ฐ ภคินี ของ กัน และ กัน คือ พระ ฃนีษ ฐ ภคินี ของ พระ เจ้า ป เสน ทิไป อภิเษก เป็น พระ อัครมเหสี ของ 

พระ เจ้า พิมพิ สาร พระ ขนิษ ฐ ภคินี ของ พระ เจ้า พิมพิ สาร ก็ ไป อภิเษก เป็น อัครมเหสี ของ พระ เจ้า ป เสน ทิ เมื่อ 
พระ ราช บิดา ของ พระ เจ้า ป เสน ทิ อัน มี พระ นาม ว่า พระ เจ้า มหา โกศล หรือ มหา ป เสน ทิ ทรง จัด 
อภิเษก พระ ราช ธิดา ซึ่ง เป็น ฃนิษ ฐ ภคินี ของ พระ เจ้า ป เสน ทิใน ปัจจุบัน นั้น แก่ พระ เจ้า พิมพิ สาร ก็ ได้ 
พระ ราช ทาน กา สิก คาม ให้ แก่ พระ ราช ธิดา เพื่อ เป็น ค่า เครื่อง ประดับ ทำนุ บำรุง พระ ราช ธิดา ของ พระองค์ 
ผู้ ปกครอง ของ แคว้น กา สี ไม่ ปรากฏ ชัด เพราะ ใน ตำนาน พระ พุทธ ศาสนา จะ มี เล่า ไว้ ก็ ใน เมื่อ มา เกี่ยว พัน 
กับ เรื่อง ทาง ศาสนา เท่า นั้น ถ้า ไม่ มี เกี่ยว พัน ก็ ไม่ เล่า แต่ ว่า มี กล่าว ไว้ ใน อรรถกถา พระ วินัย เล่ม หนึ่ง ๖ ว่า 
พระ เจ้า แผ่น ดิน ของ กา สี เป็น พระ ภาดา ร่วม พระ ราช บิดา ของ พระ เจ้า ป เสน ทิแห่ ง แคว้น โกศล ใน สมัย นั้น 
และ ใน บาลี วินัย แห่ง หนึ่ง ๗ ก็มีเ ล่า ถึง' ว่า พระ เจ้า กา สี ได้ ล่ง ผ้า เนื้อ ดี ไป พระ ราช ทาน แก่ หมอ ชี วก โก มาร ภัจ 
ซึ่ง เป็น ผู้ มี อุปการะ แก่ พระองค์ ผ้า แคว้น กา สีนื้ เป็น สินค้า ที่มี ชื่อ เสียง ใน สมัย นั้น เป็น ของ ดีมี ราคา มาก 
ส่วน การ ศาสนา ใน แคว้น กา สี โดย เฉพาะ ใน พารา ณ สี ซึ่ง เป็น เมือง หลวง ใน สมัย พระ พุทธเจ้า ปรากฏ 
ว่า เป็น ที่ รวม ของ ลัทธิ ศาสนา เป็น อัน มาก ดั่ง ที่ กล่าว ว่า มี ศาสดา เจ้า ลัทธิ ลัง สอนอยู่ เป็น ก๊ก ใหญ่ ๆ ๖ 
ก๊ก และ ที่มีผู้ นับถือ มาก ตาม หลัก ฐาน ที่ แสดง กัน มา ก็ คือ ศาสนา ไช นะ กับ ศาสนา พราหมณ์ พระ พุทธเจ้า 
ได้ เสด็จ ไป ประกาศ พระ พุทธ ศาสนา ใน แหล่ งที่มี ศาสนา ต่าง ๆ กำลัง รุ่งเรือง อยู่. 

อริยสัจ ๔ 

คราว นื้จะ แสดง ความ ของ ปฐมเทศนา อธิบาย ออก ไป โดย ลัง เข ป. 

อริยสัจ ข้อ ที่ ๑ คือ ทุกข์ คำ ว่า ทุกข์ แปล ตาม ค้พท์ ว่า สัง ที่ ทน อยู่ ยาก มี ความ หมาย เป็น ๒ 
อย่าง คือ อย่าง หนึ่ง หมาย ถึง ทุก ๆ สิง ที่ ต้อง แปร ป รวน เปลี่ยน แปลง ไป คือ ว่า เมื่อ เกิด ขึ้น มา แล้ว ก็ 
ต้อง แปร ป รวน เรื่อย ไป จน ถึง ดับ หรือ แตก สลาย เรียก ง่าย ๆ ว่า หมาย ถึง ทุก ๆ สิ่ง ที่มี เกิด มี ดับ สิ่ง 
ใด มี เกิด ขึ้น และ ต้อง ดับ ไป สิ่ง นั้น เรียก ว่า เป็น ทุกข์ ทั้ง หมด เพราะ อ ะ ไร เพราะ ว่า ทน อ ยู่ ยาก คือ ทน อ ยู่ 
ไม่ ได้ ถ้า ทน อยู่ ได้ เกิด ขึ้น มา แล้ว ก็ ต้อง ไม่ ดับ ไม่ แตก สลาย แต่ เพราะ เกิด ขึ้น แล้ว ก็ ต้อง ดับ ต้อง แตก สลาย 



สม ใ 4 ต. ๒ / ๒๒๖. 

๗ วิ. มหา ๕ / ๑^๒ / ๑๓๘ 




จึง ได้ ชื่อ ว่า เป็น ทุกข์ อัน แปล ว่า ทน อยู่ ยาก หมาย ความ ว่า ทน อยู่ ไม่ ได้ ต้อง แปร ป รวน เปลี่ยน แปลง ไป 
นี้ เป็น ทุกข์ ที่ เป็น สภาพ ธรรมดา ทุก ๆ ลี่ง ใน โลก ตลอด ถึง ตัว โลก เอง ก็ ต้อง เป็น เช่น นี้ เพราะ ไม่ มี อะไร 
ที่ เกิด ขึ้น แล้ว ไม่ ดับ ไม่ แตก สลาย ต่าง กัน แต่ ว่า จะ แตก สลาย ไป ช้า หรือ เร็ว เท่า นั้น ใน พระ สูตร ท่าน ชี้ 
เช้า มา ให้ กำหนด รู โดย เฉพาะ ที่ กาย ว่า เกิด เป็น ทุกข์ แก่ เป็น ทุกข์ ตาย เป็น ทุกข์ ก็ มุ่ง ที่ จะ ให้ รู้ ถึง ทุกข์ ที่ 
เป็น สภาพ ธรรมดา ดั่ง กล่าว นั้น ถ้า จะ อธิบาย อย่าง อื่น ก็ พอ ได้ แต่ ไม่ ชัด เช่น บาง ท่าน อธิบาย ว่า เมื่อ เกิด 
นั้น ทุกข์ หนัก หนา แต่ ความ จริง ทุก ๆ คน ก็ ไม่ รู้ ว่า ทุกข์ อย่าง ไร เวลา เกิด ออก มา มา รู้ เอา เมื่อ โต ขึ้น แล้ว 
เพราะ ฉะนั้น จะ ไป ว่า เป็น ทุกข์ ก็ ไม่ รู้ แก่ นี่ ก็ เหมือน กัน ถ้า มุ่ง ถึง ว่า ร่าง กาย แปร ป รวน เปลี่ยน แปลง ใน 
ขั้น เจริญ ขึ้น ซึ่ง เรียก ว่า แก่ เหมือน กัน คือ ว่า แก่ ฃึ้นก็ ไม่ รู้สืก ว่า จะ เป็น ทุกข์ อะไร แต่ ครั้น อายุ มาก เช้า เป็น แก่ ลง 
ร่าง กาย เลี่ อม ลง จึง ค่อย รู้สืก ขึ้น เมื่อ เวลา จะ ตาย ว่า ตาย เป็น ทุกข์ ความ จริง ทุกข์ ก่อน ตาย เมื่อ จะ ตาย 
จริง ๆ ไม่มื ใคร รู้ ว่า เป็น ทุกข์ อย่าง ไร อย่าง ที่เรื ยก ว่า กลัว ตาย นั้น ความ จริง กลัว ก่อน ตาย ถ้า ยัง กลัว 
ตายอยู่ ก็ ยัง ไม่ ตาย เมื่อ จะ ตาย จริง แล้ว ไม่ กลัว คือ ว่า ไม่ รู้สืก ที่ จะ กลัว แล้ว และ พร้อม กัน นั้น ก็ ไม่มื 
ความ รู้สืก ว่า เป็น ทุกข์ แล้ว แต่ ท่าน ก็ อธิบาย ให้ เห็น ว่า เดือด ร้อน อย่าง นั้น อย่าง นี้ ต่าง ๆ แต่ ก็ ไม่ ชัด เพราะ 
ฉะนั้น เห็น ว่า จะ ต้อง อธิบาย ว่า ที่ ชื่อ ว่า เป็น ทุกข์ ก็ หมาย ถึง ว่า เป็น สภาพ ธรรมดา ที่ จะ ต้อง แปร ป รวน 
เปลี่ยน แปลง ไป ทน อยู่ คง ที่ ไม่ ได้ คือ ว่า ทุก ๆ ลี่งต ลอด ถึง กาย ของ เรา เมื่อ เกิด ขึ้น เบื้อง ต้น แล้ว ก็ 
เปลี่ยน แปลง ไป เรื่อย ๆ จน ถึง ลง ท้าย ก็ ดับ ทุก ๆ ลี่ง ใน โลก ตลอด ถึง โลก ก็ เป็น อย่าง นี้ เป็น ทุกข์ ที่ 
เป็น สภาพ ธรรมดา นี้ เป็น ความ หมายอย่าง หนึ่ง ซึ่ง เป็น ความ หมาย ยืน แต่ คน เรา เอง ไป มี ตัณหา คือ 
ความ ดิ้นรน ทะยานอยาก และ มี อุปาทาน คือ ความ ยืด ถือ ใน ลี่งที่ เป็น ทุกข์ นั้น เพราะ ฉะนั้น จึง ได้ เกิด 
ความ ทุกข์ ขึ้น อีกอ ย่าง หนึ่ง ที่ เรียก ว่า ความ ทุกข์ ใจ ต่าง ๆ ดั่ง ที่ ท่าน แสดง ไว้ ว่า โสก ปริ เท ว ทุก ข โทมนัส 
อุ ปายาส าปิ ทุก ขา เป็น ต้น ถ้า บุคคล ไม่ มี ตัณหา อุปาทาน อย่าง พระ พุทธเจ้า หรือ พระ อร หัน ต สาวก ก็ 
ไม่ เห็น ว่า จะ ต้อง เป็น ทุกข์ เดือด ร้อน อะไร สิง ทั้ง หลาย ใน โลก ตลอด จน ถึง กาย ของ เรา เอง ตลอด จน ถึง โลก เอง 
ก็ ต้อง เป็น ไป ตาม คติ ธรรมดา คือ ว่า มี เกิด มี แปร ป รวน มี ดับ แต่ เมื่อ ไม่ มี กิเลส เช้า ไป ยึด ถือ ก็ ไม่ เป็น 
ทุกข์. 

เพราะ ฉะนั้น ท่าน จึง แสดง ความ ทุกข์ ขึ้น อีกอ ย่าง หนึ่ง ที่ เกิด จาก ตัณหา ได้แก่ ความ ทุกข์ ใจ 
ต่าง ๆ ประกอบ กัน ไป ด้วย แล้ว ก็ชี้ ว่า ตัณหา นี้ที่ เป็น เหตุ ให้ เกิด อุปาทาน คือ ความ ยึด ถึอก็ เป็น สมุทัย 
เหตุ ให้ เกิด ทุกข์ เป็น อริยสัจ ฃ้อที่ ๒ 

เมื่อ ดับ ตัณหา ดับ ความ ยึด ถือ ได้ ก็ เป็น ความ ดับ ทุกข์ เป็น อริยสัจ ข้อ ที่ ฅ อะไร จะ เป็น อะไร 
ใจ เรา ก็ ไม่ เป็น ทุกข์ อะไร เทียบ ดู เหมือน อย่าง เดี่ยว นี้ เอง ถ้า บุคคล มี ตัณหา อุปาทาน ใน สิ่ง ใด สิ่ง นั้น 
เป็น อะไร ขึ้น ใน ทาง ที่ ไม่ ชอบ ไม่ ปรารถนา จึง จะ เกิด ความ ทุกข์ ขึ้น ถ้า ไม่ มี ตัณหา อุปาทาน ใน สิ่ง ใด 
สิ่ง นั้น จะ เป็น อะไร จะ ไม่ เป็น ทุกข์ อะไร คราว นี้ พิจารณา ดู ใกล้ เช้า มา ๆ จน ถึง ทุก สิ่ง ทุกอย่าง ถ้า หมด 
ตัณหา อุปาทาน เสีย ทุก ๆ สิ่ง แล้ว ทุกข์ ก็ ไม่ มี ทุก ๆ สิ่ง แต่ ว่า สิ่ง ทั้ง หลาย ใน โลก ก็ ต้อง เป็น ไป ตาม 
คติ ธรรมดา มี เกิด มี แปร ป รวน มี ดับ. 




มรรค นั้น ก็ หมาย ความ ว่า การ ปฏิบัติ อบรม จิต และ อบรม ปัญญา ให้ เกิด ความ รู้ ความ เห็น จน 
เป็น เหตุ ให้ ละ ตัณหา อุปาทาน เสีย ได้ นี่ แหละ เป็น ใจ ความ ของ มรรค มี องค์ ๘ ซึ่ง เป็น อริยสัจ ข้อ ที่ ๔ 
ความ รู้ ความ เห็น นั้น ต้อง เป็น ความ รู้ที่ ละ ได้ ด้วย ไม่ ใช่ รู้ แล้ว ละ ไม่ ได้ ต้อง เป็น ความ รู้ที่ ทำ ได้ ไม่ ใช่ รู้ 
แล้ว ทำ ไม่ ได้ อัน นี้ เป็น ลักษณะ ของ ความ รู้ที่มี วน รอบ ๓ มี อาการ ๑๒. 

ใน ปฐมเทศนา ที่ ได้ ย่อ ความ มา แสดง แล้ว มี อธิบาย โดย ลัง เข ป บาง ข้อ ดัง นี้. 

คราว นี้ จะ อธิบาย ญาณ คือ ความ รู้ ของ พระ พุทธเจ้า ที่ ๓๑ ขึ้น ใน อริยสัจ ที่ ว่า มี วน ๓ มี อาการ 
๑๒ ใน เบื้อง ต้น ควร กำหนด ชื่อ ญาณ ไว้ ๓ ก่อน คือ.- 

๑. สัจ จ ญาณ ความ รู้ ใน สัจจะ คือ จริง. 

๒. กิจ จ ญาณ ความ รู้ ใน กิจ หน้าที่ ที่ พึง ทำ. 

๑. กต ญาณ ความ รู้ ใน การทำ กิจ เสร็จ. 

การที่ จะ ทำ ความ เข้า ใจ ญาณ ใน อริยสัจ ก็ ควร จะ ทำ ความ เข้า ใจ ญาณ คือ ความ รู้ ใน เรื่อง 
สามัญ เป็น การ เทียบ เคียง เมื่อ ทุก ๆ คน ประสบ เรื่อง ที่ เป็น หน้าที่ การ งาน ของ ตน เรื่อง ใน ครอบ ครัว 
เรื่อง อื่น ๆ จาก นี้ที่ เกี่ยว ข้อง เบื้อง ต้น จะ ต้อง รู้ ความ จริง ก่อน ที่ เรียก กัน เป็น สามัญ ว่า ข้อ เท็จ จริง เมื่อ 
รู้ ความ จริง ถูก ต้อง แล้ว จึง รู้ ว่า ควร จะ จัดการ อย่าง ไร กับ เรื่อง นั้น เมื่อ รู้ ดั่ง นี้ แล้ว จึง ลง มือ จัด ทำ จน สำเร็จ 
รู้ ความ จริง เบื้อง ต้น เทียบ ได้ กับ สัจ จ ญาณ รู้ ว่า จะ ต้อง ทำ อย่าง ไร เทียบ ได้ กับ กิจ จ ญาณ รู้ ว่า ทำ สำเร็จ 
แล้ว เทียบ ได้ กับ กต ญาณ อีกอ ย่าง หนึ่ง เทียบ ใน การ รักษา โรค เบื้อง ต้น ก็ จะ ต้อง รู้ ว่า เป็น โรค อะไร นี้ 
เทียบ ได้ กับ สัจ จ ญาณ จะ ต้อง รู้ ว่า จะ ต้อง รักษา อย่าง ไร นี้ เทียบ ได้ กับ กิจ จ ญาณ รู้ ว่า รักษา โรค ให้ หาย ได้ 
แล้ว นี้ เทียบ ได้ กับ กต ญาณ ฉะนั้น ความ รู้ สามัญ ใน เรื่อง ทั่ว ๆ ไป ของ คน ก็ จะ ต้อง มี ลักษณะ 
ทั้ง ๓ นี้. 

คราว นี้ ว่า ถึง ความ รู้ ใน อริยสัจ อริยสัจ นั้น มี ๔ ข้อ ดัง ที่ แสดง แล้ว พระ พุทธเจ้า ได้ ทรง ชี้ ตัว 
ของ อริยสัจ ทั้ง ๔ นั้น ด้วย คือ เมื่อ ทรง แสดง ว่า ทุกข์ ก็ ทรง แสดง ว่า อะไร เป็น ทุกข์ เมื่อ ทรง แสดง ว่า 
สมุทัย ได้ ทรง ชี้ ด้วย ว่า อะไร เป็น สมุทัย เมื่อ ทรง แสดง ว่า นิโรธ ความ ดับ ทุกข์ ทรง ชี้ ด้วย ว่า ดับ อะไร 
เมื่อ ทรง แสดง มรรค ก็ ทรง ชี้ ข้อ ปฏิบัติ ไว้ ด้วย ครบ ถ้วน ฉะนั้น ใน เบื้อง ต้น ที่ เรียก ว่า จะ รู้ อริยสัจ ก็ 
ต้อง รู้ ว่า สิง ต่าง ๆ ที่ ทรง แสดง ไว้ นั้น เป็น จริง อย่าง นั้น หรือ ไม่ ทรง แสดง ว่า ความ เกิด แก่ ตาย เป็น ต้น 
เป็น ทุกข์ ก็ ความ เกิด แก่ ตาย นั้น เป็น ทุกข์ จริง หรือ ไม่ ทรง แสดง ว่า ตัณหา เป็น เหตุ ให้ เกิด ทุกข์ ก็ ตัณหา 
เป็น เหตุ ให้ เกิด ทุกข์ จริง หรือ ไม่ ทรง แสดง ว่า ดับ ตัณหา เสีย เป็น ความ ดับ ทุกข์ ก็ เป็น ความ ดับ ทุกข์ จริง หรือ ไม่ 
ทรง แสดง ว่า ทาง มี องค์ ๘ เป็น ทาง ให้ ถึง ความ ดับ ทุกข์ จริง หรือ ไม่ เบื้อง ต้น ก็ จะ ต้อง รู้ ว่า จริง หรือ ไม่ ดั่ง 
กล่าว นี้ ก่อน ถ้า ยัง ไม่ เกิด ความ รู้ ของ ตัว เอง ก็ ยัง ไม่ ชื่อ ว่า รู้ ดั่ง เช่น รู้ ตาม แบบ หรือ ตาม ที่ ได้ ยิน อ่าน 
เรื่อง อริยสัจ ฟัง เรื่อง อริยสัจ ก็ คง รู้ เหมือน ๆ กัน ทุก คน แล้ว ก็ สวด กัน อยู่ เป็น ประจำ ว่า ชาติ ปี ทุก ขา 
ชรา ปี ทุกฺ ขา ม รณ มุปี ทุกฺฃํ รู้ ตาม สัญญา ดั่ง นี้ ยัง ไม่ ชื่อ ว่า ญาณ ต้อง รู้สืก เห็น จริง ขึ้น ด้วย ตัว เอง เป็น 
ความ รู้ที่ เกิด ขึ้น อย่าง เห็น แท้ แน่ นอน ลง ไป อย่าง นั้น โดย ไม่ นึก ว่า พระ พุทธเจ้า ท่าน ว่า ไม่ ต้อง นึก ว่า ใคร 




ว่า แต่ ว่า ตน เอง ลง ความ เห็น จริง ลง ไป อย่าง นั้น และ การ ลง ความ เห็น นั้น ก็ ไม่ ใช่ ว่า ลง ความ เห็น ข้าง นอก 
แต่ ว่า ลง ความ เห็น เข้า มา ที่ ตัว เรา เอง เพราะ อริยสัจ ทั้ง ๔ นี้ พระ พุทธเจ้า ทรง แสดง ที่ ตัว ของ เรา เอง คือ 
ตัว ของ ทุก ๆ คน ดั่ง ทรง แสดง ว่า นี้ ทุกข์ คำ นี้ก็ห มาย ถึง ชี้ เข้า มา ข้าง ใน ทุกข์ ก็ ยัง คง อยู่ ที่ ตัว ของ เรา เอง 
เกิด แก่ ตาย ก็ อยู่ ที่ ตัว ของ เรา เอง ทุกข์ ใจ ต่าง ๆ ต่อ จาก นั้น ก็ อยู่ ที่ ตัว ของ เรา เอง รู้ เข้า มา ที่ ตัว ของ 
เรา เอง เหล่า นี้ แหละ ว่า เป็น ทุกข์ จริง สมุทัย ก็ เหมือน กัน รู้ เข้า มา ที่ ตัว ของ เรา เอง ว่า ตัณหา ที่ จิต ใจ 
ของ ตน เอง นั้น เป็น ตัว สมุทัย นิโรธ ก็ เหมือน กัน รู้ เข้า มา ถึง ความ ดับ ตัณหา ของ ตน เอง ว่า เป็น ความ ดับ ทุกข์ 
มรรค ก็ เหมือน กัน รู้ เข้า มา ที่ ข้อ ปฏิบัติ ดี และ ปฏิบัติ ชอบ ต่าง ๆ ที่ ตัว ของ เรา เอง ว่า เป็น ทาง ปฏิบัติ ให้ ถึง 
ความ ดับ ทุกข์ ความ รู้ที่ เกิด ขึ้น ด้วย ตน เอง มี ความ เห็น ชัด ลง ไป ด้วย ตน เอง เห็น จริง แท้ แน่ นอน ลง ไป 
เอง ว่า นี้ เป็น ทุกข์ นี้ เป็น เหตุ เกิด ทุกข์ นี้ เป็น ความ ดับ ทุกข์ นี้ เป็น ทาง ปฏิบัติ ให้ ถึง ความ ดับ ทุกข์ 
เรียก ว่า สัจ จ ญาณ รู้ ใน ความ จริง ซึ่ง ต้อง มี เป็น ประการ แรก เมื่อ มี ความ รู้นี้ แล้ว ก็ เป็น อัน ว่า รู้ 
ลักษณะ หน้า ตา ของ อริยสัจ ทั้ง ๔ นี้ รู้ สภาพ ของ อริยสัจ ทั้ง ๔ นี้ เหมือน อย่าง มืคน มา ๔ คน ใน 
เบื้อง ต้น เมื่อ สังเกต จน รู้ ว่า คน ทั้ง สีนี้มื ลักษณะ นิสัย ใจ คอ เป็น อย่าง ไร มี ความ สามารถ เป็น อย่าง ไร แปล 
ว่า รู้จัก คน ทั้ง สีนี้ดี ว่า เป็น อย่าง ไร. 

ครา วนี้ก็ ถึง กิจ จ ญาณ ความ รู้ ใน กิจ หน้าที่ ที่ พึง ทำ คือ เมื่อ รู้ สภาพ ของ อริยสัจ ทั้ง ๔ นั้น ตาม 
เป็น จริง แล้ว ก็รู้ สืบ ไป ว่า ทุกข์ นั้น ควร กำหนด รู้ คือ ควร กำหนด ให้ รู้ ว่า เป็น ทุกข์ เท่า นั้น ไม่ ต้อง ท่า อะไร 
สมุทัย นั้น ควร ละ คือ สละ ให้ พ้น ไป นิโรธ นั้น ควร ท่า ให้ แจ้ง มรรค นั้น ควร อบรม ให้มื ให้ เป็น ขึ้น นี้ เรียก 
ว่า กิจ จ ญาณ รู้ ใน กิจ คือ ใน หน้าที่ ที่ ควร ท่า ใน อริยสัจ ทั้ง ๔ นั้น หมาย ความ ว่า รู้ หน้าที่ อัน ควร ปฏิบัติ 
ใน ธรรมะ แต่ ละ ข้อ. 

การ ปฏิบัติ ของ คน ที่ ยุ่ง เหยิง กัน อยู่ ก็ เพราะ เหตุ ว่า ปฏิบัติ ไม่ ถูก หน้าที่ ยก เฉพาะ อริยสัจ ๔ นี้ 
หน้าที่ ที่ ควร จะ ปฏิบัติ ใน ทุกข์ ก็ คือ กำหนด ให้ รู้ เท่า นั้น ว่า เป็น ทุกข์ หน้าที่ ที่ ควร จะ ปฏิบัติ ใน สมุทัย ก็ คือ 

ละ ดั่ง กล่าว แล้ว แต่ คน เรา ไป ปฏิบัติ สับ กัน ดั่ง เช่น คน ที่มีค วาม ทุกข์ โศก อย่าง หนัก เพราะ ปรารถนา ไม่ 
ไต้ สม หวัง เป็น คน จน ทาง เข้า บาง ทีก็ท่ าอัต วินิบาต กรรม ตัว เอง นี้ เรียก ว่า ท่า ผิด หน้าที่ ของ ธรรมะ 
เพราะ ว่า ร่าง กาย ของ ตัว เอง ที่ ตัว เอง ฆ่า เสีย นั้น จัด เข้า ใน ทุก ข สัจจะ คือ อยู่ ใน หมวด ทุกข์ ที่ ท่าน ว่า ต้อง 
แก่ ต้อง เจ็บ ต้อง ตาย ดั่ง ที่ แสดง แล้ว เกี่ยว แก่ ร่าง กาย นี้ พระ พุทธเจ้า ท่าน สอน ให้ กำหนด รู้ เท่า นั้น ว่า 
เป็น ทุกข์ ไม่ ได้ สอน ให้ ละ คือ ฆ่า ตัว เอง ลง ไป สิง ที่ ท่าน สอน ให้ ฆ่า นั้น คือ สมุทัย ต่าง หาก ได้แก่ ตัณหา ที่ 
เป็น ตัว เหตุ อัน มือ ยู่ ใน ใจ ของ ตัว หรือ พูด รวม ๆ ว่า กิเลส เป็น ความ ปรารถนา อยาก ได้ ต่าง ๆ หรือ 
ว่า จะ พูด อย่างกว้าง ๆ ว่า โลภ โกรธ หลง ก็ ได้ ตัว สมุทัย ท่าน สอน ให้ ละ เมื่อ จะ ฆ่า ก็ ต้อง ฆ่า สมุทัย 
ไม่ ใช่ ฆ่า ร่าง กาย. 

ใน เรื่อง สามัญ อื่น ๆ ก็ เหมือน กัน อย่าง เช่น ว่า เมื่อ เกิด เรื่อง กระทบ กระทั่ง โกรธ แค้น ชัด เคือง 
กัน ก็ ทุบ ติ ท่า ร้าย ร่าง กาย กัน นี่ก็ ท่า ผิด หน้าที่ เหมือน กัน ร่าง กาย ที่ ทุบ ติ ท่า ร้าย กัน นั้น เป็น ทุกฃ สัจจะ 
เพราะ ร่าง กาย ต้อง แก่ ต้อง เจ็บ ต้อง ตาย ใน หมวด ทุกข์ ที่ พระ พุทธเจ้า ท่าน สอน ให้ กำหนด รู้ ท่าน ไม่ 




สอน ให้ ไป ทุบ ตี ทำ ร้าย กัน ท่าน สอน ให้ ทุบ ตี ทำ ร้าย โทสะ คือ ความ โกรธ ใน ใจ ของ ตัว เอง นั้น แหละ เมื่อ 
เกิด ความ โกรธ ขึ้น ก็ ให้ ทุบ ตี ทำ ร้าย ตัว ความ โกรธ ใน ใจ คือ ให้ ละ ความ โกรธ นั้น เสีย ถ้า จะ ทำ ร้าย ก็ 
ทำ ร้าย ความ โกรธ ไม่ ให้ ใคร ไป ทำ ร้าย ร่าง กาย ของ ใคร เพราะ ฉะนั้น ถ้า รู้ หน้าที่ ของ ธรรมะ ปฏิบัติ ให้ 
ถูก หน้าที่ ของ ธรรมะ เรื่อง เดือด ร้อน ก็ ไม่ มี. 

ส่วน นิโรธ นั้น ท่าน สอน ให้ ทำ ให้ แจ้ง คือ เมื่อ ได้ ปฏิบัติ จน ได้ รับ ความ สงบ ของ จิต ใจ สงบ จาก 
ความ ดิ้นรน ทะยานอยาก ก็ ให้ กำหนด ดู ให้ รู้จัก ตัว ความ สงบ นั้น ไว้ แล้ว คอย พอก พูน อยู่ บาง ที เรา ไม่ 
ค่อย สนใจ กับ ความ สงบ แต่ ความ จริง ทุก ๆ คน จะ ต้อง มี ความ สงบอยู่ เสมอ เป็น ครั้ง เป็น คราว เพราะ 
ว่า กิเลส เช่น ว่า ตัณหา คือ ความ ดิ้นรน ทะยานอยาก ปรารถนา นั้น ไม่ ใช่ ว่า จะ มี ครอบ งำ ใจ อยู่ ตลอด เวลา 
ถ้า ครอบ งำ ใจ อยู่ ตลอด เวลา แล้วจะ หา ความ สงบ ไม่ ได้ จะ พัก ผ่อน หลับ นอน ไม่ ได้ ใจ จะ ยุ่ง อยู่ กับ 
อารมณ์ ที่ ดิ้นรน ที่ ยึด ถือ อยู่ แต่ ที่ เรา พัก ผ่อน ได้ มี ความ สุข ได้ ก็ เพราะ เหตุ ว่า มี เวลา ที่ จิต ใจ มี ความ สงบ 
เพราะ ฉะนั้น ก็ จะ ต้อง ให้ คอย สังเกต ดู ให้ รู้จัก ตัว ความ สงบ ที่ เรา ได้ รับ อยู่ ทั้ง ที่ ได้ รับ โดย ปรกติ ทั้ง ที่ 
ได้ รับ โดย การ ปฏิบัติ ให้ รู้จัก หน้า ตา ของ ความ สงบอยู่ เสมอ อย่า ละเลย ไป เสีย เพราะ อัน นี้ แหละ เป็น ผล 
ที่ จะ ทำ ให้ จิต ใจ ได้ รับ ความ สุข และ คอย รักษา ความ สงบ นั้น ไว้. 

คราว นี้ มรรค หน้าที่ ที่ จะ ปฏิบัติ ใน มรรค ก็ หมาย ความ ว่า จะ ต้อง ปฏิบัติ ทำ ให้ มี ขึ้น พิจารณา 
ดู ได ใน องค์ ทั้ง ๘ นั้น ที่ เรา เอง ว่า ตัว ของ เรา มี อยู่ เพียง ไร แล้ว ก็ ต้องอบรม ให้ มี ขึ้น อบรม ความ เห็น ชอบ 
ความ ดำริ ชอบ พูด ชอบ ทำ การ งาน ชอบ อาชีพ ชอบ เพียร ชอบ ระลึก ชอบ ตั้งใจ ชอบ ให้ มี อยู่ เสมอ 
ถ้า เรา ตรวจ ดูที่ ตัว เรา เองอยู่ เรา ก็ จะ รู้ เว้น ไว้ แต่ จะ ละเลย ไม่ ตรวจ โดย มาก เรา มัก จะ ไป ตรวจ ข้าง นอก 
ไป ดู ว่า คน นั้น ผิด คน นั้น ชอบ แต่ สำหรับ ใน ด้าน คดี ธรรม นั้น ท่าน มุ่ง ให้ ตรวจ ดู เข้า มา ข้าง ใน ให้ ดู ตัว 
เองอยู่ ว่า อะไร ของ เรา ผิด อะไร ของ เรา ชอบ แล้ว ก็ ต้อง พยายาม ละ ส่วน ที่ ผิด ให้ หมด ไป ปฏิบัติ ส่วน ที่ 
ชอบ ให้ มี มาก ๆ ขึ้น นี้ เป็น หน้าที่ ที่ จะ ต้อง ทำ ใน มรรค มี องค์ ๘. 

รู้ ใน กิจ คือ หน้าที่ ดั่ง กล่าว มา นี้ เรียก ว่า ก็จจ ญาณ 

เมื่อ ได้ ปฏิบัติ ใน กิจ คือ หน้าที่ ใน อริยสัจ ทั้ง ๔ นี้ สำเร็จ บริบูรณ์ แล้ว ก็รู้ เป็น กต ญาณ คือ 
ความ รู้ ใน การทำ กิจ สำเร็จ ต้อง ถึง ขั้น นี้ จึง จะ เป็น ความ รู้ที่ สมบูรณ์ ถ้า ยัง ไม่ถื งก ต ญาณ ความ รู้ ยัง ไม่ 
สมบูรณ์ พระ พุทธเจ้า ได้ ทรง ปฏิบัติ จน บังเกิด ความ รู้ ถืงขั้ นก ต ญาณ นี้ จึง ได้ ชื่อ ว่า พุทธะ ผู้รู้ที่ บริบูรณ์ 
ผู้ รู้ที่ สมบูรณ์ เพราะ เหตุ ว่า ได้ ทรง กำหนด รู้ ทุกข์ ได้ แล้ว ละ สมุทัย ได้ แล้ว ทำ ให้ แจ้ง นิโรธ แล้ว ปฏิบัติ 
ใน มรรค บริบูรณ์ แล้ว ทรง เป็น ผู้ เสร็จ กิจ จริง ๆ. 

อริยสัจ ทั้ง ๔ นี้ เป็น ธรรม ที่ สรุป ธรรม ทั้ง หมด ท่าน แสดง ว่า เหมือน อย่าง รอย เท้า ข้าง เป็น ที่ 
รวม ของ รอย เท้า ของ สัตว์ ทั้ง หลาย ใน โลก เรียก ชื่อ ตาม กิจ คือ หน้าที่ ใน อริยสัจ ทั้ง ๔ นี้ ก็ ได้ ธรรมะ เป็น 
๔ หมวด คือ:- 

๑. ปริ ญเญ ยย ธรรม ธรรม ที่ ควร กำหนด รู้ ได้แก่ พวก ทุก ข สัจ ทัง หมด หรือ ว่า สิง ที ต้อง เกิด 
ต้อง แก่ ต้อง ตาย หรือ สิ่ง ที่ เกิด ดับ ทั้ง หมด รวม เข้า ใน หมวด นี ที่ แสดง ไร้ ใน นว โก วาท ก็ ได้แก่ ธรรมะ 




๒๐ 

หมวด ขันธ์ อายตนะ ธาตุ เป็น ต้น ทั้ง หมด. 

๒. ป หา ตัพพ ธรรม ธรรม ที่ ควร ละ ได้แก่ กิเลส ทั้ง หมด ที่ แสดง ไว ใน นวโ กวา ทก็ เช่น อกุศล 
มูล ๓ นิวรณ์ ๕ มลทิน ๙ อุปกิเลส ๑๖ รวม ความ ว่า พวก กิเลส และ อกุศล ธรรม ทั้ง หมด. 

ฅ. สัจฉิ กาดั พ พ ธรรม ธรรม ที่ ควร ทำ ให้ แจ้ง ได้แก่ ผล ของ การ ปฏิบัติ ดี ปฏิบัติ ชอบ ทั้ง หมด 
เช่น อุป สม ะ ความ สงบ ระงับ แห่ง ใจ. 

๔. ภา เวดั พ พ ธรรม ธรรม ที่ ควร อบรม ให้ มี ขึ้น เป็น ขึ้น ได้แก่ ธรรม ปฏิบัติ ทุก ๆ อย่าง ใน นว โก วาท 
ตั้งแต่ ทุก ะ หมวด ๒ ไป ที่ เป็น ข้อ ที่ สอน ให้ ปฏิบัติ ธรรม ก็ รวม เข้า ใน หมวด นี้ ทั้ง นั้น. 

ข้อ ที่ ควร ทราบ เบ็ด เต ล็ดอี กอ ย่าง หนึ่ง คือ ใน ปฐมเทศนา นี้ ตอน แสดง ทุก ข สัจ ไม่ กล่าว ถึง พยาธิ 
ความ ปวย ไข้ ว่า เป็น ทุกข์ เพราะ เหตุ ว่า ได้ รวม ไว่ ใน คำ ว่า ทุกฺข คือ ทุกข์ กาย ใน คำ ว่า โสก ปริ เท ว 
ทุกฺข โท มน สฺส อุ ปายาส นัน แล้ว แต่ ใน ที่ มา บาง แห่ง ได้ แสดง ว่า ความ เกิด เป็น ทุกข์ ความ แก่ เป็น ทุกข์ 
ความ เจ็บ ไข้ เป็น ทุกข์ ความ ตาย เป็น ทุกข์ และ ตัด คำ ว่า โสก ปริ เท วทุกฺ ข โท มน สฺสุ ปายาส าปี ทุก ขา เสีย. 

เมื่อ พระ พุทธเจ้า ได้ ทรง แสดง ปฐมเทศนา แล้ว ท่าน แสดง ว่า ธรรม จักษุ คือ ดวง ตา เห็น ธรรม 
ได้ เกิด แก่ พระ โกณ ฑัญญ ะชึ่ง เป็น หัว หน้า ของ ภิกษุ ปัญจ วัคคีย์ ว่า สิง ใด สิง หนึ่ง มี ความ เกิด ขึ้น เป็น ธรรมดา 
สิง นัน ทัง หมด มี ความ ดับ ไป เป็น ธรรมดา คำนี บ่ง ว่า ท่าน ได้ เห็น ทุก ข สัจ แจ้ง ขึ้น เพราะ ความ หมาย ของ 
ทุกข์ ประ การที่ ๑ คือ สิง ที่ ทน อยู่ ไม่ ได้ อัน หมาย ถึง ว่า สิง ที่ ต้อง เกิด ต้อง ดับ เมื่อ ท่าน ได้ ดวง ตา เห็น 
ธรรม แล้ว ท่าน ก็ฃอ บวช ต่อ พระ พุทธเจ้า พระ พุทธเจ้า ก็ ได้ ตรัส อนุญาต ว่า เอหั้ กิกฺขุ จง เป็น ภิกษุ มา 
เถิด ธรรมะ อัน เรา กล่า วดี แล้ว จง ประพฤติ ปฏิบัติ เพื่อ ล้น ทุกข์ โดย ชอบ เถิด ด้วย พระ วาจา เพียง เท่า นี้ 
ก็ เป็น อัน ว่า ท่าน ได้ รับ อุปสมบท จาก พระ พุทธเจ้า และ อุปสมบท อย่าง นี้ เรียก ว่า เอหิ กิๆขุ อุป สมฺป ทา 

แปล ว่า การ อุปสมบท ด้วย พระ พุทธ วาจา ว่า จง เป็น ภิกษุ มา เถิด. 

พระ สูตร นี้ ท่าน เรียก ว่า ธัมม จัก กัป ป วัต ตน สูตร แปล ว่า พระ สูตร ที่ แสดง ถึง เรื่อง การ ยัง จักร 
คือ ธรรม ให้ เป็น ไป เทียบ กับ จักร ของ พระ เจ้า จักรพรรดิ พระ เจ้า จักรพรรดิ นั้น ท่าน แสดง ว่า มี รัตนะ* 
๗ ได้แก่ จัก ก รัตนะ จักร แก้ว หัตถี รัตนะ ข้าง แก้ว อัสส รัตนะ ม้า แก้ว มณิ รัตนะ มณี แก้ว อิตถี- 
รัตนะ สตรี แก้ว คห ปติ รัตนะ คฤหบดี แก้ว ปริ ณา ยก รัตนะ นายก แก้ว เป็น เครื่อง ท่า ให้ เป็น พระ เจ้า 
จักรพรรดิ คือ เป็น เจ้า โลก เทียบ ใน ปัจจุบัน ก็ หมาย ความ ว่า ถ้า จะ มี อุปกรณ์ และ บุคคล อัน ใด ที่ จะ ท่า ให้ 
ใคร ๆ มี อำนาจ เหนือ บุคคล ทั้ง โลก จน เป็น เจ้า โลก ได้ ก็ พอ เรียก ว่า เป็น รัตนะ ได้ ความ คืด ว่า จะ ต้อง 
มี เจ้า โลก ได้ มี มา ตั้งแต่ ดึก ดำ บรรพ์ ใน บัด นี้ก็พ ยา ยาม ที่ จะ เป็น ก้น อยู่ ก็ สุด แต่ ว่า ใคร จะ มี อะไร เหนือ 
คน ทั้ง โลก ใน รัตนะ ๗ นั้น จัก ก รัตนะ ของ พระ เจ้า จักรพรรดิ เป็น ตัว อำนาจ สำคัญ ที่ ท่า ให้ เป็น เจ้า โลก 
ถ้า จะ เทียบ กับ ใน ทาง บ้าน เมือง ก็ หมาย ถึง ว่า อาณาจักร คือ ชาติ ไหน จะ เป็น ประเทศ ชาติ ของ ตัว ขึ้น ก็ จะ 
ต้อง มี อาณาจักร คือ อำนาจ พระ พุทธเจ้า จะ ตั้ง พระ พุทธ ศาสนา ขึ้น ก็ ทรง เริ่ม ด้วย การ แสดง ปฐมเทศนา 
เท่า กับ ว่า ทรง ตั้ง พุทธจักร ขึ้น เป็น ครั้ง แรก ด้วย ปฐมเทศนา นี้ แต่ ว่า จักร ของ พระ พุทธเจ้า ไม่ ใช่ อำนาจ ทาง โลก 



๘ จก กวตฺ ติสุตฺ ต ที. ปา ฏิ. ๑๑ / ๖๒ / ๓๓ 




หมาย ถึง ธรรม ทรง ตั้ง พุทธจักร ขึ้น ด้วย ธรรม เป็น อัน เริ่ม ตั้ง ขึ้น ด้วย ปฐมเทศนา นี้. 



๒๑ 



อนัต ต ลัก ขณ สูตร 

เมื่อ ท่าน พระ อัญญ า โกณ ฟ้ญญ ะ ได้ เกิด ดวง ตา เห็น ธรรม และ ได้ เป็น พระ ภิกษุ องค์ แรก ใน 
พระ พุทธ ศาสนา แล้ว พระ บรม ศาสดา ได้ ตรัส อบรม อีก ๔ รูป ด้วย ธรรมะ เบ็ด เต ล็ด ต่าง ๆ ต่อ มา ท่าน 
วัป ปะ และ ท่าน ภัททิ ยะ ได้ เกิด ดวง ตา เห็น ธรรม และ ได้ ทูล ขอ อุปสมบท ก็ ได้ รับ การ อุปสมบท จาก 
พระ พุทธเจ้า เช่น เดียว กับ ท่านพระ อัญญ า โกณ ฑัญญ ะ พระ พุทธเจ้า ได้ อบรม อีก ๒ ท่าน ท่าน ที่ ได้ 
อุปสมบท แล้ว ๓ ท่าน ก็ เป็น ผูไป บิณฑบาต เลี้ยง รวม กัน ทั้ง ๖ ต่อ มา ท่านมหา นา มะ กับ ท่าน อัสส ชิก็ ได้ 
เกิด ดวง ตา เห็น ธรรม และ ได้ ทูล ขอ อุปสมบท ก็ ได้ รับ การ อุปสมบท เช่น เดียว กัน แต่ ใน อรรถกถา 
ได้ กล่าว ว่า ท่าน วัป ปะ ได้ ดวง ตา เห็น ธรรม และ ได้ อุปสมบท ใน วัน แรม ๑ คา ท่าน ภัททิ ยะ' ใน วัน แรม 
๒ คา ท่านมหา นา มะ ใน วัน แรม ๓ คํ่า ท่าน อัสส ชิ ใน วัน แรม ๔ คํ่า ส่วน ใน ชั้น บาลี ได้ กล่าว ไว้ เป็น 
คู่ กัน ดั่ง ที่ เล่า มา ที แรก เมื่อ ท่าน ทั้ง ๕ ได้ ดวง ตา เห็น ธรรม และ ได้ อุปสมบท เป็น ภิกษุ เรียบ ร้อย พร้อม กัน แล้ว 
ใน วัน แรม ๕ คา แห่ง เดือน สาว นะ ที่ ตรง กับ วัน แรม ๕ คํ่า เดือน ๘ ตาม ที่ นับ ใน ประเทศ ไทย พระ บรม 
ศาสดา ก็ ได้ ทรง แสดง พระ สูตร ที่ ๒ อัน เรียก ว่า อนัต ต ลัก ขณ สูตร , * แปล ว่า พระ สูตร ที่ แสดง ลักษณะ 
คือ เครื่อง กำหนด หมาย ว่า เป็น อนัตตา มิ ใช่ อัตตา ตัว ตน พระ สูตร นี้มี ใจ ความ โดย ย่อ ดัง ต่อ ไป นี้:- 

ตอน ที่ ๑ พระ บรม ศาสดา ได้ ทรง แสดง รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ว่า เป็น อนัตตา 
มิ ใช่ อัตตา ตัว ตน ถ้า ทั้ง ห้า นี้ พึง เป็น อัตตา ตัว ตน ทั้ง ห้า นี้ก็ พึง ไม่ เป็น ไป เพื่อ อาพาธ และ บุคคล ก็ จะ พึง 
ได้ ใน ส่วน ทั้ง ห้า นี้ ว่า ขอ ให้ เป็น อย่าง นี้ เถิด อย่า ได้ เป็น อย่าง นั้น เลย แต่ เพราะ เหตุ ว่า ทั้ง ห้า นี้มิ ใช่ อัตตา 
ตัว ตน ฉะนั้น ทั้ง ห้า นี้ จึง เป็น ไป เพื่อ อาพาธ และ บุคคล ก็ ย่อม ไม่ ได้ ใน ส่วน ทั้ง ห้า นี้ ว่า ขอ ให้ เป็น อย่าง นี้ 
เถิด อย่า ได้ เป็น อย่าง นั้น เลย. 

ตอน ที่ ๒ พระ ผู้มีพ ระ ภาค ได้ ตรัส สอบ ความ รู้ ความ เห็น ของ ท่าน ทั้ง ห้า นั้น ตรัส ถาม ว่า รูป เวทนา 
สัญญา สังขาร วิญญาณ ทั้ง ห้า นี้ เที่ยง หรือ ไม่ เที่ยง ท่าน ทั้ง ห้า ทูล ตอบ ว่า ไม่ เที่ยง ตรัส ถาม อีกว่า 
สิง ใด ไม่ เที่ยง สิง นั้น เป็น ทุกข์ หรือ เป็น สุข ท่าน ทั้ง ห้า กราบ ทูล ว่า เป็น ทุกข์ ก็ ตรัส ถาม ต่อ ไป ว่า สิง ใด 
ไม่ เที่ยง เป็น ทุกข์ มี ความ แปร ป รวน ไป เป็น ธรรมดา ควร หรือ จะ เห็น สิง นั้น ว่า นี้ เป็น ของ เรา เรา เป็น นี้ 
นี้ เป็น ตัว ตน ของ เรา ท่าน ทั้ง ห้า ก็ กราบ ทูล ว่า ไม่ ควร เห็น อย่าง นั้น. 

ตอน ที่ ฅ พระ พุทธเจ้า ได้ ตรัส สรุป ลง ว่า รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ทั้ง ห้า นี้ที่ เป็น 
ส่วน อดีต ก็ดี เป็น ส่วน อนาคต ก็ดี เป็น ส่วน ปัจจุบัน ก็ดี เป็น ส่วน ภาย ใน ก็ดี เป็น ส่วน ภาย นอก ก็ดี เป็น 
ส่วน หยาบ ก็ดี เป็น ส่วน ละเอียด ก็ดี เป็น ส่วน เลว ก็ดี เป็น ส่วน ประณีต ก็ดี อยู่ ใน ที่ ไกล ก็ดี อยู่ ใน ที่ 
ใกล้ ก็ดี ทั้ง หมด ก็ สัก แต่ ว่า เป็น รูป เป็น เวทนา เป็น สัญญา เป็น สังขาร เป็น วิญญาณ ควร เห็น ด้วย 
ปัญญา ชอบ ตาม ที่ เป็น แล้ว ว่า นี้ ไม่ ใช่ ของ เรา เรา ไม่ ใช่ นี้ นี้ ไม่ ใช่ ตัว ตน ของ เรา. 



๙ วิ. มหา. ๔ / ๒๔ / ๒๐- ๒๔. 




ตอน ที่ ๔ พระ พุทธเจ้า ได้ ทรง แสดง ผล ที่ เกิด แก่ ผู้ ฟัง และ เกิด ความ รู้ เห็น ชอบ ดั่ง กล่าว มา นั้น 
ต่อ ไป ว่า อริ ย สาวก คือ ผู้ ฟัง ผู้ ประเสริฐ ซึ่ง ได้ สดับ แล้วอย่าง นี้ ย่อม เกิด นิพพิทา คือ ความ หน่าย ใน 
รูป หน่าย ใน เวทนา หน่าย ใน สัญญา หน่าย ใน สังขาร หน่าย ใน วิญญาณ เมื่อ หน่าย ก็ ย่อม สิ้น ราคะ คือ 
สิ้น ความ ติด ความ ยินดี ความ กำหนัด เมื่อ สิ้น ราคะ ก็ ย่อม วิมุตติ คือ หลุด พ้น เมื่อ วิมุตติ ก็ ย่อม มี 
ญาณ คือ ความ รู้ ว่า วิมุตติ หลุด พ้น แล้ว และ ย่อม รู้ ว่า ชาติ คือ ความ เกิด สิ้น แล้ว พรหมจรรย์ อยู่ จบ 
แล้ว กิจ ที่ ควร ทำ ได้ ทำ สำเร็จ แล้ว ไม่ มี กิจ อื่น ที่ จะ พึง ทำ เพื่อ ความ เป็น เช่น นี้ อีก ต่อ ไป. 

พระ ธรรม อัง คา ห กา จาร ย์ หรือ พระ อาจารย์ ผู้ ทำ สังคายนา ร้อย กรอง ตั้ง เป็น พระ บาลี ไว้ ได้ 
กล่าว ไว ใน ตอน ท้าย พระ สูตร ว่า เมื่อ ท่าน ทั้ง ๕ ได้ สดับ สูตร นี้ จบ แล้ว ก็มี ใจ ปีติ โสมนัส แนบ แน่น จิต 
ของ ท่าน ทั้ง ๕ ก็ พ้น จาก อา สว กิเลส คือ ได้ สำเร็จ เป็น พระ อรหันต์ ทั้ง ๕ รูป. 

พระ สูตร ที่ ๒ นี้มี ใจ ความ ดัง ที่ ย่อ มา กล่าว นั้น แต่ก็ ควร ทำ ความ เข้า ใจ สืบ ต่อ ไป 

จุด มุ่ง ของ พระ สูตร นี้ ต้อง การที่ จะ ชี้ อนัตตา เพราะ ได้ มี ความ เข้า ใจ ใน เรื่อง อัตตา ที่ แปล กัน ว่า 
ตัว ตน และ มี ความ เซึ่อ มั่น กัน อยู่ หลายอย่าง แต่ เมื่อ สรุป แล้ว ก็ มัก จะ มี ทิฎฐิ คือ ความ เห็น กัน อยู่ ๒ 
อย่าง คือ อัส สต ทิฎเ ความ เห็น ว่า เที่ยง อย่าง ๑ อุจ เฉท ทิฏฐิ ความ เห็น ว่า ขาด สูญ อย่าง ๑ สัสส ต- 
ทิฏฐิ ความ เห็น ว่า เที่ยง นั้น คือ เห็น ว่า ใน ปัจจุบัน ชาติ นี้ก็มี อัตตา คือ ตัว ตน เมื่อ สิ้น ชีวิต ไป แล้ว อัตตา คือ 
ตัว ตน ก็ ยัง ไม่ สิ้น ยัง จะ มี สืบ ภพ ชาติ ต่อ ไป มี ชาติ หน้า เรื่อย ไป ไม่ มี ขาด สูญ แปล ว่า มี อัตตา คือ ตัว ตน 
ยืน ที่ ตลอด ไป นี้ เรียก ว่า อัส สต ทิฎฐิ คือ ความ เห็น ว่า เที่ยง ส่วน ที่มีค วาม เห็น ว่า ขาด สูญ อัน เรียก ว่า 
อุจ เฉท ทิฏฐิ นั้น คือ เห็น ว่า มี อัตตา ตัว ตน อยู่ แต่ ใน ปัจจุบัน ชาติ นี้ เท่า นั้น เมื่อ สิ้น ชีวิต ไป แล้ว อัตตา ตัว 
ตน ก็ สิ้น ไป ไม่ มี อะไร เหลือ อยู่ ที่ จะ ใหั ไป เกิด ดั่ง ที่ เห็น ว่า ตาย สูญ นี่ เรียก ว่า อุจ เฉท ทิฏฐิ ความ เห็น ว่า 
ขาด สูญ ใน ทาง พระ พุทธ ศาสนา แสดง ว่า ความ เห็น ทั้ง ๒ นี้ เป็น มิจฉา ทิฎเ คือ ความ เห็น ผิด ทั้ง ๒ 
อย่าง คือ เห็น ว่า เที่ยง ก็ ผิด เห็น ว่า ขาด สูญ ก็ ผิด เพราะ ทาง พระ พุทธ ศาสนา ไม่ ยอม ชี้ ว่า มี อะไร เป็น อัตตา 
คือ ตัว ตน ที่ จะ ให้ เป็น ที่ ตั้ง ของ อุปาทาน คือ ความ ยืด ถือ อยู่ ใน สิง นั้น เมื่อ ยัง มี อุปาทาน คือ ความ ยืด ถือ 
อยู่ ก็ ยัง ไม่ สิ้น กิเลส และ สิ้น ทุกข์ เพราะ ความ ยึด ถือ นั้น เป็น ตัว กิเลส แต่ ว่า ได้ แสดง เป็น หลัก เหตุผล ใน 
ปฏิจ จสมุ ป บาท ยก มา กล่าว เฉพาะ ที่ เกี่ยว ข้อง ว่า เมื่อ ยัง มี อวิชชา เป็น ตัน ก็ ยัง ต้อง มี ชาติ คือ ความ เกิด 
เมื่อ สิ้น อวิชชา เป็น ตัน ก็ สิ้น ชาติ คือ ความ เกิด ทาง พระ พุทธ ศาสนา แสดง เหตุผล ดั่ง นี้ และ ไม่ ชี้ ด้วย ว่า จะ 
เป็น ชาติ อดีต ชาติ อนาคต หรือ ชาติ ปัจจุบัน สุด แต่ ว่า จะ ยัง มี เหตุ มี ผล ดั่ง กล่าว นี้ สัมพันธ์ กัน อยู่ 

อย่าง ไร เท่า นั้น กาล เมื่อ ไร ไม่ เป็น ข้อ สำคัญ สำคัญ อยู่ แต่ ว่า เมื่อ ยัง มี เหตุ ก็มี ผล เมื่อ สิ้น เหตุ ก็ สิ้น ผล. 

คราว นี้ผู้ที่ ยัง มี ความ เห็น' ว่า มี อัตตา คือ มี ตัว ตน นั้น จะ เป็น อัตตา คือ ตัว ตน เฉพาะ ใน 
ปัจจุบัน หรือ จะ สืบ ต่อ ไป ใน อนาคต ก็ ตาม ก็ จะ ต้อง มี ความ เห็น สืบ ต่อ ไป ว่า อะไร คือ อัตตา ตัว ตน โดย 
มาก นั้น ย่อม มี ความ ยึด ถือ อยู่ ใน รูป บ้าง ใน เวทนา บ้าง ใน สัญญา บ้าง ใน สังขาร บ้าง ใน วิญญาณ บ้าง 
ว่า เป็น อัตตา คือ ตัว ตน. 

รูป นั้น ก็ ได้แก่ รูป กาย ทั้ง หมด ที่ ประกอบ ด้วย อาการ ต่าง ๆ ทั้ง ภาย นอก ทั้ง ภาย ใน ดั่ง ที่ 




เรียก ว่า อาการ ๓๑ หรือ ๓๒ หรือ จะ แยก ให้ ละเอียด ไป กว่า นั้น ใน ทาง สรีรวิทยา ก็ ตาม หรือ ว่า จะ กล่าว 
โดย สรุป ก็ ได้แก่ มหา ภูตรูป รูป ที่ เป็น ใหญ่ มุ่ง ถึง ส่วน ที่ เป็น ธาตุ ทั้ง ๔ และ อุ ปา ทาย รูป รูป อาศัย เช่น 
ประสาท ต่าง ๆ ที่ อาศัย อยู่ กับ รูป ใหญ่ นั้น ก็ ตาม ทั้ง หมด รวม เรียก ว่า รูป เพราะ ฉะนั้น จึง เรียก ว่า 
รูป ขันธ์ แปล ว่า กอง รูป หรือ หมวด รูป เพราะ ว่า มี ลักษณะ อาการ มี ส่วน ประกอบ มาก มาย ด้วย กัน 
ตาม ตำรา ศัพท์ เล่า ว่า ครั้ง เดิมที เดียว คน เรา สังเกต เอา ว่า เมื่อ หัวใจ ยัง เต้น ตุ๊บ ๆ อยู่ ก็ ยัง มี ชีวะ หรือ 
ยัง มี อัตตา ตัว ตน อยู่ เมื่อ ดับ ลม หายใจ เสีย แล้ว ก็ สิน ชีวะ อัตตา ตัว ตน ก็ ดับ จึง เรียก ลม หายใจ ว่า อัตตา 
ใน สันสกฤต เรียก ว่า อาตมัน บาลี ก็ เป็น อัตตา อาตมัน นี้ ก็ ไป ตรง กับ ศัพท์ กิริยา ใน ภาษา เยอรมัน 
แปล ว่า หายใจ เหมือน กัน แล้ว ก็ เขียน อ่าน ว่า เป็น อาตมัน เหมือน อย่าง สันสกฤต นี่ แสดง ว่า คน ครั้ง 
ดั้ง เดิม นั้น เข้า ใจ ว่า อัตตา ก็ อยู่ ที่ ลม หายใจ นี่ แหละ ดั้ง ชื่อ เรียก ว่า อาตมัน มา ตรง กับ บาลี ว่า อัตตา 
นี่ เข้า ใจ แต่ รูป เท่า นี้. 

อนึ่ง ก็ เข้า ใจ ว่า อัตตา อยู่ ที่ เวทนา เวทนา ก็ ได้แก่ ความ เสวย อารมณ์ เป็น สุข บ้าง เป็น ทุกข์ บ้าง 
เป็น กลาง ๆ ไม่ ทุกข์ ไม่ สุข บ้าง เวทนา มี มาก ด้วย กัน จึง เรียก ว่า เวทนา ขันธ์ กอง เวทนา คือ ว่า เมื่อ 
รู้จัก คิด เข้า ก็คืด ลีบ ไป ว่า ลำพัง รูป แม้ จะ ยัง หายใจ อยู่ ถ้า ไม่ มี เวทนา ก็ ยัง ไม่ รู้ลีก ว่า เป็น ทุกข์ เป็น สุขอย่าง ไร 
แต่ ว่า เพราะ มี เวทนา นี่ แหละ จึง จะ รู้ลีก ว่า เป็น สุข เป็น ทุกข์ ฉะนั้น จึง ได้ เลื่อน ความ เข้า ใจ ว่า อัตตา คือ 
ตัว ตน นั้น ก็ ได้แก่ เวทนา นี่ เอง เพราะ ว่า เป็น สภาพ ที่ คอย กิน สุข กิน ทุกข์ และ ก็ แปล อัตตา ว่า ผู้ กิน 
อัน หมาย ความ ว่า กิน สุข กิน ทุกข์ ก็ ได้แก่ เวทนา นี่ เอง. 

อนึ่ง มี ความ เข้า ใจ เลื่อน ไป ถึง สัญญา สัญญา ก็ ได้แก่ ความ จำ หมาย คือ ความ จำ ได้ หมาย รู้ 
ต่าง ๆ มี มาก ด้วย กัน จึง เรียก ว่า สัญญา ขันธ์ แปล ว่า กอง สัญญา หรือ ว่า หมวด สัญญา เห็น ว่า 
ลำพัง แต่ กิน สุข กิน ทุกข์ กิน แล้ว ก็ ลืม จำ อะไร ไว้ ไม่ ได้ ก็ ไม่ ยั่งยืน อะไร ความ ยั่งยืน มา อยู่ ที่ ความ จำ ได้ 
หมาย รู้ ฉะนั้น สัญญา คือ ความ จำ ได้ หมาย รู้ จึง เป็น อัตตา ตัว ตน. 

อนึ่ง มี ความ คิด เลื่อน ไป อีกว่า สังขาร คือ ความ คิด ปรุง หรือ ความ ปรุง คิด เป็น อัตตา คือ ตัว ตน 
เพราะ ลำพัง สัญญา คือ ความ จำ ได้ หมาย รู้ นั้น ก็ สัก แต่ ว่า จำ ๆ เท่า นั้น ถ้า จำ แล้ว ไม่ เอา ไป คิด อ่าน ให้ 
เป็น เรื่อง เป็น ราว อะไร ต่อ ไป ก็ ไม่ ได้ เรื่อง ได้ ราว อะไร ติดต่อ กัน แต่ การที่ จะ เป็น เรื่อง เป็น ราว อะไร ติดต่อ กัน 
ก็ ต้อง มี ความ คิด ปรุง หรือ ความ ปรุง คิด ตัว ความ คิด ปรุง หรือ ความ ปรุง คิด นี้ จึง เป็น อัตตา ตัว ตน และ 
ความ คิด ปรุง หรือ ความ ปรุง คิด นี้ก็มี มาก จึง เรียก ว่า สังขาร ขันธ์ กอง สังขาร หรือ หมวด สังขาร. 

อนึ่ง มี ความ คิด ลีบ เข้า ไป อีกว่า วิญญาณ นี่ เป็น อัตตา ตัว ตน วิญญาณ นี้ หมาย ถึง ใจ หรือ 
หมาย ถึง สิ่ง ที่ จะ ไป เวียน เกิด ก็มี หมาย เพียง ความ รู้สึก เห็น รูป รู้ลีก ได้ ยิน เลียง ใน เวลา ที่ ตา เห็น รูป หู 
ได้ ยิน เลียง เป็น 1 ต้น ก็มี ฝ่าย ที่มีค วาม เห็น ว่า วิญญาณ เป็น อัตตา นั้น ก็ ด้วย มี ความ เข้า ใจ ว่า วิญญาณ ก็ 
คือ ใจ ที่ เป็น (ไม่ ตาย) ล่อง ลอย ไป ไหน ก็ ไป ได้ เหมือน อย่าง เรา อยู่ ใน ที่นี้ แต่ ว่า ใจ ล่อง ลอย ไป อยู่ ที่ โน้น 
ที่นี้ ไป ไกล เท่าไร ก็ ได้ และ ไป ได้ อย่าง รวด เร็ว และ ถ้า ยิ่ง มี ความ เข้า ใจ ว่า เมื่อ ตาย ไป แล้ว วิญญาณ 
เป็น ตัว ไป เกิด ก็ ยิ่ง จะ มี ความ เห็น กระชับ ลง ไป ว่า นี่ เอง เป็น อัตตา ตัว ตน และ ความ เข้า ใจ ของ คน โดย 




มาก ก็ เข้า ใจ ดั่ง นี้ คือ เมื่อ เรียก ว่า วิญญาณ ก็ เข้า ใจ ว่า ได้แก่ ใจ ที่ ล่อง ลอย ไป ไหน ได้ หรือ ว่า เป็น ตัว ที่ จะ ไป 
เกิด ต่อ ไป. 

ใน คน เรา ก็มี สิง ทั้ง ห้า นี้ คือ มี รูป ได้แก่ มี รูป กาย หรือ รูป ขันธ์ กอง รูป มี เวทนา ขันธ์ กอง เวทนา 
มี สัญญา ขันธ์ กอง สัญญา มี สังขาร ขันธ์ กอง สังขาร มี วิญญาณ ขันธ์ กอง วิญญาณ มี อยู่ ด้วย กัน ทั้ง ห้า 
และ ที่ เข้า ใจ กัน ว่า เป็น ตัว เป็น ตน ก็ เข้า ใจ กัน อยู่ ที่ สิง ทั้ง ห้า นี้ ใน เวลา ที่ สิง ทั้ง ห้า นี้ ยัง มี อยู่ บริบูรณ์ ก็ 
เข้า ใจ ว่า มี ตัว ตน บริบูรณ์ ถ้า พิการ ก็ เข้า ใจ ว่า อัตตา พิการ เช่น ถ้า รูป ขันธ์ พิการ เสีย อย่าง เช่น ตาบอด 
หู หนวก จมูก ไม่ ได้ กลิ่น ลิ้น ไม่ ได้ รส กาย เป็น อัมพาต ก็ หมด เรื่อง กัน เท่า นั้น ถ้า ยิ่ง สลบ ไส ล ไป ด้วย 
เสีย อีก ก็ ยิ่ง ไม่ รู้ อะไร ฉะนั้น เพียง แต่ รูป ขันธ์ อย่าง เดียว เท่า นั้น ก็ เป็น ข้อ สำคัญ เมื่อ ยัง มี อยู่ บริบูรณ์ 
ทุก ๆ คน จึง ยัง มี ความ รู้สืก อะไร ต่อ มิ อะไร คิด อะไร ต่อ มิ อะไร อยู่ ได้ อีก ๔ อย่าง นั้น ก็ เหมือน กัน เพราะ 
มี เวทนา อยู่ จึง มิค วาม สุข ทุกข์ หรือ ไม่ สุข ไม่ ทุกข์ อะไร ต่าง ๆ มี สัญญา อยู่ จึง มี ความ จำ ได้ หมาย รู้ มี 
สังขาร อยู่ จึง มี ความ คิด ปรุง หรือ ปรุง คิด ไป ได้ มี วิญญาณ อยู่ จึง มี ความ รู้สืก ต่าง ๆ ถ้า อาการ เหล่า นี้ 
เสีย ไป อย่าง ใด อย่าง หนึ่ง ก็ เป็น ความ บกพร่อง ถ้า ขาด ไป เสีย ทั้ง หมด ก็ เลย เป็น ผู้มีค วาม ไม่ รู้สืก อะไร เลย 
เพราะ ฉะนั้น ที่ บุคคล ยัง มี ความ รู้สืก เป็น ตัว เป็น ตน อยู่ มี ชีวะ อยู่ อย่างบริบูรณ์ ก็ เพราะ มี อาการ ทั้ง ๕ 
นี้ ประกอบ กัน อยู่ สมบูรณ์ และ เป็น ไป โดย สะดวก ไม่ ขัด ข้อง ฉะนั้น จึง ยึด ถือ อาการ ทั้ง ๕ เหล่า นี้ 
นี่ เอง ว่า เป็น อัตตา ตัว ตน ถ้า หากว่า ลิ้น อาการ ทั้ง ๕ เหล่า นี้ ก็ ไม่ มี อะไร ให้ ยึด ถือ และ ไม่ มี อะไร ที่ จะ ให้ 
มี ความ คิด ใน การที่ จะ ให้ ยึด ถือ ใน สมัย พุทธกาล หรือ สมัย ไหน ๆ ก็ คง เป็น เช่น นี้ ใน ปัจจุบัน ก็ เป็น เช่น นี้ 
และ พระ ปัญจ วัคคีย์ นั้น ก็ ย่อม มี ความ ยึด ถือ อยู่ เช่น นี้ อย่าง มั่น คง เพราะ ฉะนั้น เมื่อ พิง ธรรมจักร ท่าน 
พระ อัญญ า โกณ ฑัญญ ะ จึง ได้ ดวง ตา เห็น ธรรม เพียง รูป เดียว เมื่อ พระ พุทธเจ้า ได้ ทรง แสดงอ บรม อีก จึง 
ได้ ดวง ตา เห็น ธรรม จน ครบ ทั้ง ๕ รูป แต่ ก็ ได้ เพียง ดวง ตา เห็น ธรรม เท่า กับ ว่า เห็น ทุกฃ สัจ ความ จริง 
คือ ทุกข์ ขึ้น เท่า นั้น พระ พุทธเจ้า จึง ได้ ทรง แสดง พระ สูตร ที่ ๒ ชี้ ลักษณะ ของ อาการ ทั้ง ๕ เหล่า นี้ ว่า 
เป็น อนัตตา คือ ไม่ ใช่ ตัว ตน โดย ขัด เจน. 

อธิบาย เบญจขันธ์ 

ได้ เล่า ถึง เรื่อง พระ ผู้มีพ ระ ภาค เจ้า ทรง แสดง อนัต ต ลัก ขณ สูตร ได้ ย่อ ความ ของ พระ สูตร นั้น 
และ ได้ อธิบาย เรื่อง รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ว่า แต่ ละ อย่าง มี ลักษณะ อย่าง ไร จึง ขอ สรุป 
ความ ใน ตอน นั้น ว่า สิ่ง ทั้ง ห้า เหล่า นั้น แต่ ละ สิง มี มาก ด้วย กัน ฉะนั้น จึง เรียก ว่า ขัน ธ ที่ แปล ว่า กอง 
หรือ หมู่ หมวด คือ เรียก ว่า รูป ขันธ์ กอง รูป เวทนา ขันธ์ กอง เวทนา สัญญา ขันธ์ กอง สัญญา สังขาร 
ขันธ์ กอง สังขาร วิญญาณ ขันธ์ กอง วิญญาณ รวม เรียก ว่า ป้ญจ ขันธ์ แปล ว่า กอง ทั้ง ห้า หรือ เรียก 
เป็น ไทย ว่า เบญจขันธ์ คำ นี้ จะ ได้ พบ ใน หนังสือ ทาง พระ พุทธ ศาสนา หรือ ใน เทศนา เป็น อัน มาก เพราะ 
ฉะนั้น ก็ ควร ที่ จะ กำหนด ชื่อ ไว้ และ ท่า ความ เข้า ใจ. 

ทุก ๆ คน เมื่อ กล่าว ถึง อัตตา ตัว ตน โดย ปรกติ ก็ จะ ต้อง มุ่ง ไป ที่ปัญ จ ขันธ์ นี้ เพราะ เว้น จาก 




ปัญจ ขันธ์ นี้ แล้ว ก็ ไม่ มี สิง อะไร ที่ จะ สมมติ บัญญัติ ว่า เป็น อัตตา ตัว ตน ฉะนั้น ความ เข้า ใจ ว่า อะไร เป็น 
อัตตา ตัว ตน จึง เข้า ใจ กัน ที่ปัญ จ ขันธ์ นี้ และ ก็ ยึด กัน ที่ปัญ จ ขันธ์ นี้ ว่า เป็น อัตตา ตัว ตน ฉะนั้น จึง มี คำ 
เรียก อีก คำ หนึ่ง ว่า ปัญจ อุปาทาน ขันธ์ ปัญ จะ ก็ แปล ว่า ๕ อุปาทาน ก็ แปล ว่า เป็น ที่ ยึด ถือ ขันธ์ ก็ 
แปล ว่า ขันธ์ แปล รวม กัน ว่า ขันธ์ เป็น ที่ ยึด ถือ ๕ ประการ คือ เป็น ที่ ยึด ถือ ว่า เป็น อัตตา ตัว ตน ดั่ง กล่าว 
ใน พระ สูตร นี้ พระ พุทธเจ้า ได้ ทรง ยก เอา ปัญจ ขันธ์ นี้ ขึ้น ชี้ ว่า เป็น อนัตตา ไม่ ใช่ ตัว ตน เป็น การ ค้าน 
การ ยึด ถือ ของ ภิกษุ ปัญจ วัคคีย์ และ ของ คน ทั่ว ไป ได้ ทรง แสดง เหตุผล ใน ข้อ นี้! ว้ว่า ถ้า ปัญจ ขันธ์ จะ พึง 
เป็น อัตตา ตัว ตน ไซร้ ปัญจ ขันธ์ ก็ จะ ไม่ พึง เป็น ไป เพื่อ อาพาธ และ ใคร ๆ ก็ จะ พึง ได้ ใน ปัญจ ขันธ์ ว่า ขอ 
ให้ เป็น อย่าง นี้ ขอ อย่า ให้ เป็น อย่าง นั้น แต่ เพราะ เหตุ ที่ปัญ จ ขันธ์ เป็น ไป เพื่อ อาพาธ และ ใคร ๆ ก็ ไม่ 
ได้ ใน ปัญจ ขันธ์ ว่า ขอ ให้ ปัญจ ขันธ์ เป็น อย่าง นี้ อย่า เป็น อย่าง นั้น ฉะนั้น จึง เป็น อนัตตา ไม่ ใช่ ตัว ตน นี้ 
เป็น เหตุผล ที่ ทรง ชี้ ใน พระ สูตร นี้. 

คำ ว่า เป็น ไป เพื่อ อาพาธ โดย ทั่ว ไป หมาย ความ ว่า เป็น ไป เพื่อ ความ เจ็บ ไข้ เพราะ อาพาธ ใช้ 
ใน ความ หมาย ว่า เจ็บ ไข้ แต่ คำ ว่า อาพาธ อาจ อธิบาย ให้ เห็น ความ หมายกว้าง ไป กว่า นั้น คือ คำ ว่า 
อาพาธ แปล ว่า เป็น ที่ ถูก เบียด เบียน เป็น ที่ ถูก ทำลาย ให้ หมด คืน เมื่อ ให้ คำ แปล อย่า งนี้ก็ อาจ อธิบาย 
ให้ กว้าง ออก ไป อีกว่า ปัญจ ขันธ์ เมื่อ เกิด ขึ้น ก็ จะ ต้อง ถูก ความ แก่ เบียด เบียน ถูก พยาธิ คือ ความ ปวย ไข้ 
เบียด เบียน ตลอด จน ถึง ถูก ความ ตาย เบียด เบียน รวม ความ ว่า เมื่อ เกิด ขึ้น มา ก็ ต้อง มี แปร ป รวน 
เปลี่ยน แปลง ไป จน ถึง ดับ ใน ที่ สุด ฉะนั้น จึง ต้อง ถูก ความ แปร ป รวน เปลี่ยน แปลง และ ถูก ความ ดับ 
เบียด เบียน ทำลาย ล้าง ให้ หมด สิน. 

จะ พึง เห็น ได้ ว่า รูป ขันธ์ กอง รูป ก็ เปลี่ยน แปลง ไป อยู่ เสมอ ตั้งแต่ เกิด มา จน บัด นี้ก็ 

เปลี่ยน แปลง เรื่อย มา แต่ อา ค้ย บุคคล บริโภค อาหาร เข้า ไป ทำนุ บำรุง คอย ซ่อม ส่วน ที่สืก หรอ อยู่ เสมอ 
จึง รู้ สืกมี ความ สืบ ต่อ เรื่อย มา แม้ แต่ ใน ทาง การ แพทย์ ปัจจุบัน ก็ รับรอง ว่า แม้ ส่วน ที่ แข็ง ที่ สุด ใน ร่าง กาย 
เช่น กระดูก ก็ เปลี่ยน ไป อยู่ กระดูก เมื่อ เกิด กับ กระดูก ใน บัด นี้ก็ เป็น คน ละ ส่วน แล้ว ส่วน ที่ อ่อน กว่า นั้น 
เช่น เนี้อ หนัง ก็ ยิ่ง จะ เปลี่ยน ไป ได้ เร็ว ฉะนั้น รูป ขันธ์ ก็มีค วาม เกิด ดับ อยู่ เรื่อย แต่ อา ค้ยที่ มี สันตติ 
คือ ความ คืบ ต่อ เพราะ ชีวิต ยัง ดำรง อยู่ จึง ยัง เป็น มา ได้ เวทนา ขันธ์ กอง เวทนา ปรากฏ เกิด ดับ เห็น 
ได้ ชัด อย่าง เช่น ความ สุข เกิด ขึ้น แล้ว หาย ไป ความ ทุกข์ เกิด ขึ้น แล้ว ก็ หาย ไป ความ เป็น กลาง ๆ เกิด 
ขึ้น แล้ว ก็ หาย ไป เปลี่ยน กัน ไป อยู่ เสมอ สัญญา ขันธ์ กอง สัญญา ความ จำ หมาย ก็ เกิด ดับ อยู่ เสมอ 
สังขาร ขันธ์ กอง สังขาร คือ ความ คิด ปรุง หรือ ความ ปรุง คิด เป็น เรื่อง ต่าง ๆ ก็ เกิด ดับ อยู่ เสมอ วิญญาณ 
ขันธ์ กอง วิญญาณ ก็ เกิด ดับ อยู่ เสมอ. 

คราว นี้ ควร จะ ทำ ความ เข้า ใจ คำ ว่า วิญญาณ ได้ เคย ให้ ความ หมาย ทั่ว ๆ ไป ไว้ แล้ว ว่า หมาย 
ถึง ใจ หมาย ถึง สภาพ ที่ จะ ไป เกิด ต่อ ไป หมาย ถึง ความ รู้สึก เห็น รูป ได้ ยิน เคื ยง เป็น ต้น ที่ หมาย 
ถึง ใจ หรือ หมาย ถึง สภาพ ที่ จะ เวียน เกิด ต่อ ไป นั้น เป็น ความ หมาย ที่ เข้า ใจ กัน อยู่ ที่ ใช้ กัน อยู่ โดย ทั่ว ไป 
แม้ ใน เรื่อง ทาง พระ พุทธ ศาสนา เอง ที่ เป็น เรื่อง เล่า เมื่อ เล่า ถึง สิง ที่ จะ ไป เวียน เกิด ใช้ คำ ว่า วิญญาณ ก็มี 




๒๖ 

แต่ ความ หมาย ใน ปัญจ ขันธ์ นี้ ไม่ ใช่ หมาย ความ ถึง สภาพ เช่น นั้น แต่ หมาย ถึง ความ รู้สีก เห็น รูป ใน เมื่อ 
ตา กับ รูปกระทบ กัน อัน เรียก ว่า จักขุ วิญญาณ ความ รู้สืก ได้ ยิน เสียง ใน เวลา ที่หู กับ เสียงกระทบ กัน 
เรียก ว่า โสต วิญญาณ ความ รู้สืก ได้ กลิ่น ใน เมื่อ ฆาน ะ กับ กลิ่น กระทบ กัน เรียก ว่า ฆาน วิญญาณ 
ความ รู้สึก ใน รส ใน เมื่อ ลิ้น กับ รสกระ ทบ กัน เรียก ว่า สิว หา วิญญาณ ความ รู้สึก ถูก ต้อง ที่ กาย ถูก ต้อง 
ใน เวลา ที่ กาย กับ ลิ่งที่ ถูก ต้อง กาย กระทบ กัน เรียก ว่า กาย วิญญาณ ความ รู้สึก ใน เรื่อง ที่ มโน หรื อม นะ 
รู้ ใน เวลา ที่ม นะ กับ เรื่อง กระทบ กัน เรียก ว่า มโน วิญญาณ วิญญาณ ใน ปัญจ ขันธ์ หมาย ถึง วิญญาณ ๖ 
คือ ความ รู้สึก ที่ เกิด ขึ้น ทาง อายตนะ ทั้ง ๖ ดั่ง กล่าว แล้ว ฉะนั้น ความ รู้สึก ดั่ง กล่าว นี้ จึง มี มาก เมื่อ ตา 
เห็น รูป เกิด ความ รู้สึก เห็น รูป นี้ก็ เป็น จักขุ วิญญาณ ครั้น หู ได้ ยิน เสียง ก็ เกิด ความ รู้สึก ได้ ยิน เสียง ขึ้น 
ก็ เป็น โสต วิญญาณ เป็น ต้น เพราะ ฉะนั้น จึง มิ ใช่ มี หนึ่ง แต่ ว่า มี มาก จึง เรียก ว่า เป็น วิญญาณ ขันธ์ 
ดั่ง ที่ กล่าว มา แล้ว วิญญาณ ขันธ์ ที่มี อธิบาย อย่าง นี้ ก็ เป็น ลิ่งที่ เกิด ดับ อยู่ เสมอ. 

ฉะนั้น ปัญจ ขันธ์ จึง เป็น ไป เพื่อ อาพาธ คือ ต้อง ถูก เบียด เบียน คือ ต้อง ถูก ทำลาย ล้าง ให้ ลิ้น ไป 
ด้วย อำนาจ ของ ความ แก่ เจ็บ ตาย หรือ ว่า เกิด ดับ อยู่ เสมอ ใคร ๆ จะ บังคับ ให้ เป็น ไป ตาม ปรารถนา ไม่ ได้ 
คือ บังคับ ให้ เป็น อย่าง นี้ อย่า ให้ เป็น อย่าง นั้น ก็ บังคับ ไม่ ได้ อย่าง เช่น รูป ขันธ์ จะ บังคับ ว่า จะ ต้อง ให้ 
คง อยู่ อย่าง นั้น อย่า ให้ เปลี่ยน แปลง ไป เป็น อย่าง อื่น ก็ ไม่ ได้ คังที่ จะ พึง เห็น ได้ ว่า เมื่อ เกิด ขึ้น มา ก็ 
เปลี่ยน แปลง มา จน ถึง ที่ สุด ใคร จะ ชอบ ใจ ใน ระยะ ไหน และ ปรารถนา จะ ให้ คง อยู่ ใน ระยะ นั้น ก็ 

ปรารถนา ไม่ ได้ กอง เวทนา ก็ เหมือน กัน ก็ ย่อม ปรารถนา สุข แต่ จะ บังคับ ให้ เป็น สุขอยู่ เสมอ ไม่ ได้ 
ทุกข์ ก็ เหมือน กัน เมื่อ ทุกข์ เกิด ขึ้น โดย ปรกติ ก็ ไม่ ชอบ แต่ ทุกข์ นั้น ก็ ต้อง ถูก เบียด เบียน เหมือน กัน 
คือ ว่า เมื่อ เกิด ขึ้น แล้ว ก็ ต้อง หาย ไป แล้ว เกิด อย่าง อื่น ขึ้น แทน กอง สัญญา ก็ เหมือน กัน จะ บังคับ ให้ จำ 
ได้ หมาย รู้ อยู่ ตลอด ไป ก็ ไม่ ได้ เหมือน กัน กอง สังขาร คือ ความ คิด ปรุง หรือ ความ ปรุง คิด ก็ ไม่ ได้ เหมือน 
กัน และ กอง วิญญาณ คือ ความ รู้สึก ทาง อายตนะ ดั่ง กล่าว มา นั้น ก็ เหมือน กัน บังคับ ให้ เป็น ไป ตาม 
ความ ปรารถนา ไม่ ได้ เพราะ เหตุ ที่ บังคับ ไม่ ได้ ดั่ง กล่าว มา นี้ ปัญจ ขันธ์ ต้อง เป็น ไป เพื่อ อาพาธ ต้อง 
เป็น ไป ตาม คติ ธรรมดา ฉะนั้น จึง เป็น อนัตตา ไม่ ใช่ อัตตา ตัว ตน. 

ตาม ลักษณะ นี้ พึง เห็น ว่า สิง ที่ , จะ เป็น อัตตา ตัว ตน' นั้น ก็ ควร จะ เป็น ลิ่งที่ ไม่ เป็น ไป เพื่อ อาพาธ เป็น 
ลิ่งที่ บังคับ ให้ เป็น ไป ตาม ปรารถนา ได้ ถ้า ไม่ เป็น เช่น นั้น ก็ ไม่ ชื่อ ว่า อัตตา ดั่ง เช่น ปัญจ ขันธ์ ซึ่ง เป็น ที่ 
ยึด ถือ ว่า เป็น อัตตา เมื่อ พิจารณา แล้ว ก็ จะ พึง เห็น ว่า ไม่ ใช่ แต่ เป็น อนัตตา ไม่ ใช่ ตัว ตน ด้วย เหตุผล ดั่ง 
ที่ กล่าว มา นี้. 

การ สอบ ครั้ง แรก 

พระ พุทธเจ้า ได้ ทรง ชี้ ลักษณะ ว่า เป็น อนัตตา คือ ไม่ ใช่ ตัว ตน อย่าง ไร แล้ว ต่อ จาก นั้น ก็ ได้ 
ตรัส ถาม ความ รู้ ความ เข้า ใจ ของ ท่าน ทั้ง ห้า นั้น ว่า ปัญจ ขันธ์ เที่ยง หรือ ไม่ เที่ยง ท่าน ทั้ง ห้า ก็ กราบ ทูล 
ตอบ ว่า ไม่ เที่ยง ตรัส ถาม ว่า สิ่ง ใด ไม่ เที่ยง สิ่ง นั้น เป็น ทุกข์ หรือ เป็น สุข ท่าน ทั้ง ห้า ก็ กราบ ทูล ตอบ ว่า เป็น 




ทุกข์ ก็ ตรัส ถาม ว่า สิง ใด เป็น ทุกข์ มี การ แปร ป รวน ไป เป็น ธรรมดา ควร หรือ ที่ จะ เห็น สิง นั้น ว่า นี่ เป็น 
ของ เรา เรา เป็น นี่ นี่ เป็น อัตตา ตัว ตน ของ เรา ท่าน ทั้ง ๕ นั้น ก็ กราบ ทูล ว่า ไม่ ควร เห็น อย่าง นั้น. 

ใน ตอน นี้ เรียก ว่า เป็น การ สอบ ครั้ง แรก ใน พระ พุทธ ศาสนา คือ พระ พุทธเจ้า ได้ ตรัส 
สอบ ถาม ท่าน ปัญจ วัคคีย์ ถึง ความ รู้ ความ เห็น ของ ท่าน ใน เมื่อ ฟัง เทศน์ แล้ว นับ ว่า เป็น การ สอบ ไล่ ครั้ง แรก 
และ ใน ข้อ สอบ ที่ พระ พุทธเจ้า ได้ ทรง ตั้ง ขึ้น ถาม นี้ ก็ เป็น อัน ตรัส ถาม ใน หลัก ของ ไตรลักษณ์ ลักษณะ 
เครื่อง กำหนด หมาย ๓ อย่าง อัน ได้แก่ อ นิจฺจํ ไม่ เที่ยง ทุกฺขํ เป็น ทุกข์ อนตฺ ตา ไม่ ใช่ อัตตา ตัว ตน 
ได้ ทรง แสดง ลักษณะ แห่ง อนัตตา ก่อน ดั่ง ที่ กล่าว มา แล้ว จึง ได้ ตรัส สอบ ถาม ว่า ปัญจ ขันธ์ ที่ กล่าว มา 
แล้ว นั้น คือ ว่า ที่ เป็น ไป เพื่อ อาพาธ และ ที่ ใคร ๆ จะ บังคับ ให้ เป็น ไป ตาม ความ ปรารถนา ไม่ ได้ นั้น เป็น 
นิจฺจํ คือ เป็น ที่ง เที่ยง หรือ เป็น อ นิจฺจํ คือ เป็น ที่งที่ ไม่ เที่ยง ท่าน ทั้ง ๕ ก็ กราบ ทูล ตอบ ว่า เป็น 

อนิจ จํ คือ เป็น ที่งที่ ไม่ เที่ยง เพราะ ว่า ถ้า เป็น สิง ที่ เที่ยง แล้ว จะ ต้อง เป็น สิง ที่ ไม่ เป็น ไป เพื่อ อาพาธ และ บังคับ 
ได้ แต่ นี่ ไม่ เป็น เช่น นั้น จึง เป็น อ นิจฺจํ คือ ที่งที่ ไม่ เที่ยง และ เมื่อ ไม่ เที่ยง ก็ เป็น ทุกข์ ลักษณะ ที่ ชื่อ ว่า 
เป็น ทุกข์ ใน ที่นี้ ท่าน ก็ กล่าว ไว้ เอง ว่า คือ ความ แปร ป รวน ไป เป็น ธรรมดา เพราะ คำ ว่า ทุกข์ แปล ว่า 
สิง ที่ ทน อยู่ ยาก หมาย ความ ว่า ทน อยู่ ไม่ ได้ เพราะ ฉะนั้น ลักษณะ ที่ ชื่อ ว่า เป็น ทุกข์ นั้น ก็ คือ ลักษณะ ที่ 
ทน อยู่ ไม่ ได้ คือ อย่าง ไร คือ ก็ ต้อง แปร ป รวน ไป เป็น ธรรมดา ความ แปร ป รวน ไป เป็น ธรรมดา นี้ เรียก 
ตาม คัพท์ ว่า รี ปริณาม ธรรม นี้ เป็น อีก คำ หนึ่ง ที่ จะ ได้ เห็น ใน หนังสือ ทาง พระ พุทธ ศาสนา หรือ ใน ทาง 
เทศนา เป็น อัน มาก วิ ปริณาม ธรรม แปล ว่า แปร ป รวน ไป เป็น ธรรมดา สิง ที่ เป็น อนิจจัง คือ ไม่ เที่ยง 
สิง ที่ เป็น ทุกข์ มี ความ แปร ป รวน ไป เป็น ธรรมดา ก็ เป็น อนัตตา ไม่ ใช่ ตัว ตน เป็น สิง ที่ ไม , ควร จะ เห็น ว่า 
เอตํ มม นี่ เป็น ของ เรา เอ โสห มสฺมิ เรา เป็น นี่ เอ โส เม อตฺ ตา นี่ เป็น อัตตา คือ ตัว ตน ของ เรา เพราะ 
ฉะนั้น ไตรลักษณ์ นี้ จึง เป็น สิง ที่ เนื่อง เป็น อัน เดียว กัน อัน จะ พึง กล่าว ได้ ว่า สิง ใด ไม่ เที่ยง สิง นั้น เป็น ทุกข์ 
สิง ใด เป็น ทุกข์ สิง นั้น ก็ เป็น อนัตตา หรือ จะ กล่าว กลับ กัน ว่า สิง ใด เป็น อนัตตา สิง นั้น ก็ ไม่ เที่ยง เป็น ทุกข์ 
ดั่ง , นี้ ก็' ได้ เพราะ ก็ อยู่ ใน ลักษณะ ที่ เนื่อง กัน ฉะนั้น ใน ตอน ที่ พระ พุทธเจ้า ตรัส สอบ ถาม นี้ จึง เป็น อัน ได้ 
ตรัส สอบ ถาม ใน หลัก ไตรลักษณ์ เป็น อัน ได้ ทรง แสดง หลัก ไตรลักษณ์ [นพ ระ พุทธ ศาสนา เป็น ครั้ง แรก ด้ว ย . 

เมื่อ พระ พุทธเจ้า ได้ ตรัส สอบ ถาม และ พระ ปัญจ วัคคีย์ ก็ ได้ กราบ ทูล ตอบ แสดง ว่า ได้ มี ความ รู้ 
ความ เห็น ถูก ต้อง แล้ว จึง ได้ ตรัส สรุป ความ ว่า ปัญ จ' ขันธ์ โดย กาล คือ เป็น อดีต ล่วง มา แล้ว ก็ ตาม เป็น 
อนาคต ยัง ไม่ มา ถึง ก็ ตาม เป็น ปัจจุบัน ก็ ตาม โดย ที่ ตั้ง เป็น ส่วน ภาย ใน ก็ ตาม เป็น ส่วน ภาย นอก ก็ ตาม 
โดย วัตถุ เป็น ของ หยาบ ก็ ตาม เป็น ของ ละเอียด ก็ ตาม โดย คุณภาพ เป็น ของ เลว ก็ ตาม เป็น ของ 
ประณีต ก็ ตาม โดย ระยะ ไกล เช่น ว่า ล่วง มา แล้ว หรือ ว่า ยัง ไม่ มา ถึง ก็ ตาม หรือ ว่า อยู่ ใกล้ เช่น ว่า เป็น 
ปัจจุบัน ก็ ตาม ทั้ง หมด ก็ ลัก แต่ ว่า เป็น รูป เป็น เวทนา เป็น สัญญา เป็น สังขาร เป็น วิญญาณ ควร ที่ จะ 
เห็น ด้วย ปัญญา อัน ชอบ ตาม ที่ เป็น แล้ว ว่า นี่ ไม่ ใช่ ของ เรา เรา ไม่ เป็น นี่ นี่ ไม่ ใช่ อัตตา ตัว ตน ของ เรา. 

เมื่อ ตรัส สรุป ดั่ง นี้ แล้ว ก็ ได้ ตรัส ผล ที่ สืบ เนื่อง จาก ความ รู้ ความ เห็น ชอบ ดั่ง กล่าว มา นั้น ว่า 
อริ ย สาวก ผู้ สดับ แล้วอย่าง นี้ คือ ว่า มี ปัญญา ชอบ ตาม ที่ เป็น แล้วอย่าง นี้ ย่อม มี ความ หน่าย ใน รูป เวทนา 




สัญญา สังขาร วิญญาณ เมื่อ หน่าย ก็ ย่อม สิน กำหนัด คือ ว่า สิน ราคะ เมื่อ สิน ราคะ ก็ ย่อม วิมุตติ หลุด พ้น 
เมื่อ วิมุตติ หลุด พ้น ก็ ย่อม มี ญาณ คือ ความ รู้ ว่า พ้น แล้ว เป็น อัน ว่า ได้ ทรง แสดง ธรรมะ ใน ส่วน โลกุ ตตร ธรรม 
ได้ ธรรมะ คือ สัมมั ป ปัญญา ความ รู้ ชอบ นิพพิทา ความ หน่าย วิราคะ ความ?} , นรา คะ วิมุตติ ความ 
หลุด พ้น วิมุตติ ญาณ หัส สนะ ความ รู้ เห็น ว่า หลุด พ้น. 

ธรรม เหล่า นี้ เป็น ธรรมะ ที่ เป็น หลัก ทั้ง นั้น ต้อง มีสัม มัป ปัญญา คือ มี ความ รู้ ชอบ ตาม ที เป็น แล้ว 
ใน ปัญจ ขันธ์ ก่อน จึง จะ เกิด นิพพิทา คือ ความ หน่าย ขึ้น เมื่อ เกิด นิพพิทา คือ ความ หน่าย จึง จะ เกิด 
วิราคะ คือ สิน ราคะ สิน ความ ติด สิน ความ ยินดี สิน ความ กำหนัด เมื่อ เกิด วิราคะ จึง จะ เกิด วิมุตติ 
ความ หลุด พ้น จาก ความ ยึด ถือ ว่า เป็น ของ เรา เป็น ตัว ตน ของ เรา ดั่ง กล่าว มา แล้ว เมื่อ เกิด วิมุตติ จึง 
จะ เกิด วิมุตติ ญาณ ทัสส นะ ความ รู้ เห็น ว่า พ้น แล้ว เมื่อ ถึง ตอน นี้ จึง จะ เป็น ผู้ เสร็จ กิจ ลำดับ ธรรมะ นิ 
ควร กำหนด ไวิ โดย ชื่อ ด้วย และ ทำ ความ เข้า ใจ ด้วย จึง จะ เข้า ใจ พระ พุทธ ศาสนา ได้ ถึง ปรมั ตถ ธรรม ทั่ว ๆ 
ไป ใน หนังสือ ทั้ง ปวง หรือ ใน เทศนา ทั้ง ปวง - 

ฉะนั้น จะ ได้ กล่าว สรุป ใน ตอน นี้ อีก สัก หน หนึ่ง คือ เบื้อง ต้น ต้อง คืก ษ' า ให้ , รู้จัก ปัญ จ , ขันธ์ ว่า มี 
ลักษณะ หน้า ตา เป็น อย่าง ไร ต่อ ไป ก็คืก ษา ให้ รู้จัก ไตร ลักษณะ ที่ เป็น ไป ใน ปัญจ ข้น ธ์น้น คือ อนิจ จะ ทุก ขะ 
อนัตตา เมื่อ เกิด สัมมั ป ปัญญา คือ ความ รู้ ชอบ ตาม ที่ เป็น แล้ว ใน ปัญจ ขันธ์ คือ ปัญจ ขันธ์ เป็น อย่าง ไร ก็ 
ให้ รู้ อย่าง นั้น ไม่ ใช่ รู้ ตาม สัญญา หรือ ว่า แกล้ง รู้ รู้! ป ตาม ที่ เป็น แล้วอย่าง ไร เมื่อ เป็น เช่น นี้ จึง จะ เกิด นิพพิทา 
วิราคะ วิมุตติ และ วิมุตติ ญาณ ทัสส นะ ดั่ง กล่าว โดย ลำดับ อัน นี้ เป็น หลัก ธรรมะ เมื่อ มี ความ เข้า ใจ 
ตลอด สายอย่าง นี้ ก็ จะ เข้า ใจ พระ พุทธ ศาสนา ใน ส่วน ปรมั ตถ ธรรม ทั่ว ๆ ไป ด้วย. 

ใน ท้าย พระ สูตร แสดง ว่า เมื่อ พระ ปัญจ วัคคีย์ ได้ สดับ พระ สูตร นิ แล้ว ก็มี จิต ปีติ โสมนัส จิต 
ของ ท่าน ทั้ง ๕ ก็ พ้น จาก อา สวะ คือ กิเลส ที่ ดอง นอน จม หมักหมม อยู่ ใน สันดาน จึง ได้ บังเกิด เป็น พระ 
อรหันต์ ขึ้น ๖ รูป ใน โลก พระ พุทธเจ้า เป็น พระ อรหันต์ รูป แรก ท่านพระ ปัญจ วัคคีย์ ที่ พี งอ นัตต สักฃ ณ- 
สูตร จน จิต พ้น จาก อา สว กิเลส สำเร็จ เป็น พระ อรหันต์ อีก ๕ รูป ก็ รวม เป็น ๖ รูป ด้วย กัน พระ พุทธเจ้า 
ได้ ชื่อ ว่า เป็น พระ พุทธ รัตนะ รัตนะ คือ พระ พุทธเจ้า พระ ธรรม ได้ ชื่อ ว่า พระ ธรรม รัตนะ รัตนะ คือ 
พระ ธรรม พระ ปัญจ วัคคีย์ ซึ่ง สำเร็จ เป็น พระ อรหันต์ ขึ้น มา นั้น ได้ ชื่อ ว่า เป็น สังฆ รัตนะ รัตนะ คือ 
พระ สงฆ์ รัตนะ ทั้ง ๓ จึง เกิด ขึ้น บริบู รณ! น วัน นั้น ท่าน แสดง ว่า วัน นั้น เป็น วัน แรม ๕ คา แห่ง เดือน 
สาว นะ ซึ่ง ตรง กับ วัน แรม ๕ คา เดือน ๘ ตาม ที่ นับ ใน ประเทศ ไทย ฉะ นัน ใน วัน แรม ๕ คำ เดือน ๘ 
จึง เป็น วัน ที่ รัตนะ ทั้ง ๓ เกิด ขึ้น บริบู รณ! น โลก. 

ส่วน วัน เพ็ญ เดือน อาสา ฬหะ ซึ่ง เป็น วัน ที่ พระ พุทธเจ้า ได้ ทรง แสดง ปฐมเทศนา นั้น ท่านพระ 
โกณ ฑัฌญ ะ รูป เดียว ได้ เกิด ดวง ตา เห็น ธรรม ซึ่ง ท่าน ได้ กล่าว ไว้ ว่า ได้ สำเร็จ เป็น พระ โสดาบัน ยัง ไม่ 
สำเร็จ เป็น พระ อรหันต์ และ ก็ ได้ ขอ บวช เป็น ภิกษุ ใน พระ พุทธ ศาสนา เพียง รูป เดียว ก็ ชื่อ ว่า เป็น วัน ที่ 
เริ่ม จะ มี พระ สังฆ รัตนะ ใน ชั้น แรก เท่า นั้น ยัง ไม่ บริบูรณ์ แต่ ก็ ชื่อ ว่า เป็น วัน ที่ พระ พุทธเจ้า ทรง แสดง 
เทศนาครั้ง แรก เป็น วัน ที่ ได้ เริ่ม ตั้ง พุทธจักร ขึ้น ใน โลก ต่อ มา เมื่อ ถึง วัน แรม ๕ คา เดือน ๘ จึง เป็น 




วัน ที่ รัตนะ ทั้ง สาม เกิด ขึ้น บ ริบ รณ [น โลก. 



พระ ย สะ 

ใน กรุง พารา ณสี นั้น ได้ มี กุลบุตร ผู้ หนึ่ง เป็น บุตร เศรษฐี ชื่อ ย สะ มารดา บิดา หวง แหน รักษา 
เป็น อย่าง ดี จน ถึง สร้าง ปราสาท ให้ อยู่ ใน ๓ ฤดู ใน คืน วัน หนึ่ง ย สะ กุลบุตร นั้น ได้ รับ ความ บำเรอ ให้ 
เป็น สุข ด้วย ดนตรี ต่าง ๆ บน ปราสาท ที่ มีแต่ สตรี ล้วน ได้ หลับ ไป ก่อน สตรี ทั้ง หลาย ซึ่ง เป็น ผู้ บำเรอ 
หลับ ภาย หลัง แต่ ย สะ กุลบุตร ได้ ตื่น ขึ้น ก่อน และ ได้ เห็น อาการ ต่าง ๆ ของ สตรี ผู้ นอน หลับ ก็มีค วาม 
เบื่อ หน่าย จน ถึง อุทาน ขึ้น ว่า 4 นี่ วุ่น วาย ที่นี่ ขัด ข้อง แล้ว ก็ ลง จาก ปราสาท เดิน ไป ออก ประตู เมือง พารา ณสื 
ตรง ไป ยัง ปา อิส ป ตน มฤคทายวัน แล้ว ก็ เดิน บ่น ไป อย่าง นั้น ใน ขณะ นั้น พระ พุทธเจ้า กำลัง เสด็จ เดิน 
จงกรม อยู่ ทรง ได้ ยิน เสียง ย สะ กุลบุตร บ่น ไป อย่าง นั้น ตรัส ขึ้น ว่า ที่นี่ ไม่ ขัด ข้อง ที่ นี่' ไม่ วุ่นวาย ย สะ 
กุลบุตร ได้ ฟ้งก็ มี ความ ยินดี ว่า ที่นึ่ ไม่ ขัด ข้อง ไม่ วุ่นวาย ก็ นั่ง ลง พระ พุทธเจ้า ก็ ตรัส อนุ ปุพฟ็ กถา และ 
อริยสัจ ๔ จบ แล้ว ย สะ กุลบุตร เกิด ดวง ตา เห็น ธรรม. 

ครั้น สว่าง ขึ้น มารดา ของ ย สะ กุลบุตร ได้ ขึ้น ไป บน ปราสาท ไม่ พบ บุตร ก็ ไป บอก เศรษฐี ผู้ บิดา 
เศรษฐี ผู้ บิดา ก็ ส่ง คน ไป เที่ยว ค้น หา ส่วน ตน เอง ได้ เดิน ไป ทาง ปา อิสิ ป ตน มฤคทายวัน พบ รองเท้า ทอง 
ของ บุตร วางอยู่ ก็ ตรง เข้า ไป ถาม พระ พุทธเจ้า ว่า ย สะ กุลบุตร อยู่ ที่นึ่ หรือ ไม่ พระ พุทธเจ้า ตรัส ว่า นั่ง ลง 
แล้ว ก็ จะ พบ ย สะ กุลบุตร เศรษฐี ผู้ บิดา ก็ นั่ง ลง พระ พุทธเจ้า ทรง แสดงอนุ ปุพพิ กถา และ อริยสัจ ๕ เศรษฐี 
ผู้ บิดา ก็ เกิด ดวง ตา เห็น ธรรม และ แสดง ตน เป็น อุบาสก ถึง พระ พุทธเจ้า พระ ธรรม และ พระ สงฆ์ เป็น 
สรณะ ตลอด ชีวิต นับ ว่า เป็น อุบาสก คน แรก ผู้ เปล่ง วาจา ถึง รัตนะ ฅ เป็น สรณะ ใน ขณะ ที่ 

พระ พุทธเจ้า ทรง แสด อนุ ปุพพิ กถา และ อริยสัจ แก่ เศรษฐี ผู้ บิดา นั้น ย สะ กุลบุตร ก็ ได้ ฟัง ทบทวน ไป ด้วย 
ก็ ได้ สำเร็จ เป็น พระ อรหันต์ ใน ขณะ นั้น เศรษฐี ผู้ เป็น บิดา ได้ มอง เห็น ย สะ กุลบุตร จึง กล่าว ขึ้น ชัก ชวน 
ให้ กลับ ไป บ้าน อ้าง ว่า มารดา กำลัง ครั้า ครวญ ถึง เป็น อย่าง ยิ่ง ขอ ให้ ๆ ชีวิต แก่ มารดา พระ พุทธเจ้า จึง 
ตรัส ว่า ย สะ กุลบุตร เป็น ผู้มี จิต สิน อา สว กิเลส แล้ว ไม่ ควร ที่ จะ กลับ ไป เป็น คฤหัสถ์ อีก เศรษฐี ผู้ บิดา จึง 
อนุโมทนา และ ได้ นิมนต์ พระ พุทธเจ้า ขอ ให้ ย สะ กุลบุตร เป็น ปัจฉาสมณะ เข้า ไป ฉัน ใน เรือน ของ ตน 
ย สะ กุลบุตร ได้ ทูล ขอ บรรพชา อุปสมบท เป็น ภิกษุ ใน พระ พุทธ ศาสนา พระ พุทธเจ้า เสด็จ ไป ฉัน ใน เรือน 
ของ เศรษฐี มี พระ ย สะ ซึ่ง อุปสมบท ใหม่ เป็น ปัจฉาสมณะ และ ได้ เทศนา โปรด มารดา ของ พระ ย สะ กับ 
ปุราณ ทุติยิ กา ซึ่ง แปล ว่า สตรี ผู้ เป็น ที่ สอง คน เก่า หมาย ถึง ภรรยา ซึ่ง กลาย เป็น คน เก่า ไป แล้ว ให้ ได้ 
ดวง ตา เห็น ธรรม ด้วย อนุ ปุพพิ กถา และ อริยสัจ ๔ เช่น เดียว กัน สตรี ทั้ง สอง นั้น ได้ แสดง ตน เป็น อุบาสิกา 
ผู้ ถึง รัตนะ ๓ เป็น สรณะ ตลอด ชีวิต นับ ว่า เป็น อุบาสิกา ผู้ ถึง รัตนะ ฅ เป็น ครั้ง แรก ใน พระ- 

พุทธ ศาสนา. 

ต่อม าก็มี สหาย ของ พระ ย สะ อีก ๙ คน ซึ่ง เป็น บุตร ของ เศรษฐี ที่ สืบ สกุล กัน มา โดย ลำดับ ได้ 
มา เฝึา พระ พุทธเจ้า และ ได้ ฟัง อนุ ปุพพิ กถา และ อริยสัจ ๔ ได้ ดวง ตา เห็น ธรรม ก็ ทูล ขอ อุปสมบท ได้ 




อุปสมบท โดย เอหิ ภิกขุ อุปสัมปทา ต่อ มา พระ พุทธเจ้า ได้ ทรง อนุ สาสน์ สั่ง สอน จน จิต พ้น จาก อา สวะ เป็น 
พระ อรหันต์ ขึ้น รวม เป็น พระ อรหันต์ ๑๑ องค์ ใน โลก ต่อ มาส หาย ชาว ชนบท ของ พระ ย สะ อีก ๕๐ คน 
ได้ ข่าว เข้า ใจ ว่า ธรรม วินัย ที่ พระ ย สะ ออก บวช นั้น จะ ไม่ เป็น ของ ตา ทราม การ บวช ของ พระ ย สะ ก็ คง ไม่ 
เป็น' ของ ตา ท' ราม จึง ได้ พา กัน มา พระ ย สะ ได้ พา ไป เฝ็า พระ พุทธเจ้า พระ พุทธเจ้า ก็ ทรง แสดงอนุ ปุ พ- 
พิก ถา และ อริยสัจ ๙ จน สหาย ๕๐ คน นั้น ได้ ดวง ตา เห็น ธรรม ทูล ขอ อุปสมบท ได้ รับ อุปสมบท เป็น 
ภิกษุ ใน พระ พุทธ ศาสนา ต่อ มา เมื่อ ได้ ฟัง พุทธ โอวาท ที่ ทรง อนุ สาสน์ สอนอบรม ก็มี จิต พ้น จาก อา สวะ 
เป็น พระ อรหันต์ ขึ้น รวม เป็น พระ อรหันต์ ๖๑ องค์ ใน โลก นับ ว่า มี จำนวน มาก พอ สมควร พระ พุทธเจ้า 
จึง ได้ มี พระ พุทธ ดำรัส โดย ความ ว่า เรา ผู้ ตถาคต เป็น ผู้ พ้น จาก ปวง ทั้ง ที่ เป็น ของ ทิพย์ และ ของ มนุษย์ 
ทั้ง หมด แม้ ฟาน ทั้ง หลาย ก็ เป็น ผู้ พ้น จาก ปวง ทั้ง ที่ เป็น ของ ทิพย์ และ ของ มนุษย์ ทั้ง หมด ฟาน ทั้ง หลาย 
จง เที่ยว จาริก ไป เพื่อ ประโยชน์ เกื้อกูล เพื่อ ความ สุข แก่ ชน เป็น อัน มาก เพื่อ อนุเคราะห์ เพื่อ 
ประโยชน์ เกื้อกูล เพื่อ ความ สุข แก่ โลก เพื่อ ความ สุข แก่ เทพ และ มนุษย์ ทั้ง หลาย แต่ ว่า ๒ รูป อย่า 
ไป โดย , ทาง อัน เดียว กัน คือ ให้ ไป , ทาง ละ ๑ รูป แยก กัน ไป จง แสดง ธรรม ที่มีค วาม ไพเราะ ใน เบื้อง 
ต้น ไพเราะ ใน ท่า มก ลาง ไพเราะ ใน ที่ สุด พร้อม ทั้ง อรรถ ะ คือ เนื้อ ความ พร้อม ทั้ง พยัญชนะ คือ ถ้อย คำ 
ประกาศ พรหมจรรย์ คือ พระ ศาสนา ที่ บริบูรณ์ บริสุ ทธื้ โดย สันเ อัง สัตว์ ทั้ง หลา ยที่มี ธุลี ใน จักษุ คือ มี 
กิเลส ที่ บัง ดวง ตาปี ญญา แต่ เพียง เล็ก น้อย มี อยู่ เมื่อ ไม่ ไต้ ฟัง ธรรม ก็ จะ เลี อม ประโยชน์ ผู้ที่รู้ ธรรม ก็ จัก มี อยู่ 
ส่วน เรา ผู้ ตถาคต เอง นั้น จะ ไป ยัง อุรุ เวลา เสนา นิคม เพื่อ แสดง ธรรม พระ พุทธเจ้า ได้ ทรง ส่ง พระ สาวก 
ซึ่ง เป็น ผู้ สำ เร็จ เป็น พระ อรหันต์ แล้ว เริ่ม แยก กัน ไป ประกาศ พระ ศาสนา ใน ครั้ง นั้น อ ย่าง นี้. 

ใน สมัย นั้น ภิกษุ ที่ แยก ย้าย กัน ไป ประกาศ พระ ศาสนา ได ไป ใน ทิศ ต่าง ๆ กัน ใน ชนบท 
ต่าง ๆ กัน เมื่อ มี ใคร ต้อง การ บรรพชา อุปสมบท ก็ ต้อง นำ มา เฝัา พระ พุทธเจ้า เพื่อ ให้ พระ พุทธเจ้า 
ประทาน บรรพชา อุปสมบท เป็น ความ สำ บาก ฉะนั้น พระ พุทธเจ้า ได้ ทรง ปรารภ ถึง ความ สำ บาก ข้อ นี้ 
ได้ ทรง อนุญาต ให้ พระ สาวก เป็น ผู้ บรรพชา อุปสมบท เอง ได้ ด้วย ได้ ตรัส อนุญาต ให้ ผู้ที่ป ระ สงค์ จะ 

บรรพชา อุปสมบท ปลง ผม และ หนวด ก่อน นุ่ง ผ้า กาสา ยะ คือ ผ้า ย้อม นั้า ฝาด ทำ ผ้า เฉวียง บ่า ข้าง หนึ่ง 

ไหว้ เท้า ภิกษุ ทั้ง หลาย นั่ง กระหย่ง ประคอง อัญชลี แล้ว นำ ให้ กล่าว วาจา ถึง พระ พุทธเจ้า พระ ธรรม และ 
พระ สงฆ์ เป็น สรณะ วาระ ที่ ๑ วาระ ที่ ๒ วาระ ที่ ๓ ก็ เป็น อัน อุปสมบท เป็น ภิกษุ ได้ ด้วย พิธี เพียง 
เท่า นั้น วิธี นี้ เรียก ว่า ติ สร ณ คม น อุปสัมปทา. 

อนุ ปุพพิ กถา 

คราว นี้ จะ อธิบาย อนุ ปุพพิ กถา และ อริยสัจ ๔ ซึ่ง พระ พุทธเจ้า ได้ ทรง แสดง สอน แก่ย สะ- 
กุลบุตร เป็น ต้น 

คำ ว่า อนุ ปุพพิ กถา แปล ว่า ถ้อย คำ ที่ กล่าว โดย ลำดับ ตั้งแต่ เบื้อง ต้น ขึ้น ไป มี ๕ คือ ทาน กถา 
ถ้อย คำ ที่ พรรณนา ทาน สีลก ถา ถ้อย คำ ที่ พรรณนา คืล สัค ค กถา ถ้อย คำ ที่ พรรณนา สวรรค์ 




กามา ทีนว กถา ถ้อย คำ ที่ พรรณนา อา ที นพ คือ โทษ ของ กาม เนกขัม มา นิสัง สก ถา ถ้อย คำ ที่ พรรณนา 
อานิสงส์ ของ เนกขัม มะ คือ การ ออก จาก กาม. 

ถ้อย คำ ที่ พรรณนา ทาน นั้น ทาน แปล ว่า ให้ เป็น ชื่อ ของ วัตถุ แปล ว่า วัตถุ ที่ ให้ เป็น ชื่อ ของ 
เจตนา แปล ว่า เจตนา เป็น เหตุ ให้ ทาง พระ พุทธ ศาสนา แสดง ทาน ด้วย มุ่ง ให้ บุคคล ทำ การ บริจาค เป็น การ 
สงเคราะห์ อนุเคราะห์ หรือ บูชา เป็น การ เผื่อ แผ่ ความ สุข ให้ แก่ผู้ อื่น และ ด้วย มุ่ง กำจัด โลภ ะ คือ ความ 
โลภ มัจฉริยะ คือ ความ ตระหนี่ ใน จิต ใจ ของ ตน ด้วย แต่ ว่า ทาน ใน พระ พุทธ ศาสนา ที่ จะ มี ผล มาก นั้น 
ต้อง ประกอบ ด้วย วัตถุ สมบัติ ความ ถึง พร้อม ด้วย วัตถุ คือ สิง ที่ ให้ เป็น สิง ที่มีป ระ โยชน์ แกํผู้ รับ ตาม 
สมควร ไม่ ใช่ เป็น สิง ที่มี โทษ เจตนา สมบัติ ความ ถึง พร้อม ด้วย เจตนา คือ มี เจตนา ดี ตั้งแต่ เมื่อ ก่อน ให้ 
ใน ขณะ ที่ ให้ และ ใน ภาย หลัง ที่ ให้ แล้ว กับ ปฏิคาหก สมบัติ ความ ถึง พร้อม ด้วย ปฏิคาหก คือ ผู้ รับ 
หมาย ถึง ว่า ผู้ รับ ก็ ต้อง เป็น ผู้ สมควร เช่น เป็น ผู้ที่ ควร อนุเคราะห์ เป็น ผู้ที่ ควร สงเคราะห์ เป็น ผู้ที่ ควร 
บูชา อย่าง ใด อย่าง หนึ่ง ฉะนั้น เมื่อ กล่าว โดย สรุป แล้ว ทาน ที่ พระ พุทธเจ้า ทรง สรรเสริญ จึง ต้อง เป็น 
ทาน ที่ เรียก ว่า มี การ เลือก ให้ ไม่ ใช่ ให้ โดย ไม่ เลือก คือ ต้อง เลือก วัตถุ เลือก เจตนา เลือก บุคคล ผู้ รับ 
กับ ต้อง ดู ให้ พอ เหมาะ สม ไม่ ทำ ตน เอง ให้ ต้อง ลำบาก เพราะ การ ให้ พระ พุทธเจ้า ได้ ทรง แสดง ทาน กถา 
พรรณนา ทาน นี้ เป็น ข้อ ที่ ๑. 

ต่อ จาก นั้น ก็ ทรง แสดง สืล คืล นั้น ตาม กัพท์ แปล ว่า ปกติ หมาย ถึง ความ ปรกติ กาย ปรกติ 
วาจา ปรกติ ใจ ไม่ ถูก กิเลส ดึง ไป ให้ ประพฤติ ทุจริต ต่าง ๆ ฉะนั้น จึง ต้อง มี วิรัติ เจตนา ความ ตั้งใจ งด 
เว้น จาก ความ ชั่ว นั้น ๆ จึง จะ เป็น คืล คืลใ นพ ระ พุทธ ศาสนา นั้น อย่าง ตั้าก็ คือ สืล ๔ ได้แก่ เจตนา 
งด เว้น จาก ภัย หรือ เวร ๕ ประการ ฉะนั้น คืล จึง เท่า กับ เป็น ความ ไม่ มี เวร ไม่ มี ภัย เมื่อ รักษา คืล ก็ 
เท่า กับ ว่า ทำ อภัยทาน คือ ให้ อภัย แก่ สัตว์ ทั้ง หลาย และ ตัว ผู้มีคื ล เอง ก็ เป็น ผู้ ที่’ ไม่ ก่อ ภัย ก่อ เวร ขึ้น แก่ 
ตัว เอง ด้วย พระ พุทธเจ้า ได้ ทรง แสดง คืลนี้ เป็น ข้อ ที่ ๒. 

ต่อ จาก นั้น ก็ ทรง แสดง สวรรค์ คำ ว่า สวรรค์ ก็ ออก มา จาก ตัพท์ บาลี ว่า สคฺค แปล' ว่า ที่ เป็น ที่ 
ข้อง เป็น ที่ ติด ก็ ได้ ที่ เป็น ที่มี อารมณ์ อัน เลิศ ก็ ได้ ตาม ที่ เข้า ใจ กัน สวรรค์ เป็น โลก อีก ส่วน หนึ่ง ซึ่ง 
บุคคล ผู้ ทำ ความ ดี จะ พึง เข้า ถึง ใน เวลา ที่ สิน ชีวิต ไป จาก โลก นี้ แล้ว และ ใน คัมภีร์ ก็ แสดง สวรรค์ ไว้ มาก เช่น 
สวรรค์ กามาพจร ที่ แปล ว่า ข้น ที่ ยัง หยั่ง ลง ใน กาม ๖ ชั้น แต่ สวรรค์ ดั่ง กล่าว นี้ เป็น เรื่อ งที่มี แสดง ไว้ 
ใน ตำรา เก่า ก่อนพระ พุทธ ศาสนา และ มา ถึง พระ พุทธ ศาสนา ก็ ยัง มี ติด มา ใน คัมภีร์ พระ พุทธ ศาสนา แต่ 
ก็ ติด มา ไม่ หมด คือ ติด มา บาง ส่วน. 

อีกอ ย่าง หนึ่ง พระ พุทธเจ้า ได้ ทรง แสดง สวรรค์ ใน ปัจจุบัน คือ ได้ ตรัส ไว้ ที่ แห่ง หนึ่ง 3,0 มี ความ ว่า 
สวรรค์ ชั้น ผัส สาย ตน ะ ๖ ชั้น อัน เรา เห็น แล้ว คือ สวรรค์ เกิด ขึ้น ทาง อายตนะ ที่ ให้ เกิด ผัสสะ ได้แก่:- 

ใน ที่ ใด มี รูป ที่ น่า รัก ใคร่ ปรารถนา พอ ใจ ที่ จะ พึง เห็น ได้ ด้วย ตา ที่ นั้น เป็น สวรรค์ ชั้น 
ผัส สาย ตน ะ ชั้น รูป. 



สํ. ส ฬา. (5)๘ / ๑๕๙ / ๒๑๕ 




ใน ที่ ใด มี เสียง ที่ น่า รัก ใคร่ ปรารถนา พอ ใจ ที่ จะ พึง ได้ ยิน ได้ ด้วย หู ที่ นั้น เป็น สวรรค์ ชั้น 
ผัส สาย ตน ะ ชั้น เสียง. 

ใน ที่ ใด มี กลิ่น ที่ น่า รัก ใคร่ ปรารถนา พอ ใจ ที่ จะ พึง สูด ได้ ด้วย จมูก ที่ นั้น เป็น สวรรค์ ชั้น 
ผัส สาย ตน ะ ชั้น ฆาน ะ. 

ใน ที่ ใด มี รส ที่ น่า รัก ใคร่ ปรารถนา พอ ใจ ที่ จะ พึง ลิ้ม ได้ ด้วย ลิ้น ที่ นั้น เป็น สวรรค์ ชั้น 
ผัส สาย ตน ะ ชั้น ชิวหา. 

ใน ที่ ใด มี' โผ. ฏ เพ' พะ คือ สิง ที่ กาย ถูก ต้อง ที่ น่า รัก ใคร่ ปรารถนา พอ ใจ ที่ จะ พึง กระทบ ถูก ได้ ด้วย กาย 
ที่ นั้น เป็น สวรรค์ ชั้น ผัส สาย ตน ะ ชั้น กา ย . 

ใน ที่ ใด มี ธรรม คือ เรื่อง ราว ต่าง ๆ มี เรื่อง รูป เรื่อง เสียง เป็น ต้น ที่ น่า รัก ใคร่ ปรารถนา พอ ใจ 
ที่ จะ พึง รู! ด้ ด้วย ใจ ที่ นั้น เป็น สวรรค์ ชั้น ผัส สาย ตน ะ ชั้น ธรรมะ คือ ชั้น เรื่อง ราว. 

ตามพระ 1 พุทธ ภา ษิตนี้ เป็น อัน ทรง แสดง สวรรค์ ชี้ ลง ไป กลาง ๆ จะ ใน เวลา ไหน คือ ใน บัด นี้ 
หรือ ใน อนาคต ใน โลก นี้ หรือ ใน โลก หน้า ก็ ตาม ที เมื่อ มี ผล เป็น เช่น นี้อยู ใน ที่ ใด ใน ที่ นั้น ก็ ชื่อ ว่า เป็น สวรรค์ 
เพราะ จัด เป็น ที่มี อารมณ์ อัน เลิศ มี อารมณ์ ที่ งด งาม และ ใน ขณะ เดียว กัน ก็ เป็น ที่ ข้อง ที่ ติด เป็น อย่าง ยิ่ง 
ด้วย คือ ว่า เป็น ที่ ปรารถนา พอ ใจ อย่าง ยิ่ง สวรรค์ ด้ง กล่าว มา นี้ จำ ต้อง อาศัย ทาน อาศัย คืล เป็น เหตุ 
พิจารณา ดู ตาม กระแส ปัจจุบัน ก็ จะ เห็น เข้า เรื่อง กัน ได้ กับ สวรรค์ ๖ ชั้น ที่ พระ พุทธเจ้า ได้ ตรัส นั้น 
คือ เมื่อ ต่าง มี ทาน เฉลี่ย เผื่อ แผ่ ให้ ความ สุข แก่ กัน และ กัน และ มีคืล ไม่ เบียด เบียน กัน และ กัน ให้ อภัย 
กัน และ กัน ก็ จะ ต่าง มี ความ สุข ด้วย กัน เมื่อ มี ความ สุข ด้วย กัน อยู่ ก็ จะ มี ความ เจริญ ตา เจริญ หู เจริญ 
จมูก เจริญ ลิ้น เจริญ กาย เจริญ ใจ ปราศจาก ความ ทุกข์ ที่ เกิด จาก ความ คับ แค้น และ ที่ เกิด จาก การ 
เบียด เบียน กัน ก็ เป็น ผล ที่ เรียก ได้ ว่า สวรรค์ อยู่ แล้ว สวรรค์ นี้ พระ พุทธเจ้า ทรง แสดง เป็น ข้อ ที่ ๓. 

ต่อ จาก นั้น ก็ ทรง แสดง กามา ที นพ คือ โทษ ของ กาม สวรรค์ ได้ ชื่อ ว่า เป็น กาม คือ เป็น ที่ รัก ใคร่ 
ที่ ปรารถนา ที่ พอ ใจ เป็น อย่าง ยิ่ง คำ ว่า กาม นั้น เป็น วัตถุ ที่ เป็น ภาย นอก ดั่ง กล่าว นั้น ส่วน หนึ่ง 
อีก ส่วน หนึ่ง เป็น ชื่อ ของ กิเลส ใน ใจ ของ บุคคล คือ เป็น ชื่อ ของ ความ ใคร่ ความ ปรารถนา ความ พอ ใจ เมื่อ 
มี ความ ใคร่ ความ ปรารถนา ความ พอ ใจ เป็น กิเลส กาม ใน จิต ใจ วัตถุ ข้าง นอก จึง ได้ พลอย เป็น กาม ไป 
ด้วย แต่ ถ้า จิต ใจ ไม่ มี กิเลส กาม อยู่ วัตถุ ข้าง ภาย นอก ก็ เป็น วัตถุ เฉย ๆ ไม่ เป็น กาม ของ ผู้ นั้น เหมือน 
อย่าง บุคคล สามัญ ซึ่ง มี กิเลส กาม อยู่ ใน ใจ เมื่อ ไป ใน ที่ ไหน ใน ที่ นั้น ก็ เป็น กาม ของ เขา เพราะ ว่า เป็น ที่ รัก 
ใคร่ ปรารถนา พอ ใจ แต่ พระ อรหันต์ จะ ไป ใน ที่ ไหน ใน ที่ นั้น ไม่ เป็น กาม ของ ท่าน เพราะ ว่า ท่าน ไม่ มี 
ความ รัก ใคร่ ปรารถนา พอ ใจ ลิง นั้น ๆ ก็ คง เป็น วัตถุ นั้น ๆ อยู่ โดย ธรรมดา เท่า นั้น เพราะ ฉะนั้น เมื่อ 
กล่าว ถึง กาม จึง มี ความ หมาย เป็น สอง หมาย ถึง วัตถุ ภาย นอก ก็ ได้ หมาย ถึง กิเลส ใน ใจ ก็ ได้ แต่ ว่า โดย 
ปรกติ เมื่อ กล่าว อย่าง สามัญ คำ ว่า กาม เป็น ชื่อ ของ วัตถุ ภาย นอก เพราะ เป็น ที่ ใคร่ ที่ ปรารถนา ที่ พอ ใจ 
ของ บุคคล ทั่ว ไป สวรรค์ แม้ จะ มี อารมณ์ อัน เลิศ สัก เท่าไร แต่ ก็ ยัง เป็น กาม คือ เป็น ที่ น่า ใคร่ น่า ปรารถนา 
น่า พอ ใจ และ เป็น ลิ่งที่ ต้อง มี ความ แปร ป รวน เปลี่ยน แปลง ไป มี เกิด มี ดับ เหมือน อย่าง วัตถุ ทั้ง ปวง 




ใน โลก ถึง จะ เปลี่ยน แปลง ไป ช้า ใน ที่ สุด ก็ ต้อง เปลี่ยน แปลง ไป ฉะนั้น เมื่อ ไป มี ความ รัก ใคร่ ปรารถนา 
พอ ใจ มาก เมื่อ ลี่ง เหล่า นั้น เปลี่ยน แปลง ไป ก็ ยิ่ง ทำ ให้ ต้อง เป็น ทุกข์ มาก เพราะ ฉะนั้น อัน นี้ จึง ชื่อ ว่า 
อา ที นพ คือ โทษ ซอง กาม ที่ พระ พุทธเจ้า ได้ ทรง แสดง ชี้ ให้ เห็น เป็น ข้อ ที่ ๔. 

ต่อ จาก นั้น ก็ เป็น ข้อ ที่ ๕ ทรง แสดง เนกขัม มะ คือ การ ออก จาก กาม การ ออก จาก กาม นั้น 
ออก ทาง กาย ได้แก่ การ ออก บวช ประการ หนึ่ง ออก ทาง ใจ ได้แก่ การทำ จิต ใจ ให้ เป็น สมาธิ จน สงบ 
สงัด จาก กาม จากอกุศลกรรม ทั้ง หลาย อีก ประการ หนึ่ง เป็น เหตุ ทำ ให้ จิต ใจ สงบ และ มี ความ สุข ตัด 
กังวล ห่วงใย อัน เกี่ยว กับ กาม ด้วย ประการ ทั้ง ปวง พระ พุทธเจ้า ได้ ทรง แสดง ยก ขึ้น โดย เป็น อานิสงส์ 
ของ เนกขัม มะ เป็น ข้อ ที่ ๕. 

เมื่อ ได้ ทรง แสดงอนุ ปุพพิ กถา ทั้ง ๕ ประการ นี้ แล้ว ทรง พิจารณา เห็น ว่า ผู้ ฟัง มี จิต แช่ม ชื่น ผ่องใส 
ปราศจาก นิวรณ์ คือ กิเลส เครื่อง กั้น จิต มี จิต บริสุ ทธิ้ ผ่องใส สมควร ที่ จะ รับ พระ ธรรม ที่ สูง ขึ้น ไป เหมือน 
อย่าง ผ้า ที่ขัก ให้ สะอาด ปราศจาก มลทิน ต่าง ๆ ควร ที่ จะ รับ นั้าย้ อม ได้ แล้ว จึง ได้ ทรง แสดง อริยสัจ ๔ 
คือ ทรง ชี้ ทุกข์ ชี้ สมุทัย เหตุ ให้ เกิด ทุกข์ ชี้ นิโรธ ความ ดับ ทุกข์ ชี้ มรรค ทาง ปฏิบัติ ให้ ถึง ความ ดับ ทุกข์ 
โดย นัย ดั่ง ใน ปฐมเทศนา นั้น อริยสัจ ๔ นี้ เรีย ท่า สา มุๆกํ สิกธ มุม เท ส นา คือ เป็น พระ ธรรม เทศนา ที่ 
พระ พุทธเจ้า ทรง ยก ขึ้น แสดง เอง เพราะ ได้ ตรัสรู้ ด้วย พระองค์ เอง โดย ปรกติ เมื่อ ได้ ทรง แสดงอนุ- 
^ พพิก ถา และ อริยสัจ ๔ แล้ว ผู้ฟ้ง ก็ เกิด ดวง ตา เห็น ธรรม ที่ ท่าน แสดง ว่า ได้ เป็น พระ โสดาบัน ใน 
พระ พุทธ ศาสนา. 

อนุ ปุพพิ กถา และ อริยสัจ ๔ นี้ ตาม ประวัติ ใน พระ พุทธ ศาสนา ปรากฏ ว่า พระ พุทธเจ้า ได้ ทรง 
แสดง แก่ มนุษย์ ซึ่ง เป็น คฤหัสถ์ ไม่ ทรง แสดง แก่ เทพ ย ดา หรือ ภิกษุ และ ผู้ ที่ จะ ทรง แสดง นั้น เป็น ผู้ที่มี 
จิต เลื่อมใส เบิก บาน ควร ที่ จะ ได้ รับ ผล จาก การ ฟัง ฉะนั้น จึง ปรากฏ ว่า เมื่อ ได้ ฟัง จบ ลง แล้ว จึง ได้ รับ 
ผล คือ ได้ ดวง ตา เห็น ธรรม. 

ดวง ตา เห็น ธรรม นั้น ตาม ดัพท์ เรียก' ว่า ธ มุม จกฺชุ ท่าน แสดง ไว้ ตรง กัน คือ เห็น ว่า ลี่งใ ดลี่ง หนึ่ง 
มี ความ เกิด ขึ้น เป็น ธรรมดา ลี่ง นั้น ทั้ง หมด มี ความ ดับ ไป เป็น ธรรมดา เมื่อ เกิด ความ เห็น ขึ้น อย่าง นี้ 
เรียก ว่า ได้ ดวง ตา เห็น ธรรม หรือ ว่า เกิด ธรรม จักษุ จะ ฟัง เทศน์ กัณฑ์ ไหน ๆ ก็ ตาม เมื่อ เกิด ดวง ตา 
เห็น ธรรม ก็ จะ ต้อง เกิด ขึ้น อย่าง นี้ พิจารณา ดูก็ น่า เข้า ใจ ว่า คือ เห็น ทุกข์ นั้น เอง เห็น เกิด ดับ เรียก ว่า เห็น ทุกข์ 
หรือ ว่า เห็น ทุกข์ คือ เห็น เกิด ดับ โดย มาก เห็น แต่ เกิด อย่าง เห็น ชีวิต ของ เรา ใน บัด นี้ เรา รู้จัก กัน แต่ เกิด 
แต่ ว่า ไม่ รู้สึก ว่า จะ ดับ ดับ นั้น เรา คิด ว่า อยู่ ข้าง หน้า คือ ว่า ยัง ไม่ มา ถึง ใน ปัจจุบัน ก็ คือ เกิด และ ยัง ดำรง อยู่ 
ยัง ไม่ เห็น ดับ เป็น คู่ กัน ไป แต่ ความ เห็น ที่ จะ เรียก ว่า เห็น ธรรม นั้น ต้อง เห็น ดับ คู่ ไป กับ เกิด พร้อม กัน เมื่อ 
เห็น ดับ คู่ ไป กับ เกิด พร้อม กัน แล้ว กิเลส ก็ ไม่ มีที่ ตั้ง จะ ตั้ง ความ ชอบ ความ ขัง ไว้ ที่ ไหน ความ ชอบ ความ 
ขัง ที่ เป็น กิเลส นั้น จะ ตั้ง อยู่ ได้ ต้อง ตั้ง ใน สิ่ง ที่ เรา เห็น ว่า ยัง มี อยู่ ยัง เป็น อยู่ คือ ใน สิ่ง ที่ ยัง เกิด อยู่ แต่ ว่า 
ถ้า เห็น ว่า ดับ เสีย แล้ว กิเลส ก็' ไม่ มีที่ ตั้ง ชอบ ก็ ไม่ มีที่ ตั้ง ขัง ก็ ไม่ มีที่ ตั้ง เพราะ ไม่ มี อะไร จะ ตั้ง เพราะ 
เห็น ว่า ดับ เสีย แล้ว 




61 ๔ 

ฉะนั้น โดย ปรกติ บุคคล จึง ยัง ไม่ ชื่อ ว่า เห็น ทุก ข สัจจะ จะ เห็น ก็ เห็น เพียง นิด หน่อย ถ้า จะ เห็น 
ที่ เป็น ดวง ตา เห็น ธรรม จะ ต้อง เห็น ให้ ตลอด คือ เห็น ถึง ดับ และ เห็น ให้ ได ใน ปัจจุบัน เมื่อ เห็น ถึง ดับ ได้ 
ใน ปัจจุบัน กิเลส ไม่ มีที่ ตั้ง นั่น แหละ จึง ชื่อ ว่า ได้ ดวง ตา เห็น ธรรม และ ผู้ที่ ฟัง เทศน์ จน ได้ ดวง ตา เห็น ธรรม นี้ 
ท่าน ไม่ ได้ ฟัง เพื่อ จะ มุ่ง กำหนด ว่า เทศน์ ว่า อย่าง ไร เบื้อง ต้น แสดงอย่าง ไร ท่า มก ลาง แสดงอย่าง ไร ข้าง 
ท้าย แสดงอย่าง ไร คือ ไม่ ได้ มุ่ง จะ จำ ถ้อย คำ มุ่ง แต่ เพียง เข้า ใจ ให้ อย่าง แจ่ม แจ้ง การ บรรลุ ใน ขั้น แรก 
ใน พระ พุทธ ศาสนา นั้น จะ ต้อง เกิด ดวง ตา เห็น ธรรม ดั่ง กล่าว มา นี้ เมื่อ ได้ ดวง ตา เห็น ธรรม ใน ขั้น แรก นี้ 
แล้ว พระ พุทธเจ้า จึง จะ ทรง อบรม ให้ เกิด ปัญญา สูง ขึ้น ไป อีก จน ถึง ที่ สุด. 

ชฎิล ฅ พี่ น้อง ๑ ® 

พระ บรม ศาสดา ได้ ทรง จำ พรรษา ณ ปา อิสิ ป ตน มฤคทายวัน นั้น ครั้นออก พรรษา แล้ว ใน 
อรรถกถา แห่ง หนึ่ง แสดง ว่า ได้ เสด็จ จาริก จาก อิสิ ป ตน มฤคทายวัน ใน วัน ปาฏิบท คือ วัน แรม ๑ คา 
เสด็จ ย้อน ไป ยัง ตำบล อุรุ เวลา เสนา นิคม ซึ่ง เป็น ตำบล ที่ ตรัสรู้ มุ่ง จะ เสด็จ ไป โปรด ชฏิล ๑, 0๐๐ คน 
ซึ่ง ตั้ง สำนัก อยู่ ใน ตำบล นั้น ใน ระหว่าง ที่ เสด็จ ออก จาก อิสิ ป ตน มฤคทายวัน ได้ ประทับ พัก ที่ ร่ม ไม ใน 
แถว ไร่ ฝ็าย แห่ง หนึ่ง ก็ ได้ ทรง พบ กับ ภัทท วัค ดียกุ มาร มี จำนวน ๓๐ คน ซึ่ง มา เที่ยว เล่น กัน อยู่ 
พร้อม กับ ภริยา ของ ตน แต่ สหาย คน หนึ่ง ไม่ มี ภริยา ก็ น่า เอา หญิง โสเภณี มา เมื่อ เผลอ หญิง โส ๓ ณีก็ 
ลัก เอา ห่อ สิง ของ หนี ไป ก็ พา กัน เที่ยว ตามหา มา พบ พระ ศาสดา กราบ ทูล ถาม ว่า ได้ พบ หญิง นั้น บ้าง หรือ ไม่ 
พระองค์ ตรัส ถาม เรื่อง กุมาร เหล่า นั้น ก็ กราบ ทูล เล่า ถวาย จน ถึง เที่ยว ตามหา พระ พุทธเจ้า ตรัส ถาม ว่า 
จะ แสวง หาส ตรี ดี หรือ จะ แสวง หา ตน ดี กุมาร เหล่า นั้น กราบ ทูล ว่า แสวง หา ตน ดี กว่า พระ พุทธเจ้า ทรง 
แสดง อนุ ปุพฟ็ กถา และ อรีย สัจ กุมาร เหล่า นั้น ฟัง แล้ว ก็ ได้ ดวง ตา เห็น ธรรม แล้ว ทูล ขอ อุปสมบท 
พระ พุทธเจ้า ก็ ทรง ประทาน อนุญาต ให้ อุปสมบท แล้ว ล่ง ไป ประกาศ ศาสนา ส่วน พระองค์ เอง ก็ เสด็จ 
ต่อ ไป จน ถึง ตำบล อุรุ เวลา ที่ ชฏิล ทั้ง ๑, ๐๐๐ คน นั้น อาด้ ยอ ยู่. 

ชฎิล เหล่า นั้น มี หัว หน้า อยู่ ๓ คน ชื่อ อุรุ เวล กัสส ปะ คน หนึ่ง มี บริวาร ๕๐๐ คน ตั้ง สำนัก 
อยู่ ตำบล หนึ่ง น้อง คน ที่ สอง ชื่อ ว่า นที กัสส ปะ มี บริวาร ๓๐๐ คน ตั้ง อาศรม พำนัก อยู่ กัด ไป อีก แห่ง 
หนึ่ง น้อง คน สุด ท้อง ชื่อ ว่า ค ยา กัสส ปะ มี บริวาร ๒๐๐ คน ตั้ง สำนัก อยู่ แห่ง หนึ่ง ใน ที่ ถัด ไป พระ พุทธเจ้า 
ได้ เสด็จ ไป ยัง สำนัก ของ อุรุ เวล กัสส ปะ ก่อน ได้ ตรัส ขอ อา ด้ย พัก อุรุ เวล กัสส ปะ ก็ ยอม ให้ พัก พระองค์ 
ได้ ทรง ทรมาน อุรุ เวล กัสส ปะ นั้น ด้วย วิธี ต่าง ๆ เพื่อ ให้ อุรุ เวล กัสส ปะ หาย จาก ความ สำคัญ ตน ว่า เป็น 
พระ อรหันต์ ซึ่ง เป็น ความ สำคัญ ผิด ตาม เรื่อง แสดง ว่า ใน ตอน แรก พระ พุทธเจ้า ได้ ทรง ใช้ วิธี อิทธิ 
ปาฏิหาริย์ คือ แสดง ฤทธื้ ต่าง ๆ อา เท ส นา ปาฏิหาริย์ แสดง วิธี ดัก ใจ ต่าง ๆ จน อุรุ เวล กัสส ปะ คลาย 
จาก ความ สำคัญ ผิด นั้น และ ทูล ขอ อุปสมบท พระ พุทธเจ้า ก็ ตรัส ให้ ไป บอก บริวาร เสีย ก่อน 



วิ. มหา. ๔ / ๔๓- ๖๒ / ๓๖- ๕๕ 




อุรุ เวล กัสส ปะ ก็ บอก บริวาร บริวาร ก็ บอกว่า เห็น ชอบ ก็ พร้อม กัน ลอย เครือ ง สำหรับ ชฎิล เช่น เครือ งที 
ทำ ผม เป็น เชิง หาบ คาน ซึ่ง เป็น ชฎิล บริขาร ลอย นํ้า ทิ้ง เสีย หมด แล้ว ก็ ทูล ขอ อุปสมบท พระ พุทธเจ้า ก็ 
ทรง อนุญาต ต่อ มา นที กัสส ปะ กับ บริวาร ได้ เห็น ชฎิล บริขาร ของ พี่ ชาย กับ บริวาร ลอย นี้า มา ก็ คิด ว่า จะ 
เกิด อันตราย แก่ พี่ และ คณะ ก็ พร้อม กัน มา เห็น พี่ และ คณะ อุปสมบท เป็น ภิกษุ ก็ พา กัน ลอย บริขาร 
ชฎิล ของ ตน ทูล ขอ อุปสมบท พระ พุทธเจ้า ทรง อนุญาต ฝ่าย ค ยา กัสส ปะ และ บริวาร ก็ คง ปฏิบัติ เช่น เดียว กัน 
จึง เป็น อัน ว่า ชฎิล รวม ๑, ๐๐๐ คน ซึ่ง มี หัว หน้า ๓ คน ก็ ได้ มา อุปสมบท เป็น ภิกษุ ใน พระ พุทธ ศาสนา 
ก็ มา ถึง วาระ ที่ พระ พุทธเจ้า จะ ทรง แสดง อนุสาสนี ปาฏิหาริย์ คือ อบรม สัง สอน เพี่อ ให้ ชฎิล เหล่า นัน ได้ 
บรรลุ ธรรมะ สืบ ต่อ ไป จึง ได้ ทรง นำ ไป ยัง ตำบล ค ยา สีสะ ใกล้ แม่ นํ้าค ยา แล้ว ก็ ตรัส เทศนา ที่ พระ 
คัน ถ รจนา จาร ย์ได้ ขนาน นาม ว่า อาทิ ตด ปริยาย สูตร คือ เป็น พระ สูตร ที่ แสดง บรรยาย ถึง สิง ที่ เป็น 

ของ ร้อน. 

อา ทิต ต ปริยาย สูตร ๑๒ 

ใน พระ สูตร นี้ ใน ตอน แรก พระ พุทธเจ้า ได้ ตรัส ว่า สิง ทั้ง ปวง เป็น ของ ร้อน สิง ทั้ง ปวง คือ อะไร 
บ้าง ก็ ได้ ทรง ยก ขึ้น แสดง เป็น หมวด ๆ ดั่ง ต่อ ไป นี้ 

ตอน ที่ หนึ่ง หมวด ที่ ๑ จักขุ รูป ที่ เห็น ได้ ด้วย จักษุ จักขุ วิญญาณ วิญญาณ คือ ความ รู้สืก 
เห็น รูป ทาง จักษุ จักขุ สัมผัส สัมผัส อา คัย จักษุ จักขุ สัมผัส ส ชา เวทนา เวทนา ที่ เกิด จาก สัมผัส อา คัย จักษุ. 

หมวด ที่ ๒ โสต ะ คือ หู สัท ทะ คือ เสียง โสต วิญญาณ วิญญาณ อาคั ยโส ตะ คือ หู โสต สัมผัส 
สัมผัส อาคั ยโส ตะ คือ หู โสต สัมผัส ส ชา เวทนา เวทนา เกิด เพราะ สัมผัส อาคั ยโส ตะ คือ หู. 

หมวด ที่ ๓ ฆาน ะ คือ จมูก คันธ ะ คือ กลิ่น ฆาน วิญญาณ วิญญาณ อา คัยจ มูก ฆาน สัมผัส สัมผัส 
อา คัยจ มูก ฆาน สัมผัส ส ชา เวทนา เวทนา เกิด จาก สัมผัส อา คัยจ มูก. 

หมวด ที่ ๔ ชิวหา คือ ลิ้น รส ะ คือ รส ชิวหา วิญญาณ วิญญาณ อา คัย ลิ้น ชิวหา สัมผัส สัมผัส 
อา คัย ลิ้น ชิวหา สัมผัส ส ชา เวทนา เวทนา เกิด จาก สัมผัส อา คัยลิ้ น. 

หมวด ที่ ๕ กา ยะ คือ กาย โผฏฐัพพะ คือ สิง ที่ กาย ถูก ต้อง กาย วิญญาณ วิญญาณ อา คัย กาย 
กาย สัมผัส สัมผัส อา คัย กาย กาย สัมผัส ส ชา เวทนา เวทนา เกิด จาก สัมผัส อา คัย กาย. 

หมวด ที่ ๖ มโน หรื อม นะ คือ ใจ ธรรมะ คือ เรื่อง มโน วิญญาณ วิญญาณ อาคั ยม นะ คือ ใจ มโน 
สัมผัส สัมผัส อาคั ยม นะ คือ ใจ มโน สัมผัส ส ชา เวทนา เวทนา เกิด จาก สัมผัส อาคั ยม นะ คือ ใจ เหล่า นี้ 
เป็น ของ ร้อน. 

ตอน ที่ สอง ได้ ทรง แสดง ว่า ร้อน เพราะ อะไร อะไร มา เผา ให้ ไห มี ให้ ร้อน ก็ ทรง ขึ้ว่า สิง ทั้ง ปวง นี้ 
ร้อน เพราะ ไฟ คือ ราคะ ความ ติด ความ ยินดี ความ กำหนัด ร้อน เพราะ ไฟ คือ โทสะ ความ โกรธ แค้น 



* ๒ วิ. มหา. ๔ / ๖๒ / ๕๕. 




ขัด เคือง ร้อน เพราะ ไฟ คือ โมหะ ความ หลง ร้อน เพราะ ความ เกิด ร้อน เพราะ ความ แก่ ร้อน เพราะ ความ ตาย 
ร้อน เพราะ โสก ะ คือ ความ แห้ง ใจ ปริเทวะ ความ รํ่า ไร รำพัน หรือ ความ ระทม ใจ ทุก ฃะ ความ เจ็บ ไข้ 
หรือ ความ ทุกข์ กาย โทมนัส ความ ทุกข์ ใจ อุ ปายาส ะ ความ คับ แค้น ใจ ฉะนั้น จึง ได้ ตรัส ว่า เป็น ของ 
ร้อน. 

ตอน ที่ สาม ได้ ทรง แสดง ผล ของ ความ รู้ ความ เห็น ต่อ ไป ว่า เมื่อ อริ ย สาวก คือ ผู้ ฟัง ซึ่ง เป็น ผู้ ประเสริฐ 
ได้ สดับ แล้วอย่าง นี้ คือ ว่า ได้ มี ความ รู้ เห็น อย่าง นี้ ย่อม หน่าย ใน สิง ทั้ง ปวง นั้น เมื่อ หน่าย ก็ สิน กำหนัด 
เมื่อ สิน กำหนัด ก็ วิมุตติ คือ หลุด พัน เมื่อ วิมุตติ คือ หลุด พัน ก็มี ญาณ ทัสส นะ คือ ความ รู้ ความ เห็น ว่า พัน แล้ว 
และ ย่อม รู้ ว่า ชาติ สิน แล้ว พรหมจรรย์ อยู่ จบ แล้ว กิจ ที่ ควร ทำ ได้ ทำ แล้ว ไม่ มี กิจ อื่น ที่ จะ พึง ทำ เพื่อ ความ 
เป็น เช่น นี้ อีก. 

ท่าน แสดง ไว้ ว่า เมื่อ ภิกษุ ทั้ง ๑, ๐0๐ รูป นั้น ได้ สดับ พระ ธรรม เทศนา นี้ ก็มี จิต หลุด พัน จาก 
อา สว กิเลส ทั้ง หลาย เป็น พระ อรหันต์ ทั้ง ๑, ๐๐๐ รูป 

ใน พระ สูตร นี้ ได้ จำแนก แสดง ส่วน ต่าง ๆ ภาย ใน กาย นี้ ให้ ละเอียด มาก ขึ้น อีก ใน ธัมม จัก- 
กัป ป วัต ตน สูตร และ ใน อนัต ต ลัก ขณ สูตร ที่ แสดง แก่' พระ ปัญ จ' วัคคีย์ ได้ ยก เบญจขันธ์ ขึ้น แสดง 
คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ แต่ ยัง ไม่ ได้ จำแนก ถึง วิถี คือ ทาง ที่ เกิด ขึ้น ตาม ลำดับ ใน 
พระ สูตร นี้ ได้ แสดง ความ เกิด ขึ้น แห่ง เบญจขันธ์ เหล่า นั้น แต่ แสดง ถึง เพียง เวทนา เพราะ ฉะนั้น ใน 
เบื้อง ต้น ก็ ควร ทำ ความ เข้า ใจ ใน เรื่อง นี้ ก่อน. 

มติ ทาง พระ พุทธ ศาสนา นั้น ตาม ที่ พิจารณา จาก พระ สูตร ต่าง ๆ พอ สรุป ลง ได้ ว่า แสดง 
บุคคล ว่า ประกอบ ด้วย กาย ส่วน หนึ่ง จิต ส่วน หนึ่ง กาย ก็ หมาย ถึง รูป กาย จิต ก็ หมาย ถึง ธรรมชาติ 
ชนิด หนึ่ง ซึ่ง มี หน้าที่ คิด นึก และ มี หน้าที่ รู้ เพราะ เป็น ธาตุ รู้ การ แสดง ปฏิบัติ ธรรม โดย ตรง ก็ มุ่ง อบรม 
จิต เป็น ประการ สำคัญ แม้ พระ บรม ศาสดา เอง เมื่อ เป็น พระ โพธิสัตว์ เมื่อ ทรง พบ ทาง ที่ ถูก ต้อง ก็ 
หมาย ความ ว่า ได้ ทรง พบ ทาง ปฏิบัติ จิต จึง ได้ ทรง เริ่ม ปฏิบัติ อบรม จิต ใน ที่ สุด ก็ ได้ ตรัสรู้ ธรรมะ เพราะ 
ฉะนั้น เรื่อง จิต จึง เป็น เรื่อง สำคัญ แต่ ว่า จิต ตาม ทาง พระ พุทธ ศาสนา นั้น ไม่ ได้ หมาย ความ ว่า เป็น กาย 
หรือ ส่วน ใด ส่วน หนึ่ง ของ กาย คือ ว่า จิต ไม่ ใช่ รูป ดั่ง มี พระ พุทธ ภาษิต ที่ แสดง ว่า อ สรีระ ไม่ มี สร ระ 
คือ ไม่ มี รูปร่าง แต่ ว่า คุ หาส ยะ มี คูหา อัน หมาย ถึง กาย อัน เป็น ที่ อา? {ย เมื่อ บุคคล มี จิต และ กาย 
ประกอบ กัน อยู่ ชีวิต จึง ดำเนิน อยู่ เป็น ไป อยู่ แต่ ว่า เมื่อ จิต พราก ออก ไป จาก กาย หรือ ว่า กาย แตก สลาย 
เป็น ที่ อา คัย อยู่ ของ จิต ไม่ ได้ ชีวะ ก็ สิ้น ไป สำหรับ เรื่อง จิต นี้ จะ พึง พิสูจน์ ได้ ตาม ที่ แสดง ไว้ ทาง พระ พุทธ- 
ศาสนา อย่าง ไร นั้น จะ ขอ ยก ไว้ ก่อน จะ ย้อน กล่าว ถึง วิถี จิต ต่อ ไป. 

จิต แม้ มี หน้าที่ คิด มี หน้าที่ รู้ เป็น ธาตุ รู้ ดั่ง กล่าว ก็ จริง แต่ การที่ จะ ออก มา รู้ อะไร ได้ นั้น จำ ต้อง 
อาศัย กาย คือ รู้ ได้ ทาง อายตนะ หรือ ทาง ทวาร กล่าว คือ ต้อง อาคั ยอ อก มา รู้ รูป ทาง จักขุ ประสาท คือ ตา 
รู้เสื ยง ทาง โสต ประสาท คือ หู รู้ กลิ่น ทาง ฆาน ประสาท คือ จมูก รู้ รส ทาง ชิวหา ประสาท คือ สิ้น รู้ 
โผฏฐัพพะ คือ สิง ที่ กาย ถูก ต้อง ทาง กาย ประสาท คือ กาย รู้ ธรรมะ คือ เรื่อง ทาง มน ะที่แปล ว่า ใจ เพราะ ฉะนั้น 




ต ๗ 

จักขุ ตา โสต ะ หู ฆาน ะ จมูก ชิวหา ลิ้น กา ยะ กาย มน ะ ใจ จึง เป็น ทวาร คือ เป็น ประตู สำหรับ ที่ 
จะ ให้ จิต รู้ รูป รู้ เสียง เป็น ต้น ดั่ง กล่าว มา นั้น ถ้า ไม่ มี ทาง ทั้ง หก นี้ จิต ก็ เหมือน ถูก ขัง อยู่ ใน ห้อง ที่ ไม่ มี 
ประตู หน้าต่าง ออก มา รู้ อะไร ไม่ ได้ ทาง รู้ ของ จิต ทั้ง หก ดั่ง กล่าว มา นั้น สำหรับ จักขุ ประสาท โสต ประสาท 
ฆาน ประสาท ชิวหา ประสาท กาย ประสาท ก็ เป็น ที่ เข้า ใจ ได้ ง่าย แต่ มน ะ คือ ทาง ที่ ๖ นี้ ควร ทำ ความ 
เข้า ใจ เป็น พิเศษ. 

มน ะ แปล กัน ว่า ใจ แต่ ตาม ศัพท์ แปล ว่า รู้มื หน้าที่ สำหรับ รู้ ธรรมะ ธรรมะ ใน ที่นี้ห มาย ความ ว่า 
เรื่อง คือ เรื่อง รูป เรื่อง เสียง เรื่องกลิ่น เรื่อง รส เรื่อง โผฏฐัพพะ ที่ ได้ ประสบ พบ ผ่าน มา แล้ว ใน อดีต 
แต่ ก็ มา นึก ถึง ใน ปัจจุบัน ความ นึก ถึง เรื่อง ใน อดีต ดั่ง กล่าว นั้น ไม่ ได้ อาศัย ตา หู เดี๋ยว นั้น แต่ คราว นี้ มา 
นึก ขึ้น ได้ ด้วย อะไร สมมติ ว่า ไป เห็น รูป ได้ ยิน เสียง มา เมื่อ เช้า นี้ แต่ ว่า มา นั่ง นึก ถึง อยู่ เดี๋ยว นี้ นึก ถึง รูป 
นึก ถึง เสียง นั้น นึก ถึง ด้วย อะไร เพราะ ไม่ ได้ อาศัย ตา ไม่ ได้ อาศัย หู เมื่อ เช้า นี้ ต่าง หาก ต้อง อาศัย ตา อาศัย หู 
แต่ ว่า การที่ มา นั่ง นึก ถึง เดี๋ยว นี้ ไม่ ต้อง ใช้ ตา ไม่ ต้อง ใช้ หู คราว นี้ ใช้ อะไร อัน นี้ ท่าน จึง แสดง ทาง ที่ ๖ 
คือ มน ะ นึก ถึง ได้ ด้วย มน ะที่แปล ว่า ใจ หรือ แปล ว่า รู้ และ ธรรมะ ใน ที่นี้ห มาย ถึง เรื่องอดีต ต่าง ๆ 
ดั่ง กล่าว มา นั้น เพราะ ฉะนั้น ทาง พระ พุทธ ศาสนา จึง แสดง ทวาร ซึ่ง เป็น ทาง ที่ ๖ คือ มน ะ แต่ ก็ ไม่ เรียก 
ว่า ประสาท มน ะ ตาม ที่ อธิบาย มา นี้ สมเด็จ พระ มหา สม ณ เจ้า กรม พระยา วชิร ญาณ ว โร รส ได้ ทรง 
สันนิษฐาน ว่า ได้แก่ มัน สมอง.® ๓ 

มน ะ คือ ทาง ที่ ๖ นี้ ยังมื หน้าที่ พิเศษ อย่าง หนึ่ง ที่ แสดง ไว้ ใน อรรถกถา อภิธรรม คือ ใน ขั้น 
บาลี นั้น ได้ แสดง ว่า 

จักขุ คือ ตา รูป ะ คือ รูป กระทบ กัน ก็ เกิด จักขุ วิญญาณ วิญญาณ อาศัย จักษุ คือ ตา วิญญาณ ใน 
ที่นี้ก็ อธิบาย ว่า ความ รู้สีก เห็น รูป. 

โสต ะ คือ หู สัท ทะ คือ เสียง กระทบ กัน ก็ เกิด โสต วิญญาณ ความ รู้สืก ได้ ยิน เสียง. 

ฆาน ะ คือ จมูก คันธ ะ คือ กลิ่น กระทบ กัน ก็ เกิด ฆาน วิญญาณ ความ รู้สืก สูดกลิ่น หรือ ได้ กลิ่น. 

ชิวหา คือ ลิ้น รส ะ คือ รส กระทบ กัน ก็ เกิด ชิวหา วิญญาณ ความ รู้สืก ได้ รส ทาง ลิ้น. 

กาย กับ โผฏฐัพพะ กระทบ กัน ก็ เกิด กาย วิญญาณ ความ รู้สืก ทาง กาย. 

มน ะ กับ ธรรมะ กระทบ กัน ก็ เกิด เป็น มโน วิญญาณ ความ รู้สืก ทา งม นะ คือ ใจ. 

ใน บาลี แสดงอย่าง นี้ ดั่ง บาลี ใน พระ สูตร นี้ คือ วิญญาณ มา เป็น อันดับ หนึ่ง เมื่อ มี วิญญาณ 
แล้ว ก็ ต้อง มี สัมผัส อันดับ สอง สัมผัส แปล ว่า ความ กระทบ กัน ก็มี ๖ เช่น เดียว กัน แต่ มี อธิบาย ว่า 
ที่ ชื่อ ว่า สัมผัส นั้น ได้แก่ ความ ประ ขุม กัน ของ จักษุ และ รูป และ จักขุ วิญญาณ จึง จะ เรียก ว่า จักขุ สัมผัส 
ความ ประชุม ของ โสต ะ หู สัท ทะ เสียง และ โสต วิญญาณ จึง จะ เรียก ว่า โสต สัมผัส ความ ประชุม กัน 
ของ ฆาน ะ จมูก คันธ ะ กลิ่น และ ฆาน วิญญาณ จึง จะ เป็น ฆาน สัมผัส ความ ประ ขุม กัน ของ ชิวหา 
รส ะ และ ชิวหา วิญญาณ จึง จะ เป็น ชิวหา สัมผัส ความ ประชุม กัน ของ กาย โผฏฐัพพะ และ กาย วิญญาณ 



วิปัสสนา. น. ๔๔, ๔๗. 




จึง จะ เป็น กาย สัมผัส ความ ประชุม กัน ขอ งม นะ ธรรมะ และ มโน วิญญาณ จึง จะ เป็น มโน สัมผัส. 

อันดับ สาม ก็ เป็น เวทนา คือ เมื่อ เป็น สัมผัส แล้ว ก็ เป็น เวทนา คือ ความ เสวย อารมณ์ เป็น สุข บ้าง 
เป็น ทุกข์ บ้าง ไม่ เป็น ทุกข์ ไม่ เป็น สุข บ้าง เวทนา ก็มี ๖ สืบ ไป จาก สัมผัส เรียก จักขุ สัมผัส ส ชา เวทนา เวทนา 
เกิด จาก สัมผัส อา ดัย จักษุ โสต สัมผัส ส ชา เวทนา เวทนา เกิด จาก สัมผัส อาศัย โสต ะ ฆาน สัมผัส ส ชา เวทนา 
เวทนา เกิด จาก สัมผัส อาศัย ฆาน ะ ชิวหา สัมผัส ส ชา เวทนา เวทนา เกิด จาก สัมผัส อาศัย ชิวหา กาย 
สัมผัส ส ชา เวทนา เวทนา เกิด จาก สัมผัส อาศัย กาย มโน สัมผัส ส ชา เวทนา เวทนา เกิด จาก สัมผัส อาศัย 
มน ะ. 

อันดับ ที่สีก็ คือ สัญญา ความ จำ ได้ หมาย รู้ ก็ นับ เป็น ๖ คือ รูป สัญญา ความ จำ หมาย ใน รูป 
สัทท สัญญา ความ จำ หมาย ใน เสียง คันธ สัญญา ความ จำ หมาย ใน กลิ่น รส สัญญา ความ จำ หมาย ใน 
รส โผ ฏฐั พ' พ สัญญา ความ จำ หมาย ใน โผฏฐัพพะ ธรรม สัญญา ความ จำ หมาย ใน เรื่อง. 

อันดับ ห้า ก็ เป็น สังขาร คือ ความ คิด ปรุง หรือ ความ ปรุง คิด ไป ตาม สัญญา เป็น กุศล คือ เป็น 
ส่วน ดี บ้าง เป็น อกุศล คือ เป็น ส่วน ไม่ ดี บ้าง เป็น อัพ ยาก ฤต คือ เป็น ส่วน กลาง ๆ บ้าง. 

เพราะ ฉะนั้น นับ ตั้งแต่ วิญญาณ สัมผัส เวทนา สัญญา สังขาร นี้ รวม เรียก ว่า นามธรรม คือ 
เป็น ส่วน นาม นาม แปล ว่า น้อม หมาย ความ ว่า เป็น อา การที่ จิต น้อม ออก ไป รู้ อะไร ต่าง ๆ อาศัย กาย 
คือ อาศัย ทวาร ๖ ดั่ง กล่าว มา นั้น เมื่อ จิต น้อม ออก ไป รู้ รู้ ขั้น แรก ก็ เป็น วิญญาณ รู้ ขั้น ที่ สอง ก็ เป็น สัมผัส 
รู้ ขั้น ที่ สาม ก็ เป็น เวทนา รู้ ขั้น ที่ลิ่ก็ เป็น สัญญา รู้ ขั้น ที่ ห้า ก็ เป็น สังขาร แต่ ว่า ใน เบญจขันธ์ ขันธ์ ๕ นั้น 
นับ เพียง ๔ คือ ว่า สัมผัส ไม่ นับ ยก ออก เสีย และ นับ รูป เข้า เป็น ที่ ๑ คือ รูป กาย แล้ว ก็ เอา วิญญาณ ไป 
ไว้ ท้าย คือ เรียง เสีย ใหม่ ว่า รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ แต่ ว่า เมื่อ กล่าว โดย ลำดับ ที่ เกิด วิญญาณ 
ต้อง มา ก่อน เป็น วิญญาณ เวทนา สัญญา สังขาร ทำไม ท่าน จึง เอา เรียง ไว้ ท้าย ก็ เพื่อ ให้ เป็น วง กลม 
เพราะ อา การที่ จิต น้อม ไป รู้ที่ เรียก ว่า นาม นั้น รู้ ขั้น ที่ ๑ เป็น วิญญาณ สัมผัส ไม่ นับ ขัน ที่ ๒ ก็ เป็น 
เวทนา ขั้น ที่ ๓ เป็น สัญญา ขั้น ที่ ๔ เป็น สังขาร คือ ความ คิด ปรุง หรือ ความ ปรุง คิด เมื่อ คิด ปรุง ไป ก็ 
รู้ ไป ด้วย รู้ที่ เกิด ขึ้น ควบ คู่ กัน ไป กับ ความ คิด นั้น ก็ ย้อน มา เป็น วิญญาณ อีก แล้ว ก็ มา เป็น เวทนา เป็น 
สัญญา เป็น สังขาร แล้ว ก็ ย้อน มา เป็น วิญญาณ เป็น เวทนา เป็น สัญญา เป็น สังขาร ไป ใหม่ เป็น วง กลม 
เพราะ ฉะนั้น ปัญ จ' ขันธ์ คือ ขันธ์ ๕ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จึง มี ทาง เกิด ดั่ง กล่าว มา นี้ 
และ เมื่อ ย่นย่อ ลง ก็ เป็น ๒ คือ เป็น รูป อย่าง หนึ่ง นาม อย่าง หนึ่ง รูป ก็ เป็น รูป กาย เวทนา สัญญา 
สังขาร วิญญาณ ก็ เป็น นาม กาย แต่ มัก เรียก สัน ๆ กัน ว่า นาม รูป เรียก ว่า นาม เพราะ เป็น อา การที่ 
น้อม ไป รู้ ของ จิต ดั่ง บรรยาย มา นั้น. 

วิถี จิต คือ ทาง ดำเนิน ของ จิต ที่ ปรากฏ เป็น นามธรรม อาศัย รูปธรรม คือ จิต อาศัย รูป แสดง 
อาการ เป็น นาม น้อม ออก มา รู้ รูป รู้ เสียง ที แรก ก็ น้อม ออก มา เป็น วิญญาณ เวทนา สังขาร แล้ว ก็ วน 
กลับ ไป ใหม่ เป็น วง กลม จะ อธิบาย เกี่ยว แก่ มน ะ ต่อ ไป ได้ กล่าว ถึง อายตนะ ภาย ใน หรือ ทวาร ทัง ๖ คู่ 
กับ อายตนะ ภาย นอก ๖ แล้ว และ ได้ กล่าว นามธรรม ซึ่ง เป็น วิถี จิต สืบ ไป จาก นั้น นั้น เป็น การ แสดง 




อธิบาย ตามพระ บาลี แต่ ใน อรรถกถา พระ อภิธรรม ได้ อธิบาย พิเศษ เกี่ยว แก่ มน ะ ซึ่ง ก็ ได้ อ้าง แต่ ยัง ไม่ 
ได้ อธิบาย จึง จะ มา จับ อธิบาย ใน ตอน นี้. 

ตาม อธิบาย ใน อรรถกถา นั้น มน ะ อัน เป็น อายตนะ ที่ ๖ หรือ เป็น ทวาร ที่ ๖ ต้อง ประกอบ 
ด้วย อายตนะ ๔ ข้าง ต้น เสมอ จึง จะ เกิด วิญญาณ ตาม สาย ได้แก่ เมื่อ จักษุ (ตา) และ รูป มา 
กระทบ กัน ต้องกระทบ ถึง มน ะ ด้วย จึง จะ เกิด จักขุ วิญญาณ (ความ รู้สีก เห็น รูป ทาง ตา) โสต ะ (หู) 
สัท ทะ (เลียง) กระทบ กัน จะ ต้องกระทบ ถึง มน ะ ด้วย จึง เกิด โสต วิญญาณ (ความ รู้ลีก็ ได้ ยิน เลียง 
ทาง หู) ฆาน ะ (จมูก) คันธ ะ (กลิ่น) กระทบ กัน ต้องกระทบ ถึง มน ะ ด้วย จึง จะ เกิด ฆาน วิญญาณ 
(ความ รู้ลีก เป็น กลิ่น ทาง จมูก) สิว หา (ลิ้น) รส ะ (รส) กระทบ กัน ต้องกระทบ ถึง มน ะ ด้วย จึง จะ เกิด 
สิว หา วิญญาณ (ความ รู้ลีก รู้ รส ทาง ลิ้น) กา ยะ (กาย) โผฏฐัพพะ (สิง , ที่ ถูก ต้อง) กระทบ กัน ต้อง 
กระทบ ถึง มน ะ ด้วย จึง จะ เกิด กาย วิญญาณ (ความ รู้ลีก กระทบ , ทาง กาย) ส่วน ข้อ ที่ ๖ นั้น มน ะ กับ 
ธรรมะ คือ เรื่อง กระทบ กัน ก็ เกิด มโน วิญญาณ (ความ รู้ลีก รู้ เรื่อง ทาง มน ะ) ฉะนั้น มน ะ ข้อ ที่ ๖ จึง 
ต้อง เกี่ยว ข้อง กับ อายตนะ ๕ ข้าง ต้น อยู่ เสมอ และ ท่าน อธิบาย ใน พระ อภิธรรม ละเอียด ไป กว่า นั้น เช่น 
ข้อ ที่ ๑ จักษุ (ตา) รูป ะ ท่าน เรียก ว่า วรรณะ คือ สี แล้ว ก็ ต้อง มี แสง สว่าง มี มนสิการ คือ การ 
กระทำ ไวิ ใน ใจ จึง จะ เกิด เป็น จักขุ วิญญาณ (ความ รู้ลีก เห็น รูป ทาง ตา) มนสิการ ะ การ กระทำ ไวิ ใน 
ใจ ก็คื อม นะ ดั่ง ที่ ได้ อธิบาย แล้ว เป็น อัน ว่า ใน อายตนะ ๕ ข้าง ต้น นั้น รูป เป็น ต้น ต้องกระทบ ทั้ง จักขุ 
ประสาท ตาม ทาง ของ ตน และ ต้องกระทบ ทั้ง มน ะ ใน ขณะ เดียว กัน ท่าน แสดง ว่า รวด เร็ว มาก เมื่อ รูป 
มากระ ทบ กับ จักษุ ก็ กระทบ ถึง มน ะ ด้วย ทันที เหมือน อย่าง นก ที่ บิน มา จับ ที่ กิ่ง ไม้ บน ต้นไม้ เงา ของ นก 
ก็ กระทบ ไป ถึง พื้น ดิน ทันที เกือบ จะ เรียก ได้ ว่า ใน ขณะ เดียว กัน 

ตาม ที่ อธิบาย มา นี้ พึง สังเกต คำ ๓ คำ วิญญาณ คำ หนึ่ง มน ะ หรือ มโน คำ หนึ่ง จิต อีก 
คำ หนึ่ง คำ ทั้ง ๓ คำ นี้ ใช้ ต่าง กัน. 

วิญญาณ นั้น ใช้ ใน ความ หมาย เพียง รู้สืก เห็น รูป เป็น ต้น ดั่ง ที่ อธิบาย มา แล้ว เท่า นั้น ไม่ ได้ มี 
ความ หมาย เป็น อย่าง อื่น คือ ไม่ ได้ หมาย ไป ถึง สภาพ ที่ จะ ไป เกิด ต่อ ไป ซึ่ง เป็น ตัว ยั่งยืน. 

มน ะ หรือ มโน ก็มีค วาม หมาย เพียง ทวาร หรือ อายตนะ ที่ ๖ มี หน้าที่ เกี่ยว ข้อง กับ อายตนะ ๕ 
ข้าง ต้น กับ เกี่ยว ข้อง ธรรมะ คือ เรื่อง ของ รูป เลียง เป็น ต้น ที่ ได้ ประสบ พบ ผ่าน มา แล้ว ดั่ง ที่ ได้ อธิบาย มา 
แล้ว เท่า นั้น คือ มี หน้าที่ เป็น อายตนะ คือ ที่ ต่อ หรือ เป็น ทวาร คือ เป็น ช่อง ทาง สำหรับ จิต ดำเนิน เหมือน 
หนึ่ง อายตนะ ๕ ข้อ ข้าง ต้น. 

ส่วน จิต มี ความ หมาย เป็น ธรรมชาติ อย่าง หนึ่ง ซึ่ง ไม่ มีสรื ระ คือ รูปร่าง แต่ ว่า อา ตัย อยู่ ใน คูหา 
ที่ แปล ว่า ถํ้า คือ ใน กาย อัน นี้ มี หน้าที่ เป็น ผู้รู้ เป็น ผู้ แสดง เจตนา (ความ จง ใจ ประกอบ กรรม) มี หน้าที่ 
ที่ จะ ดำเนิน ออก มา รู้ ตาม วิถี ที่ กล่าว มา นั้น และ เป็น ที่ จะ ต้อง ปฏิบัติ อบรม ให้ เป็น ศีล ให้ เป็น สมาธิ และ 
ให้ ประกอบ ด้วย ความ รู้ เป็น ตัว ปัญญา ตลอด จน ถึง ให้ เป็น ผู้ วิมุตติ คือ เป็น ผู้ หลุด พ้น ดั่ง ใน ท้าย ของ 
อนัต ต สัก ฃณ สูตร และ อา ทีตต ปริยาย สูตร ที่ อธิบาย มา แล้ว ก็ แสดง ว่า จิต ของ ท่าน เหล่า นั้น วิมุตติ 




๔๐ 

หลุด พ้น จาก อา สวะ คือ กิเลส ที่ นอน จม หมักหมม อยู่ แม้ เช่น นั้น ก็ ไม่ มี พระ พุทธ ภาษิต สัก แห่ง หนึ่ง 
แสดง ว่า จิต เป็น อัตตา คือ ตัว ตน แต่ กลับ มี พระ พุทธ ภาษิต แสดง ไม่ ให้ ถือ ว่า จิต เป็น อัตตา คือ ตัว ตน 
ใน พระ สูตร นั้น ๑๙ ได้ แสดง ว่า ถือ ว่า กาย เป็น ตัว ตน เสืย ยัง ดี กว่า ถือ ว่า จิต เป็น อัตตา คือ ตัว ตน เป็น การ 
ไม่ ดี เพราะ ว่า จิต เป็น ธรรมชาติ ที่ ดิ้นรน กระสับ กระส่าย อยู่ เสมอ เหมือน อย่าง วานร ที่ ดิ้นรน กระ สั บ- 
ก ระ ส่าย อยู่ เสมอ เมื่อ อยู่ บน ต้นไม้ ก็ โยน ตัว จับ กิ่ง นี้ ปล่อย จาก กิ่ง นี้! ป จับ กิ่ง นั้น ปล่อย จาก กิ่ง นั้น ไป 
จับ กิ่ง โน้น ฉะนั้น ถ้า หากว่า จิต เป็น อัตตา อัตตา ก็ จะ เท่า กับ วานร ที่มี ธรรมชาติ หลุกหลิก ดัง กล่าว มา แล้ว นั้น 
ท่าน จึง ไม่ ให้ ถือ จิต เป็น อัตตา คือ ตัว ตน. 

หลัก ธรรม ใน พระ พุทธ ศาสนา นั้น ก็ ไม่ ให้ ถือ อะไร ทั้ง หมด ว่า อัตตา คือ ตัว ตน ถ้า ไป ถือ เข้า ก็ 
แสดง ว่า ยัง มี อุปาทาน คือ ความ ยึด ถือ และ ก็ จะ ต้อง คิด ปัน ลิง ที่ ถือ นั้น ให้ เป็น นั่น เป็น นี่ เมื่อ ยัง คิด ปัน ว่า 
เป็น นั่น เป็น นี่ อยู่ ก็ ยัง เป็น ภพ หรือ เป็น ภาวะ หรือ ภ วะ อยู่ เมื่อ เป็น ตน หรือ เป็น ภาวะ หรือ ภ วะ อย่าง 
ใด อย่าง หนึ่ง อยู่ ก็ ยัง จะ ต้อง เป็น ลิง ที่ เกิด ดับ เพราะ เป็น สิง ที่คืด ปรุง แต่ง ฉะนั้น จึง ให้ ปล่อย วาง ทั้ง หมด 
ส่วน ธรรม อัน ใด ที่มี อยู่ ที่ เป็น อยู่ อย่าง ไร ก็ คง มี อยู่ หรือ เป็น อยู่ ไป เช่น นั้น คือ ว่า ปล่อย ให้ เป็น ไป ตาม 
ธรรมดา ตาม เรื่อง. 

คราว นี้ จะ ย้อน มา ท่า ความ เข้า ใจ ใน เรื่อง นามธรรม อีก สัก เล็ก น้อย คือ ตาม ที่ กล่าว ว่า 
นามธรรม เป็น วิถี จิต ซึ่ง เกิด เป็น วง กลมอยู่ เสมอ ไม่ ใช่ เกิด อย่าง เดียว ดับ ด้วย อยู่ เสมอ เช่น เดียว กัน 
ยก ตัวอย่าง เช่น เมื่อ ตาม อง เห็น หนังสือ ก็ เกิด จักขุ วิญญาณ คือ ความ รู้สืก เห็น ขึ้น แล้ว ก็ เวทนา คือ 
เป็น สุข หรือ เป็น ทุกข์ หรือ เฉย ๆ แล้ว เกิด สัญญา คือ ความ จำ หมาย แล้ว เกิด สังขาร คือ ความ คิด ปรุง 
หรือ ว่า ปรุง คิด ใน ลิง ที่ เห็น นั้น เมื่อ คิด ปรุง หรือ ว่า ปรุง คิด ไป ก็ เกิด วิญญาณ คือ ความ รู้สืก ขึ้น ใน เรื่อง 
ที่ ปรุง หรือ ที่คืด นั้น ไป ด้วย แล้ว เกิด เวทนา เกิด สัญญา เกิด สังขาร แล้ว ก็ มา วิญญาณ วน กัน ไป 
คราว นี้ พอ หู ได้ ยิน เสื ยง เช่น ได้ ยิน เสื ยง นา ฟิก าตี ก็ ทิ้ง เรื่อง หนังสือ ไป เกิด โสต วิญญาณ คือ ความ รู้สึก 
ได้ ยิน เสื ยง นั้น อีก แล้ว เกิด เวทนา เกิด สัญญา เกิด สังขาร เกิด วิญญาณ เกิด เวทนา เป็น วง กลม ไป ใน 
ลิง ที่ ได้ ยิน นั้น อีก คราว นี้ จมูก ได้ กลิ่น ธูป หรือ กลิ่น อะไร อย่าง อื่น นามธรรม ก็ มา เกิด ใน เรื่องกลิ่น 
เรื่อ งเสื ยง 1 นั้น ก็ หาย ไป เลิก กัน ไป เมื่อ บริโภค อาหาร ลิ้น ได้ ประสบ กับ รส ก็ เกิด นามธรรม ใน เรื่อง ของ 
รส นั้น กาย ได้ ถูก ต้อง เช่น ว่า ได้ อาบ นั้า ก็ เกิด นามธรรม ใน เรื่อง ของ ลิง ที่ ถูก ต้อง นั้น แล้ว บาง ทีม นะ ไป 
กระทบ กับ ธรรมะ คือ ว่า ย้อน ไป คิด ถึง เรื่อง ใน อดีต ที่ ประสบ พบ ผ่าน มา แล้ว ก็ เกิด นามธรรม ใน สาย 
ขอ งม นะ วน กัน ไป อย่าง นั้น. 

เพราะ ฉะนั้น วัน หนึ่ง ๆ ตั้งแต่ ตื่น นอน เช้า เรื่อย มา นามธรรม จึง เกิด ดับ ไป นับ ไม่ ถ้วน ตาม ที่ 
ประสบ และ ถ้า เรื่อง ใด มี ความ มุ่ง ใจ อยู่ มาก ก็ ต่อ กัน ไป ได้ นาน แต่ ถ้า เรื่อง ใด ความ มุ่ง ของ ใจ น้อย นาม 
ธรรม ใน เรื่อง นั้น ก็ น้อย สุด แต่ ว่า จะ มี ความ มุ่ง ใจ น้อย หรือ มากอย่าง ไร ฉะนั้น รูป กับ นาม จึง เป็น ส่วน 
ที่ ทุก ๆ คน มี อยู่ อา ดัย อยู่ ท่า งานอยู่ ตาม หน้าที่ และ มี อา การที่ เกิด ดับ อยู่ เสมอ ไม่ มี เวลา ที่ จะ ว่าง เว้น 



สํ. น. ๑๖ / ๑๑๔ / ๒๓๑- ๒ 




ถา พ จา รณ าดูก จะ เห นความ จร งอน น เด. 

ความ เกิด ดับ ของ รูป นั้น อาจ จะ เห็น ได้ ง่าย ส่วน ความ เกิด ดับ ของ นาม นั้น เมื่อ พิจารณา ก็ พอ 
จะ เห็น ได้ ง่าย เหมือน กัน เพราะ เป็น เรื่อง ที่ เกิด กับ ใจ แต่ เป็น เรื่อง ที่ เกิด ขึ้น และ ดับ ไป รวด เร็ว มาก เพราะ 
อาการ ของ ใจ เป็น สิง ที่ ละเอียด และ เป็น สิง ที่ รวด เร็ว. 

ใน อา ทิต ต ปริยาย สูตร นี้ พระ พุทธเจ้า ได้ ยก ขึ้น แสดง เพียง แต่ เวทนา ด้วย ทรง ชี้ ให้ เห็น ว่า เป็น 
ของ ที่ ร้อน หรือ ถูก เผา ให้ ไหม้ อยู่ เสมอ เท่า กับ ว่า ทรง แสดง ทุก ข สัจ ความ จริง คือ ทุกข์ ต่อ จาก นั้น 
ก็ ทรง แสดง สมุทัย สัจ ความ จริง คือ เหตุ ให้ เกิด ทุกข์ แต่ ว่า ใน พระ สูตร ทรง ยก เอา ราคะ โทสะ โมหะ และ 
เพราะ บุคคล มี ราคะ โทสะ โมหะ เป็น ไฟ ที่ แผด เผา อยู่ เสมอ จึง ได้ เดือด ร้อน อยู่ ด้วย ความ โศก เป็น ต้น 
และ ด้วย ความ เกิด แก่ ตาย ซึ่ง เป็น สภาพ ธรรมดา ต่อ จาก นั้น ก็ แสดง มรรค สัจ ความ จริง คือ มรรค ได้แก่ 
ปัญญา ที่ กำหนด พิจารณา ให้ รู้ เห็น ตาม เป็น จริง แล้ว ก็ ทรง แสดง นิโรธ สัจ ความ จริง คือ ความ ดับ ทุกข์ 
ตั้ง ด้น แต่ เกิด นิพพิทา ความ หน่าย แล้ว เกิด วิราคะ ความ สิน ราคะ เกิด วิมุตติ ความ หลุด พ้น เกิด 
วิมุตติ ญาณ ทัสส นะ ความ รู้ เห็น ว่า หลุด พ้น มี นัย เดียว กัน กับ 1 ที่ แสดง' ไว ใน' ท้า ยอ' นัตต สัก' ฃณ สูตร. 




พรรษา ที่ สอง-สาม-สี 



พระ เวฬุวัน กรุง ราช คฤฟ้ 



มคธ-พระ เจ้า 1 พิมพิ สาร' ๑ 

เมื่อ พระ ผู้มีพ ระ ภาค เจ้า ได้ ทรง อบรม ปุราณ ชฎิล จน ได้ อุปสมบท และ ได้ ฟัง ธรรม สำเร็จ เป็น 
พระ อรหันต์ แล้ว ประทับ อยู่ ที่ ตำบล ค ยา สีสะ นั้น ตามพระ พุทธ อัธย าด้ย แล้ว ก็ ได้ ทรง นำ ภิกษุ ทั้ง หมด 
นั้น เสด็จ ไปล่ กรุง ราช คฤห์ ซึ่ง เป็น เมือง หลวง ของ มคธ รัฐ. 

มคธ รัฐ ปรากฏ ตาม หลัก ฐาน ต่าง ๆ ว่า ใน เวลา นั้น เป็น อาณาจักร ที่ เจริญ รุ่งเรือง มี อำนาจ มาก 
เมือง หลวง เรียก กัน โดย มากว่า ราช ค หะ แต่ ใน ภาษา ไทย เรียก ว่า ราช คฤห์ ใน สมัย ที่ พระ พุทธเจ้า ได้ 
ทรง อุบัติ ขึ้น นั้น พระ เจ้า แผ่น ดิน ทรง พระ นาม ว่า พิมฟ้ สาร ใน บาลี ใช้ คำ เรียก ว่า ราชา มา คโธ เป็น 
คำ ยกย่อง เท่า กับ เป็น มหาราช แห่ง แคว้น มคธ และ ใช้ คำ นำ พระ นาม ว่า เส นิ โย คือมื คำ ต่อ ไป ว่า 
เส นิ โย พิมฺพิ สา โร เป็น คำ ไทย ว่า พระ เจ้า ฟ็มฟ็ สาร ผู้ เป็น จอม ทัพ ปรากฏ เรื่อง ว่า กรุง ราช คฤห์ ซึ่ง 
เป็น นคร หลวง นั้น ตั้ง อยู่ ใน ระหว่าง ภูเขา ๕ ลูก คือ เขา ดิชฌ กูฏ เขา เว ภาระ เขา เวปุ สละ เขา อิสิ ดิลิ 
และ เขา กาล กูฏ ล้อม รอบ คล้าย เป็น คอก เพราะ ฉะนั้น จึงมื คำ เรียก อีก คำ หนึ่ง ว่า คิริ พพ ชะ แปล ว่า 
คอก เขา เมือง หลวง เดิม ว่า ตั้ง อยู่ บน เนิน เขา แต่ ว่า ถูก ไฟ ไหม้ บ่อย ๆ พระ เจ้า พิมพิ สาร จึง ย้าย ลง มา 
ตั้ง ที่ เชิง เขา ช้าง ล่าง ซึ่ง เป็น ที่ ราบ แต่ ก็ ยัง อยู่ ใน ระหว่าง แห่ง ภูเขา ทั้ง ๕ นั้น ต่อ มา ปลาย สมัย พุทธกาล 
พระ เจ้า อชา ตด้ ตรู จึง ได็ ไป สร้าง เมือง ใหม่ อีก เมือง หนึ่ง ภาย นอก จาก วง ล้อม ของ เขา ทั้ง ๕ ลูก นั้น ทาง 
ด้าน ทิศ เหนือ กรุง ราช คฤห์ เจ รีญมื คน มาก คณาจารย์ เจ้า ลัทธิ ไป อา ด้ย อยู่ มาก และ ก็ ปรากฏ ว่า พระ 
เจ้า แผ่น ดิน ก็ ได้ ทรง อุปถัมภ์ ลัทธิ ต่าง ๆ ตาม ควร หรือ ไม่ อุปถัมภ์ ก็ ไม่ ทรง เบียด เบียน ปล่อย' ให้ มี 
ความ สะดวก ใน การที่ จะ แสดง ลัทธิ ของ ตน ๆ ใน สมัย นั้น พระ เจ้า พิมพิ สารทรง ได้ แคว้น กาลี ก คาม 
เป็น ของ ขวัญ จาก แคว้น โกศล ใน คราว ทรง อภิเษก กับ พระ ราช กนิษฐภคินี ของ พระ เจ้า ป เสน ทิ แห่ง 
แคว้น โกศล ดั่ง ที่ ได้ เล่า แล้ว. 



* วิ. มหา. ๔ / ๖๔ / ๕๖- ๖๓ 




พระ พุทธเจ้า ได้ เสด็จ มุ่ง ไปส่ กรุง ราช คฤห์ ก่อน อย่าง หนึ่ง ว่า เพื่อ ทรง เปลื้อง ปฏิญญา ที่ ได้ ทรง 
ให้ ไว้ แก่ พระ เจ้า พิมพิ สาร อีกอ ย่าง หนึ่ง ว่า เพื่อ ทรง ประดิษฐาน พระ พุทธ ศาสนา ใน ที่ เจริญ ก่อน. 

ฃ้อที่ ว่า ทรง เปลื้อง ปฏิญญา นั้น ดั่ง ที่มี เรื่อง เล่า ว่า เมื่อ ได้ เสด็จ ออก ทรง ผนวช ที แรก ใน ขณะ ที่ 
เสด็จ ไป ลอง ทรง ดิก ษา บ้าง ทรง ปฏิบัติ ด้วย พระองค์ เอง บ้าง เพื่อ ประสบ โมก ข ธรรม คือ ธรรม เป็น 
เครื่อง พ้น ทุกข์ นั้น ก่อน ที่ จะ เสด็จ ไป ถึง ตำบล อุรุ เวลา เสนา นิคม ซึ่ง เป็น สถาน ที่ ทรง ทำ ความ เพียร จน 
ตรัสรู้ ก็ ได้ ทรง ผ่านกรุง ราช คฤห์ และ ประทับ อยู่ ที่ เขา ป้ณฑ วะ พระ เจ้า พีมพี สาร ได้ ทรง ทราบ ก็ ได้ 
เสด็จ ไป เพื่อ ทรง พบ และ ตาม เรื่อง เล่า ว่า พระ เจ้า พีมพี สาร ได้ ตรัส ถาม ถึง เหตุ ที่ ทรง ออก ผนวช เมื่อ ได้ 
ทรง ตอบ แล้ว พระ เจ้า พีมพี สาร ก็ ได้ร้ บสัง ชวน ให้ ทรง ลา ผนวช จะ ทรง แบ่ง ราช สมบัติ ให้ ครอบ ครอง ครึ่ง หนึ่ง 
พระ พุทธเจ้า ก็ ไม่ ทรง รับ เมื่อ เป็น เช่น นี้ พระ เจ้า พีมพี สาร จึง ทรง ขอ ให้ เสด็จ กลับ มา แสดง ธรรม ใน เมื่อ ได้ 
ทรง ประสบ พบ ธรรม นั้น แล้ว ฉะนั้น เมื่อ ได้ ตรัสรู้ พระ สัมมา สัมโพธิ ญาณ แล้ว จึง ได้ เสด็จ มา ยัง กรุง 
ราช คฤห์ ก่อน ประเทศ หรือ นคร อื่น. 

อีกอ ย่าง หนึ่ง ทรง มุ่ง จะ มา ประดิษฐาน พระ พุทธ ศาสนา ใน ที่ที่มี ความ เจริญ ก่อน เพราะ วิธี 
ประกาศ พระ พุทธ ศาสนา ของ พระ พุทธเจ้า นั้น จะ เห็น ได้ ว่า ได้ ทรง ประกาศ แก่ นัก บวช ซึ่ง เป็น ผู้ ปฏิบัติ 
ชอบ มา มุ่ง ดี มา และ เป็น ผู้ คง แก่ เรียน มา แล้ว ใน ฝ่าย คฤหัสถ์ ก็ ทรง มุ่ง ประกาศ แก่ บุคคล ที่ เป็น หัว หน้า 
คน เช่น พระ เจ้า แผ่น ดิน มหา อำมาตย์ และ แก่ พราหมณ์ คฤหัสถ์ ซึ่ง เป็น ผู้ คง แก่ เรียน ต่าง ๆ เมื่อ 
บุคคล เหล่า นี้ ได้ ดวง ตา เห็น ธรรม รับ นับถือ พระ พุทธ ศาสนา แล้ว คน อื่น ๆ ก็ นับถือ ตาม ไป ด้วย เป็น 
อัน มาก หรือ ไม่ เช่น นั้น ก็ เกิด ความ สนใจ ตั้งใจ ที่ จะ สำเหนียก ดิก ษา ปฏิบัติ เพราะ บุคคล ที่ ได้ ทรง แสดง 
ธรรม โปรด ก่อน เหล่า นั้น ก็ ล้วน เป็น ที่ เคา รพนับถือ ของ เหล่า ประชาชน ด้วย เหตุ นี้ พระ พุทธ ศาสนา จึง 
ได้ แพร่ออก ไป อย่าง รวด เร็ว และ พระ พุทธเจ้า เอง ก็ ทรง ปลอดภัย จาก บรรดา ผู้มี อำนาจ ใน บ้าน เมือง เป็น ต้น 
เพราะ ว่า ได้ ทรง ให้ บรรดา ผู้มื อำนาจ เหล่า นั้น ยอม รับ นับถือ ทั้ง ได้ ทรง ปฏิบัติ พระองค์ เอง ไม่ ทรง ข้อง 
แวะ กับ การบ้าน การ เมือง ทุก ๆ อย่าง ทรง มุ่ง ประกาศ พระ พุทธ ศาสนา ไป โดย ส่วน เดียว ดั่ง จะ พึง เห็น 
ได้ จาก พระ พุทธ ประวัติ ที่ จะ กล่าว ใน อันดับ ต่อ ไป. 

เมื่อ เสด็จ เข้า ล่ กรุง ราช คฤห์ นั้น ไม่ ได้ เสด็จ เข้า ไป ที เดียว ได้ ประทับ พัก ที่ ลัฎฐิ วัน อัน แปล ว่า 
สวน ตาล หนุ่ม น่า จะ เป็น สถาน ที่ สำหรับ ปลูก เพาะ ต้น ตาล พระ เจ้า พีมพี สาร ได้ ทรง ทราบ กิตติ ด้พท์ 
คือ เสียง ที่ พูด เล่า ลือ กัน ว่า พระ สม ณ โค ดม ผู้ด้ก ย บุตร ออก ผนวช จาก ด้กย ตระกูล ได้ เสด็จ มา ยัง 
กรุง' ราช คฤห์ เวลา นี้! ด้พ้ก อยูที่ สัฏฐิ วัน สวน ตาล หนุ่ม กิตติศัพท์ คือ เสียง ที่ พูด กัน ระบือ ถึง พระ ผู้มื 

พระ ภาค เจ้า นั้น ได้ ฟ้งฃ จร ไป ว่า พระองค์ เป็น พระ อร ห้นต สัมมา ล้ม พุทธเจ้า ได้ ทรง แสดง ธรรม 
ไพเราะ ใน เบื้อง ต้น ท่า มก ลาง ที่ สุด ประกาศ พรหมจรรย์ ศาสนา พร้อม ทั้ง อรรถ ทั้ง พยัญชนะ บริบูรณ์ 
บริสุ ทธี้ ทั้ง หมด ฉะนั้น การที่ จะ ได้ พบ ได้ เห็น พระ อรหันต์ เห็น ปาน นั้น เป็น กิจ ที่ดีที่ ชอบ พระ เจ้า 
พีมพี สาร พร้อม ทั้ง บริวาร ๑๒ นหุต เป็น พวก พราหมณ์ คฤหบดี ชาวกรุง มคธ ก็ ได้ ไป เฝ็า พระ พุทธเจ้า 
ถืงที่ ประทับ นั้น องค์ พระ มหา กษัตริย์ เอง ได้ ทรง อภิวาท พระ พุทธเจ้า แล้ว ประทับ นั่ง ณ ที่ ส่วน ข้าง 




หนึ่ง ฝ่าย พวก พราหมณ์ คฤหบดี ชาว มคธ ๑๒ นหุต บาง พวก ก็ เพียง พนม มือ ไป ทาง พระ พุทธเจ้า 
บาง พวก ก็ ร้อง ประกาศ ชื่อ โคตร ของ ตน บาง พวก ก็ เพียง เฉย ๆ อยู่ ทั้ง หมด ก็ นั่ง อยู่ ตาม ที่ อัน ควร 
แก่ ตน ท่าน แสดง ว่า บริษัท เหล่า นั้น โดย มาก สงสัย ว่า พระ พุทธเจ้า ได้ ทรง ประพฤติ พรหมจรรย์ ใน 
สำนัก ของ ท่าน อุรุ เวล กัสส ปะ หรือ ว่า ท่าน อุรุ เวล กัสส ปะ นั้น ประพฤติ พรหมจรรย์ ใน สำนัก ของ พระ พุทธเจ้า. 

พระ พุทธเจ้า ได้ ทรง ทอด พระ เนตร เห็น อาการ ของ บริษัท ที่ ยัง มี ความ เคลือบ แคลง อยู่ ดั่ง กล่าว 
ก็ ได้ ตรัส ถาม ท่าน อุรุ เวล กัสส ปะ ขึ้น โดย ความ ว่า ท่าน ได้ เห็น อะไร จึง ได้ ละทิ้ง ลัทธิ บูชายัญ เดิม ของ 
ตน เลื ย. 

ท่าน อุรุ เวล กัสส ปะ ก็ กราบ ทูล ว่า ลัทธิ บูชายัญ นั้น สรร เสํริ ญ กาม คือ สิง ที่ น่า ปรารถนา พอ ใจ เช่น 
รูป เสียง กลิ่น รส และ สรร เสํริ ญ สตรี ท่าน ได้ รู้ ว่า นั่น เป็น มลทิน จึง ไม่ ยินดี. 

พระ พุทธเจ้า ได้ ตรัส ถาม ว่า เมื่อ เป็น เช่น นั้น ท่าน ยินดี อะไร ? 

ท่าน อุรุ เวล กัสส ปะ ก็ กราบ 1 ทูล' ว่า ท่าน เห็น ธรรม ที่ สงบ ไม่ มี กิเลส ที่ เป็น เครื่อง ข้อง เกี่ยว เป็น 
ธรรมะ ที่ ไม่ แปร ป รวน เป็น อย่าง อื่น เป็น ธรรม ะที่ไ ม่มีผู้ อื่น จะ พึง แนะ น่า ได้ นอก จาก จะ พึง รู้ ด้วย ตน เอง 
ท่าน ได้ ประสบ พบ เห็น ธรรมะ นั้น แล้ว จึง ไม่ ยินดี ใน ลัทธิ วิธี บูชา ยัญ . 

ครั้น ท่าน กราบ ทูล แล้ว ท่าน ก็ ได้ ชบคื รษะ ลง ที่ พระ บาท ของ พระ พุทธเจ้า แล้ว ก็ กราบ ทูล ขึ้น ว่า 
พระองค์ เป็น ศาสดา ของ ตน ตน เป็น สาวก. 

บริษัท ทั้ง หมด นั้น ครั้น ได้ ฟัง จึง เกิด เลื่อมใส สิน ความ เคลือบ แคลง สง ลัย พระ พุทธเจ้า จึง ได้ 
ทรง แสดง อนุ ปุพฟ็ กถา และ อริยสัจ ๔ ซึ่ง ท่าน แสดง ว่า บริษัท ทั้ง หมด เมื่อ ได้ ฟัง แล้ว ๑๑ ส่วน ได้ 
เกิด ดวง ตา เห็น ธรรม และ อีก ส่วน หนึ่ง ได้ ตั้ง อยู่ ใน สร ณ คมน์. 

ครั้น แล้ว พระ เจ้า พีมพิ สาร ก็ ได้ กราบ ทูล แสดง ว่า ความ ปรารถนา ของ พระองค์ ได้ ตั้ง ไว้ ๕ ข้อ 
ได้ สำเร็จ บริบูรณ์ [น บัด นี้ แล้ว คือ 

ข้อ ที่ ๑ ได้ ทรง ตั้ง ความ ปรารถนา ไว้ ว่า ขอ ให็ ได้ ทรง อภิเษก เป็น พระ ราชา แห่ง มคธ รัฐ. 

ข้อ ที่ ๒ ขอ ให้ พระ อรหันต์ ได้ มาส่ แว่น แคว้น ของ พระองค์. 

ข้อ ที่ ๓ ขอ ให้ พระองค์ ได้ เข้า ไป นั่ง ใกล้ พระ อรหันต์. 

ข้อ ที่ ๔ ขอ ให้ พระ อรหันต์ ได้ แสดง ธรรม แก่ พระองค์ และ 

ข้อ ที่ ๕ ขอ ให้ พระองค์ ได้ รู้ ธรรมะ ของ พระ อรหันต์ ทั่ว ถึง. 

ได้ ทรง สรรเสริญ ธรรมะ ของ พระ พุทธเจ้า และ ได้ ทูล อาราธนา พระ พุทธเจ้า กับ พระ สงฆ์ สาวก 
ให้ เสด็จ เข้า ไป รับ ภัตตาหาร ใน พระ ราช นิเวศน์ ใน วัน รุ่ง ขึ้น พระ พุทธเจ้า ก็ ได้ ทรง รับ ด้วย อาการ ดุษณีภาพ 
คือ อาการ นั่ง นึ่ง ซึ่ง เป็น วิธี รับ ของ พระ พุทธเจ้า และ ของ พระ สาวก นิ่ง หมาย ความ ว่า รับ อย่าง มา 
นิมนต์ พระ นิมนต์ แล้ว ถ้า พระ นึ่ง หมาย ความ ว่า รับ บาง ที ถ้า ไม่ ทราบ ธรรมเนียม นี้ ก็ มัก จะ ต้อง ถาม 
ต่อ ไป อีก ให้ ตอบอย่าง ใด อย่าง หนึ่ง. 

รุ่ง ขึ้น พระ พุทธเจ้า และ พระ สาวก ก็ ได้ เสด็จ เข้า ไป เสวย และ ฉัน ภัตตาหาร ใน พระ ราช นิเวศน์ เสร็จ 




แล้ว พระ เจ้า พิมพิ สาร ก็ ได้ ทรง มี พระ ราช ดำริ ว่า จะ ควร ถวาย ที่ ๆ ไหน ให้ เป็น ที่ ประทับ ของ 
พระ พุทธเจ้า และ พระ สาวก ได้ ทรง เห็น ว่า ที่ อัน ควร จะ เป็น ที่ ประทับ นั้น:- 

๑. ควร จะ เป็น ที่ ไม่ ไกล หรือ ไม่ ใกล้ นัก จาก บ้าน. 

๒. ควร จะ เป็น ที่มี ทาง สัญจร ไป มาบริ บูรณ์ สะดวก แก่ผู้ ที่ ต้อง การ จะ ไป มา ได้. 

๓. กลาง วัน ก็ ไม่ เป็น ที่ พลุก พล่าน ด้วย ผู้ คน กลาง คืน ก็มี ค' วาม สงัด ไม่ มี เสียง อื้อ อึง ปราศจาก 
ลม ที่ เกิด จาก ผู้ คน เดิน ไป มา พลุก พล่าน 

๔. ควร จะ เป็น ที่ ประกอบ กิจ ของ ผู้ ปา เพ็ญ พรต และ เป็น ที่ หลีก เร้น ใน การ บำเพ็ญ พรต 

๕. ควร ที่ พระ บรม ศาสดา จะ ประทับ ได้. 

ได้ ทรง เห็น พระ เวฬุวัน คือ สวน ไผ่ ซึ่ง เป็น สวน หลวง อัน อยู่ ภาย นอก พระ นคร ใน ทาง ด้าน 
ทิศ เหนือ ไม่ ล้! กล นัก ก็ ได้ ทรง หลั่ง นั้า จาก พระ เต้า ทอง กราบ ทูล ถวาย พระ เวฬุวัน นั้น โดย ความ ว่า 
ข้า พระ พุทธเจ้า ขอ ถวาย พระ เวฬุวัน นั้น แก่ ภิกษุ สงฆ์ มี พระ พุทธเจ้า เป็น ประมุข ขอ , พระ ผู้มี พ' ระ ภาค เจ้า 
จง รับ อาราม คือ สวน พระ พุทธเจ้า ได้ ทรง แสดง ธรรมะ ให้ พระ ราชา ทรง เห็น แจ่ม แจ้ง ให้ ทรง สมาทาน ให้ 
ทรง อาจหาญ และ ให้ ทรง ร่าเริง แล้ว ได้ ทรง ปรารภ เรื่อง นี้ เป็น เหตุ ตรัส อนุญาต ให้ ภิกษุ รับ อาราม 
อัน หมาย ความ ว่า วัด เป็น ที่ อา ด้ย อยู่ ได้. 

ตาม ตำนาน ปรากฏ ว่า พระ พุทธเจ้า ได้ เสด็จ ประทับ จำ พรรษา ที่ ๒ ที่ ๓ และ ที่ ๔ รวม ๓ 
พรรษา ที่ เวฬุ วันนี้ 10 และ ได้ มี เหตุการณ์ ต่าง ๆ เกิด ขึ้น ใน ระหว่าง นี้ หลาย เรื่อง ซึ่ง จะ ได้ แสดง ใน อันดับ 
ต่อ ไป. 

ใน บัด นี้ จะ ได้ กล่าว เรื่อง เกร็ด ๆ ที่ เนื่อง กับ ธรรม เนียม ประเพณี เป็น ต้น ตาม เรื่อง ที่ เล่า มา. 

ธรรมเนียม การ ให้ ของ ผู้ อื่น ให้ สิง ที่ เป็น วัตถุ ยก หยิบ ยื่น ได้ ก็ มัก จะ หยิบ ยื่น ให้ แต่ ว่า ถ้า ให้ 
สิง ที่' ใหญ่' โต เช่น สวน หรือ กุฏิ วิหาร หรือ สิง ใด สิง หนึ่ง อัน ไม่ อาจ จะ หยิบ ยก ให้ ได้ มี ธรรม เนียม ใช้ 
เท นั้า ลง ยัง พื้น ดิน หลั่ง นั้า เป็น เครื่อง หมาย ว่า ให้ อย่าง ใน เรื่อง นี้ พระ เจ้า พิมพิ สารถวาย พระ เวฬุวัน 
เป็น อาราม ท่าน ทรง เท นั้า จาก พระ เต้า ทอง เป็น การ แสดง ว่า ถวาย ใน เรื่อง อื่น ดัง เช่น พระ เวสสันดร 
ประทาน ข้าง แก่ พราหมณ์ ที่ มา ขอ ท่าน ก็ ยก ข้าง ให้ ไม่ ได้ ก็ ทรง เท นั้า จาก พระ เต้า ทอง เหมือน กัน หรือ 
อย่าง ที่ เรา กรวด นั้า กัน ใช้ เท นั้า เพราะ ส่วน บุญ นั้น เป็น สิง ที่ ไม่ เห็น ตัว ไม่ ใช่ วัตถุ หยิบ ยื่น ให้ ไม่ ได้ ฉะนั้น 
ก็ ใช้ เท นั้า เป็น หมาย ว่า ให้ เข้า ใน ธรรมเนียม ที่ กล่าว มา นั้น อีกอ ย่าง หนึ่ง อาจ จะ ติด มา จาก ธรรมเนียม 
พราหมณ์ ที่ จะ กล่าว ต่อ ไป และ ธรรมเนียม เท นั้าก รวด นั้น เขา นิยม เท นั้าห มด ไม่ ให้ เหลือ ค้าง ไว้ เหมือน 
อย่าง ว่า เต็ม ใจ ให้ กัน อย่าง เต็ม ที่ ไม่ ใช่ ประหยัด เอา ไว้. 

บท สรรเสริญ พระ พุทธคุณ ที่ เรา สวด กัน เวลา เช้า คง จำ ได้ ว่า ต 0 โข ปน ภคว นฺตํ เอวํ กลฺย าโณ 
กิตติ ส ทุ โ' ท อพฺภุ คฺค โต เป็น ต้น แสดง ว่า เป็น เสียง สรรเสริญ ที่ ประชาชน เขา พูด ๆ กัน ออก ไป ว่า พระ 




ผู้มีพ ระ ภาค เจ้า พระองค์ นั้น เป็น พระ อร หัน ต สัมมา ส้ม พุทธเจ้า เป็น ต้น เพราะ ฉะนั้น บท แสดง 
พระ พุทธคุณ เหล่า นั้น ต้น เดิม ก็ ดัง มา จาก เสียง ที่ พูด กัน แพร่ หลาย ใน หมู่ ประชาชน ไม่ ใช่ เป็น ของ ผู้ นั้น 
ผู้ น [ด้แ เต่ง 1 ขึ้น และ ถ้อย คำ เหล่า นั้น ก็ ล้วน เป็น คำ เก่า ๆ อย่าง คำ ว่า ภค วา หรือ อรหํ สมฺ มาส มฺพุทฺ โธ 
เป็น ต้น เมื่อ ใคร เป็น ที่ เคารพ นับถือ ขึ้น แสดง ตน เป็น ศาสดา ขึ้น ประชาชน ก็ คง ใช้ คำ เหล่า นี้ เอง เป็น 
คำ เรียก ร้อง และ ใน ตอน ท้าย ก็มี ว่า การ ไป ดู ไป เห็น พระ อรหันต์ เป็น การดี เพราะ ฉะนั้น เมื่อ เขา ลือ กัน 
ว่า มี พระ อรหันต์ มา ก็ ควร ที่ จะ ไป ดู พระ อรหันต์ กัน เสีย ที หนึ่ง พระ เจ้า แผ่น ดิน เสด็จ ไป ด้วย ก็ ยิ่ง พา กัน 
ไป มาก มาย ส่วน ศรัทธา ที่ จะ ตั้ง มั่น สำหรับ ตน นั้น จะ มี ต่อ เมื่อ เกิด ดวง ตา เห็น ธรรม คือ เมื่อ ฟัง ธรรม 
แล้ว ได้ ดวง ตา เห็น ธรรม ด้วย ตน เอง นั่น แหละ จึง จะ เกิด ศรัทธา ขึ้น ด้วย ตน เอง. 

อนึ่ง พระ เวฬุวัน นั้น ใน ตำนาน บาง แห่ง แสดง ว่า มี ๒ ตอน ตอน หนึ่ง เรียก ว่า ก ลัน ทกนํ วา ปะ 
คือ เป็น ที่ ให้ เหยื่อ แก่ กระแต ตอน นี้ พระ เจ้า พิมพิ สารถวาย ให้ เป็น อาราม แด่ พระ พุทธเจ้า และ พระ สาวก 
ส่วน อีก ตอน หนึ่ง เรียก ว่า โม' ร นิ' วา ปะ คือ เป็น ที่ ให้ เหยื่อ แก่ นก ยูง พระ เจ้า พิมพิ สาร ได้ อนุญาต ให้ เป็น 
ที่ อยู่ ของ พวก ปริพาชก ซึ่ง เป็น นัก บวช พวก หนึ่ง นี้ก็ แสดง' ว่า พระ เจ้า พิมพิ สาร ได้ ทรง เป็น องค์ 

ศาส นูป ถัมภ์ ของ ทุก ๆ ลัทธิ ถึง ไม่ ทรง นับถือ แต่ก็ ไม่ ทรง เบียด เบียน. 



พระ อัคร สาวก ,1 

เมื่อ พระ พุทธเจ้า ได้ ทรง รับ พระ เวฬุวัน เป็น พระ อาราม ได้ ประทับ อยู่ ที่ พระ เวฬุวัน นั้น ท่าน ว่า 
ได้ ประทับ อยู่ ใน พรรษา ที่ ๒ ที่ ๓ และ ที่ ๔ และ ใน ระหว่าง ที่ ประทับ อยู่ นี้ ทรง ได้ พระ อัคร สาวก คือ 
พระ สาวก ผู้ เลิศ เบื้อง ขวา และ เบื้อง ซ้าย ที่ พระ เวฬุวัน พระ อัคร สาวก เบื้อง ขวา คือ พระ สา รี บุตร เถระ 
พระ อัคร สาวก เบื้อง ซ้าย คือ พระ โม ค คัล ลาน เถระ ประวัติ ของ ท่าน โดย ย่อ มี ว่า 

ที่ ใกล้ กรุง ราช คฤห์ นั้น ได้ มี หมู่ บ้านพราหมณ์ อยู่ ๒ หมู่ หัว หน้า ของ หมู่ บ้าน นั้น ได้ เป็น สหาย 
ลืบ ต่อ กัน มา เป็น เวลา ช้า นาน และ ต่าง ก็ ได้ มี บุตร ชาย หัว หน้า หมู่ บ้านพราหมณ์ หมู่ หนึ่ง ตั้ง ซึ่อ บุตร ว่า 
อุป ติส สะ ใน ฐานะ ที่ เป็น ชื่อ ของ หมู่ บ้าน นั้น และ เป็น บุตร ของ หัว หน้า หัว หน้า หมู่ บ้านพราหมณ์ อีก 
หมู่ หนึ่ง ตั้ง ชื่อ บุตร ว่า โกลิ ตะ ใช้ ชื่อ หมู่ บ้าน นั้น มา เป็น ชื่อ บุตร ของ หัว หน้า อุป ติส สะ และ โกลิ ตะ เมื่อ 
เติบ โต ขึ้น ต่าง ก็ ได้ เล่า เรียน คืกษ าจน ได้ สำเร็จ การ คืกษ า ตาม ลัทธิ ของ ตน และ ก็ ได้ ไป เที่ยว เตร่ ด้วย กัน 
อยู่ เสมอ เช่น ได้ ไป เที่ ยวดู มหรสพ ที่มี อยู่ บน ยอด เขา เป็น การ ประจำปี และ ก็ ได้ เคย เบิก บาน รื่นเริง หรือ เศร้า 
หรือ ว่า ตก รางวัล แก่ ผู้ แสดง ไป ตาม บทบาท แต่ เมื่อ มี ญาณ แก่ กล้า ขึ้น แปล ว่า ถึง คราว ที่ จะ ออก บวช ใน 
คราว หนึ่ง ก็ เกิด ความ สังเวช ใจ ไม่ รู้สึก สนุก ใน การ ดู มหรสพ นั้น ยิ่ง คน ดู เขา หัวเราะ กัน รื่นเริง กัน ก็ 
กลับ รู้สึก ลัง เวช ใจ เพราะ นึก ว่า อีก ไม่ ช้า เท่าไร ไม่ เกิน ร้อย ปี ก็ จะ พา กัน ตาย ไป หมด ลิน และ เมื่อ 
สังเกต เห็น อาการ ของ กัน และ กัน เป็น ดั่ง กล่าว นี้ ก็ เลย ชวน กัน ไป บวช เป็น ปริพาชก ใน สำนัก ของ ลัญ ชัย 



๓ วิ. มหา. ๔ / ๗๒ / ๖๔- ๗๖. 




ซึ่ง เป็น อาจารย์ เมื่อ ได้ ศึกษา ลัทธิ ของ อาจารย์ ลัญ ชัย นั้น แล้ว ก็ เห็น ว่า ไม่ มี สาระ แต่ ก็ ยัง ไม่ รู้ ว่า จะ ไป 
พบ ใคร ที่ ไหน ซึ่ง จะ สอน ได้ ดี กว่า จึง พา กัน ตั้ง กติกา ไว้ ว่า ถ้า ใคร พบ อม ต ธรรม คือ ธรรม ที่ ไม่ ตาย ก่อน 
ก็ ให้ บอก แก่ กัน. 

ใน วัน หนึ่ง อุป ติส สะ ได้ พบ ท่าน พระ อัสส ข้ ซึ่ง เป็น องค์ หนึ่ง ใน ภิกษุ ปัญจ วัคคีย์ ได้ เที่ยว 
บิณฑบาต อยู่ ใน กรุง ราช คฤห์ ได้ เห็น อาการ ของ ท่าน เป็น ที่ น่า เลื่อมใส ก็ เกิด ความ สนใจ แต่ เห็น ว่า ยัง 
ไม่ ใช่ เวลา ที่ จะ ไต่ ถาม จึง ได้ เดิน ตาม ท่าน ไป เมื่อ ท่าน บิณฑบาต กลับ ฉัน เสร็จ แล้ว จึง เป็น โอกาส ก็ 
เรียน ถาม ท่าน ว่า ท่าน บวช อุทิศ ใคร ใคร เป็น ศาสดา ของ ท่าน ท่าน ชอบ ใจ ธรรมะ ของ ใคร. 

ท่านพระ อัสส ชิก็ กล่าว ตอบ ว่า ท่าน บวช อุทิศ พระ ผู้มีพ ระ ภาค เจ้า ซึ่ง เสด็จ ออก ผนวช จาก 

ศึก ย สกุล พระองค์ เป็น พระ ศาสดา ของ ท่าน ท่าน ชอบ ใจ ธรรมะ ของ พระองค์. 

อุป ติส สะ ก็ ขอ ให้ ท่าน แสดง ธรรมะ นั้น ให้ ฟัง ท่าน อัสส ชิก็ กล่าว ตอบ ว่า ท่าน เพิ่ง เข้า มา บวช ยัง 
ไม่ อาจ ที่ จะ แสดง ให้ พิสดาร กว้าง ขวาง จะ แสดง ได้ ก็ โด ย ย่อ . 

อุป ติส สะ ก็ กล่าว ตอบ ว่า แสดง พยัญชนะ มาก แต่ ไม่ ได้ เนื้อ ความ อะไร ก็ ไม่ เป็น ประโยชน์ อะไร 
ก็ ขอ ให้ แสดง แต่ โดย ใจ ความ. 

ท่านพระ อัสส ชิก็ แสดง ธรรมะ โดย ย่นย่อ ให้ ฟัง ที่ พระ ธรรม ลัง คา ห กา จาร ย์ได้ มา ร้อย กรอง เป็น 
พระ คาถา ไว้ ว่า เย ธม. มา เหตุ ปฺปภ วา ธรรม เหล่า ใด มี เหตุ เป็น แดน เกิด หรือ เกิด แต่ เหตุ เตสํ เหตุ้ 
ต ถา ค โต พระ ตถาคต กล่าว เหตุ ของ ธรรม เหล่า นั้น เต สฌฺจ โย นิ โร โธ จ และ ความ ดับ ของ ธรรม 
เหล่า นั้น เอวํ วาที มหา สม โณ พระ มหา สมณะ มี วา ทะ อย่าง นี้. 

อุป ติส สะ เมื่อ ได้ ฟัง ก็ เกิด ธรรม จักษุ คือ ดวง ตา เห็น ธรรม ว่า สิง ใด ลื่งห นึ่ง มี ความ เกิด ขึ้น เป็น 
ธรรมดา สิง นั้น ทั้ง หมด มี ความ ดับ ไป เป็น ธรรมดา ครั้น แล้ว อุป ติส สะ ก็ ลา ท่าน ไป พบ โกลิ ตะ ผู้ สหาย 
เพราะ ได้ ระลึก ถึง สัญญา ที่ ได้ ท่า กัน ไว้ ว่า ใคร พบ อม ต ธรรม ก่อน จง บอก แก่ กัน เมื่อ พบ โกลิ ตะ ก็ ได้ ไป 
กล่าว ธรรมะ นื้ให้ โกลิ ตะ ฟัง โกลิ ตะ เมื่อ ได้ ฟัง แล้ว เกิด ดวง ตา เห็น ธรรม เช่น เดียว กัน แล้ว ก็ พา กัน ไป 
หา ลัญ ชัย ผู้ เป็น อาจารย์ เล่า เรื่อง ให้ ฟัง แล้ว กล่าว ชัก ชวน อาจารย์ ให้ อาจารย์ ไป เฝ็า พระ พุทธเจ้า 
ลัญ ชัย ผู้ เป็น อาจารย์ ก็ ไม่ ยอม เพราะ มี มานะ ว่า ได้ เป็น คณาจารย์ เจ้า ลัทธิ อยู่ แล้ว จะ กลับ ไป เป็น ศึษย์ 
ของ ผู้ อื่น อีก นั้น ก็ เหมือน อย่าง เอา จระเข้ าไป ใส่ ใน ตุ่ม นํ้า ซึ่ง เป็น ไป ไม่ ได้ ใน อรรถกถา ธรรมบท ยัง มี 
เล่า ไว้ ว่า ลัญ ชัย ผู้ เป็น อาจารย์ นั้น ได้ ถาม ว่า ใน โลก นี้ มี คน ฉลาด มาก หรือ มี คน โง่ มาก อุป ติส สะ และ 
โกลิ ตะ ก็ ตอบ ว่า คน โง่ มี มากกว่า อาจารย์ ลัญ ชัย ก็ กล่าว ว่า ถ้า เช่น นั้น ก็ ให้ คน ฉลาด ไป หา พระ พุทธเจ้า 
ให้ คน โง่ มา หา ตน ก็ แล้ว กัน ก็ เป็น อัน ว่า ไม่ ยอม ไป. 

อุป ติส สะ และ โกลิ ตะ ก็ ลา อาจารย์ พา เอา มาณพ ที่ เป็น บริวาร ของ ตน ที่ ว่า มี จำนวน ๒๕๐ ไป 
เฝึา พระ พุทธเจ้า ทูล ขอ อุปสมบท พระ พุทธเจ้า ก็ ประทาน ให้ อุปสมบท ด้วย วิธีเ อหิ ภิกขุ อุปสัมปทา ทั้ง หมด 
ฝ่าย บริวาร นั้น เมื่อ ได้ อุปสมบท แล้ว ก็ ได้ บำเพ็ญ เพียร ไม่ ข้า นัก ก็ ได้ สำเร็จ เป็น พระ อรหันต์ ทั้ง หมด. 

ส่วน พระ โกลิ ตะ ที่ ใน ทาง พระ พุทธ ศาสนา เรียก ว่า พระ โม ค คัล ลา นะ ตาม ชื่อ มารดา ว่า โม คศึล ลี 




โม ค คัล ลา นะ ก็ แปล ว่า บุตร ของ นาง โม ค คัล ลี พราหมณี ท่าน อุปสมบท ได้ ๗ วัน ได้ ไป ท่า ความ เพียร 
อยู่ ณ บ้าน กัลล วาล มุต ต คาม แคว้น มคธ นั้น ใน เวลา นั้น พระ ศาสดา ได้ ประทับ อยู่ ใน สวน 
เภส กลา วัน ซึ่ง เป็น ที่ ให้ เหยื่อ แก่ เนื้อ หรือ เป็น ปา เนื้อ ใกล้ เมือง หลวง แคว้น ภัค คะ อัน ชื่อ ว่า สุงสุมาร คิระ 
พระ โม ค คัล ลา นะ เมื่อ บำเพ็ญ เพียร อยู่ ณ บ้าน กัลล วาล มุต ต คาม นั้น ได้ นั่ง โงก ง่วง อยู่ พระ พุทธเจ้า ได้ 
ทรง ทราบ ก็ ได้ เสด็จ ไป ประทาน พระ โอวาท ตรัส บอก อุบาย แก้ ง่วง ต่าง ๆ เมื่อ จะ สรุป ลง แล้ว ก็ ได้ เป็น 
ข้อ ๆ ดั่ง นี้ 

ข้อ ๑. เมื่อ มนสิการ คือ ท่า ไว้ ใน ใจ ซึ่ง สัญญา คือ ความ กำหนด หมาย ใน ข้อ ใด เกิด ความ ง่วง ขึ้น 
ก็ ให้ ท่า มนสิการ สัญญา ข้อ นั้น ให้ มาก ขึ้น. 

ข้อ ๒. ตรึก ตรอง พิจารณา ธรรมะ ที่ ได้ ฟัง ได้ เรียน มา ด้วย ใจ. 

ข้อ ๓. ให้ สาธยาย คือ ท่อง บ่น ธรรมะ โดย พิสดาร. 

ข้อ ๔. เอา มือ ยอน หู ทั้ง ๒ ข้าง หรือ ว่า ลูบ ด้วย ฝ่า มือ. 

ข้อ ๕. ลูบ นัยน์ตา ด้วย นํ้า เหลียว ดู ทิศ แหงน หน้า ดู ดาว. 

ข้อ ๖. มนสิการ คือ ทำ ไว ใน ใจ ซึ่ง อาโลก สัญญา คือ กำหนด ความ สว่าง ให้มื ความ สว่าง เหมือน 
อย่างกลาง วัน อัน ปรากฏ อยู่ ใน ใจ ทำ ใจ ให้ เปิด ไม่ ให้ ถูก หุ้ม ห่อ ให้ สว่าง. 

ข้อ ๗. จงกรม คือ เดิน ไป เดิน มา สำรวม อินทรีย์ และ สำรวม จิต ไม่ คิด ออก ไป ภาย นอก และ 

ข้อ ๘. ก็ ให้ นอน ที่ เรียก ว่า สำเร็จ ลีห ไสยา คือ นอน คะ แค ง เบื้อง ขวา ไม่ คิด ทำ ความ สุข ใน 
การ นอน และ ตั้ง สติ กำหนด จะ ตื่น ขึ้น ลุก ขึ้น. 

วิธี แก้ ง่วง ทัง ๘ ข้อ นี้ ตรัส สอน เป็น วิธี แก้ เพื่อ เลือก ใช้ ข้อ ใด ข้อ หนึ่ง ข้อ หนึ่ง ไม่ สำเร็จ ก็ ให้ ใช้ 
ข้อ ๒ เป็น ต้น จน ใน ที่ สุด เมื่อ ไม่ สำเร็จ ก็ ต้อง นอน ทันที เมื่อ ประทาน วิธี แก้ ง่วง ดั่ง นี้ แล้ว ก็ ได้ ตรัส 
พระ โอวาท อีก ๓ ข้อ คือ:- 

ข้อ ๑. ไม่ ควร ชู งวง เข้า สกุล หมาย ความ ว่า ไม่ ควร ตั้ง มานะ ว่า เรา เป็น นั่น เป็น นึ่ ที่เ ขา ต้อง นับถือ 
เขา จะ ต้อง ต้อน รับ เข้า ไปส่ ประตู เพราะ ถ้า หากว่า คน ใน สกุล เขา มี การ งาน มาก เขา ไม่ ได้ ใส่ ใจ ถึง ก็ จะ ให้ 
เกิด เก้อ เขิน คิด ไป ใน ทาง ต่าง ๆ เกิด ความ ฟัง ซ่าน จิต เลย ไม่ สำรวม ก็ จะ ห่าง จาก สมาธิ. 

ข้อ ๒. ไม่ พูด คำ ที่ เป็น เหตุ โต้ เถียง ก้น คือ ผิด ก้น เพราะ จะ ต้อง พูด มาก ทำ ให้ ฟัง ซ่าน ทำ ให้ 
จิต ไม่ สำรวม ซึ่ง ทำ ให้ ห่าง จาก สมาธิ ได้ เซ่น เดียว ก้น. และ 

ข้อ ๓. ได้ ตรัส ว่า พระองค์ ทรง ติ การ คลุก คลี แต่ ว่า มิ ใช่ ติ ไป ทุกอย่าง สรร เสรี ญก็มื คือ ทรง ติ 
ไม่ สรร เสรี ญ การ คลุก คลี ด้วย หมู่ ชน แต่ ว่า ทรง สรรเสริญ การ คลุก คลี ด้วย เสนาสนะ อัน สงัด คือ อยู่ ใน 
ที่ นอน ที่ นั่ง อัน สงัด. 

พระ โม ค คัล ลา นะ ได้ กราบ ทูล ถาม ว่า ด้วย ข้อ ปฏิบัติ เท่าไร ภิกษุ จึง จะ ชื่อ ว่า เป็น ผู้ น้อม ไป ใน 
ธรรมะ เป็น ที่ สิน ตัณหา สำเร็จ ถึง ที่ สุด เกษม จาก โยคะ คือ กิเลส ที่ เป็น เครื่อง ประกอบ จิต ไว้ ถึง ที่ สุด เป็น 
พรหม จารี ถึง ที่ สุด ถึง สุด ทาง ก้น จริง ๆ เป็น ผู้ ประเสริฐ สุด แห่ง เทพ และ มนุษย์ ทั้ง หลาย. 




พระ พุทธเจ้า ได้ ตรัส ตอบ โดย ความ ว่า ภิกษุ ใน พระ ธรรม วินัย นี้ เมื่อ ได้ สดับ ว่า ธรรม ทั้ง ปวง 
ไม่ ควร ยึด มั่น ก็ พิจารณา ให้ ทราบ ชัด ลักษณะ ของ ธรรม ทั้ง ปวง นั้น กำหนด ธรรม ทั้ง ปวง นั้น ว่า ไม่ ควร 
ยึด มั่น อย่าง ไร เมื่อ เสวย เวทนา คือ สุข ทุกข์ หรือ ไม่ ใช่ ทุกข์ ไม่ ใช่ สุข อย่าง ใด อย่าง หนึ่ง ก็ ให้ 
พิจารณา เห็น ด้วย ปัญญา ที่ ประกอบ ด้วย ความ หน่าย ความ ดับ และ ความ สลัด คืน ไม่ ยึด มั่น ไม่ สะดุ้ง 
จึง เป็น ผู้ ดับ กิเลส เฉพาะ ตัว และ 1 จึง เป็น ผู้ รู้' ว่า ชาติ สิน แล้ว อยู่ จบ พรหมจรรย์ แล้ว กิจ ที่ ควร ทำ ได้ ทำ 
เสร็จ แล้ว. 

พระ โม ค คัล ลาน ะ เมื่อ ได้ สดับ พระ พุทธ านุส าสนี แล้ว ได้ ปฏิบัติ ก็ ได้ สำเร็จ เป็น พระ อรหันต์ ใน วัน นั้น. 

ส่วน พระ อุป ติ สละ ที่ ใน ศาสนา นี้ เรียก ท่าน ตาม ชื่อ มารดา ว่า พระ สา รี บุตร คือ เป็น บุตร ของ 
นาง สา รี พราหมณี บวช แล้ว ได้ กึ่ง เดือน ได้ ตาม เสด็จ พระ พุทธเจ้า ไป บน เขา คิชฌ กูฏ แขวง กรุง' ราช คฤห์ 
ใน วัน นั้น พระ พุทธเจ้า ได้ ประทับ ที่ถํ้า ชื่อ ว่า สุกร ขา ตา ใน เขา คิชฌ กูฏ นั้น มี ปริพาชก ผู้ หนึ่ง ชื่อ 
ทีฆ น' ข ะ* ซึ่ง เป็น อัคคิ เวส สน โคตร ได้ เข้า ไป ยืน เฝ็า ท่านพระ สา รี บุตร ได้ นั่ง อยู่ เบื้อง พระ ปฤษฎางค์ 
และ ถวาย งาน พัด พระ พุทธเจ้า อยู่. 

ปริพาชก นั้น ได้ ทูล ถาม ถึง ทิฏฐิ คือ ความ เห็น ของ ตน ว่า สิง ทั้ง ปวง ไม่ ควร แก่ ตน ตน ไม่ ชอบ ใจ 
หมด ทุก สิง 

พระ พุทธเจ้า ได้ ตรัส โดย ใจ ความ ว่า ถ้า อย่าง นั้น ทิฏฐิ คือ ความ เห็น เช่น นั้น ก็ ต้อง ไม่ ควร แก่ 
ปริพาชก นั้น ปริพาชก นั้น ก็ ต้อง ไม่ ชอบ ทิฏฐิ นั้น เหมือน กัน. 

ทิฎฐิ คือ ความ เห็น ต่าง ๆ นั้น เมื่อ สรุป ลง แล้ว ก็มี เพียง ๓ คือ:- 

๑. เห็น ว่า สิง ทั้ง ปวง ควร แก่ ตน ตน ชอบ ใจ หมด. 

๒. เห็น ว่า สิง ทั้ง ปวง ไม่ ควร แก่ ตน ตน ไม่ ชอบ ใจ หมด. 

๓. เห็น ว่า บรรดา สิง ทั้ง ปวง นั้น บาง สิง ก็ ควร แก่ ตน ตน ชอบ ใจ บาง สิง ไม่ ควร แก่ ตน ตน ไม่ 

ชอบ ใจ. 

ทิฎฐิ ทั้ง สาม นี้ ทิฏฐิ ที่ ๑ ใกล้ ต่อ ความ ยินดี พอ ใจ ทิฏฐิ ที่ ๒ ใกล้ ต่อ ความ ขัด ใจ ทิฏฐิ ที่ ๓ 
ใกล้ ทั้ง ๒ อย่าง คือ บางอย่าง ก็ ใกล้ ต่อ ความ ยินดี พอ ใจ บางอย่าง ก็ ใกล้ ต่อ ความ ไม่ ชอบ เป็น อัน ว่า 
ทิฏฐิ ทุก ๆ อย่าง นั้น เป็น เหตุ ให้ เจริญ กิเลส ได้ ทั้ง นั้น เพราะ ว่า ถ้า ถือ มั่น ใน ทิฏฐิ นั้น อัน ใด ว่า เป็น จริง ทิฏเ 
อื่น เป็น โมฆะ คือ ว่า เปล่า หมด ก็ จะ ต้อง ผิด จาก อีก ๒ พวก เมื่อ เป็น เช่น นี้ ก็ จะ ต้อง วิวาท กัน จะ 
ต้อง พิฆาต กัน เบียด เบียน กัน ผู้รู้ เมื่อ พิจารณา เห็น โทษ ของ ความ ถือ มั่น ใน ทิฏฐิ อย่าง ใด อย่าง หนึ่ง 
ดั่ง กล่าว มา นี้ จึง ได้ ละ ทิฏฐิ นั้น และ ไม่ ท่า ทิฎฐิ อื่น ให้ เกิด ขึ้น. 

ต่อ จาก นั้น ได้ ตรัส ถึง กาย อัน นี้ ซึ่ง เป็น ที่ ประชุม มหาภูต ทั้ง ๔ อัน ได้แก่ ธาตุ ดิน นํ้า ไฟ ลม 
ซึ่ง มี บิดา มารดา เป็น แดน เกิด เติบ โต ขึ้น เพราะ การ ทำนุ บำรุง ด้วย อาหาร ต่าง ๆ เป็น กาย ที่ จะ ต้อง แตก 
ท่า ลาย เป็น ธรรมดา ก็ ควร จะ พิจารณา ให้ เห็น ว่า เป็น ของ ไม่ เที่ยง เป็น ทุกข์ เป็น ของ ว่าง เปล่า เป็น อนัตตา 



๙ ทฆน ฃสุตฺ ต ม. ม. ๑๓ / ๒๖๓ / ๒๖๙ 




ครั้น แล้ว ได้ ทรง แสดง เวทนา ๓ คือ เมื่อ บุคคล เสวย สุข เวทนา ใน เวลา ใด เวลา นั้น ก็ ย่อม 
ไม่ ได้ เสวย ทุกขเวทนา หรื ออ ทุก ขม สุข เวทนา เสวย ทุกขเวทนา เวลา ใด ใน เวลา นั้น ก็ ไม่ ได้ เสวย สุข เวทนา 
หรื ออ ทุก ขม สุข เวทนา เลว ยอ ทุก ขม สุข เวทนา เวลา ใด ใน เวลา นั้น ก็ ไม่ ได้ เสวย สุข เวทนา หรือ ทุกขเวทนา 
คือ รับ เวท นาที ละ อย่าง ใน เวลา หนึ่ง เวทนา ทั้ง ๓ นั้น ก็ เป็น ของ ที่ ไม่ เที่ยง เป็น ของ ที่มี การ ปรุง แต่ง เป็น 
ของ ที่ อา ด้ย เหตุ เกิด ขึ้น มี ความ สิน ไป เสือ ม ไป คลาย ไป ได้ จน ถึง ดับ ไป เป็น ธรรมดา เมื่อ พิจารณา ให้ 
เห็น ความ จริง ใน เวทนา ดั่ง นี้ ก็ จะ เกิด นิพพิทา วิราคะ วิมุตติ และ วิมุตติ ญาณ ทัสส นะ เหมือน ดั่ง ที่ 
แสดง ใน อนัต ต ลัก ขณ สูตร. 

เมื่อ พระ พุทธเจ้า ได้ แสดง ธรรม นี้ แก่ที ฆ นขะ ปริพาชก นั้น ท่านพระ สารื บุตร ได้ นั่ง ถวาย งาน พัด 
ไป พลาง พิง ไป พลาง และ พิจารณา ตาม เห็น ว่า พระ พุทธเจ้า ได้ ตรัส ให้ ละ ให้ สละ คืน เพราะ ความ รู้ จริง 
เห็น จริง ใน ธรรม เหล่า นี้ เมื่อ พิจารณา อยู่ จิต ก็ พัน อา สวะ เพราะ ไม่ ยึด มั่น. 

ส่วน ที ฆนข ะ ปริพาชก เพียง แต่ ได้ ดวง ตา เห็น ธรรม และ ท่าน แสดง ว่า ปริพาชก นั้น ก็ เป็น 
หลา นของ พระ สารื บุตร ได้ เฝึา พระ พุทธเจ้า เพื่อ จะ ไป สืบ พิง ข่าว ของ พระ สารื บุตร ว่า เมื่อ บวช แล้วจะ เป็น 
อย่าง ไร บ้าง จึง ได้ ไป เฝ็า และ ได้ ทูล ถาม พระ พุทธเจ้า ถึง ทีฏฐิ คือ ความ เห็น ของ ตน เป็น อัน ว่า ไม่ ชอบ ใจ 
อะไร ทั้ง นั้น เท่า กับ ว่า เป็น การ ปฏิเสธ ว่า ไม่ ชอบ ใจ คำ ลัง สอน ของ พระ พุทธเจ้า ด้วย แต่ ก็ ไม่ ปฏิ เส ธ โดย ตรง 
ยก เอา ทิฏฐิ ขึ้น มา ว่า ให้ คลุม ไป ถึง พระ พุทธเจ้า ก็ ได้ ตรัส ชัก เข้า หา เหตุผล และ ซัก เข้า หา ธรรม ปฏิบัติ. 

พระ โม ค คัล ลา นะ พระ พุทธเจ้า ได้ ทรง ยกย่อง ว่า เป็น เลิศ ใน ทาง มีฤท ธ มาก พระ สารื บุตร 
พระ พุทธเจ้า ได้ ทรง ยกย่อง ว่า เป็น เลิศ ใน ทาง มี ปัญญา มาก พระ สารื บุตร เป็น อัคร สาวก เบื้อง ขวา 

พระ โม ค คัล ลาน ะ เป็น อัคร สาวก เบื้อง ซ้าย ด้ง ที่ เมื่อ สร้าง พระ พุทธปฏิมา ก็ มัก จะ สร้าง รูป พระ อัคร สาวก ทั้ง คู่ 
ให้ ยืน หรือ ให้ นั่ง อยู่ ๒ ข้าง ด้วย และ ก็ สร้าง เหมือน ๆ กัน เมื่อ เป็น เข่น นี้ที่ จะ ลัง เก ต ได้ ว่า ท่าน องค์ 
ไหน เป็น พระ สารื บุตร ท่าน องค์ ไหน เป็น พระ โม ค คัล ลา นะ ก็ ให้ ลัง เก ต ว่า เบื้อง ขวา ของ องค์ พระ พุทธ 
ปฏิมา ก็ เป็น พระ สารื บุตร เถระ เบื้อง ซ้าย ของ พระ พุทธปฏิมา ก็ เป็น พระ โม ค คัล ลาน เถระ เมื่อ เรา หัน 
หน้า เข้า ก็ กลับ บ้าน คือ ด้าน ซ้าย ของ เรา เป็น พระ สารื บุตร ด้าน ขวา ของ เรา ก็ เป็น พระ โม ค คัล ลา นะ และ 
ได้ ถือ เป็น ธรรมเนียม ใน การ จัด ลำดับ โดย ปรกติ ดั่ง นี้ เช่น นาค ที่มี อายุ มากกว่า ก็ อยู่ ทาง ด้าน ขวา ของ 
พระ อุปัชฌาย์ นาค ที่มี อายุ น้อย กว่า ก็ อยู่ ทาง ด้าน ซ้าย ของ พระ อุปัชฌาย์ ตัว นาค เอง เมื่อ หัน หน้า เข้า ไป 
ก็รู้สื กว่า ลับ กัน คน ละ ข้าง แต่ ว่า ถือ เอา ขวา และ ซ้าย ของ ลิง ที่ เป็น ประธาน นั้น ไว้ เป็น หลัก. 

จะ อธิบาย ธรรมะ ที่ เกี่ยว ข้อง ใน เรื่อง ของ พระ อัคร สาวก ทั้ง สอง และ จะ ชัก ภาษิต ของ ท่าน บาง 
เรื่อง มา กล่าว ก่อน ภาษิต ของ ท่านพระ อัสส ชิที่ ได้ กล่าว แก่ พระ สารื บุตร เมื่อ เป็น ปริพาชก นั้น นับถือ กัน 
ว่า เป็น คาถา แสดง หัวใจ อริยสัจ และ ปรากฏ อยู่ ในคื ลา จารึก สมัย พระ เจ้า อโศก เป็น อัน มาก ฉะนั้น ก็ 
ควร ทำ ความ เข้า ใจ เนื้อ ความ บ้าง. 

คาถา บท นี้ ขึ้น ตัน ว่า เย ธมฺ มา ที่มี คำ แปล' ว่า ธรรม เหล่า ใด เกิด แต่ เหตุ พระ ตถาคต ตรัส เหตุ 




ของ ธรรม เหล่า นั้น และ ความ ดับ ของ ธรรม เหล่า นั้น พระ มหา สมณะ มี วา ทะ อย่า งนี ที่ จริง ฟัง ดูก็ น่า จะ 
ไม่ รู้สึก สะกิด ใจ เท่าใด ตาม เนื้อ ความ ที่ กล่าว มา นี้ ถ้า ได้ ฟัง อริยสัจ มา บ้าง ก็ พอ จะ จับ เค้า ได้ แต่ ถ้า ไม่ 
เคย ฟัง อริยสัจ มา ก็ ยาก ที่ จะ กำหนด ให้ เข้า ใจ. 

คราว นี้ จะ อธิบาย ใน ฐานะ ที่ ได้ เคย ฟัง อริยสัจ มา ก่อน คือ ว่า เมื่อ เคย ฟัง อริยสัจ มา แล้ว รู้ ว่า 
อริยสัจ นั้น มี ๔ ได้แก่ ๑. ทุกข์ ซึ่ง เป็น ผล ๒. สมุทัย เหตุ ให้ เกิด ทุกข์ ซึ่ง เป็น เหตุ ทั้ง สอง นี้ เป็น 
ผล และ เหตุ ใน ด้าน ทุกข์ ค. นิโรธ ความ ดับ ทุกข์ ซึ่ง เป็น ผล ๙. มรรค ข้อ ปฏิบัติ ให้ ถึง ความ ดับ ทุกข์ 
ซึ่ง เป็น เหตุ นี้ เป็น ผล และ เป็น เหตุ ใน ด้าน ความ ดับ ทุกข์ เมื่อ ได้ เคย ฟัง อริยสัจ มา และ ทราบ หัว ข้อ อย่าง 
นี้ ก็ พอ จับ เค้า ของ คาถา ของ ท่าน ได้ คือ 

ข้อ ว่า ธรรม เหล่า ใด เกิด แต่ เหตุ นี่ก็ห มาย ถึง ทุกข์ ซึ่ง เป็น ผล นี่ เป็น บาท ที่ ๑ ของ คาถา นั้น ส่วน 
บาท ที่ ๒ ว่า พระ ตถาคต ตรัส เหตุ ของ ธรรม เหล่า นั้น นี่ก็ คือ ตรัส สมุทัย เหตุ ให้ เกิด ทุกข์ บาท ที่ ๓ ว่า 
และ ความ ดับ ของ ธรรม เหล่า นั้น นี่ ก็เ' ท่า กับ แสดง , นิโรธ ความ ดับ ทุกข์ และ มรรค ข้อ ปฏิบัติ ให้ ถึง ความ 
ดับ ทุกข์ ซึ่ง รวม อยู่ ใน ฝ่าย ความ ดับ ทุกข์ พระ มหา สมณะ มี วา ทะ อย่า งนั้ ก็ คือ ว่า ตรัส ลัง สอน ไว้ อย่าง นี้. 

คราว นี้ ถ้า จะ สรุป เข้า ใน คำ สอน ของ พระ พุทธเจ้า ทั่ว ๆ ไป ใน ฐานะ ที่ เคย เรียน มา แล้ว ก็ พอ 
สรุป ได้ คือ ว่า ใน ชั้น สามัญ พระ พุทธ ศาสนา สอน ว่า ผล ที่ ไม่ ดี ต่าง ๆ เกิด จาก เหตุ ที่ ไม่ ดี อัน เรียก ว่า บาป 
ทุจริต หรือ อกุศลกรรม ส่วน ผล ที่ดี ต่าง ๆ ก็ เกิด จาก เหตุ ที่ดี อัน เรียก ว่า บุญ สุจริต กุศล กรรม คาถา 
ของ อัสส ชิ นั้น บาท ที่ ๑ ที่ ว่า ธรรม เหล่า ใด เกิด แต่ เหตุ นี่ก็ห มาย ถึง ผล ทั้ง ที่ เป็น ส่วน ดี ทั้ง ที่ เป็น ส่วน 
ไม่ ดี ที่ บุคคล ได้ รับ อยู่ ใน ชีวิต บาท ที่ ๒ ว่า พระ ตถาคต ตรัส เหตุ ของ ธรรม เหล่ านัน ก็ คือ ทรง ชี ว่า บุญ 
สุจริต กุศล นี่ เป็น เหตุ ของ ผล ที่ดี ต่าง ๆ ส่วน บาป ทุจริต อกุศล นี่ เป็น เหตุ ของ ผล ที่ ไม่ ดี ต่าง ๆ นี่ 
เข้า ไดี ใน สอง บาท ต้น แต่ ว่า ใน บาท ที่ ๓ ว่า ตรัส ความ ดับ ของ ธรรม เหล่า นั้น อัน นี้ ก็ อาจ จะ มา สรุป 
เข้า ได้ ด้วย อธิบาย ว่า ตรัส สอน ให้ ดับ ความ ชั่ว เพื่อ จะ ได้ ดับ ผล ที่ ชั่ว ดัง ที่ สอน ให้ ละ ความ ชั่ว ทั้ง ปวง เสีย 
แต่ ว่า ถ้า ใน ด้าน ของ ความ ดี แล้ว ท่าน สอน ให้ ก่อ คือ ให้ ทำ ยัง ไม่ ได้ สอน ให้ ตัด แต่ คราว นิ ใน การ ที จะ 
แสดง ศาสนา ให้ บริบูรณ์ นั้น จำ จะ ต้อง มีที่ สุด ถ้า จะ สอน ให้ ทำ ความ ดี กัน เรื่อย ไป ก็ จะ มี ปัญหา ว่า 
เมื่อ ไร จะ สิน สุด กัน เสีย สัก ที หนึ่ง ถ้า หากว่า ไม่ มีที่ สิน สุด ยัง ทำ กัน เรื่อย ไป ก็ ต้อง แปล ว่า ศาสนา นั้น 
ยัง สอน ไม่ จบ เพราะ ว่า สิง ทัง หลาย จะ ต้อง มีที สุด ชีวิต 1 ของ บุคคล ก็มีที สิน สุด การ เรียน ของ บุคคล 
ที่ จัด เป็น ชั้น ต่าง ๆ ก็มีที่ สุด การ งาน ก็มีที่ สุด คือ ว่า ทุก ๆ อย่าง นันต้ อง มี ขอบ เขต ที สุด ของ ตน เพราะ 
ฉะนั้น ศาสนา ใด ก็ ตาม ถ้า หากว่า สอน ให้ ทำ ดี กัน เรื่อย ไป โดย ที่ ไม่ มี ขอบ เขต ว่า จะ สิน สุด กัน เมื่อ ไร 
ก็ แปล ว่า ไม่ จบ. 

คราว นี้ ตาม หลัก ของ พระ พุทธ ศาสนา นั้น ท่าน มี จบ เหมือน กัน คือ ว่า มี จุด เป็น ที สุด ดี คน เรา 
ยัง ต้อง ทำ ศวา มดี กัน อยู่ นั้น ก็ เพราะ ยัง ไม่ ถึง จุด อัน นัน คือ จุด ที สุด จึง ยัง ต้อง การดี หรือ ว่า หวัง ดี แปล 
ว่า ศวา มดี ยัง ไม่ พอ จึง ต้อง หวัง จึง ต้อง มี ความ ต้อง การ ถ้า ความ ดี เพียง พอ แล้ว คือ ว่า ถึง จุด ที่ เป็น 
ที่ สุด แล้ว ก็ ไม่ ต้อง หวัง ดี หรือ ไม่ ต้อง หวัง ความ ดี อะไร ต่อ ไป. 




จุด ที่ จะ เป็น ที่ สุด ดี ดั่ง กล่าว นี้ จะ มี ได้ เมื่อ ใด มติ ทาง พระ พุทธ ศาสนา แสดง ไว โดย ความ ว่า จะ มี 
ไดี ใน เมื่อ สิน อา สว กิเลส เมื่อ อา สว กิเลส หมด สิน แล้ว ก็ แปล ว่า หมด ความ ชั่ว และ หมด สมุฏฐาน ของ 
ความ ชั่ว ทั้ง หลาย เมื่อ ความ ชั่ว พร้อม ทั้ง สมุฏฐาน ความ ชั่ว หมด ไป แล้ว ก็ เสร็จ กิจ ที่ จะ ต้อง ทำ ความ ดี 
เพื่อ ฟอก ล้าง ความ ชั่ว อีก ต่อ ไป อัน นี้ที่ ทาง พระ พุทธ ศาสนา เอา สำนวน พราหมณ์ มา ใช้ ว่า เป็น ผู้ ลอย บุญ 
ลอย บาป แล้ว เพราะ ฉะนั้น เมื่อ ถึง จุด อัน นี้ก็ ชื่อ ว่า เป็น จุด ที่ สุด ดี คือ สุด สิน ความ ดี ความ ดี ขึ้น ถึง ขีด 
สูง สุด เพียง เท่า นั้น แล้ว ก็ เสร็จ กิจ นี้ เรียก ว่า เป็น จุด ดับ ก็ แปล ว่า ดับ ทั้ง ความ ดี ดับ ทั้ง ความ ชั่ว เพราะ 
ว่า ดับ อา สว กิเลส หมด สิน พระ พุทธ ศาสนา จึง ได้ สอน ถึง จุด ของ ความ ดับ อัน นี้ ก็ เป็น อัน ว่า เมื่อ สอน ถึง 
จุด อัน นี้ แล้ว ก็ เป็น อัน ว่า ได้ แสดง ธรรม จบ ไม่ เช่น นั้น ก็ ไม่ จบ จะ ต้อง ท่า กัน เรื่อย ไป. 

ท่านพระ สา รี บุตร นั้น ท่าน แสดง ว่า เป็น ผู้มี ปัญญา มาก สำเร็จ ก็ ช้า กว่า เขา พวก บริวาร นั้น ท่า 
อา สวะ ให้ สิน ไป ก่อน พระ โม ค คัล ลา นะ บวช ได้ ๗ วัน จึง ท่า อา สวะ ให้ สิน ไป ได้ ท่านพระ สา รี บุตร นี่ ถึง 
๑๕ วัน ท่าน ก็ แสดง ว่า เพราะ เป็น ผู้ที่มี ปัญญา มาก นั่น เอง คิด มาก เมื่อ มี ปัญญา มาก ก็ ต้อง มี จุด ที่ สงสัย มาก 
และ จะ ต้อง คัน คว้า มาก ท่าน ได้ สดับ คาถา ของ ท่านพระ อัสส ชิ ทั้ง ที่ ท่าน ไม่ ได้ เคย ฟัง พระ พุทธ ศาสนา 
มา ก่อน แต่ ท่าน ก็ จับ ใจ ความ ได้ ทันที. 

คราว นี้ ก็ น่า พิจารณา ดู เหมือน กัน สำหรับ ทุก ๆ คน ที่ ไม่ เคย ได้ สดับ พระ พุทธ ศาสนา มา ก่อน 
หรือ สดับ มา บ้าง เมื่อ ฟัง คาถา ของ พระ อัสส ชิ ดั่ง นี้ แล้ว จะ พิง เช้า ใจ ได้ อย่าง ไร หรือ จะ พิง จับ ใจ ความ ได้ 
อย่าง ไร คืดดู ดั่ง นี้ จะ พอ ร้สืก ว่า ท่าน มี ปัญญา มาก จริง ๆ 

ต่อ มา ก็ ควร พิจารณา ถึง ตอน ที่ พระ พุทธ เจ้า ทรง สัง สอนพระ อัคร สาวก ทั้ง สอง ว่า ท่า ไม จึง ยก 
เวทนา ขึ้น แสดง ท่าน แสดง ว่า คน ที่มี ตัณหา จริต หยาบ มัก จะ ตัด กาย เช่น ว่า แต่ง ร่าง กาย ให้ สวย สด 
งด งาม แต่ง บ้าน เรือน เครื่อง ใช้ เครื่อง ประดับ ต่าง ๆ ให้ งด งาม ถึง แม้ ว่า ไม่ สู้ สบาย นัก แต่ ว่า ขอ ให้ 
งด งาม ก็ แล้ว กัน บาง ทีก็ต้ อง ยอม เป็น ทุกข์ เพราะ ต้อง การ ความ งด งาม นั้น นี่ เรียก ว่า ติด กาย ถ้า ผู้มั 
ตัณหา จริต ละเอียด ขึ้น ก็ มา ตัด เวทนา แต่ โดย ทั่ว ไป ก็ เรียก ติด สุข คือ ไม่ ค่อย คำนึง ว่า จะ งด งาม หรือ 
ไม่ งด งาม อะไร สัก เท่าไร ให้ เป็น สุข มีสัป ปา ยะ คือ ให้ สบาย ก็ แล้ว กัน สำหรับ ที่ ติด เวทนา นี้ ออก จะ มี 
ตรง กัน เป็น ส่วน มาก คือ ว่า ต้อง การ ให้ สบาย ให้ มีที่ อยู่ ก็ เป็น สัป ปา ยะ คือ สบาย อาหาร ก็ เป็น ที่ สบาย 
เครื่อง นุ่ง ห่ม ก็ เป็น ที่ สบาย สิง ต่าง ๆ ที่ ต้อง การ ให้ เป็น ที่ สบาย แต่ ว่า เวทนา นั้น ไม ใช่ มี เพียง สบาย อย่าง เดียว 
ก็ ยัง มี ไม่ สบาย กับ เป็น กลาง ๆ อีก ด้วย ฉะนั้น ถ้า ไป ติด เวทนา ก็ เรียก ว่า ติด สุข หรือ ว่า ติด สบาย ก็ 
จะ มี ความ เดือด ร้อน และ บาง ทีก็ ไม่ อาจ ที่ จะ ท่า อะไร ได้ เพราะ เกิด ความ ไม่ สบาย ขึ้น เสืย ยิ่ง ใน การที่ 
จะ ประกอบ การ งาน หรือ ใน การ เรียน ที่ จะ ต้อง มี ความ ทุกข์ ต่าง ๆ ถ้า ติด สุข หรือ ติด สบาย แล้ว ก็ 
ไม่ อาจ ที่ จะ ทำ ได้. 

ท่านพระ อัคร สาวก ทั้ง สอง นั้น ท่าน เป็น บุตร อยู่ ใน ตระกูล ที่ มั่งคั่ง มี ความ สุข มาก เมื่อ มา บวช 
เข้า ก็ ต้อง มา อาศัย นิสสั ย ๔ ซึ่ง ใน สมัย ต้น พุทธกาล นั้น จะ ต้อง' ใช้' นิสสั ย ๔ กัน มากกว่า บัด นี้ ความ 
ไม่ สบาย ก็ จะ ต้อง มี มาก ขึ้น เพราะ การที่ จะ อยู่ อาศัย การที่ จะ นุ่ง ห่ม การที่ จะ ขบ ฉัน ก็ ไม่ เป็น ไป 




ตาม ที่ ประสงค์ จะ ต้อง ไป บิณฑบาต เขา มา ฉัน จริง ๆ อย่าง นี้ จะ เอา ให้ ถูก กับ ความ ปรารถนา ก็ เป็น ไป ไม่ ได้ 
เมื่อ เป็น เช่น นี้ แหละ หาก ยัง ติด อยู่ ยัง ชอบ สุข เวทนา อยู่ ถึง จะ มี ความ รู้ ความ เข้า ใจ อะไร ได้ แจ่ม แจ้ง 
พอ สมควร แล้ว ก็ ตาม การ ปฏิบัติ ก็ ยัง ดำเนิน ไป ไม่ สะดวก อัน นี้ น่า เห็น ว่า จึง ทรง ยก เวทนา ขึ้น มา เน้น 
ก็ เวทนา ทั้ง ๓ ใน ขณะ หนึ่ง ก็มี ได้ แต่ เพียง อย่าง หนึ่ง แต่ ทุก ๆ อย่าง ก็ เป็น สิ่ง ที่ ไม่ เที่ยง มี ดับ ไป สิ้น ไป 
ไม่ ควร ที่ จะ มา ยึด มั่น เพราะ ฉะนั้น เมื่อ ปล่อย เวทนา คือ ว่า ปล่อย สุข เสีย ได้ ก็ เป็น อัน ว่า ท่าน ไม่ มี กังวล 
อีก แล้ว จึง เกิด ความ รู้ ความ เข้า ใจ ใน ธรรม แจ่ม แจ้ง หมด เป็น ข้อ ที่ ควร คิด อุปสรรค ใน การ งาน ใน การ เรียน 
หรือ ใน การทำ ความ ดี ทุกอย่าง เนื่อง มา จาก ติด สุข เป็น ประการ สำคัญ อัน หนึ่ง ถ้า สละ ความ ติด สุข ยอม 
เผชิญ ทุกข์ ก็ จะ ต้อง ท่า การทำ งาน จะ ต้อง เรียน ต้อง คิก ษา ได้ อย่าง สบาย เรียน อะไร ก็ เรียน ได้ ท่า งาน 
อะไร ก็ ท่า ได้ จะ ไป ไหน ก็ ไป ได้. 

อีก ข้อ หนึ่ง ก็ เรื่อง ที่ ท่าน ว่า ธรรม ทั้ง ปวง ไม่ ควร ยึด มั่น นี่ เป็น หลัก ของ ทาง พระ พุทธ ศาสนา 
ที เดียว บาลี ว่า สพฺ เพ ธมฺ มา นาลํ อภิ นิเว สาย แปล ว่า ธรรม ทั้ง ปวง ไม่ ควร ยึด มั่น มี อรรถ คล้าย กับ 
ที่ เรา สวด กัน เวลา เช้า สพฺ เพ ธมฺ มา อนตฺ ตา ธรรม ทั้ง ปวง เป็น อนัตตา ไม่ ใช่ ตัว ตน แต่ ก็ พึง เช้า ใจ ว่า 
ธรรมบท นี้ เป็น ปรมั ตถ ธรรม คือ ธรรม ที่ เป็น อรรถ เป็น อย่าง สูง พระ พุทธเจ้า จะ แสดง ก็ แต่ผู้ ที่ จะ โปรด 
ให้ บรรลุ มรรค ผล เท่า นั้น ถ้า บุคคล สามัญ ก็ ไม่ ตรัส ธรรม นี้. 

ธรรม ทั้ง ปวง นั้น ถ้า พูด อย่าง สามัญ ก็ แบ่ง ออก เป็น กุศล ธรรม ส่วน หนึ่ง อกุศล ธรรม ส่วน หนึ่ง 
ใน เบื้อง ต้น ท่าน ก็ สอน ให้ ละ อกุศล แต่ ว่า สอน ให้ ท่า กุศล ยึด มั่น ใน กุศล ปล่อย อกุศล' นี่ ยัง ต้อง ยึด 
คือ ว่า ทิ้ง ชั่ว ยึด ดี เอา ไว้ ดี นั้น ทิ้ง ไม่ ได้ ต้อง ยึด เอา ไว้ เพราะ ว่า ทุก ๆ คน นั้น ยัง ไม่ ถึง จุด สุด ดี ดั่ง 
ที่ กล่าว แล้ว ยัง ต้อง มี ความ ดีที่ จะ ท่า ต่อ ไป แต่ ว่า เมื่อ ท่า ความ ดี เรื่อย ๆ ขึ้น ไป จน ถึง ที่ สุด หาก ยัง จะ 
ยึด ความ ดี นั้น อยู่ ก็ แปล ว่า ยัง ไม่ เสร็จ กิจ เหมือน อย่าง ว่า เรา เรียน ไป จน จบ ชั้น สูง สุด แล้ว และ ยัง จะ 
ยึด ชั้น นั้น อยู่ ไม่ ยอมออก อย่าง นี้ก็ แปล ว่า ไม่ สำเร็จ ไม่ จบ เพราะ ฉะนั้น ใน ชั้น ที่ ถึง จุด ที่ เป็น ที่ สุด ดี แล้ว 
ก็ ต้อง ปล่อย วาง ทั้ง หมด ถ้า ยัง ยึด อยู่ ก็ แสดง ว่า ยัง มี ตัณหา อุปาทาน ความ ปรารถนา และ ความ ยึด ถือ 
ตัณหา อุปาทาน นั้น เป็น ตัว กิเลส ยัง มี กิเลส อยู่ ก็ แปล ว่า ยัง ไม่ สิ้น กิเลส อื่น ๆ หมด ไป แล้ว แต่ ว่า ยัง 
รักษา ตัณหา อุปาทาน ไว้ เพราะ ฉะนั้น ต้อง สละ ตัณหา อุปาทาน ออก ไป เสีย ให้ หมด ปล่อย วาง ทั้ง หมด 
นั่น แหละ จึง จะ ถึง จุด สุด ดี ซึ่ง เป็น ชั้น สุด ท้าย ใน ขั้น สุด ท้าย นี้ เท่า นั้น พระ พุทธเจ้า ท่าน จึง จะ สอน ให้ 
ไม่ ยึด มั่น ธรรม ทั้ง ปวง ใน ขั้น สามัญ ท่าน ไม่ สอนอย่าง นี้ จะ ต้อง ยึด ดี เอา ไว้ ละ ความ ชั่ว ไป โดย ลำดับ 
เพราะ ฉะนั้น การ แสดง ธรรม ต้องอย่า ให้ ผิด ที่ ถ้า หากว่า แสดง ผิด ที่ก็ จะ เกิด ความ ไขว้ เขว สับสน ไป หมด 
แล้ว ก็ จะ ไม่ เข้า ใจ. 

เมื่อ ท่านพระ อัคร สาวกออก บวช นั้น มี พวก กุลบุตร ที่มี ชื่อ เสียง ใน เมือง มคธ พา กัน บวช มาก 

ขึ้น ๆ จน ชาว บ้าน ชาว เมือง พา กัน กล่าว โพนทะนา ว่า พระ พุทธเจ้า เป็น ผู้ ปฏิบัติ ท่า ให้ คน ไม่ มี ลูก ท่า ให้ 
หญิง เป็น หมัน เป็น หม้าย ท่า ให้ ตระกูล ขาด เมื่อ ชาว บ้าน เห็น พระ ออก เที่ยว บิณฑบาต ก็ จะ พา กัน ว่า พวก 
พระ เหล่า นี้ พา กัน มา อีก แล้ว แนะ น่า เอา คณะ ของ อาจารย์ สัญ ชัย ไป บวช กัน มาก มาย แล้ว คราว นี้ จะ 




แนะ นำ เอา ใคร ไป บวช อีก พระ ก็ มากราบ ทูลพระ พุทธเจ้า พระ พุทธเจ้า ตรัส ว่า เสียง เหล่ านีที่ เกิด ขึ้น ใน 
พระ ศาสนา ของ พระองค์ จะ มี อยู่ อย่าง นาน ประมาณ ๗ วัน แล้ว ก็ ทรง สั่ง ให้ พระ ตอบ ไป ว่า 
พระ ตถาคต ทั้ง หลาย ย่อม แนะ นำ ด้วย สัจ จ ธรรม คือ ด้วย ธรรม ที่ดี จริง ผู้ ที่รู้ อยู่ ดั่ง' นี้ ว่า ท่าน สั่ง สอน 
แนะ นำ โดย ธรรม ก็ ไม่ ควร จะ มี ความ ขึ้ง เคียด เดียดฉันท์. 

พิจารณา ดู ตาม เรื่อง ผู้ที่ มา บวช' ใน' ระยะ' นั้น ที่ มี 1 ชื่อ เสียง ปรากฏ โดย มาก เป็น ผู้ที่อ อก บวช แล้ว 
อย่าง พระ อัคร สาวก ทั้ง ๒ กับ บริวาร นั้น ก็ ออก บวช ใน สำนัก ของ สัญ ชัย อยู่ แล้ว ไม่ ใช่ เพิ่ง ออก จาก 
บ้าน จาก เรือน ใหม่ ๆ เพราะ ฉะนั้น เสียง เหล่า นั้น ก็ อาจ จะ เป็น เสียง ที่ มา จาก พวก นัก บวช ลัทธิ ต่าง ๆ 
ที่ ต้อง เสีย คืษย์ ของ ตน ไป เพราะ เข้า มา บวช ใน สำนัก ของ พระ พุทธเจ้า 

พระ มหา กัสส ปะ 

ใน สมัย ที่ พระ พุทธเจ้า ประทับ อยู่ ที่ พระ เวฬุวัน กรุง ราช คฤห์ ทรง ได้ พระ สาวก สำคัญ อีก รูป หนึ่ง 
เรียก ใน ทาง พระ พุทธ ศาสนา ว่า พระ มหา กัสส ปะ ประวัติ ของ ท่าน มี โดย สังเขป ว่า ท่าน เป็น บุตร ของ 
พราหมณ์ ชื่อ ว่า ก!) ละ กัสส ป โคตร ใน บ้านพราหมณ์ ชื่อ มหา ติฏฐ ะ ใน มคธ รัฐ นั้น ท่าน ได้ รับ ชื่อ ว่า 
ปีปผ สิ มาณพ ตระกูล พราหมณ์ ที่ ท่าน ถือ กำเนิด นั้น เป็น ตระกูล ที่ มั่งคั่ง ต่อ มา เมื่อ ท่าน ได้ บรรลุ วัย อัน 
สมควร ก็มี ภริยา ชื่อ ว่า ภัทท กา ปี ลานี ซึ่ง เป็น ธิดา ของ พราหมณ์ โก สิย โคตร ใน สา คล นคร ใน มคธ 
รัฐ นั้น เหมือน กัน ต่อ มา ท่าน ได้ เกิด หน่าย ใน ทาง ฆราวาส ประสงค์ จะ ประพฤติ พรหมจรรย์ และ เห็น ว่า 
ถ้า จะ อยู่ ครอง ฆราวาส จะ ประพฤติ ให้ บริสุ ทธิ้ เหมือน อย่าง สังข์ ที่ ชัด ไม่ ได้ จึง ได้ ปลง ผม และ หนวด 
นุ่ง ห่ม ผ้า กาสา ยะ ออก จาก เรือน บวช อุทิศ พระ ผู้มีพ ระ ภาค อร หัน ต สัมมา สัม พุทธเจ้า พระองค์ นั้น เรียก 
ว่า บวช อุทิศ บรรพชา เวลา นั้น ท่าน ยัง ไม่ รู้ ว่า ท่าน ผู้! ด เป็น พระ ผู้มีพ ระ ภาค อร หัน ต สัมมา สัม พุทธเจ้า 
แต่ ก็ เชื่อ ว่า จะ ต้อง มี อยู่ ฉะนั้น ท่าน จึง บวช อุทิศ ต่อ พระ พุทธเจ้า พระองค์ นั้น. 

เรื่อง นี้ เป็น เรื่อง แสดง ว่า คำ ว่า ภค วา ที่ เรา แปล ว่า พระ ผู้มีพ ระ ภาค ก็ดี อรหํ หรือ อรหันต์ 
ก็ดี สัมมา สัมพุทธะ ก็ดี เป็น คำ ที่มี อยู่ แล้ว และ ใช้ เรียก ท่าน ที่ นับถือ ว่า เป็น ผู้ วิเศษ อย่าง สูง ปิป ผลิ 
มาณพ ก็มีค วาม เห็น ดั่ง นั้น และ เชื่อ ว่า จะ ต้อง มี พระ อรหันต์ ใน โลก แต่ ยัง ไม่ รู้ ว่า ท่าน เป็น ผู้ ใด ก็ 
ออก บวช อุทิศ ท่าน ผู้ นั้น การ ออก บวช อุทิศ นั้น ยัง มี สาวก อื่น อีก บาง รูป ใน พระ พุทธ ศาสนา แรก ก็ บวช 
เป็น อุทิ ศ บรรพชา เช่น นี้. 

ท่าน ได้ จาริก ไป พบ พระ พุทธเจ้า ใน ระหว่าง กรุง ราช คฤห์ และ นา สัน ทา ใน ขณะ นั้น 
พระ พุทธเจ้า ประทับ นั่ง อยู่ ที่ โคน ต้น ไทร ต้น หนึ่ง ซึ่ง มี ชื่อ เรียก ว่า พหุ ปุตต นิโครธ แปล ว่า ต้น ไทร ที่มี 
ลูก มาก คง จะ เป็น เพราะ มี ไทร ย้อย อย่าง ใหญ่ เมื่อ ท่าน ได้ เห็น พระ พุทธเจ้า ประทับ อยู่ ท่าน ก็ ลง 
สันนิษฐาน แน่ ว่า ท่าน ที่ นั่ง อยู่ ที่ นั่น เป็น พระ พุทธเจ้า จึง ได้ เข้า ไป หมอบ ที่ พระ บาท และ ได้ กล่าว คำ 
ประกาศ ตน ว่า พระ ผู้มีพ ระ ภาค เป็น พระ ศาสดา คือ เป็น ครู ของ ตน เป็น ครู ของ ท่าน ท่าน เป็น สาวก. 

แต่ ว่า ท่าน ได้ สังเกต อะไร จึง ลง สันนิษฐาน ว่า ท่าน ที่ ประทับ นั่ง นั้น เป็น พระ พุทธเจ้า ใน บาลี ไม่ ได้ 




กล่าว ไว้ ใน อรรถกถา ก็มี กล่าว ไว้ ใน ทาง อภินิหาร นี้ ต่าง จาก เรื่อง ของ พระ สาวก ที่ บวช อุทิศ พระ พุทธเจ้า 
บาง รูป เช่น พระ ปุก กุ สา ติ นั้น ก็ บวช อุทิศ พระ พุทธเจ้า เหมือน กัน แต่ ก็ ยัง ไม่ รู้ ว่า องค์ ไหน จน ได้ พบ 
กัน และ พัก แรม ด้วย กัน ใน โรง งาน ของ นาย ช่าง หม้อ ท่าน ปุก กุ สา ติก็ ยัง ไม่ รู้จัก อยู่ นั่น เอง แต่ เมื่อ ฟัง 
ธรรม ของ พระ พุทธเจ้า แล้ว จึง ได้ รู้สืก ขึ้น ว่า ท่าน ผู้ แสดง ธรรม ให้ ฟัง นั้น เป็น พระ พุทธเจ้า แล้ว ก็ แสดง 
ตน เป็น สาวก ส่วน เรื่อง 1 พระ มหา กัสส ปะ ไม่ ได้มื เรื่อง เล่า ว่า พระ พุทธเจ้า ทรง แสดง ธรรม พอ ท่านพระ 
มหา กัสส ปะ เห็น เข้า ก็ ลง สันนิษฐาน ว่า ต้อง เป็น พระ พุทธเจ้า และ แสดง ตน เป็น สาวก ของ พระองค์ เลย 
ที เดียว อัน นี้ก็ น่า จะ ต้อง มี ลักษณะ อย่าง ใด อย่าง หนึ่ง ทำ ให้ ท่าน สังเกต และ ลง สันนิษฐาน ได้ เช่น นั้น ไม่ 
ได้ แสดง ธรรม ก่อน และ ท่าน เป็น ผู้ที่ท รง ธรรม ปัญญา อาจ จะ ดู คน ออก ได้ ง่าย อย่าง พระ สา รี บุตร 
ฟัง ธรรม ย่อ ของ พระ อัสส ชิก็เ ข้า ใจ พระ พุทธ ศาสนา ได้ ทันที. 

พระ พุทธเจ้า ได้ ตรัส ประทาน พระ โอวาท แก่' ท่านพระ มหา กัสส ปะ ๓ ข้อ คือ 

ข้อ ๑. ให้คื กษา ว่า จัก ตั้ง หิริ ความ ละอาย โอตตัปปะ ความ เกรง กลัว อย่าง แรงกล้า ใน ภิกษุ 
ทั้ง หลาย ทั้ง ที่ เป็น พระ เถระ ทั้ง ที่ เป็น นวกะ ทั้ง' ที่ เป็น มัชฌิ มะ. 

ข้อ ๒. ให้คื ก ษา' ว่า จัก เงี่ย โสต ประมวล ใจ ฟัง ธรรม ที่ ประกอบ ด้วย กุศล ทุก ๆ อย่าง และ 

ข้อ ๓. ให้คื กษา ว่า จัก ไม่ ละ กาย ค ตา สติ คือ สติ ที่ เป็น ไป ใน กาย อัน ประกอบ ด้วย ความ สำราญ 
คือ ให้ พอ ใจ เป็น สุขอยู่ ใน การ เจริญ สติ ที่ ไป ใน กาย. 

ท่านกล่าว ว่า พระ มหา กัสส ปะ เป็น ผู้ที่พ ระ พุทธเจ้า ทรง รับ ให้ อุปสมบท ด้วย พระ โอวาท ๓ ข้อ นี้ 
สันนิษฐาน ว่า ทรง อนุญาต ให้ อุปสมบท ด้วย วิธีเ อหิ ภิกขุ อุปสัมปทา นั้น เอง แต่ ว่า ใน เรื่อง ไม่ ได้ กล่าว ไว้. 

ท่านพระ มหา กัสส ปะ ได้ อุปสมบท เป็น ภิกษุ ใน พระ พุทธ ศาสนา แล้ว ใน วัน ที่ ๘ ท่าน ก็ ได้ บรรลุ 
ปัญญา ความ รู้ ทั่ว ถึง ที่ หมาย ถึง พระ อรหัต เป็น ผู้มี จิต พ้น จาก อา สว กิเลส ตาม เรื่อง ก็ แสดง ว่า ภริยา 
ของ ท่าน ก็ ออก บวช อุทิศ พระ พุทธเจ้า เช่น เดียว กัน และ ต่อ มา ก็ ได้ บวช เป็น ภิกษุณี ใน พระ พุทธ ศาสนา. 

โอวาท ของ ฅ พระ สาวก 

คราว นี้ จะ กล่าว ธรรม บาง ข้อ ของ พระ สาวก ทั้ง ๓ นี้ พระ สา รี บุตร เป็น ผู้ที่ พ' ระ' พุทธเจ้า' ได้ 1 ทรง 
ยกย่อง ว่า เป็น ผู้มี ปัญญา สามารถ ที่ จะ แสดง ธรรมจักร และ อริยสัจ ได้ กว้าง ขวาง พิสดาร แม้น พระองค์ 
ได้ ใน บาง คราว เมื่อ มี ภิกษุ มา ทูล ลา จะ เดิน ทาง ไป ใน ต่าง ถิ่น ก็ โปรด ให็ไ ปลา ท่านพระ สา รี บุตร ดั่ง ใน 
คราว หนึ่ง เมื่อ พระ พุทธเจ้า เสด็จ อยู่ ที่ เมือง เท วท หะ ภิกษุ เป็น จำนวน มาก ได้ เข้า เฝ็า ทูล ลา จะ ไป ปัจฉา 
ภูมิ ชนบท ก็ โปรด ให้ ไป ลา พระ สา รี บุตร เมื่อ ภิกษุ เหล่า นั้น ไป ลา ตาม ที่ รับ ลัง พระ สา รี บุตร ก็ ถาม ว่า เมื่อ 
ภิกษุ เหล่า นั้น จะ ไป ต่าง ประเทศ ต่าง ถิ่น ก็ คง จะ มี คน มี ปัญญา มา ถาม ว่า ครู ของ ท่าน สอนอย่าง ไร เมื่อ 
เป็น เช่น นี้ ท่าน จะ ตอบ เขา ว่า อย่าง ไร จึง จะ ไม่ ผิด คำ ลัง สอน ของ พระ ศาสดา และ เป็น การ ถูก ต้อง ภิกษุ 
เหล่า นั้น ก็ ขอ ให้ ท่าน แนะ น่า ท่าน ก็ แนะ น่า ว่า ให้ ภิกษุ เหล่า นั้น ตอบ ว่า ครู ของ เรา สอน ให้ ตัด ความ 
กำหนัด รัก ใคร่ เสีย ถ้า เขา ถาม ว่า ให้ ละ ความ กำหนัด รัก ใคร่ ใน สิง ใด ก็ ให้ ตอบ ว่า ใน รูป เวทนา สัญญา 




สังขาร วิญญาณ ถ้า เขา ถาม อีกว่า เห็น โทษ เห็น คุณ อย่าง ไร จึง สอนอย่าง นั้น ก็ ให้ ตอบ ว่า เมื่อ ยัง มี 
ความ กำหนัด รัก ใคร่ ใน สิง เหล่า นั้น ครั้น สิง เหล่า นั้น แปร ป รวน เป็น อย่าง อื่น ก็ จะ เกิด ความ ทุกข์ มี โศก 

เป็น ต้น เมื่อ ละ เสีย ได้ ครั้น สิง เหล่า นั้น แปร ป รวน ไป ทุกข์ ก็ จะ ไม่ เกิด ครู ของ เรา เห็น โทษ และ เห็น คุณ 
อย่าง นี้ จึง สอนอย่าง นั้น. 

และ มี อีก เรื่อง หนึ่ง คือ ภิกษุ องค์ หนึ่ง ชื่อ ยมก ะ'* ได้ มี ความ เห็น ว่า พระ อร หัน ต ขีณาสพ ตาย 
สูญ ซึ่ง เป็น ความ เห็น ผิด และ พวก ภิกษุ ก็ ช่วย กัน เปลื้อง ทิฏฐิ นั้น แต่ ไม่ สำเร็จ จึง ได้ มา ขอ ให้ ท่าน 
พระ สา รี บุตร ช่วย เปลื้อง ท่านพระ สา รี บุตร ก็ ถาม ขึ้น ว่า ท่าน ยม กะ เห็น อะไร เป็น พระ อร หัน ต ขีณาสพ 
หรือ ว่า เห็น พระ อรหันต์ มี อยู่ ใน อะไร คือ เห็น ว่า รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็น พระ อรหันต์ 
หรือ เห็น ว่า พระ อรหันต์ มี อยู่ ใน ขันธ์ ๕ นั้น ท่าน ยมก ะก็ต อบ ว่า ไม่ ใช่ ๆ ทุก ข้อ ท่านพระ สา รี บุตร ถาม 
ว่า ก็ ไม่ ไช่ เช่น นั้น แล้ว ควร จะ พูด ว่า พระ อรหันต์ ตาย สูญ หรือ ท่าน ยมก ะก็ต อบ' ว่า เมื่อ ก่อน ไม่ ได้ มี 
ความ รู้ อย่าง นี้ ท่านพระ สา รี บุตร ถาม ว่า ถ้า เขา ถาม ว่า พระ อรหันต์ ตาย แล้ว เป็น อะไร จะ แก้ อย่าง ไร พระ 
ยมก ะก็ต อบ' ว่า รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ไม่ เที่ยง ดับ ไป นี่ เป็น เรื่อง สำคัญ เรื่อง หนึ่ง ที่ 
ควร จะ กำหนด เอา ไว้ ท่านพระ สา รี บุตร ก็ ได้ กล่าว อบรม ต่อ ไป ว่า เหมือน อย่าง มี คฤหบดี ซึ่ง เป็น ผู้ มั่งคั่ง 
และ รักษา ตัวอย่าง แข็ง แรง มี บุคคล ผู้ หนึ่ง คิด จะ ฆ่า แต่ ไม่ สำเร็จ จึง ได้ สมัคร เข้า ไป เป็น คน รับ ใช้ จน 
เป็น ที่ ไว้ วาง ใจ แล้ว ก็ ลอบ ฆ่า เสีย ใน ขณะ ที่ คฤหบดี ผู้ นั้น จะ ตาย ก็ ไม่ ได้ คิด ว่า ผู้ที่ รับ ใช้ ตน เอง นั้น เอง 
เป็น ผู้ ฆ่า ตน ฉัน ใด ก็ดี บุคคล ผู้ ถือ ขันธ์ ๕ เป็น ต้น เมื่อ ขันธ์ ๕ ที่ ตน ยัง ถือ นั้น แปร ป รวน ไป ก็ เป็น ทุกข์ 
แต่ ว่า เมื่อ ไม่ ถือ ว่า เป็น อัตตา อยู่ ใน ขันธ์ ๕ ขันธ์ ๕ แปร ป รวน ไป อย่าง ใด ก็ ไม่ เป็น ทุกข์. 

อีก เรื่อง หนึ่ง ๖ ใน ระหว่าง ที่ ท่านพระ สา รี บุตร พัก อยู่ ที่ พระ เวฬุวัน นั้น เช้า วัน หนึ่ง ท่าน 
บิณฑบาต ใน กรุง ราช คฤห์ ได้ อาหาร มา แล้ว ก็ มา นั่ง ฉัน อยู่ ที่ เช้ง ฝา เรือน แห่ง หนึ่ง ใน ขณะ นั้น ได้ มี นาง 
ปริ พาช้ กา คน หนึ่ง ชื่อ ว่า สู จิมุขี แปล ว่า มี ปาก เหมือน อย่าง เข็ม คง จะ หมาย ความ ว่า ชอบ พูด ทิ่ม แทง คน 
อื่น ได้ เช้า ไป หา ท่าน แล้ว ก็ กล่าว ว่า ท่าน สมณะ นี้กัม หน้า ฉัน ท่าน ก็ ตอบ ว่า เรา ไม่ ได้ ก้ม หน้า ฉัน นาง 
สูจิมุ ขีก็ กล่าว ต่อ ไป ว่า ถ้า เช่น นั้น ก็ แหงน หน้า ฉัน ท่าน ก็ ตอบ ว่า เรา ไม่ ได้ แหงน หน้า ฉัน นาง สูจิมุ ขีก็ พูด 
ขึ้น ว่า ถ้า เช่น นั้น ก็ ต้อง ตั้ง หน้า ไป ทาง ทิศ ใหญ่ ฉัน ท่าน ก็ ตอบ ว่า เรา ไม่ ได้ ตั้ง หน้า ไป ทาง ทิศ ใหญ่ ฉัน 
นาง สูจิมุ ขีก็ พูด ขึ้น อีกว่า ล้า เช่น นั้น ท่าน ก็ ตั้ง หน้า ไป ทาง ทิศ น้อย ฉัน ท่าน ก็ ตอบ ว่า เรา ไม่ ได้ ตั้ง หน้า ไป 
ทาง ทิศ น้อย ฉัน นาง สู จิมุขี จึง กล่าว ขึ้น ว่า พูด อย่าง ใด ท่าน ก็ ปฏิเสธ ทั้ง นั้น เมื่อ เป็น เช่น นี้ ท่าน ฉัน อย่าง 
ใด ท่าน ก็ ตอบ ว่า ท่าน ปฏิเสธ นั้น ก็ เพราะ สม ณ พราหมณ์ เหล่า ใด ที่ สำเร็จ ชีวิต ด้วย ติรัจฉาน วิชา คือ ว่า 
วิชา ดู ที่ , ทาง ต่าง ๆ สม ณ พราหมณ์ เหล่า นั้น เรียก ว่า ก้ม หน้า ฉัน สม ณ พราหมณ์ เหล่า ใด สำเร็จ ชีวิต 
ด้วย ติรัจฉาน วิชา คือ ว่า วิชา ดู ดาว นักษัตร สม ณ พราหมณ์ เหล่า นั้น ก็ เรียก ว่า แหงน หน้า ฉัน 

สม ณ พราหมณ์ เหล่า ใด สำเร็จ ชีวิต ด้วย ติรัจฉาน วิชา คือ รับ ใช้ เป็น ทูต ของ เขา รับ ใช้! ป โน่น ไป นี้ ให้ เขา 



* สํ. ฃนฺ ธ. ๑๗ / ๑๓๒ / ๑๙๘ -๒๐๗. 
๖ สํ. ฃนฺ ธ. ๑๗ / ๒๙๕ / ๕๑๗. 




ตาม แต่ เขา ส่ง ใ ช! ป สม ณ พราหมณ์ เหล่า นั้น เรียก ว่า ตั้ง หน้า ไป ทาง ทิศ ใหญ่ ฉัน สม ณ พราหมณ์ 

เหล่า ใด สำเร็จ ชีวิต ด้วย ติรัจฉาน วิชา คือ วิชา ดู ลักษณะ อวัยวะ ร่าง กาย สม ณ พราหมณ์ เหล่า นั้น เรียก ว่า 
ตั้ง หน้า ไป ทาง ทิศ น้อย ฉัน ท่าน ไม่ ได้ สำเร็จ ชีวิต อย่าง นี้ ท่าน แสวง หา ภิกษา โดย ธรรม ได้ มา ฉัน ท่าน จึง 
เป็น ผู้ ที่ ฉัน' โดย ธรรม ท่าน มี ปฏิภาณ ใน การ โต้ ตอบ กับ ผู้ที่ มาก ล่า วหา และ ท่าน ได้ แสดง ธรรม ยาว ๆ 
ที่ พระ ธรรม ลัง คา ห กา จาร ย์ร้อ ยก รอง ไว้ เป็น พระ สูตร อีก มาก เช่น สังคีติ สูตร ๗ ทสุต ตร สูตร' “ ซึ่ง เป็น 
แบบ ฉบับ ของ วิธี การทำ สังคายนา. 

ส่วน พระ โม ค คัล ลา นะ นั้น พระ พุทธเจ้า ได้ ทรง ยกย่อง ว่า เป็น ผู้ ทำ สกุล ที่ ยัง ไม่ เลื่อมใส ให้ 
เลื่อมใส เป็น ผู้! ม่ทำ ศรัทธา ไม่ ทำ โภคะ หรือ ทรัพย์ ของ ตระกูล ให้ เสีย หาย เหมือน อย่าง แมลง ผึ้ง ที่ ถือ 
เอา แต่ รส ของดอกไม้ ไม่ ทำ สี กลีบ กลิ่น ของดอกไม้ ให้ เสีย หาย ท่าน เป็น ผู้ สามารถ ใน กา รน ว กรรม 
คือ การ ก่อ สร้าง เมื่อ มี การ ก่อ สร้าง พระ อาราม ท่าน ก็ ได้ รับ มอบ หมาย ให้ เป็น ผู้ ดูแล เช่น ดั่ง นาง วิสาขา 
สร้าง บุพ พา ราม ใน กรุง สา วัตถื ท่าน ก็ ได้ รับ เป็น ผู้ ดูแล และ คำ สัง สอน ของ ท่าน นั้น ก็มืห ลายอย่าง 
ดั่ง เช่น ที่ พระ ธรรม สัง คา ห กา จาร ย์ได้ ร้อย กรอง ไว้ โดย ชื่อ ว่า อนุมาน สูตร* คือ พระ สูตร ที่ แสดง ถึง การ 
อนุมาน ตน เอง ความ ย่อ ใน พระ สูตร นั้น ท่าน ได้ สอน ธรรม พวก ภิกษุ โดย ความ ว่า ถ้า ภิกษุ ปวารณา 
ตน เอง คือ บอก อนุญาต หรือ ขอ ให้ เพื่อน ส พรหม จารี ตัก เตือน ตน ได้ แต่ ถ้า เป็น คน ที่ ว่า ยาก แล้ว เพื่อน 
ส พรหม จารี ก็ จะ ไม่ ว่า กล่าว เหตุ ที่ ทำ ให้ ว่า ยาก นั้น ท่าน ยก ขึ้น มา แสดง หลาย ข้อ เช่น ความ โกรธ 
ความ ผูก โกรธ ความ หงุด หงิด ตั้ง แง่ งอน ต่าง ๆ การ กล่าว วาจา ที่ แสดง ว่า โกรธ เป็น ต้น คราว นี้ ถ้า 
พระ ภิกษุ ปวารณา ให้ เพื่อน ส พรหม จารี ว่า กล่าว ตัก เตือน ได้ ถ้า เป็น ผู้ ว่า ง่าย คือ เป็น ผู้ที่ พอ จะ ตัก เตือน ได้ 
เพื่อน ส พรหมจารี ก็ ตัก เตือน เหตุ ที่ ทำ ให้ ว่า ง่าย นั้น ท่าน ก็ ยก ขึ้น เป็น ข้อ ๆ ตรง กัน ข้าม กับ เหตุ ที่ ทำ ให้ 
ว่า ยาก ต่อ จาก นั้น ท่าน สอน ให้ อนุมาน ตน เอง คือ ให้ ชื่งดู เทียบ ตน เอง กับ คน อื่น คือ ว่า คน อื่น เป็น คน ที่ 
ปรารถนา ลามก เป็น ตัน ก็ ไม่ เป็น ที่ ชอบ ใจ แก่ เรา ฉัน ใด ถ้า เรา เป็น คน ปรารถนา ลามก เช่น นั้น ก็ ไม่ เป็น 
ที่ ชอบ ใจ แก่ คน อื่น เหมือน กัน แปล ว่า ชั่ง ตน เอง ดู ตน เอง ว่า บัด นี้ เรา เป็น อย่าง ไร เป็น คน ที่ ปรารถนา 
ลามก คือ ปรารถนา ไม่ ดี อยู่ หรือ ไม่ ถ้า รู้ ว่า เรา เอง เป็น คน ที่มีค วาม ปรารถนา ลามก เช่น นั้น ก็ ให้ พยายาม 
ละ เสีย และ ให้ ตั้งใจ คืกษ า สำเหนียก อยู่ เพื่อ จะ ปฏิบัติ ดั่ง นั้น ทั้ง กลาง วัน กลาง คืน เหมือน หนุ่ม สาว ที่ 
ล่อง กระจก เพื่อ จะ แต่ง หน้า แต่ง ตัว เมื่อ เห็น ส่วน ไหน เป็น มลทิน ก็ ต้อง นำ ส่วน นั้น ออก เสีย บุคคล ก็ 
เหมือน กัน ก็ ใช้ ปัญญา ล่อง ตัว ดู ตัว เอง และ แต่ง ตน เอง ให้ บรีสุ ทธิ้ห มด จด พระ สูตร นี้ ท่าน แสดง ที่ ปา 
สงวน เนื้อ ชื่อ เภส กลา วัน ภัค ค ชนบท. 

ส่วน พระ มหา กัสส ปะ นั้น ท่าน ได้ รับ ยกย่อง ว่า เป็น ผู้ เลิศ ใน ด้าน ที่มื วา ทะ กำจัด กิเลส พอ ใจ 
แนะ นำ อบรม ให้ ภิกษุ เป็น ผู้ มัก น้อย เสมอ ยินดี' ในธุ ดง ค' วัตร พระ พุทธเจ้า ได้ ทรง ยกย่อง ท่าน มากว่า เป็น 



๗ ที. ปา ฏ. ๑๑ / ๒๒๒ / ๒๒๑- ๒๘๗. 
๘ ที. ปา ฏ ๑๑ / ๒๘ ๘! ๓๖๔- ๔๗๕. 

* ม. มู. ๑๒ /๏ ๘๙ / ๒๒๑- ๒๒๕. 




๔๘ 

ผู้มี คุณธรรม เสมอ ด้วย พระองค์ เป็น ผู้ มี สันโดษ ด้วย ปัจจัย ๔ เป็น ผู้ที มัก น้อย และ เป็น ที สมควร ที จะ 
เข้า สกุล ได้ ดั่ง ตรัส โอวาท หมู่ ภิกษุ ให้ ทำ ตน ให้ มี อุปมา เหมือน อย่าง ดวง จันทร์ คอย ชัก กาย ชัก ใจ ออก 
ห่าง สกุล อยู่ เสมอ ทำ ตน ให้ เขา เห็น อย่าง เป็น คน ใหม่ อยู่ เสมอ ไม่ ให้ มี ความ คะนอง ใน สกุล ทัง หลาย ท่าน 
พระ มหา กัสส ปะ ก็ เป็น ผู้ มี คุณ อย่าง นั้น ควร เป็น ตัวอย่าง ของ ภิกษุ ทั้ง หลาย พระ พุทธเจ้า ทรง ยก 
พระ หัตถ์ ขึ้น แกว่ง ใน อากาศ แล้ว ก็ ตรัส ว่า มีอที่ แกว่ง ใน อากาศ นี้ ไม่ ข้องอยู่ ใน อากาศ ฉัน ใด เมือ ภิกษุ 
จะ เข้า ไป ใน สกุล ก็ ฉัน นั้น อย่า ให้ จิต ติด ข้องอยู่ ตั้ง จิต เป็น กลาง ว่า เขา ปรารถนา ลาภ ปรารถนา บุญ ก็ 
จง ได้ ลาภ ได้ บุญ เถิด และ ให้ ทำ ใจ ใน เมื่อ ผู้ อื่น ได้ ลาภ ให้ เหมือน กับ ตน ได้ เอง เถิด พระ มหา กัสส ปะ เป็น 
ผู้มื คุณสมบัติ ดั่ง กล่าว มา นี้ จึง เป็น ผู้ สมควร จะ เข้า สกุล ได้. 

และ พระ พุทธเจ้า ได้ ทรง ยกย่อง ว่า ธรรม เทศนา คือ การ เทศน์ แสดง ธรรม ของ ท่าน ก็บริ สุทธี้ 
แล้ว ก็ ตรัส การ แสดง ธรรม ที่ ไม่ บริสุ ทธิ้ คือ ถ้า ภิกษุ แสดง ธรรม ด้วย คิด ว่า เขา จะ เลื่อมใส ใน ตน และ จะ 
ทำ อาการ ของ ผู้ เลื่อมใส ใน ตน ธรรม เทศนา ก็ ไม่ บริสุ ทธิ แต่ ว่า ถ้า ภิกษุ แสดง ธรรม ด้วย คิด ว่า จะ แสดง 
ธรรม ให้ เขา ฟัง ให้ รู้ เรื่อง แจ่ม แจ้ง เห็น จริง เมื่อ รู้ แล้วจะ ได้ ปฏิบัติ แสดง ธรรม ด้วย มุ่ง ที่ จะ ให้ เขา เข้า ใจ 
ธรรม มี ความ กรุณา มี ความ เอ็นดู อนุเคราะห์ ต่อ เขา ไม่ ได้ มุ่ง ย้อน เข้า มา เพื่อ ตน ธรรม เทศนา ดังนี จึง 
เรียก' ว่า บริสุ ทธิ้ ท่านมหา กัสส ปะ ท่าน เป็น ผู้ที่มี ธรรม เทศนา คือ การ แสดง ธรรม ที่บริ สุทธี้ ดัง กล่าว มานี. 

พระ มหา กัสส ปะ โดย ปรกติ เป็น ผู้ที่ ถือ ธุดงค์ คือ อยู่ ปา เป็น' วัตร เที่ยว บิณฑบาต เป็น วัตร นุ่ง ห่ม 
ผ้า บังสุกุล เป็น วัตร ทรง จีวร ๓ ผืน เป็น วัตร เป็น ผู้ ที่' ไม่ คลุก คลี พระ พุทธเจ้า ตรัส ว่า ท่านมหา กัสส ปะ 
เป็น ผู้ ชรา แล้ว มา ฉัน อาหาร ที่ ทายก เขา ถวาย อยู่ ใน วัด ท่านพระ มหา กัสส ปะ กราบ ทูล ว่า ท่าน ปฏิบัติ 
ดั่ง นี้ก็ เพราะ ประโยชน์ ๒ อย่าง คือ อย่าง หนึ่ง ท่าน เห็น ว่า การ ปฏิบัติ ดั่ง นี้ เป็น ความ สุข ใน ปัจจุบัน ของ 
ท่าน อย่าง ที่ สอง ท่าน เห็น ว่า จะ ได้ วาง แบบ ให้ เป็น ตัวอย่าง สำหรับ ภิกษุ ทัง หลาย ใน กาล ต่อ ไป ว่า ได้ มี 
พระ สาวก เป็น ผู้ ปฏิบัติ เช่น นี้ พระ พุทธเจ้า ก็ ได้ ทรง ประทาน สาธุการ. 

จาตุ รง ค สันนิบาต 

เมื่อ พระ พุทธเจ้า ประทับ อยู่ ที่ พระ เวฬุวัน ใกล้ กรุง ราช คฤห์ นัน ได้ มี มหา สันนิบาต คือ การ 
ประชุม ใหญ่ ของ พระ สาวก ครั้ง หนึ่ง เรียก ว่า จาตุ รง ค สันนิบาต แปล ว่า ความ ประชุม ประกอบ ด้วย องค์ 
๔ ใน อรรถกถา ที ฆนฃ สต ร ๑๐ ได้ แสดง ไว้ ว่า องค์ ๙ นั้น คือ พระ สาวก ที่ มา ประชุม กัน เป็น มหา สันนิบาต 
นั้น 

๑. ได้ มา ประชุม กัน ใน วัน อุโบสถ มา ฆปุณ ณมี คือ วัน เพ็ญ เดือน มาฆะ โดย ปรกติ ก็ ตรง กับ วัน 
เพ็ญ เดือน ๓ ถ้า ปี มี อธิกมาส ก็ ตรง กับ วัน เพ็ญ เดือน ๔ ตาม แบบ ไทย เรา. 

๒. ภิกษุ จำนวน ๑, ๒๕๐ รูป ซึ่ง มา ประชุม กัน นั้น มิ ได้มื การ นิมนต์ นัด หมาย มา ประชุม เอง. 



* ๐ ป. สู. ๓ / ๑๙๗ 




๕๙ 

๓. ล้วน เป็น พระ อรหันต์ ผู้ ได้ อภิญญา ๖ และ 

๔. ล้วน เป็น เอหิ ภิกขุ คือ เป็น ภิกษุ ที่ ได้ รับ อุปสมบท ด้วย วิธีเ อหิ ภิกขุ อุปสัมปทา. 

แต่ สมเด็จ พระ มหา สม ณ เจ้า กรม พระ ยาว ขํเร ญาณ ว โร รส ได้ ทรง จัด ไว้ ใน พระ พุทธ ประวัติ 
เล่ม ๒ ว่า ดัง นี้ ๑. ภิกษุ ที่ มา ประชุม นั้น ล้วน เป็น พระ อรหันต์ ๒. ล้วน เป็น เอหิ ภิกขุ ๓. ล้วน มิ ได้ 
นัด หมาย และ ๔. พระ พุทธเจ้า ได้ ประทาน พระ โอวาท ที่ เรียก ว่า โอวาท ปาติโมกข์ 8 ๑ 

มหา สันนิบาต นี้ ได้ มี ณ เวฬ วัน ใน วัน มา ฆปุณ ณมี ใน อรรถกถา แห่ง พระ สูตร ดั่ง กล่าว 8 ๒ ได้ 
กล่าว ว่า มหา สันนิบาต นั้น ได้ มี ใน วัน ที่ พระ สา รี บุตร สำ เร็จ เป็น พระ อรหันต์ คือ เมื่อ พระ พุทธเจ้า ได้ ทรง 
แสดง ธรรมะ แก่ ปริพาชก ชื่อ ทีฆน ขะ พระ สา รี บุตร ได้ นั่ง ถวาย งาน พัด ฟัง อยู่ ด้วย เมื่อ ทรง แสดง ธรรม 
จบ แล้ว พระ สา รี บุตร ก็มี จิต พ้น จาก อา สวะ ใน ขณะ นั้น เวลา ยัง เป็น กลาง วัน อยู่ พระ พุทธเจ้า จึง ได้ 
เสด็จ ลง จาก เขา คิชฌ กูฏ และ เสด็จ มาส่ พระ เวฬุวัน ก็ ทรง แสดง พระ โอวาท ใน มหา สันนิบาต ดั่ง กล่าว นั้น 
ใน วัน มา ฆปุณ ณมี ตาม คำ ของ ท่าน จึง แสดง ว่า ท่านพระ สา รี บุตร ได้ เป็น ผู้ เสร็จ กิจ ใน วัน มา ฆปุณ ณมี นั้น 
คือ ใน วัน มา ฆปุณ ณมีที่ พระ พุทธเจ้า ทรง แสดง พระ โอวาท ปาติโมกข์. 

ท่าน ยัง ได้ แสดง ระยะ เวลา ไว้ ว่า ใน พรรษา แรก พระ พุทธเจ้า ทรง จำ พรรษา ที่ ปา อิส ป ตน มฤค ทา ย วัน 
แขวง เมือง พารา ณสี ครั้นออก พรรษา แล้ว ได้ เสด็จ ไป โปรด พวก ปุราณ ชฎิล ใน รั้น แรก ได้ ทรง ทรมาน 
อุรุ เวล กัสส ปะ อยู่ เป็น เวลา ๒ เดือน คือ จน ถึง ปุสส ปุณณ มี ที่ ตรง กับ วัน เพ็ญ เดือน อ้าย อุรุ เวล กัสส ปะ 
จึง ได้ ยินยอม รับ นับถือ พระ พุทธเจ้า และ ต่อ มา ก็ ได้ โปรด กัสส ปะ อีก ๒ ท่าน จน ถึง ทรง แสดง อา ทิต ต- 
ปริยาย สูตร แล้ว จึง เสด็จ จาก ตำบล นั้น มาสํ กรุง ราช คฤห์ ทรง ได้ พระ อัคร สาวก แล้ว จน ถึง กลาง เดือน 
๓ ที่ เรียก ว่า วัน มา ฆปุณ ณมี ก็ ได้ มี สาวก สันนิบาต ที่ เรียก ว่า วัน จาตุ รง ค สันนิบาต ดั่ง กล่าว. 

แต่ คำ ที่ ท่านกล่าว ไว้ นี้ ขัด กัน กับ ข้อ ความ บาง แห่ง ที่ แสดง ไว้ ใน หลัก ฐาน รั้น บาลี คือ ใน หลัก 
ฐาน รั้น บาลี 8 ๓ ว่า ใน ระหว่าง ฤดู หนาว ๘ วัน ระหว่าง เดือน มาฆะ (โดย ปรกติ ตรง กับ เดือน ๓) และ 
เดือน ผัคคุณ ะ (โดย ปรกติ ตรง กับ เดือน ๔) พระ' พุทธเจ้า' ได้' ทรง' ทรมาน อุรุ เวล กัสส ปะ อยู่ , ที่ต่า บล อุรุ เวลา 
ตาม หลัก ฐาน นี้ วัน กลาง เดือน มาฆะ คือ วัน มา ฆปุณ ณมีนั้ นพ ระ พุทธเจ้า ยัง ประทับ อยู่ ที่ ตำบล อุรุ เวลา ฉะนั้น 
ถ้า หลัก ฐาน ที่ แสดง ไว้ ใน บาลี นี้ ถูก หลัก ฐาน ใน อรรถกถา ก็ ผิด วัน มหา ลัน นิบาต นั้น ก็ น่า จะ ต้อง เลื่อน 
ไป มี ใน เมื่อ ออก พรรษา ที่ ๒ แล้ว แต่ อย่าง ไร ก็ ตาม หลัก ฐาน ทั้ง ปวง ก็ ยืน ยัน ว่า ได้ มี มหา ลัน นิบาต 
ของ พระ สาวก ครั้ง หนึ่ง ซึ่ง ประกอบ ด้วย องค์ ๔ อัน เรียก ว่า จาตุ รง ค สันนิบาต ดั่ง กล่าว แล้ว ใน วัน มา ฆ- 
ปุณณ มี พระ พุทธเจ้า ได้ ทรง แสดง พระ โอวาท อัน เรียก ว่า โอวาท ปาติโมกข์ ใน มหา สัน นิ บา ติ นั้น. 



๑๑ พุทธ. ๒ / ๕' ๖. 

๑๒ ป. สู. ๓ / ๑๙๗. 

๑๓ วิ. มหา. ๔ / ๕๘ / ๔๙. 




๖๐ 

โอวาท ปาติโมกข์-หัวใจ พระ พุทธ ศาสนา 

พระ โอวาท นี้ ประมวล พระ พุทธ วา ทะ ประมวล พระ พุทธ ศาสนา ด้วย ข้อ ความ เพียง ๓ คาถา 
กึ่ง ฉะนั้น พระ โอวาท นี้ จึง เป็น ที่ นับถือ ว่า แสดง หัวใจ พระ พุทธ ศาสนา ตาม ที่ ท่านพระ ธรรม 
สัง คา ห กา จาร ย์ได้ รวบ รวม ไว้ ว่า ด้ง นี้ ฃนฺตี ปรมํ ต โป ตีติกฺ ขา ขันติ คือ ความ ทน เป็น บรม ตบะ 
นิ พุ พา นํ ปรมํ วทนฺ ติ พุ ทฺธา พระ พุทธะ คือ พระ ผู้รู้ ทั้ง หลายกล่าว ว่า นิพพาน เป็น อย่าง ยิ่ง น นิ 
ปพุพ สิ โต ปรู ปฆา ตี สม โณ โหติ ปรํ วิ เห รยนฺ โต บรรพชิต คือ นัก บวช ผู้ ยัง ทำ ร้าย ผู้ อื่น อยู่ เบียด เปีย น 
ผู้ อื่น อยู่ ไม' ชื่อ ว่า สมณะ นี้ เป็น พระ คาถา แรก พระ คาถา นี้ แสดง พระ พุทธ วา ทะ คือ วา ทะ ของ พระ 
พุทธะ ที่ แปล ว่า พระ ผู้ รู! ว้ ๓ ข้อ ๑. ขันติ ความ ทน ทาน เป็น บรม ตบะ ๒. นิพพาน เป็น บรม ธรรม 
๓. บรรพ สิต คือ นัก บวช ผู้ ยัง ทำ ร้าย ผู้ อื่น เบียด เบียน ผู้ อื่น อยู่ ไม่ ซึ่อ ว่า เป็น สมณะ. 5, ๔ 

มี ข้อ ที่ ควร ท่า ความ เข้า ใจ คือ ใน พระ คาถา นี้ ใช้ คำ พุทธะ เป็น พหุ วจนะ คือ แปล ว่า พระ พุทธะ 
ทั้ง หลาย ซึ่ง หมาย ความ ว่า มี มาก ใน ที่ อื่น ได้ แสดง พระ พุทธะ คือ ผู้รู้ ไว้ เป็น ๓ จำพวก คือ 

๑. พระ สัพ พัญฌู พุทธะ พระ , พุทธ ะ: ผู้ รู้ , ทั้ง 1 หมด หรือ พระ สัมมา สัมพุทธะ พระ พุทธะ ผู้รู้เ อง 
ชอบ หมาย ถึง ท่าน ที่ ตรัสรู้ พระ ธรรม ด้วย พระองค์ แล้ว สอน ผู้ อื่น ให้ รู้ ตาม ไป ด้วย จน ถึง ตั้ง พระ พุทธ 
ศาสนา ขึ้น ตั้ง พุทธ บ รืษ้ท่ ขึ้น. 

๒. พระ ปัจเจก พุทธะ พระ ผู้รู้ เฉพาะ องค์ คือ เป็น ผู้ ตรัสรู้ ด้วย ตน เอง เหมือน กัน แต่ ว่า รู้ 
เฉพาะ ตน เท่า นั้น ไม่ สอน ใหัผู้ อื่น รู้ พระ พุทธะ จำพวก นี้! ม่ได้ ตั้ง พระ พุทธ ศาสนา ไม่' ได้ 1 ตั้ง , พุทธ บริษั ท 
ขึ้น เป็น ผู้รู้ เฉพาะ ตน. 

๓. พระ อนุ พุทธะ คือ พระ ผู้รู้ ตาม หมาย ถึง เป็น พระ สาวก พุทธะ คือ เป็น ผู้ รู้ 1 ซึ่ง เป็น ผู้ ฟัง เป็น 
คืษย์ ของ พระ พุทธะ จำพวก ที่ ๑ ได้แก่ พระ อร หัน ต สาวก ทั้ง หลาย. 

พระ พุทธะ มี ๓ จำพวก ดั่ง กล่าว มา และ ก็ ล้วน มี วา ทะ คือ ถ้อย คำ ตรง กัน ดั่ง ที่ กล่าว มา นั้น. 

พระ พุทธ วา ทะ ข้อ ที่ ๑ ขันติ คือ ความ ทน ทาน เป็น บรม ตบะ ขันติ นั้น แปล กัน ว่า ความ 
อด ทน จำแนก ออก ไป โดย นัย หนึ่ง เป็น ๒ คือ อธิ วา สน ขันติ และ ตีติก ขา ขันติ. 

ขันติ ๒ อย่าง 

อธิ วา สน (ขันติ) แปล ว่า อด กลั้น ตาม ศัพท์ แปล ว่า ทำ ให้ ยับยั้ง อยู่ ขันติ คือ การทำ ให้ ยับยั้ง 
อยู่ อัน หมาย ถึง ความ อด กลั้น นี้ เป็น ขันติ สามัญ ดั่ง เช่น เมื่อ ได้ รับ ความ ลำบาก อัน เกิด จาก ทุกขเวทนา 
ใน เวลา ปวย ไข้ ได้ รับ ความ ตรา ก ตรำ ใน เวลา ที่ ถูก เย็น ถูก ร้อน ต้อง หิว ต้อง กระหาย เป็น ต้น ได้ รับ 
ความ เจ็บ ชํ้านํ้ าใจ ใน เวลา ที่ ถูกว่า กล่าว กระทบ กระทั่ง ร่าง กาย ก็ รู้สึก เป็น ทุกข์ เพราะ ความ ลำบาก หรือ 
เพราะ ความ ตรา ก ตรำ นั้น จิต ใจ ก็ รู้สึก เป็น ทุกข์ เพราะ ความ เจ็บ ชํ้านั้ าใจ นั้น ผู้ ที่' ไม่ มี' ขันติ คือ ความ 



๑๕ มหา ป ทาน สุตฺต ที. มหา. ๑๐ / ๕๗ / ๕๔. 




๖๑ 

อด กลั้น เมื่อ ได้ รับ ความ ลำบาก เช่น เวลา รับ ความ ทุกขเวทนา ใน เวลา ปวย ไข้ ก็ ร้อง ครวญ คราง ได้ รับ 
ความ ลำบาก ตรา ก ตรำ ก็ มัก ทน ไม่ ได้ ได้ รับ ความ เจ็บ ใจ ก็ ทน ไม่ ได้ จะ ต้อง ผลุน ผลัน กระทำ การ 
ตอบ แทน ออก ไป ดัง ที่ ปรากฏ เป็น เรื่อง การวิ วาท โต้ เถียง หรือ การทำ ร้าย กัน และ กัน แต่ ว่า ผู้ ที่มี อธิ วา สน- 
ขันติ คือ อด กลั้น เอา ไว้ ได้ ก็ จะ พอ ยับยั้ง เอา ไว้ ได้ รับ ทุกขเวทนา เวลา ปวย ไข้ ก็ ยับยั้ง เอา ไว้ ได้ รับ ความ 
ลำบาก ก็ ยับยั้ง เอา ไว้ ได้ รับ ความ เจ็บ ใจ ก็ ยับยั้ง เอา ไว้ แต่ ว่า ความ ทุกข์ กาย ทุกข์ ใจ ยัง มี อยู่ กลั้น เอา ไว้ 
เท่า นั้น ถ้า กลั้น เอา ไว้ ได้ ก็ เป็น การ ปรกติ เรียบ ร้อย ถ้า กลั้น เอา ไว้ ไม่ ได้ ก็ ต้อง มี อาการ หรือ มี ความ 

ประพฤติ ไป ตาม ที่ จะ เป็น ควบ คุม ไว้ ไม่ ได้ ฉะนั้น อธิ วา สน ขันติ ขันติ คือ ความ อด กลั้น ยับยั้ง เอา ไว้ นี้ 
จึง จัด เป็น ขันติ สามัญ และ ก็ ชื่อ ว่า เป็น ตบะ คือ ธรรม เป็น เครื่อง แผด เผา กิเลส เหมือน กัน คือ ว่า ได้ อด กลั้น 
เอา ไว้ ได้ และ ก็ แผด เผา กิเลส ส่วน นั้น ไว้ ได้ กิเลส ไม่ ลุกฮือ ขึ้น มา ทำ ให้ เสืย หาย แต่ ก็ เป็น ตบะ อย่าง สามัญ. 

อีกอ ย่าง หนึ่ง เรียก ว่า ตีติก ขา ขันติ ขันติ คือ ความ ทน ทาน ที่ กล่าว ไว้ ใน พระ โอวาท นี้ ขันติ คือ 
ความ ทน ทาน นี้ เป็น ขันติ ที่ สูง ขึ้น มาก หมาย ถึง เป็น ขันติ ทาง จิต ใจ ที่ ได้ ปฏิบัติ มา ใน ขันติ สามัญ นั่น แหละ 
จน มี จิต ใจ แข็ง แกร่ง ทน ทาน ต่อ อารมณ์ ที่ มา ยั่ว ต่าง ๆ อารมณ์ ที่ มา ยั่ว ต่าง ๆ นั้น จะ มา ยั่ว ให้ ชอบ 
ก็ ตาม ให้ ชัง ก็ ตาม ให้ หลง ก็ ตาม จิต ใจ ที่ ประกอบ ด้วย ตีติก ขา คือ ความ ทน ทาน ย่อม ไม่ หวั่น ไหว 
ต่อ อารมณ์ เหล่า นั้น พระ พุทธเจ้า ได้ ทรง มี ขันติ อย่าง นี้ ดัง ที่ ตรัส ปรารภ ถึง พระองค์ เอง ไว้ ใน ที่ แห่ง หนึ่ง 
แปล ความ ว่า “เรา ทน ทาน คำ ล่วง เกิน เหมือน อย่าง ช้าง ต้กที่ ทน ทาน ลูก ศร ซึ่ง ตก จาก แล่ง มา ต้อง กาย ใน 
สนาม รบ เพราะ ว่า คน เป็น อัน มาก เป็น ผู้ ททุศี ส”. , *'* 

คราว นี้ เมื่อ จะ เทียบ กัน ดู ระหว่าง อธิ วา สน ขันติ กับ ตีติก ขา ขันติ ก็ ย่อม ได้ ดัง นี้: เมื่อ มี อารมณ์ 
มา ยั่ว ให้ โกรธ ถ้า มี เพียง อธิ วา สน ขันติ ก็ ยัง โกรธ เหมือน กัน แต่ ว่า กลั้น เอา ไว้ ได้ แต่ ถ้า มี ถึง ติติ ก' ขา 
ขันติ แล้ว ไม่ โกรธ คือ ว่า ขันติ นั้น มา ทำ จิต ใจ ให้ เข้ม แข็ง หรือ ว่า ให้ แข็ง แกร่ง พอ ที่ จะ ไม่ หวั่น ไหว ไป ตาม 
อา รณ์ที่ มา ยั่ว เพราะ ฉะนั้น ติติก ขา ขันติ นี้ จึง ไม่ ต้อง กลั้น คือ ทน ทาน แข็ง แกร่ง อยู่ ได ใน ตัว เอง แล้ว 
ส่วน อธิ วา สน ขันติ ต้อง กลั้น ถ้า กลั้น ไว้ ไม่ ไหว ก็ แปล ว่า โพล่งออก ไป ที เดียว. 

คราว นี้ ส่า หรับ วิธี ปฏิบัติ ก็ ต้อง หัด ปฏิบัติ ให้ เป็น อธิ วา สน ขันติ มา ก่อน เมื่อ ปฏิบัติ จน เกิด 
ความ ชำนิ ชำนาญ ความ คุ้น เคย มาก ขึ้น ๆ จิต ใจ ก็ จะ แข็ง แกร่ง คือ เข้ม แข็ง นั่น เอง เป็น ติติก ขา ขันติ ขึ้น 
ได้ โดย ลำดับ ติติ ก' ขา 1 ขันติ' นี้ เป็น ตบะ คือ ธรรม เป็น เครื่อง แผด เผา กิเลส เป็น อย่าง ยิ่ง สูงก ว่า อธิ วา สน- 
ขันติ ซึ่ง เป็น ขันติ สามัญ นี้ ลำ หรับ จิต ใจ แต่ ลำ หรับ ทาง ร่าง กาย นั้น ต่าง กับ จิต ใจ จิต ใจ ทำ ให้ ไม่ มี ทุกข์ 
ได้ แต่ ว่า ร่าง กาย นั้น มี ทุกข์ เป็น ธรรมดา โดย เฉพาะ ก็ ต้อง มี ความ เจ็บ ไข้ เป็น ธรรมดา ดัง ที่ เรา สวด กัน 
อยู่ ร่าง กาย ของ ปุถุชน หรือ ร่าง กาย พระ อรหันต์ ก็ ต้อง ตก อยู่ ใน คติ ธรรมดา เช่น นี้ ฉะนั้น จึง มี แสดง ใน 
พระ พุทธ ประวัติ ว่า แม้ พระ กาย ของ พระ พุทธเจ้า เอง ก็ ประชวร ได้ ประชวร หลาย ครั้ง ใน การ ประชวร 
นั้น ก็มี แสดง' ว่า ใน บาง คราว ก็ โปรด ให้ แพทย์ เยียว ยา ใน บาง คราว ก็ ทรง ระงับ ด้วย อธิ วา สน ขันติ ท่าน 
ใช้ คำ นี้ คือ ความ อด ทน ที่ ทำ ให้ ความ เจ็บ ไข้ นั้น ยับยั้ง ไป แต่ ลำ หรับ ใน ส่วน จิต ใจ แล้ว ท่าน มี ความ 



05 ขุ. ธ. ๒๕ / ๕๗ / ๓๓. 




๖๒ 

เข้ม แข็ง ทน ทาน ไม่ มี อารมณ์ อะไร มา ยั่ว ให้ เป็น ทุกข์ ขึ้น ได้ แปล ว่า มีตีติ ก ขา ขันติ ขันติ คือ ความ 
ทน ทาน บริบูรณ์. 



นิพพาน ๒ อย่าง 

จะ อธิบาย ใน พระ พุทธ วา ทะ ข้อ ที่ ๒ ใน พระ โอวาท ปาติโมกข์ ว่า นิพพาน เป็น อย่าง ยิ่ง หรือ 
นิพพาน เป็น ธรรมะ อย่าง ยิ่ง. 

โดย พยัญชนะ คำ ว่า นิพพาน แปล ได้ ๒ อย่าง คือ ดับ อย่าง หนึ่ง ไม่ มี เครือ ง เสียบ แทง 
อย่าง หนึ่ง ที่ แปล ว่า ดับ นั้น ออก มา จาก วา ธาตุ ที่ แปล ว่า พัด อย่าง พัดลม นิ ปฏิเสธ ก็ แปล ตรง 
กัน ข้าม ว่า ดับ ส่วน ที่ แปล ว่า ไม่ มี เครื่อง เสียบ แทง นั้น ออก มา จาก ดัพท์ ว่า วาน ที่ แปล ว่า เครื่อง เสียบ แทง 
ใช้ เป็น ชื่อ ของ ลูก ศร ก็มี นิ ปฏิเสธ ก็ แปล ว่า ไม่ มี เครื่อง เสียบ แทง แต่ โดย อรรถ คือ เนื้อ ความ 
หมาย ถึง จุด สูง สุด และ คำ ว่า นิพพาน นี้ เป็น คำ เก่า มี ใช้ มา ก่อนพระ พุทธเจ้า ได้ ตรัสรู้ มี ความ หมาย ถึง 
จุด สูง สุด ของ ลัทธิ ปฏิบัติ นั้น ๆ เมื่อ พระ พุทธเจ้า ได้ ตรัสรู้ ก็ ได้ ทรง นำ คำ นิ มา ใช้ ให้ หมาย ถึง จุด สูง สุด 
ใน พระ พุทธ ศาสนา แต่ มี ความ หมาย เฉพาะ ใน พระ พุทธ ศาสนา ซึ่ง ต่าง ไป จาก ความ หมาย เดิม ของ คำ ที่ 
ใช้ ใน ลัทธิ ศาสนา ใน ภา ย นอก - 

คำ อธิบาย นิพพาน ที่ เป็น พระ พุทธ ภาษิต ซึ่ง มี ความ กว้าง ๆ ก็ เช่น ว่า ตณฺ หาย วปฺป หา เนน 
นิพฺพ านํ อิดิ วุจฺจ ติ เพราะ ละ ตัณหา เสีย เรียก ว่า นิพพาน รา ค โท ส โม หกฺข ยา นิพฺพ านํ ชือ ว่า นิพพาน 
เพราะ สี นรา คะ โทสะ โมหะ ฉะนั้น กล่าว ลัน นิพพาน จึง ได้แก่ ธรรมะ เป็น ที่ ดับ ราคะ โทสะ โมหะ 
ธรรม เป็น ที่ ดับ ตัณหา หรือ ธรรมะ เป็น ที่ ดับ กิเลส ทั้ง หมด เมื่อ ปฏิบัติ ทำ กิเลส ให้ สิน ไป ได้ แล้ว นิพพาน 
ก็ ปรากฏ ขึ้น แก่ผู้ ดับ กิเลส เอง แต่ เมื่อ ยัง ทำ กิเลส ให้ สิน ไป ไม่ ได้ การ พูด ถึง นิพพาน การ แสดง ถึง นิพพาน 
ก็ พูด แสดง ไป ตาม คลอง แห่ง พระ พุทธ ศาสนา และ เมื่อ พิจารณา ตาม คลอง แห่ง พระ พุทธ ศาสนา ดั่ง กล่าว 
การ บรรลุ ถึง นิพพาน นั้น ไม่ เกี่ยว กับ อยาก หรือ ไม่ อยาก เมื่อ ยัง มี อยาก หรือ มี ไม่ อยาก ก็ แสดง ว่า ยัง มี 
ชอบ หรือ ไม่ ชอบ ซึ่ง เป็น ลักษณะ ของ ตัณหา ของ กิเลส ฉะนั้น ก็ บรรลุ ไม่ ได้ จะ บรรลุ ได้ นั้น ด้วย การ 
ปฏิบัติ ใกล้ เข้า ไป จน เข้า เขต ไม่ ต้องกล่าว ถึง อยาก ที่ พูด กัน อยู่ อย่าง สามัญ ใน พระ บาลี บาง แห่ง ได้ 
จำแนก พระ นิพพาน ไว้ ๒ อย่าง คือ 

๑. ส อุป าทิ เส ส นิพพาน นิพพาน ที่มีอุ ปาทิ เหลือ. 

๒. อนุ ปาทิ เส ส' นิพพาน นิพพาน ที่ ไม่ มี อุป าทิ เหลือ.' 3 ''' 1 

ท่าน อธิบาย ว่า อุป าทิ นั้น เป็น ชื่อ ของ ขัน ธ ปัญจก ะ หมวด ๕ แห่ง ขันธ์ คือ รูป เวทนา สัญญา 
ลัง ฃาร วิญญาณ นิพพาน ของ พระ อรหันต์ ที่ ยัง มี ชีวิต อยู่ คือ ท่าน ละ อา สว กิเลส ได้ หมด สิน แต่ ยัง มี 
ขัน ธ ปัญจก ะ ดำรง ชีวิต อยู่ เรียก ว่า ส อุป าทิ เส ส นิพพาน เมื่อ พระ อรหันต์ ดับขันธ์ คือ ขัน ธ ปัญจก ะ 
แตก สลาย ดั่ง คน สามัญ ก็ เรียก ว่า ตาย แต่ ถ้า เป็น พระ อรหันต์ ก็ เรียก ว่า นิพพาน หรือ ปรินิพพาน 



ฃุ. อิต. ๒๕ / ๒ ๕ ๘ เ ๒๒๒; องฺ. น วก. ๒๓ / ๓๙๕ / ๒๑๖. 




เรียก ว่า อนุ ปาทิ เส ส' นิพพาน. 

แต่ อีก นัย หนึ่ง อธิบาย ว่า อุป าทิ เป็น ชื่อ ของ กิเลส มี อุปาทาน ความ ยึด ถือ เป็น ต้น ฉะนั้น 
พระ อริยบุคคล ผู้ ดับ กิเลส มา เป็น ชั้น ๆ แต่ ว่า ยัง ดับ ไม่ หมด ได้แก่ พระ โสดาบัน พระ สกทาคามี 
พระ อนาคามี ยัง มีอุ ปา ที คือ ยัง มี อุปาทาน หรือ กิเลส ที่ ต้อง ละ ต่อ ไป ดับ กิเลส ของ ท่าน ดั่ง กล่าว นี้ 
เรียก ว่า ส อุป าทิ เส ส นิพพาน ส่วน พระ อรหันต์ ดับ อา สว กิเลส ได้ หมด สิน ไม่ มี ส่วน ใด ส่วน หนึ่ง ยัง เหลือ 
อยู่ ความ ดับ กิเลส ของ ท่าน เรียก ว่า อนุ ปาทิ เส ส นิพพาน. 

มี คำ ที่ เป็น ไวพจน์ คือ คำ ที่มี รูป ต่าง ๆ กัน แต่ รวม อยู่ ใน ความ หมาย อัน เดียว กัน ของ นิพพาน 
หลาย คำ เช่น คำ ว่า อมตะ วิราคะ โมก ฃะ อ สังขตะ หรือ วิ สังขาร. 

อมตะ แปล ว่า ธรรม ที่ ไม่ ตาย เรื่อง ความ ไม่ ตาย เป็น เรื่อง ที่ ปรารถนา กัน อยู่ โดย ทั่ว ไป ความ 
คิด ของ มนุษย์ ใน เรื่อง นี้ ก็ ได้ มี มา โดย ลำดับ เมื่อ สรุป ลง แล้ว ก็ เห็น ว่า เป็น บุคคล ก็มี เป็น ภาวะ ก็มี เป็น 
ธรรม ก็มี ที่ เป็น อมตะ คือ ไม่ ตาย. 

ใน ส่วน ที่ เห็น ว่า เป็น บุคคล นั้น เช่น ลัทธิ ของ ผู้ที่เ ชื่อ ว่า มี เทพ ผู้! ม่ ตาย สถิต อยู่ ใน สวรรค์ ลัทธิ 
ที่ เก่า ก่อนพระ พุทธ ศาสนา ก็ ได้แก่ พราหมณ์ ที่ เชื่อ ว่า มี พรหม เป็น ผู้ ไม่ ตาย อยู่ ใน สวรรค์ ชั้น พรหม คือ 
มี ความ เห็น ว่า มี อยู่ ถิ่น หนึ่ง ซึ่ง มี เทพ ผู้ ไม่ ตาย สถิต อยู่ บุคคล อาจ จะ เข้า ถึง เทพ นั้น ได้ ด้วย การ ปฏิบัติ 
อย่าง ใด อย่าง หนึ่ง ตาม ที่ แสดง ไว ใน ลัทธิ นั้น ๆ แม้ เมื่อ พระ พุทธเจ้า ได้ ทรง อุบัติ ขึ้น และ ต่อ จาก สมัย 
พระ พุทธเจ้า มา ก็ ได้ มี ลัทธิ ดั่ง กล่าว นี้ ลืบ ๆ มา อีก หลาย ลัทธิ แสดง เป็น ตัว ตน เป็น บุคคล. 

ส่วน ที่ เห็น ว่า ภาวะ เป็น อมตะ นั้น ดั่ง เช่น ลัทธิ อุปนิษัท ที่ แสดง ปรมาตมัน เป็น อัตตา ใหญ่ 
ซึ่ง คง อยู่ ชั่ว นิรันดร ทุก ๆ คน หรือ ทุก ๆ ลัตว่ โลก แยก ออก มา จาก ปรมาตมัน มา เป็น อาตมัน หรือ 
อัตตา ของ แต่ ละ บุคคล และ เมื่อ ทำ ความ ดี มาก ขึ้น ก็ จะ บรรลุ ความ เป็น มหา ต มัน หรือ ม หัต ตา อย่าง 
ที่ ยกย่อง บาง คน ว่า มหาตมะ นึ่ก็คื อม 1 หา ต มัน หรื อม หัต ตา เมื่อ มหา ต มัน หรื อม หัต ตา นั้น สิน ชีวิต ก็ 
จะ ไป รวม เป็น ปรมาตมัน และ คง ที่ อยู่ นิรันดร ตาม เดิม. 

ส่วน ที่ แสดง ธรรมะ นั้น คือ พระ พุทธ ศาสนา เพราะ ทาง พระ พุทธ ศาสนา แสดง ว่า ไม่ มี เทพ 
หรือ บุคคล ที่ จะ เป็น ผู้ ไม่ ตายอยู่ ตลอด นิ ร้น ดร เพราะ เทพ หรือ บุคคล นั้น ต้อง ตั้ง ต้น ด้วย ชาติ คือ ความ เกิด 
ก็ ต้อง มี แก่ ต้อง มี ตาย เพราะ ฉะนั้น จึง ต้อง มี ดับ สูญ แม้ พระ พรหม ซึ่ง แสดง ว่า มี อายุ ยืน นาน เหลือ 
เกิน แต่ ก็ ต้อง ดับ สูญ ใน ที่ สุด เป็น แต่ เพียง ว่า ดำรง อยู่ นาน เท่า นั้น อัน นี้ มา เทียบ กับ ทาง วัตถุ เช่น 
ดวง อาทิตย์ ดวง จันทร์ ดวง ดาว ต่าง ๆ ทาง วิทยา การ ก็ แสดง ว่า จะ ต้อง มี ดับ แต่ มี อายุ ยืน นาน มาก จน 
รู้สึก เหมือน ไม่ ดับ คราว นี้ ภาวะ คือ ปรมาตมัน หรือ ปรมั ต ตา ดั่ง ที่ แสดง ไวัใ น ลัทธิ อุปนิษัท นั้น ทาง 
พระ พุทธ ศาสนา แสดง ว่า เมื่อ ยัง มี ภาวะ เป็น อัตตา อยู่ ก็ แสดง ว่า ยัง มี อุปาทาน คือ ความ ยึด ถือ เมื่อ ยัง มี 
ความ ยึด ถือ ก็ ต้อง มี ภพ คือ ภาวะ ได้แก่ ภาวะ เป็น อัตตา ดั่ง กล่าว นั้น เมื่อ เป็น เช่น นี้ ก็ ต้อง มี ชาติ คือ 
เกิด เป็น อัตตา ดั่ง กล่าว นั้น และ ใน ที่ สุด ก็ จะ ต้อง มี ดับ คู่ กัน กับ เกิด ส่วน มติ ทาง พระ พุทธ ศาสนา นั้น แสดง ว่า 
เมื่อ จะ ไม่ ดับ ก็ ต้อง ไม่ เกิด เมื่อ สิน ชาติ คือ ความ เกิด จึง จะ สิน ความ แก่ สิน ความ ตาย หรือ ว่า สิน ดับ 




และ เมื่อ สิน ความ เกิด เป็น เทพ เป็น มนุษย์ เป็น อะไร ๆ ทั้ง นั้น ก็ สิน สมมติ บัญญัติ คือ ไม่ มี จุด อัน ใด 
อัน หนึ่ง ที่ จะ ยก ขึ้น มา สมมติ คือ หมาย รู้ กัน หรือ ว่า บัญญัติ คือ แต่ง ตั้ง กล่าว ถึง กัน ว่า เป็น อะไร การ จะ มี 
สมมติ ดือ หมาย รู้ กัน ก็ จะ ต้อง มี สิง ที่ ถูก สมมติ ขึ้น ก่อน การที่ จะ มี บัญญัติ คือ แต่ง ตั้ง พูด ถึง กัน ก็ จะ 
ต้อง มี สิง ที่ จะ ถูก บัญญัติ ขึ้น ก่อน เหมือน อย่าง ว่า เรา จะ สมมติ บัญญัติ ภาษา ขึ้น พูด เช่น เรียก ว่า บ้าน 
เรียก ว่า เรือน ก็ จะ ต้อง มี สิง ที่ เป็น บ้าน เรือน ขึ้น ก่อน และ จึง เรียก สิง ที่ เป็น บ้าน เป็น เรือน นั้น ว่า นั่น บ้าน 
นั่น เรือน แต่ ถ้า สิง ที่ เป็น บ้าน เป็น เรือน ไม่ มี เสีย เลย แล้ว สมมติ บัญญัติ คือ ภาษา ที่ สำหรับ จะ ให้ หมาย 
รู้ กัน หรือ ที่ จะ บัญญัติ ขึ้น กล่าว กัน ก็ ไม่ มี ฉัน ใด ก็ดี เมื่อ ไม่ มี เกิด ไม่ มี เกิด อะไร ทั้ง นั้น ก็ ไม่ มี สิง ที่ จะ 
สมมติ บัญญัติ ขึ้น ว่า อะไร ฉะนั้น จึง เรียก ว่า สิน สมมติ สิน บัญญัติ และ เมื่อ เป็น เช่น นี จึง มิ ใช่ เป็น 
บุคคล ที่ เป็น อมตะ มิ ใช่ ภาวะ ที่ เป็น อมตะ แต่ เป็น ธรรมะ คือ สภาพ ที่ ทรง อยู่ ซึ่ง เป็น อมตะ จะ ชี้ ว่า มี 
ภาวะ เป็น อย่าง ใด ก็ ไม่ ได้ จะ ชี้ ว่า เป็น บุคคล หรือ เป็น ภาพอย่าง ใด ก็ ไม่ ไต้ ฉะนั้น อมตะ ธรรมะ ที่ ไม่ 
ตาย จึง มี ความ หมาย ใน คลอง ธรรม ของ พระ พุทธเจ้า ดั่ง กล่าว นี้. 

อนึ่ง บาง แห่ง เรียก ว่า วิราคะ แปล ว่า ธรรม ที่ สิน ราคะ คือ ความ คิด ความ ยินดี ความ กำหนัด 
นี้ก็ห มาย ถึง ธรรม เป็น ที่ สิน กิเลส แต่ ว่า กิเลส เหล่า นี้ ราคะเป็นที่ ปรากฏ อยู่ มาก ฉะนั้น จึง ได้ ยก เอา ใน 
ด้าน ไม่ มี เป็น ชื่อ ของ นิพพาน 

อนึ่ง บาง แห่ง ก็ เรียก ว่า โมก ขะ หรือ โมก ข ธรรม แปล ว่า ธรรม เป็น เครื่อง พ้น จาก ทุกข์ คือ 
ความ แก่ ความ เจ็บ ความ ตาย ดั่ง ที่ พระ พุทธเจ้า ได้ ทรง ปรารถนา เมื่อ เป็น พระ โพธิสัตว์ และ ใน 
ตอน แรก ก็ หมาย ถึง ความ พ้น จาก ผล เพราะ ทุกข์ เป็น ผล แต่ เมื่อ ได้ ตรัสรู้ แล้ว ได้ ทรง พบ เหตุ คือ 
ตัณหา หรือ กิเลส โมก ขะ จึง แปล อีกอ ย่าง หนึ่ง ว่า ธรรมะ เป็น ที่ พ้น กิเลส ด้วย ซึ่ง มัก จะ แปล รวม ๆ กัน 
ว่า พ้น กิเลส และ กอง ทุกข์ แต่ ว่า ใน ตอน แรก เมื่อ ยัง ไม่ พบ กิเลส ซึ่ง เป็น เหตุ ให้ เกิด ทุกข์ ก็ มุ่ง จะ พ้น ผล 
ที่ เห็น ว่า เป็น ทุกข์ เท่า นั้น. 

อนึ่ง บาง แห่ง เรียก ว่า อสัง ขด ธรรม ธรรมะ ที่ ไม่ มี ปัจจัย ปรุง หรือ เรียก ว่า วิ สังขาร แปล ว่า 
ธรรม ที่ มีน สังขาร คือ สิน เครื่อง ปรุง แต่ง อรรถ ะ ทั้ง สอง คำ นี้ก็ เป็น อัน เดียว กัน คำ ว่า อ สังขตะ ตรง กัน 
ข้าม กับ สังขตะ ที่ แปล ว่า ธรรมะ ที่ ปัจจัย ปรุง แต่ง คำ ว่า วิ สังขาร ก็ ตรง กัน ข้าม กับ คำ ว่า สังขาร ที่ 
แปล ว่า สิง ที่ ปรุง แต่ง ใน โลก นี้ ส่วน ที่ ปรากฏ อยู่ ที่ ตา เห็น หู ได้ ยิน เป็น ด้น ข้าง นอก ตลอด จน ถึง 
ร่าง กาย อัน นี้ ทั้ง หมด ที่ รวม เรียก ว่า เบญจขันธ์ หรือ ว่า นาม รูป เป็น สังขตะ คือ สิ่ง ที่มี ปัจจัย ปรุง แต่ง 
ทั้ง นั้น เป็น สังขาร ทั้ง นั้น คือ เป็น ผล ที่ เนื่อง มา จาก เหตุ และ เหตุ นั้น ก็ เป็น ผล ที่ เนื่อง มา จาก เหตุ อีก อัน หนึ่ง 
อาจ จะ พิจารณา สาว เข้า ไป พบ ผล และ เหตุ หรือ เหตุ และ ผล ได้ มาก มาย รวม ความ ว่า เป็น สิ่ง ที่ เป็น ผล เกิด 
จาก เหตุ มี เหตุ มา ปรุง แต่ง ให้ มี ขึ้น เป็น ขึ้น เท่า นั้น ยก ตัวอย่าง ข้าง นอก เช่น ฝน ตก แดด ออก ฝน ตก 
แดด ออก นั้น เป็น ผล ก็มี เหตุ ว่า ทำไม ฝน จึง ตก แดด จึง ออก และ เหตุ นั้น เมื่อ ค้น เข้า ไป แล้ว ก็ ยัง เป็น 
ผล อยู่ นั่น เอง เพราะ เนื่อง มา จาก เหตุ อื่น ทุก ๆ อย่าง ใน โลก เป็น ผล ที่ เกิด จาก เหตุ ปรุง แต่ง ดั่ง กล่าว นี้ 
ล้วน เป็น สังขตะ หรือ สังขาร ทาง พระ พุทธ ศาสนา จึง แสดง ว่า ตก อยู่ ใน ลักษณะ ๓ คือ ๑. อุปฺ ปา โท 




ปญฉ ภยติ ความ เกิด ขึ้น ปรากฏ ๒. ว โย ปฌฺฌ ายติ ความ เสื่อม สิ้น ไป ปรากฏ และ ๓. ริตสฺ ส อฌฺฌ ถตฺตํ 
ปฌฺฌ ายตี เมื่อ ยัง ตั้ง อยู่ มี ความ ป รวน แปร ไป ปรากฏ รวม ความ ว่า ขึ้น ต้น ด้วย เกิด และ ลง ท้าย ด้วย ดับ 
และ ใน ระหว่าง ก็มี การ แปร ป รวน เปลี่ยน แปลง เรื่อย ๆ ไป แม้ ความ ดี ความ ชั่ว เป็น ตัว กรรม ที่ บุคคล ทำ 
ก็ เป็น สังขตะ หรือ สังขาร เหมือน กัน เพราะ ว่า ต้อง ปรุง ต้อง แต่ง หมาย ความ ว่า คน ต้อง ทำ ชั่ว จึง จะ เป็น 
ความ ชั่ว ต้อง ทำ ดี จึง จะ เป็น ความ ดี ถ้า ไม่ ทำ ความ ชั่ว ก็ ไม่มื ความ ดี ก็' ไม่ มี เพราะ ฉะนั้น แม้ ความ ดี 
ความ ชั่ว ก็ เป็น สังขตะ หรือ เป็น สังขาร ความ ดี หรือ ความ ชั่ว นี้ เมื่อ บุคคล ทำ ขึ้น ส่ง วิบาก คือ ผล ผล นี่ก็ 
เป็น สังขตะ หรือ เป็น สังขาร เพราะ เป็น ลี่งที่ เนื่อง มา จาก เหตุ คราว นี้ เมื่อ บุคคล ได้ รับ ผล ถ้า เป็น ผล ที่ดี 
ก็ ชอบ ใจ ถ้า เป็น ผล ที่ ไม่ ดีก็ ไม่ ชอบ ใจ ชอบ ใจ หรือ ไม่ ชอบ ใจ นี้ก็ เป็น กิเลส กิเลส นื่ก็ เป็น สังขตะ หรือ 
สังขาร เหมือน กัน เพราะ เป็น ผล ที่ เนื่อง มา จาก วิบาก ชอบ ใจ หรือ ไม่ ชอบ ใจ นี้ รวม เรียก ว่า เป็น กิเลส และ 
เมื่อ เป็น กิเลส ขึ้น ก็ ก่อ เจตนา ขึ้น คือ ความ จง ใจ ให้ ประกอบ กรรม ต่าง ๆ กรรม ที่ ก่อ ขึ้น ก็ เป็น ผล อีก คือ 
เป็น ผล ที่ เนื่อง มา จาก กิเลส แต่ ก็ เป็น ตัว เหตุ ให้ เกิด วิบาก ของ กรรม ครั้น ได้ รับ วิบาก ของ กรรม แล้ว วิบาก 
ของ กรรม นั้น ก็ เป็น ตัว ผล ที่ เนื่อง มา จาก กรรม แต่ ก็ เป็น ตัว เหตุ ที่ ส่ง เส รีม กิเลส ขึ้น อีก รวม ความ ว่า 

ทั้ง กิเลส ทั้ง กรรม ทั้ง วิบาก นี้ เป็น วง กลม บุคคล ต้อง หมุน ไป ตาม กิเลส ตาม กรรม ตาม วิบาก เป็น 
วง กลมอยู่ ตลอด เวลา อัน นี้ แหละ ที่ เรียก ว่า วัฏฏะ วน หรือ หมุน โลก ข้าง นอก ก็ หมุน โลก ข้าง ใน คือ 
จิต ใจ ของ คน ก็ หมุน ๆ ไป ตาม กิเลส กรรม วิบาก เป็น วง กลมอยู่ ตลอด เวลา นี้ เป็น กระแส ปัจจุบัน 
และ โดย ปรกติ ทุก ๆ สัตว์ บุคคล ก็ อยู่ ใน วง หมุน นี้ ด้วย กัน ทั้ง นั้น ไม่ พ้น จาก วง หมุน นี้ ได้ เพราะ ฉะนั้น 
จึง ต้อง ปรุง ต้อง แต่ง เป็น เหตุ ให้ ผล กัน ใน วง หมุน อัน นี้ อยู่ เรื่อย ไป เมื่อ มา เข้า วง หมุน ดั่ง นี้ แล้ว ก็ ไม่ 
ต้อง พูด กัน ถึง ชาติ อดีต ชาติ อนาคต หรือ ชาติ ปัจจุบัน เพราะ จะ เป็น ชาติ ไหน ๆ ก็ ตาม ก็ จะ อยู่ ใน วง 
หมุน นี้ ทั้ง นั้น และ เมื่อ ยัง อยู่ ใน วง หมุน นี้ ตราบ ใด ก็ ยัง หมุน ไป อยู่ ตราบ นั้น จน กว่า จะ หยุด หมุน ได้ คือ 
ว่า ปรุง แต่ง มรรค มี องค์ ๘ อัน ประมวล เรียก ว่า ทำ ความ ดี จน ตัด กิเลส ได้ หมด สิน เมื่อ ตัด กิเลส ได้ 
หมด สิน แล้ว ก็ ตัด วง หมุน เพราะ ไม่ มี เหตุ ให้ กระทำ กรรม กรรม ก็ ไม่ ส่ง วิบาก จึง หลุด ออก จาก วง หมุน 
เป็น ผู้ หยุด หมุน เมื่อ เป็น ผู้ หยุด หมุน แล้ว ตรง จุด นี้ เรียก ว่า เป็น นิพพาน คือ ดับ หรือ ว่า ไม่ มี เครื่อง 
เสียบ แทง ทั้ง หมด. 

ได้ กล่าว แล้ว ว่า เรื่อง นิพพาน นี้ ไม่ เกี่ยว กับ อยาก หรือ ไม่ อยาก อยาก ก็ ไป ไม่ ถึง ไม่ อยาก ก็ ไป 
ไม่ ถึง หน้าที่ ก็ คือ ว่า ทำ ความ ดี เรื่อย ๆ ไป ซึ่ง เป็น ส่วน สังขตะ หรือ ส่วน สังขาร แต่ ว่า เป็น ส่วน สังขตะ 
หรือ ส่วน สังขาร ใน ด้าน ทำ ความ ดี เมื่อ ถึง จุด แล้ว นิพพาน ก็ จะ ปรากฏ ขึ้น เอง ไม่ ต้องอยาก ไม่ ต้อง ไม่ 
อยาก พระ พุทธเจ้า ทั้ง หลาย คือ ท่าน ผ้ร้ ซึ่ง เป็น ผูได้ ผ้ถึง แล้ว จึง ได้ กล่าว ว่า นิพพาน เป็น อย่าง ยิ่ง แต่ 

จํ ฃขิ 'ป ฆ่ 

ว่า ถ้า ยัง ไม่ ได้ ไม่ ถึง ก็ ยัง ไม่ มี ใคร กล่าว ว่า นิพพาน เป็น อย่าง ยิ่ง นี่ เป็น พระ พุทธ วา ทะ ข้อ ที่ ๒. 

สมณะ 

จะ อธิบาย ความ ใน พระ โอวาท ปาติโมกข์ สืบ ไป พระ พุทธ วา ทะ ข้อ ที่ ๓ นหิ ป พฺพข้ โต ปรู ปฆา ตี 




สม โณ โหติ ปริ วิ เห® ยนฺ โต แปล ว่า บรรพชิต คือ' นัก บวช ผู้ ยัง ทำ ร้าย ผู้ อื่น เปีย ด เบียน ผู้ อื่น อยู่ ไม่ 
ชื่อ ว่า เป็น สมณะ อีกอ ย่าง หนึ่ง แปล ปฏิเสธ ทั้ง สอง คือ แปล ว่า บุคคล ผู้ ทำ ร้าย ผู้ อื่น เบียด เบียน ผู้ อื่น ไม่ 
ชื่อ ว่า เป็น บรรพชิต ไม่ ชื่อ ว่า เป็น สมณะ ของ พม่า เขา ใส่ น ปฏิเสธ ใน บาท ที่ ๒ ด้วย เลย ว่า น หิ 

ปพฺพ สิ โต ปรู ปฆา ตี น สม โณ โหติ ปริ วิ เห® ยนฺ โต แต่ ใน ฉบับ ของ ไทย เรา น ปฏิเสธ ที่ บาท หลัง นี้ 
ไม่ มี โดย ความ ก็ เท่า กัน. 

ผู้ที่ เบียด เบียน ผู้ อื่น ท่า ร้าย ผู้ อื่น ด้วย อำนาจ ของ โลภ ะ โทสะ โมหะ หรือ ด้วย อำนาจ ของ ตัณหา 
ไม่ ควร จะ เรียก ว่า เป็น บรรพ สิต ที่ แปล ตาม ศัพท์ ว่า ผู้ ออก ซึ่ง เป็น ผู้ งด เว้น จาก บาป ต่าง ๆ ไม่ ควร จะ 
เรียก ชื่อ ว่า สมณะ ที่ แปล ว่า ผู้ สงบ บุคคล ที่ ควร จะ ชื่อ ว่า เป็น บรรพชิต ควร จะ เป็น ผู้ ออก จาก กิเลส 
ออก จาก บาป ด้วย ตน เอง หรือ เป็น ผู้ ปฏิบัติ เพื่อ ออก จาก กิเลส ออก จาก บาป ด้วย ตน เอง บุคคล ที่ ชื่อ ว่า 
สมณะ ก็ เช่น เดียว กัน ควร จะ เป็น ผู้ สงบ กิเลส สงบ บาป ด้วย ตน เอง หรือ เป็น ผู้ ปฏิบัติ เพื่อ สงบ ดั่ง กล่าว 
ถ้า กิเลส ยัง ไม่ สงบ ก็ จะ ต้อง มี การทำ ร้าย ผู้ อื่น เบียด เบียน ผู้ อื่น ถ้า กิเลส นั้น รุนแรง บุคคล 

ลุ อำนาจ ของ กิเลส ก็ จะ ต้อง ทำ ร้าย ผู้ อื่น เบียด เบียน ผู้ อื่น ด้วย กาย ด้วย วาจา ถ้า กิเลส นั้น ไม่ รุนแรง ถึง 
อย่าง นั้น มี อยู่ เพียง ใน จิต ใจ ก็ จะ ท่า ร้าย ผู้ อื่น เบียด เบียน ผู้ อื่น ด้วย ใจ ก็ ยัง ชื่อ ว่า เบียด เบียน อยู่ นั่น เอง 
ฉะนั้น จะ เป็น บรรพชิต ได้ เต็ม ที่ จึง จำ เป็น ที่ จะ ต้อง เป็น ผู้ ปฏิบัติ ให้ มี ขันติ ดั่ง กล่าว ใน พระ พุทธ วา ทะ 

ข้อ ที่ ๑ และ ได้ มี นิพพาน ดั่ง กล่าว ใน พระ พุทธ วา ทะ ขัอที่ ๒ ฉะนั้น เมื่อ กล่าว สรุป ประมวล เข้า มา แล้ว 
พระ พุทธ วา ทะ ข้อ ที่ ๑ และ ๒ แสดง ธรรม พระ พุทธ วา ทะ ข้อ ที่ ๓ นี้ แสดง บุคคล ที่มี ธรรม นั้น แต่ 
แสดง ใน รูป ปฏิเสธ ว่า ถ้า บุคคล ปราศจาก ธรรม ดั่ง กล่าว นั้น ก็ ยัง จะ ต้อง ท่า ร้าย ผู้ อื่น ยัง จะ ต้อง 
เบียด เบียน ผู้ อื่น แม้ ด้วย ใจ ถ้า เป็น ดั่ง นั้น ก็ ไม่ ชื่อ ว่า เป็น บรรพชิต ไม่ ชื่อ ว่า เป็น สมณะ หรือ จะ พูด อย่าง 
ธรรมดา ว่า นัก บวช ที่ ยัง เป็น เช่น นั้น อยู่ ยัง ไม่ ชื่อ ว่า เป็น สมณะ คือ ผู้ สงบ. 

ใน ทาง พระ พุทธ ศาสนา ได้ แสดง สมณะ ไว้ ๔ ขัน มุ่ง ถึง การ บรรลุ ธรรม เป็น เกณฑ์ ไม่ มุ่ง ถึง 
เพศ ว่า จะ เป็น ชาย เป็น หญิง เป็น บรรพชิต หรือ เป็น คฤหัสถ์ สมณะ ที่ ๑ ได้แก่ พระ โสดาบัน สมณะ ที่ ๒ 
ได้แก่ พระ สกทาคามี สมณะ ที่ ๓ ได้แก่ พระ อนาคามี สมณะ ที่ ๔ ได้แก่ พระ อรหันต์ สมณะ ทั้ง ๔ 
ชั้น นี้ที่ เรียก ว่า ลัง โฆ คือ พระ สงฆ์ ซึ่ง เป็น รัตนะ ที่ ๓ และ เป็น สรณะ ที่ ๓. 

เมื่อ พระ พุทธเจ้า ได้ ทรง ประกาศ พระ พุทธ วา ทะ ดั่ง นี้ แล้ว จึง ได้ ทรง ย่อ พระ พุทธ ศาสนา ใน พระ 
คาถา เพียง บท หนึ่ง ต่อ ไป ว่า ส พุ พ ปา ปสฺส อก รณํ การ ไม่ ทำ บาป ทั้ง ปวง กุสล สฺสูป สมฺป ทา การทำ กุศล 
ให้ ถึง พร้อม สจิตฺ ต ปริ โย ทปนํ การทำ จิต ของ ตน ให้ ผ่องแผ้ว เอตํ พุทฺธ าน สา สนํ นี้ เป็น พุทธ ศาสนา 
คือ คำ สอน ของ ผู้ร้ ทั้ง หลาย. 

ด้วย พระ คาถา บท นี้ ได้ ทรง ประมวล ข้อ ปฏิบัติ ธรรม ใน พระ พุทธ ศาสนา ไว้ เป็น ๓ ข้อ โดย 
ย่นย่อ คือ ๑. ไม่ ท่า บาป ทุกอย่าง ๒. ทำ กุศล ให้ ถึง พร้อม และ ๓. ชำระ จิต ของ ตน ให้ ผ่องแผ้ว. 

ใน ชั้น นี้ ยัง ไม่ ได้ ทรง ชี้ ว่า อะไร เป็น บาป อะไร เป็น อกุศล เพราะ ได้ ทรง สอน แก่ พระ สาวก ซึ่ง 
ล้วน เป็น พระ อรหันต์ ฉะนั้น ท่าน ก็ ย่อม ทราบ โดย เหตุผล ทั่ว ๆ ไป การ ท่า จิต ของ ตน ให้ ผ่องใส ก็ 




ไม่ ได้ ทรง แสดง วิธี ไว้ เช่น เดียว กัน แต่ ท่าน ก็ ย่อม ทราบ เพราะ ว่า ท่าน เหล่า นั้น ได้ เป็น ผู้ ปฏิบัติ มา แล้ว 
ครบ ทุก ประการ ฉะนั้น เมื่อ นำ มา กล่าว จี้ จุด ลง ไป เป็น การ ประมวล ความ ท่าน ก็ ย่อม ทราบ ได้ ทันที ใน 
ตอน หลัง พระ พุทธเจ้า ได้ ทรง แสดง ชี้ โดย ชัดเจน ว่า อะไร เป็น บาป อะไร เป็น กุศล เพราะ ฉะนั้น บุคคล 
ใน ชั้น หลัง จึง ได้ ทราบ และ ปฏิบัติ ไดี โดย ไม่ ยาก ดัง เช่น ได้ ทรง ชี้ ว่า เวร ๕ หรือ ภัย ๕ ประการ เป็น บาป 
เป็น อกุศล ได้แก่ การ ฆ่า เขา การ ลัก ของ เขา การ ประพฤติ ผิด ใน ทาง กาม การ พูด เท็จ การ ดื่ม นั้าเ มา 
หรือ ได้ ทรง แสดง กรรมบถ ทาง แห่ง กรรม ที่ เป็น อกุศล ไว้ ๑๐ ข้อ ที่ จำแนก ออก เป็น กายกรรม ฝ่ายอกุศล 
วจีกรรม ฝ่ายอกุศล มโนกรรม ฝ่ายอกุศล และ แสดง มูล ของอกุศล ที่ เรียก ว่า อกุศลมูล แสดง ผล ของ 
อกุศล ที่ เป็น ความ ทุกข์ ความ เดือด ร้อน ต่าง ๆ บาปอกุศล ทั้ง หมด เหล่า นั้น พระ พุทธ ศาสนา แสดง ไว้ ว่า 
ไม่ ให้ ท่า และ แสดง ไว้ ว่า บุคคล สามารถ ที่ จะ ไม่ ท่า ได้. 

ใน ด้าน ตรง กัน ข้าม ก็ คือ กุศล ทาง พระ พุทธ ศาสนา ก็ แสดง ไว้ ชัดเจน เหมือน กัน ตัว กุศล ก็ ได้ 
ทรง แสดง ไว ใน กุศลกรรมบถ ๑๐ ที่ ตรง ข้าม กับ อกุศลกรรมบถ ๑๐ มูล ของ กุศล เรียก ว่า กุศล มูล ก็ 
ทรง แสดง ไว้ ผล ของ กุศล คือ ความ สุข ต่าง ๆ ก็ ทรง แสดง ไว้ นอก จาก นี้ คุณ งาม ศวา มดี ทุกอย่าง ดั่ง ที่ 
แสดง ไว ใน นว โก วาท ตั้งแต่ ทุก ะ หมวด ๒ เป็น ต้น ว่า พรหมวิหาร ธรรม ๔ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา 
อุเบกขา นี่ก็ รวม เรียก ว่า เป็น กุศล ทั้ง นั้น กุศล นี้ พระ พุทธ ศาสนา แสดง ให้ ปฏิบัติ ให้ มี ให้ เป็น ขึ้น โดย 
บริบูรณ์ และ แสดง ว่า บุคคล สามารถ ที่ จะ ปฏิบัติ ได้. 

การที่ จะ ไม่ ทำ บาปอกุศล และ การที่ จะ ท่า กุศล ก็ เกี่ยว ด้วย จิต ใจ เป็น สำคัญ ฉะนั้น ใน ข้อ ที่ ๓ 
จึง ได้ แสดง ให้ ชำระ จิต ใจ ของ ตน ให้ ผ่องแผ้ว จึง ควร ท่า ความ เข้า ใจ เรื่อง จิต ใจ พระ พุทธ ศาสนา โดย ย่อ. 

คำ ว่า จิต นั้น ได้ เคย แสดง มา ครั้ง หนึ่ง แล้ว ว่า หมาย ถึง ธรรมชาติ อย่าง หนึ่ง ที่ ไม่มื รูปร่าง สี สัณฐาน 
ไม่ ใช่ รูป ไม่ ใช่ นาม อา คัย อยู่ ใน คูหา คือ ร่าง กาย นี้ เป็น ผู้ ประสาท การ ทุกอย่าง เป็น ต้น ว่า ทำ ให้ สำเร็จ 
ความ คิด นึก ต่าง ๆ ทำ ให้ เกิด เจตนา ซึ่ง เป็น ตัว กรรม ต่าง ๆ และ เป็น ต้วผู้ เศร้า หมอง หรือ ผ่องแผ้ว 
เป็น ตัว ผู้ ข้อง เกี่ยว หรือ ว่า หลุด พ้น มี ลักษณะ อย่าง หนึ่ง คือ เป็น ตัว ธาตุ รู้ ได้แก่ เป็น เบื้อง ต้น หรือ 
มูลฐาน ขอ งด วาม รู้ ทุก ๆ อย่าง ได้ มี พระ บาลี แสดง ธรรมชาติ จิต ไว้ ว่า จิต เป็น ธรรมชาติ ประภัสสร ที่ 
แปล ว่า ผุดผ่อง นี้ เป็น ธรรมชาติ แท้ ของ จิต บาง คน แปล ว่า จิต เดิม เป็น ธรรมชาติ ประภัสสร ใส่ คำ ว่า “เดิม” 
เข้า มา ด้วย ก็ ทำ ให้ หมาย ความ ว่า จิต ต่อ มา ไม่ ประภัสสร แต่ ใน พระ บาลี ท่าน ไม่ มี คำ ว่า “เดิม” หมาย ความ 
เป็น ตัว ธรรมชาติ ของ จิต ที เดียว เหมือน อย่าง ทองคำ ที่ เป็น ธรรมชาติ ผุดผ่อง หรือ ว่า เพชร ที่มี ธรรมชาติ 
ผ่องใส หรือ ผุดผ่อง เมื่อ เป็น ทองคำ หรือ เป็น เพชร ก็ ต้อง มี ลักษณะ อย่าง นั้น เป็น ประจำ จิต ก็ ต้อง มี 
ลักษณะ ประภัสสร คือ ผุดผ่อง เป็น ประจำ แต่ ว่า จิต นี้ ถูก อุปกิเลส คือ เครื่อง เศร้า หมอง ที่ เป็น 
อาคันตุกะ คือ ที่ จร เข้า มา ท่า ให้ เศร้า หมอง ไป. 

กิเลส ถ ชั้น 

ใน' ที่ นี้ , พึง สังเกต คำ' ว่า อุปกิเลส กับ คำ ว่า อาคันตุกะ ใน ที่ ทั่ว ไป ใช้ คำ ว่า กิเลส แปล ว่า เครื่อง 




เศร้า หมอง แต่ 1 ใน' ที่ นี้ มี คำ' ว่า อุป เป็น บท หน้า อุป แปล ว่า เข้า หรือ เข้า ไป บ่ง ความ ว่า เครื่อง เศร้า 
หมอง นั้น ไม่ ใช่ เป็น สิง ที่มี อยู่ ประจำ จิต เป็น ธรรมชาติ ของ จิต แต่ ว่า เป็น สิ่ง ที่ เข้า มา หรือ เข้า ไป เป็น 
อาคันตุกะ คือ เป็น ผู้ จร มา หรือ เป็น แขก ผู้ พัก อา คัย อยู่ กับ จิต ต้อง การที่ จะ แสดง นัย อัน นี้ ให้ ชัด ว่า กิเลส 
นั้น ไม่ ใช่ เป็น ธรรมชาติ ที่ ประจำ จิต แต่ เป็น ของ ที่ เป็น อาคันตุกะ เป็น แขก จร เข้า มา จึง ไต้ ใช้ คำ ว่า อุป 
ประกอบ เข้า ด้วย อัน นี้ เป็น เรื่อง ใน พระ พุทธ ศาสนา ที่ แสดง ว่า จิต กับ กิเลส เป็น คน ละ อัน กิเลส ไม่ ใช่ 
เป็น ธรรมชาติ ของ จิต เป็น อาคันตุกะ ของ จิต เท่า นั้น ฉะนั้น ใน บท ต่อ ไป จึง ได้ แสดง ไว้ แต่ ว่า จิต นั้น ก็ 
วิมุตติ คือ หลุด พัน จาก อุปกิเลส ทั้ง หลาย ได้ เหมือน กัน และ เมื่อ จิต วิมุตติ คือ หลุด พัน จาก อุปกิเลส 
ทั้ง หลาย ได้ แล้ว ธรรมชาติ ที่ ประภัสสร คือ ความ ผุดผ่อง ของ จิต ก็ ปรากฏ เต็ม ที่ เหมือน อย่าง ทองคำ ที่ 
ถูก ผสม ด้วย แร่ ธาตุ ต่าง ๆ เมื่อ นำ มา หล่อ หลอม ไล่ สิ่ง ที่ ไม่ บริสุ ทธิ้อ อก ไป ก็ เหลือ แต่ ทองคำ ที่มื เนื้อ บริ สุทธี้ 
หรือ ว่า เหมือน อย่าง เพชร ที่ ห่อ ทุ้ม เปรอะ เปีอ น ความ ผุดผ่อง ของ เพชร ไม่ ปรากฏ เมื่อ มา ชำระ ล้าง สิ่ง ซึ่ง 
ห่อ เปรอะ เปีอ น หมด แล้ว หรือ เจียระไน ขัด ลืดี แล้ว รัศมี ของ เพชร ก็ ปรากฏ จิต ก็ เป็น เช่น นั้น เหมือน กัน. 

อุปกิเลส คือ เครื่อง เศร้า หมอง ของ จิต นั้น เข้า มา ได้ ทาง ไหน อย่าง ไร ใน พระ พุทธ ศาสนา ตอน 
หลัง ได้มื แสดง ไว้ [นพ ระ สูตร หลาย พระ สูตร โดย ความ ว่า อุปกิเลส นั้น เข้า มา ท่า จิต ให้ เศร้า หมอง ทาง 
อารมณ์ อารมณ์ ก็ ได้แก่ เรื่อง ที่ จิต คิด ดำริ เรื่อง ที่ จิต หมกมุ่น อยู่ ก็ ได้แก่ รู ปา รมณ์ อารมณ์ คือ รูป ที่ 
ผ่าน เข้า มา ทาง จักขุ ทวาร ประตู คือ จักษุ ลัท ทา รมณ์ อารมณ์ คือ เลื ยง ที่ ผ่าน เข้า มา ทาง โสต ทวาร ประตู 
คือ หู คัน ธาร มณ์ อารมณ์ คือ กลิ่น ที่ ผ่าน เข้า มา ทาง ฆาน ทวาร ประตู คือ จมูก ร สาร มณ์ อารมณ์ คือ รส 
ที่ ผ่าน เข้า มา ทาง ชิวหา ทวาร ประตู คือ ลิ้น โผ ฏฐัพ พา รมณ์ อารมณ์ คือ โผฏฐัพพะ สิ่ง ที่ กาย ถูก ต้อง ที่ 
ผ่าน เข้า มา ทาง กาย ทวาร ประตู คือ กาย ธัม มาร มณ์ อารมณ์ คือ เรื่อง รูป เสียง กลิ่น เป็น ต้น ใน อดีต ที่ 
ผ่าน เข้า มา ทาง มโน ทา วร ประตู คือ ใจ อารมณ์ เหล่า นี้ เป็น ที่ ตั้ง แห่ง ราคะ หรือ' โลภ ะก็มื เป็น ที่ ตั้ง แห่ง 
โทสะ ก็มื เป็น ที่ ตั้ง แห่ง โมหะ ก็มื เมื่อ เป็น ที่ ตั้ง แห่ง ราคะ หรือ โลภ ะ ผ่าน เข้า มา ราคะ หรือ โลภ ะก็ เกิด ขึ้น 
ใน จิต เมื่อ เป็น ที่ ตั้ง แห่ง โทสะ ผ่าน เข้า มา โทสะ ก็ เกิด ขึ้น ใน จิต เมื่อ เป็น ที่ ตั้ง แห่ง โมหะ ผ่าน เข้า มา โมหะ 
ก็ เกิด ใน จิต ราคะ หรือ โลภ ะ โทสะ และ โมหะ ที่ เกิด ขึ้น ใน จิต นั้น ปรากฏ ใน ความ รู้สึก ของ ทุก ๆ คน คือ 
เมื่อ เกิด ราคะ หรือ โลภ ะ ขึ้น ตน เอง ก็ รู้สึก ว่า เรา มืรา คะ หรือ โลภ ะ โทสะ และ โมหะ ก็ เช่น เดียว กัน กิเลส 
ชั้น นี้เรื ยก ว่า ปริ ยุฏ ฐานะ คือ กิเลส ที่ เป็น เครื่อง กลุ้ม รุม จิต หมาย ถึง ว่า เป็น กิเลส ที่ เกิด ขึ้น กลุ้ม กลัด อยู่ 
ใน จิต เป็น ที่ รู้สึก คราว นี้ กิเลส ชั้น ที่ กลุ้ม กลัด อยู่ ใน จิต นี้ ถ้า ถูก ยั่ว ให้ แรง ขึ้น ก็ กำเริบ มาก ขึ้น จน ถึง 
เป็น ตัว อกุศลมูล คือ เป็น ตัว ก่อ กรรม ทาง กาย ทาง วาจา ทาง ใจ ถ้า หากว่า กำเริบ ขึ้น จน ถึง เป็น ตัว 

อกุศลมูล คือ เป็น ตัว ก่อ กรรม ก็ เป็น กิเลส อย่าง แรง มี ชื่อ เรียก ว่า วีติ กก ม กิเลส กิเลส ที่ ท่า ให้ ล่วง ละเมิด 
คือ ไม่ ใช่ ว่า เก็บ อยู่ ใน ใจ เท่า นั้น ล่วง ละเมิด ไป แล้ว คือ ว่า ก่อ กรรม ไป แล้ว ออก ไป นอก ขอบ เขต ของ 
ความ ดี ความ ชอบ แล้ว คราว นี้ ถ้า บุคคล ระงับ ไว ได้ ไม่ ให้ เป็น วีติ กก ม กิเลส หรือ มิ ให้ เป็น ตัว อกุศลมูล 
ก่อ กรรม ก็ คง กลุ้ม กลัด อยู่ ใน จิต เป็น ตัว นิวรณ์ คือ เป็น ตัว กั้น ไม่ ให้ บรรลุ คุณ งาม ความ ดี ยิ่ง ๆ ขึ้น ไป 
แต่ กิเลส เหล่า' นี้ก็มื เวลา สงบ คน เรา ถึง จะมื ราคะ หรือ โลภ ะ ลัก เท่า ไห รก็มี เวลา สงบ โทสะ ก็มื เวลา สงบ โมหะ 




ก็มี เวลา สงบ สงบ ไป โดย ธรรมดา ที่ ว่า ทุก สิง มี เกิด มี ดับ หรือ ว่า สงบ ด้วย การ ปฏิบัติ แม้ ว่า จะ สงบ ไป แล้ว 
แต่ ก็ ไม่ หมด ตะกอน ของ กิเลส นั้น ก็ ยัง ตก ไป นอน จม เป็น ส่วน ลึก ของ จิต กล่าว คือ เมื่อ ราคะ สงบ ไป แล้ว 
ตะกอน ของ ราคะ ก็ ยัง ไป นอน จม อยู่ ใน จิต เรียก ว่า ราคา นุสัย อนุสัย (กิเลส ที่ นอน เนื่อง อยู่ ใน จิต) คือ 
ราคะ โทสะ เมื่อ สงบ ลง ไป แล้ว ตะกอน ของ โทสะ ก็ ยัง ไป นอน จม อยู่ ใน จิต เรียก ว่า ปฏิฆ านุสั ย อนุสัย 
คือ ปฏิฆะ ความ กระทบ คือ ความ ไม่ ชอบ เมื่อ ความ หลง สงบ ไป แล้ว ตะกอน ของ ความ หลง ก็ ลง ไป นอน 
จม อยู่ ใน จิต เรียก ว่า อวิชชา นุสัย อนุสัย คือ อวิชชา ความ ไม่ รู้ จริง. 

ฉะนั้น คน เรา ที่ ประสบ อารมณ์ ก็ เกิด ราคะ หรือ โลภ ะ โทสะ โมหะ กัน อยู่ เสมอ ๆ และ ก็ 
สงบ กัน อยู่ เสมอ ๆ แต่ ว่า ตะกอน ของ กิเลส เหล่า นั้น ก็ ยัง ไป นอน จม เป็น อนุสัย อยู่ ใน จิต พอก พูน อยู่ เสมอ 
กิเลส ชั้น อนุ ลัย นี้!, ม่ ปรากฏ ที่ เปรียบ เหมือน ตะกอน นอน ก้น ตุ่ม นี้า ใน ตุ่ม ที่มี ตะกอน นอน กัน ตุ่ม อยู่ นั้น 
ดูก็ ใส ใน เบื้องบน แต่ ก็ ใส ใน เวลา ที่ ไม่ ถูก กวน ครั้น ถูก กวน จน ตะกอน 'ฟังขึ้น มา นํ้า ก็' จะ' ขุ่น จิต ก็ 
เหมือน กัน เมื่อ ยัง ไม่ ถูก อารมณ์ มา ยั่ว จิต ก็ดูบ ริ สุทธิ้ แต่ ครั้น ถูก อารมณ์ มา ยั่ว กิเลส ที่ เป็น ตะกอน 
นี้ก็ ‘ฟังขึ้น มา จิต ก็ ขุ่น มัว. 

จะ อธิบาย หลัก หัวใจ ของ พระ พุทธ ศาสนา ต่อ ไป ใน หลัก ข้อ ๓ ให้ ชำระ จิต ของ ตน ให้ ผ่องแผ้ว 
จิต ผ่องแผ้ว นี้ เป็น ฝ่าย หนึ่ง จึง ต้อง อธิบาย ถึง จิต เศร้า หมอง ที่ เป็น ฝ่าย ตรง กัน ข้าม เมื่อ อธิบาย ถึง จิต 
เศร้า หมอง ต้อง ว่า ถึง อุปกิเลส และ ก็ อธิบาย แล้ว ว่า ทำไม ใน ที่นี้ จึง มี คำ ว่า อุป รวม ความ ก็ คือ เพื่อ แสดง ว่า 
กิเลส คือ เครื่อง เศร้า หมอง นั้น เป็น สิง ที่ จร เข้า มา เป็น อาคันตุกะ คือ เป็น แขก ของ จิต ไม่ ใช่ เป็น เนื้อ แท้ 
ของ จิต เพื่อ จะ เน้น ให้ เข้า ใจ เงื่อนไข อัน นี้ จึง ใช้ คำ ว่า อุป เข้า ใน ที่นี้ ด้วย แต่ โดย ทั่ว ไป ก็ใข้ คำ ว่า กิเลส 
และ ก็ ได้ อธิบาย แล้ว ถึง กิเลส ว่า มี ลักษณะ เป็น ชั้น ๆ อย่าง ไร ปาก ทาง ที่ จะ ให้ เกิด กิเลส ก็ คือ อารมณ์ 
ทำ ให้ เกิด ปริ ยุฎ ฐาน ก็เล ส กิเลส ที่ ปล้น จิต กลุ้ม รุม จิต ทำ ให้ จิต กลุ้ม กลัด เมื่อ แรงออก มา ก็ เป็น 
วีติ กก ม กิเลส กิเลส ที่ ทำ ให้ ล่วง ละเมิด และ เมื่อ กิเลส เหล่า นี้ สงบ ไป โดย ธรรมดา หรือ ด้วย การ ปฏิบัติ 
แต่ ยัง มี ตะกอน นอน เป็น เชื้อ อยู่ เรียก ว่า อนุสัย นอน เนื่อง หรือ แอบ แนบ นี้ เป็น สรุป ความ ที่ ได้ อธิบาย 
ไป แล้ว. 

ใน คราว นี้ จะ ได้ ยํ้าค วาม โดยกล่าว ทบทวน ตั้งแต่ ต้น เงื่อน ออก มา หรือ ตั้งแต่ ละเอียด ออก มา 
หา หยาบ กิเลส ที่ เป็น ต้น เงื่อน หรือ ที่ เป็น ส่วน ละเอียด นั้น ได้แก่ อนุ ลัย คือ ราคา นุสัย อนุสัย คือ ราคะ 
ความ ติด ปฎิฆ านุสั ย อนุสัย คือ ปฏิฆะ การ กระทบ หมาย ถึง ความ ไม่ ชอบ อวิชชา นุสัย อนุสัย คือ อวิชชา 
คือ ความ รู้ ไม่ จริง นี้ เป็น ส่วน ละเอียด. 

เมื่อ อนุ ลัย นี้ ฟัง ออก มา ราคา นุ ลัย ก็' ฟัง ออก มา เป็น ราคะ ควร จะ แปล ว่า ความ ยินดี หรือ 

ความ กำหนัด ปฏิฆ านุลั ยก็ฟ้ งอ อก มา เป็น โทสะ คือ ความ ขัด เคือง โทสะ ใน ชั้น นี้ หมาย ถึง ความ โกรธ ที่มี 
อยู่ ใน ใจ โทสะ แปล ว่า ประทุษร้าย จึง ประทุษร้าย ใจ ของ ตน เอง ยัง ไม่ ถึง ให้ ออก ไป คิด ทำ ร้าย ผู้ อื่น 
อวิชชา นุ ลัย ก็ฟ้ง ออก มา เป็น โมหะ ความ หลง ที่ ทำ ให้ เห็น ผิด เป็น ชอบ เห็น ชอบ เป็น ผิด ราคะ โทสะ 
โมหะ เป็น ชั้น ปริ ยุฏ ฐานะ ที่ กลุ้ม รุม หรือ กลุ้ม กลัด จิต ใจ อยู่ ปรากฏ อยู่ บุคคล ก็รู้สื กอ ยู่. 




๗๐ 

ต่อ จาก นี้ ราคะ เมื่อ แรง ขึ้น ก็ เป็น อภิ ซฌา ความ โลภ เพ่ง เล็ง หมาย ถึง ความ อยาก ได้ อย่าง แรง 
จน ถึง คิด มุ่ง จะ ได้ มา เป็น ของ ๆ ตน โทสะ แรง ขึ้น ก็ เป็น พยาบาท ตาม ตัพท์ แปล' ว่า ถึง ผิด ตาม ความ 
หมาย นั้น หมาย ถึง ความ มุ่ง ร้าย คือ ความ โกรธ ที่ แรงออก มา จน ถึง คิด จะ ทำ ร้าย ผู้ อื่น ถ้า ยัง ไม่ คิด 
ทำ ร้าย ใคร ขัด เคือง อยู่ ใน ใจ ก็ เป็น โทสะ แต่ ว่า ถ้า คิด จน ถึง ทำ ร้าย ผู้ อื่น ก็ เป็น พยาบาท ไม่ ใช่ 
หมาย ความ ว่า ผูก โกรธ เหมือน อย่าง ที่ พูด ใน ภาษา ไทย โมหะ แรง ขึ้น ก็ เป็น มิจฉา ทิฏฐิ ความ เห็น 
ผิด คือ เห็น ผิด เป็น ชอบ เห็น ชอบ เป็น ผิด ที่ ให้ ถือ เอา ผิด ความ เห็น ผิด นี้ เช่น เห็น ว่า บุญ บาป ไม่ มี 
ทำ อะไร ลง ไป ก็ สัก แต่ ว่า เป็น กิริยา แต่ ว่า ไม่ เรียก ว่า เป็น ทำ บุญ ทำ บาป เห็น ว่า ผล ทุก ๆ อย่าง ไม่ มี เหตุ 
เกิด ขึ้น เอง ตาม สิง อำนวย หรือ ตาม บังเอิญ และ เห็น ว่า สิง ที่ สมมติ นับถือ กัน อยู่ ต่าง ๆ ก็ ไม่ มี เช่น พ่อ 
แม่ ก็ ไม่ มี คือ ว่า ไม่ ใช่ เป็น ผู้ที่ จะ ต้อง นับถือ ว่า เป็น พ่อ แม่ อย่าง ไร เป็น แต่ เพียง ผู้ที่ เกิด มา ก่อน แล้ว ก็ เกิด 
สืบ ๆ กัน มา คล้าย ๆ ว่า เป็น เรื่อง ธรรมชาติ คน ดี คน ชั่ว ก็ ไม่ มี ผล ต่าง ๆ ที่ เป็น ส่วน ดี ส่วน ชั่ว ก็ ไม่ มี 
เป็น การ ปฏิเสธ ทั้ง หมด เหล่า นี้ เรียก ว่า เป็น การ เห็น ผิด อย่าง ร้าย แรง เป็น ความ เห็น ผิด จาก คลอง ธรรม 
อภิ ชฌา พยาบาท มิจฉา ทิฏฐิ ทั้ง ๓ นี้ เป็น วีสิก กมภิ เลส คือ เป็น กิเลส ที่ จะ ทำ ให้ ล่วง ละเมิด ทาง กาย 
ทาง วาจา และ ตัว วีติ กก ม กิเลส นี้ เอง ก็ เป็น มโนกรรม ฝ่ายอกุศล แปล ว่า เป็น กิเลส อย่าง แรง ที่ ล่วง 

มโน ทวาร ออก มา ที เดียว และ เมื่อ เกิด มโนกรรม ฝ่ายอกุศล ดั่ง นี้ ก็ เป็น เหตุ ให้ ประกอบ กายกรรม วจี 
กรรม ฝ่ายอกุศล ตาม ไป ด้วย พระ พุทธ ภาษิต จึง ได้ มี แสดง เอา ไว โดย ความ ว่า “ธรรม ทั้ง หลา ยมีม นะ เป็น 
หัว หน้า มี มน ะ ประเสริฐ สำเร็จ ด้วย มน ะ ถ้า บุคคล มีม นะ อัน โทษ ประทุษร้าย แล้ว จะ พูด หรือ จะ ทำ 
ทุกข์ ย่อม ติดตาม ไป เหมือน อย่าง ล้อ เกวียน ติดตาม รอย เท้า โค ที่ จูง เกวียน นั้น ไป แต่ ถ้า ตรง กัน ข้าม 
บุคคล มี ใจ ผ่องแผ้ว จะ ทำ หรือ จะ พูด สุข ก็ ย่อม ติดตาม ไป เหมือน อย่าง เงา ที่ ไม ล่ะ ตัว ”* ๗ รวม เป็น กิเลส 
๓ ขัน นับ จาก หยาบ ไป หา ละเอียด ก็ คือ วีติ กก ม กิเลส ปริ ยุฏ ฐาน กิเลส อนุสัย กิเลส. 

อนึ่ง กิเลส ขัน ละเอียด นี้ เรียก อีกอ ย่าง หนึ่ง ว่า อา สวะ คำ ว่า อา สวะ แปล ตาม ตัพ ท์' ว่า ไห ล มา 
คือ ไหล มา นอน จม หมักหมม ใน ที่ อื่น คำ ว่า อา สวะ แปล ว่า นั้าเ มา ก็ หมาย ถึง เป็น สิง ที่ หมัก ดอง 
อา สวะ นี้ จัด ไว้ เป็น ๓ คือ 

๑. กามา สะ อา สวะ คือ กาม ได้แก่ ความ ใคร่ ความ ปรารถนา ก็ สงเคราะห์ กับ ราคะ อนุสัย. 

๒. ภ วา สวะ อา สวะ คือ ภพ ได้แก่ ภาวะ คือ ความ เป็น ข้อ นี้ตัพ ท โม่ กลม กลืน กับ ปฏิฆะ อนุสัย 
นัก แต่ ก็ พอ อธิบาย ให้ เข้า กัน ได้ ภพ แปล ว่า ความ เป็น ปฏิฆะ แปล ว่า กระทบ เมื่อ มี ภพ คือ ความ เป็น 
ความ เป็น นั่น ความ เป็น นี่ ตั้ง ต้น แต่ เป็น เรา ซึ่ง เป็น ตัว อัตตา เมื่อ เป็น เช่น นี้ จึง จะ มี การ กระทบ กระทั่ง กัน 
ได้ ถ้า ไม่ มี ภพ ก็ ไม่ มี อะไร ที่ จะ ถูกกระทบ กระทั่ง แต่ ว่า เพราะ มี ภพ จึง มี สิง ที่ กระทบ กระทั่ง เพราะ ฉะนั้น 
เมื่อ พูด ถึง ภาวะ หรือ ภพ คือ ความ เป็น ก็ จัด เป็น ภ วา สวะ อา สวะ คือ ภพ แต่ ว่า เมื่อ พูด อีก ทาง หนึ่ง คือ 
ความ กระทบ กระทั่ง ก็ จัด เป็น ปฏิฆะ อนุสัย. 

ฅ. อวิชชา สวะ อา สวะ คือ อวิชชา ความ ไม่ รู้ จริง ก็ ตรง กับ อวิชชา อนุสัย. 



* ๗ ขุ. ธ. ๒๕ / ๑๕ / ๑๑. 




เมื่อ ทราบ ถึง ด้าน เศร้า หมอง คือ ด้าน กิเลส เหล่า นี้ แล้ว ก็ ควร จะ ทราบ วิธี ที่ จะ ทำ ให้ ผ่องแผ้ว 
โดย สังเขป เมื่อ จัด กิเลส เป็น ๓ ชั้น จะ ฃัดสี กิเลส ชั้น หยาบ คือ วีติก ถม กิเลส ก็ ทำ ได้ ด้วย หลัก ข้อ ที่ ๑ 
คือ ไม่ ทำ บาป ทั้ง ปวง ใน ต่อ มา ก็ จัด เป็น สืล สิกขา สิกขา คือคื ล. 

กิเลส ชั้น กลาง คือ ปริ ยุฏ ฐาน กิเลส จะ ฃัดสี ได้ ก็ ด้วย หลัก ข้อ ที่ ๒ คือ ทำ กุศล ให้ ถึง พร้อม ต่อ มา 
ก็ จัด เป็น สมาธิ จิต ต สิกขา สิกขา คือ อบรม จิต ให้ เป็น สมาธิ ใน หลัก ข้อ ที่ ๒ นี้ ควร ลัง เก ต การ ใช้ คำ 
กุสล สฺสูป สมฺป ทา แปล ว่า การทำ กุศล ให้ ถึง พร้อม ถ้า แปล' ทับ ลัพท์ คือ อุปสมบท กุศล นี้ เป็น การ 
อุปสมบท ทาง จิต ใจ หลัก ข้อ ที่ ๑ นั้น เท่า กับ เป็น การ อุปสมบท ทาง กาย คือ ด้วย คืล. 

ส่วน กิเลส ชั้น ละเอียด คือ ชั้น อนุ ลัย นั้น จะ ขัดสื ได้ ก็ ด้วย หลัก ข้อ ที่ ๓ การ ชำระ จิต ของ ตน ให้ 
ผ่องแผ้ว คือ จะ ผ่องแผ้ว จริง ๆ ก็ ด้วย อาลัย หลัก ข้อ นี้ ขึ้ง ต่อ มา ก็ สงเคราะห์ เป็น ปัญญา สิกขา สิกขา 
คือ ปัญญา หมาย ความ ว่า ต้องอบรม ปัญญา จน รู้ แจ้ง เห็น จริง ปัญญา นี้ เท่า นั้น จึง จะ ขับ ไล่ อนุ ลัย กิเลส 
หรือ อา สว กิเลส ให้ สิน ไป ได้ และ การอบรม ปัญญา นั้น พระ พุทธเจ้า ก็ ได้ แสดง แล้ว ด้ง เช่น ใน อนัต ต- 
ลก ขณ สูตร และ ใน อา ทตต ปริยาย สูตร ที่ ต้องอบรม ให้ เกิด ความ รู้ เห็น ตาม ที่ เป็น จริง ใน เบญจขันธ์ 
หรือ ว่า ใน อายตนะ จน เกิด นิพพิทา เป็น ต้น ดั่ง ที่ แสดง มา แล้ว โดย ลำดับ ต้อง ดำเนิน ตาม ทาง นั้น หลัก 
๓ ข้อ นี้ เป็น ศาสนา คือ คำ สอน ของ พระ พุทธเจ้า ทั้ง หลาย. 

พระ พุทธเจ้า เมื่อ ได้ ตรัส หลัก ๓ ข้อ นี้ แล้ว ก็ ได้ ตรัส ต่อ ไป อีก หนึ่ง คาถา กึ่ง ว่า อนูป วา โท การ 
ไม่ ว่า ร้าย อนูป ฆา โต การ ไม่ ทำ ร้าย ปา ติ โม กุ เข จ สํว โร ความ สำรวม ใน พระ ปาติโมกข์ มตฺต ฌฺฌุ ตา 
จ ภตฺต สฺมึ ความ รู้ ประมาณ ใน ภัตต์ ป นุต ฌฺจ สยน าสํ ที่ นอน ที่ นั่ง อัน สงัด อธิ จิตฺ เต จ อา โย โค ความ 
ประกอบ ใน อธิ จิต คือ จิต ยิ่ง เอตํ พุทธ าน สา สนํ นี้ คือ คำ สอน ของ พระ พุทธเจ้า ทั้ง หลาย. 

พระ โอวาท ใน ข้อ นี้ คือ เหมือน อย่าง เป็น คำ อธิบาย ประกอบ ของ โอวาท ที่ เป็น หลัก ๓ ข้อ นั้น มี 
ข้อ ที่ พึง สังเกต คือ ใน เวลา นั้น พระ พุทธเจ้า ยัง ไม่ ได้ ทรง บัญญัติ พระ วินัย ปาติโมกข์ ฉะนั้น ที่ ตรัส ให้ 
สำรวม ใน พระ ปาติโมกข์ จึงมื ความ หมาย คือ ปาติโมกข์ ที่ เป็น ตัว แบบ ฉบับ อัน ควร ที่ สมณะ จะ พึง 
ปฏิบัติ โดย ทั่ว ไป พระ โอวาท ทั้ง หมด นี้ เรียก ว่า พระ โอวาท ปาติโมกข์ ปาติโมกข์ ที่ เป็น โอวาท 

พระ พุทธเจ้า ได้ ตรัส แก่ พระ อรหันต์ ทั้ง นั้น จึง มิ ได้ มุ่ง ที่ จะ อบรม ให้ ท่าน บรรลุ มรรค ผล แต่ ว่า มุ่ง ที่ จะ 
วาง แนว พระ พุทธ ศาสนา เบื้อง ต้น ก็ชี้ ถึง วา ทะ ของ พระ พุทธะ ๓ ข้อ ต่อ มา ก็ วาง หลัก ปฏิบัติ ธรรม ใน 
พระ พุทธ ศาสนา อย่างกว้าง ๆ ไว้ ๓ ข้อ และ มี คำ อธิบาย ประกอบ อีก เล็ก น้อย ท่าน แสดง ว่า ใน วัน 
อุโบสถ วัน พระ จันทร์ เพ็ญ และ วัน พระ จันทร์ ดับ พระ พุทธเจ้า ได้ ประทับ เป็น ประธาน หมู่ พระ สงฆ์ แล้ว 
ก็ ทรง แสดง พระ โอวาท ปาติโมกข์ ขึ้น ด้วย พระองค์ เอง ทุก ๑๕ วัน แปล ว่า ทรง ทำ อุโบสถ ร่วม ด้วย ภิกษุ สงฆ์ 
แล้ว ก็ เรียก ว่า ปา ริ สุทธิ อุโบสถ คือ เป็น อุโบสถ ที่บริ สุทธิ้ พระ พุทธเจ้า ก็ ทรง บริสุ ทธิ้ พระ สงฆ์ ก็บริ สุทธิ้ 
จน ถึง มี เรื่อง ที่ เกิด ขึ้น ใน เวลา ต่อม ามีเ ล่า ไว ใน บาลี วินัย “ ๙ ว่า พระ สงฆ์ มา ประชุม พร้อม กัน แล้ว พระ พุทธเจ้า 



วิ. จุล ล. ๗ / ๒๘๓ / ๔๔๗- ๘; ชุ. อุ. ๒๕ / ๑๕๐ / ๑๑๖. 




ก็ ไม่ เสด็จ ลง จน ถึง เวลา ๑ ยาม พระ อานนท์ ก็ ไป ทูล เตือน ว่า ยาม หนึ่ง แล้ว พระ มา นั่ง รอ อยู่ นาน แล้ว 
ขอ ให้ เสด็จ ลง ทรง สวด ปาติโมกข์ พระ พุทธเจ้า ก็ ไม่ เสด็จ ลง ครั้น ถึง ยาม ที่ ๒ พระ อานนท์ ก็ ไป 
ทูล เตือน อีก พระ พุทธเจ้า ก็ ไม่ เสด็จ ลง ครั้น ถึง ยาม ที่ ๓ พระ อานนท์ ก็ ไป ทูล เตือน อีก พระ พุทธเจ้า ก็ 
ไม่ เสด็จ ลง แต่ ว่า ใน ยาม ที่ ๓ นี้ ได้ มี พระ พุทธ ดำรัส ว่า บริษัท ไม่ บริสุ ทธิ้ คือ ว่า มี พระ ทุตืล มา ปน อยู่ 
ด้วย พระ โม ค คัล ลา นะ จึง ได้ เที่ยว ตรวจ ดู เมื่อ ไป พบ ภิกษุ ที่ทุคื ลก็บ อก ให้ ออก ไป จาก ที่ ประชุม ผู้ นั้น 
ก็ ไม่ ยอมออก ไป ต้อง ฉุด แขนออก ไป แต่ ก็ สว่าง เสีย แล้ว พ้น เวลา ที่ จะ ทำ อุโบสถ ก็ เป็น อัน ว่า ใน 
อุโบสถ นั้น ไม่ ได้ ทำ พระ พุทธเจ้า จึง ทรง ปรารภ เรื่อง นี้ 8 '* ตรัส ให้ พระ สงฆ์ ยก เอา พระ วินัย ที่ ทรง บัญญัติ 
ขึ้น ไว้ มา สวด เป็น ปาติโมกข์ แทน และ ให้ พระ สงฆ์ สวด กัน เอง พระ พุทธเจ้า ไม่ เสด็จ มา ทำ อุโบสถ 
ร่วม ด้วย อีก ต่อ ไป. 

เพราะ ฉะนั้น จึง มี การ ยก เอา วินัย ขึ้น สวด เป็น ปาติโมกข์ ทุก ๆ ๑๕ วัน สืบ ต่อ มา จน บัด นี้ 
ปาติโมกข์ ที่ ยก วินัย ขึ้น สวด นี้ เรียก ว่า วินัย ปาติโมกข์. 

ทักษิณ านุป ทาน ครั้ง แรก 

เมื่อ พระ พุทธเจ้า ประทับ อยู่ ที่ พระ เวฬุวัน นั้น พระ เจ้า พิมพิ สาร ได้' ทรง ปา เพ็ญ กุศล 1 ทักษิณา- 
นุป ทาน ใน พระ พุทธ ศาสนา ได้ ทรง อาราธนา พระ พุทธเจ้า และ พระ สงฆ์ ไป ใน พระ ราช นิเวศน์ ทรง ถวาย 
ภัตตาหาร แล้ว ทรง ถวาย ไทยธรรม มี ผ้า เป็น ต้น แล้ว ทรง อุทิศ กุศล ที่ ทรง ปา เพ็ญ นั้น แก่ ญาติ ทั้ง หลาย ผู้ 
ล่วง ลับ ไป แล้ว พระ พุทธเจ้า ได้ ทรง แสดง ภาษิต อนุโมทนา มี ตอน หนึ่ง ที่ พระ ได้ นำ มา ใช้ สวด อนุโมทนา 
ใน การทำ บุญ เกี่ยว แก่ ทักษิณ านุป ทาน มี ว่า อ ทา สิ เม อก าสิ เม เป็น ต้น ที่มี คำ แปล ว่า ญ? ติ ก็ ดี มิตร 
ก็ ดี ระลึก ถึง อุปการะ อัน ท่าน ทำ แล้ว ใน กาล ก่อน ว่า ท่าน ได ให้ แล้ว แก่ เรา ท่าน ได้ ทำ แล้ว แก่ เรา ท่าน เป็น 
ญาติ เป็น มิตร เป็น ส ขา คือ เป็น สหาย ของ เรา ดัง นี้ พึง ให้ ทักษิณา เพื่อ เปต ชน ไม่ พึง ทำ การ ร้องไห้ เศร้า 
โศก รำพัน ถึง เพราะ การทำ อย่าง นั้น ไม่ เป็น ไป เพื่อ ประโยชน์ แก่ เปต ชน ญาติ ทั้ง หลาย ย่อม ตั้ง อยู่ 

อย่าง นั้น เอง ส่วน ทักษิณ านั้ที่ ท่าน ทั้ง หลาย บริจาค ทำ ให้ ตั้ง ไว้ ดี แล้ว ใน สงฆ์ ย่อม สำเร็จ ประโยชน์ แก่ 
เปต ชน นั้น โดย ฐานะ นั้น กาล นาน ท่าน ทั้ง หลาย ได้ แสดง ญาติ ธรรม นี้ ด้วย ได้ ทำ บูชา เปต ชน ให้ ยง ด้วย ได้ 
เพิ่ม กำลัง ให้ แก่ ภิกษุ ทั้ง หลาย ด้วย เป็น อัน ได้ ทำ บุญ ไม่ น้อย นี้ เป็น ความ ย่อ ใน เรื่อง ที่ พระ เจ้า พิมพิ สาร 
ทรง บำเพ็ญ ทักษิณ านุป ทาน นับ ว่า เป็น ครั้ง แรก ที่ ปรากฏ ใน คัมภีร์ พระ พุทธ ศาสนา. 

คำ ว่า ทักษิณ านุป ทาน แยก ออก เป็น ทักษิณ ะ กับ อนุ ป ทาน อนุ ป ทาน แปล ว่า การ เพิ่ม ให้ 
แปล รวม กัน ว่า การ เพิ่ม ให้ ทักษิณา คำ ว่า ทักษิณา นั้น แปล ตาม ศัพท์ ว่า เหตุ ที่ ให้ ถึง ความ เจริญ ใช้ 
เป็น ชื่อ ของ การทำ บุญ อุทิศ ให้ ผู้ ตาย. 

การทำ บุญ ดั่ง นี้ เรียก อีก คำ หนึ่ง ว่า ปุ พ พ ฟ ค พลี บุพ พ ก็ แปล ว่า บุรพ หรือ ก่อน ฟ ตะ 
แปล ว่า ผู้ ที่ ละ ไป แล้ว คือ คน ที่ ตาย ไป แล้ว พลี ก็ แปล ว่า การ สละ ให้ แปล รวม กัน ว่า การทำ พลี คือ 



วิ. จุล ล. ๗ / ๒®' ๒ / ๔๖๖. 




การ สละ ให้ เพื่อ ผู้ที่ ละ ไป แล้ว ใน กาล ก่อน อีกอ ย่าง หนึ่ง ปุ พ พ ฟ ตะ แปล ว่า บุรพ บิดร ตาม ลัทธิ พราหมณ์ 
บรรพบุรุษ ที่ จะ จัด ว่า เป็น ปุพพ เป ตะ หรือ ว่า บุรพ บิดร นั้น นับ ขึ้น ไป เพียง ๓ ชั้น คือ บิดา ปู และ ทวด 
นอก จาก นี้ ไม่ นับ เป็น บุรพ บิดร. 

การทำ บุญ อุทิศ ให้ ผู้ ตาย นี้ เป็น ธรรมเนียม ที่มี มา เก่า แก่ เพราะ เชื่อ กัน โดย มากว่า ตาย เกิด เชื่อ 
ว่า วิญญาณ จะ กลับ มา เข้า ร่าง เก่า อีก ครั้ง หนึ่ง ก็มี แต่ ว่า โดย มาก นั้น ไม่ เชื่อ อย่าง นี้ แต่ เชื่อ ว่า ไป เกิด ใน 
ภพ ใหม่ ชาติ ใหม่ ญาติ ที่ อยู่ ทาง นี้ก็ เป็น ห่วง เกรง ว่า จะ ไป เกิด ใน ภพ ใน ชาติ ที่ อด อยาก จึง ทำ บุญ อุทิศ ให้ 
ใคร มี ความ เชื่อ อย่าง ใด ก็ ทำ อย่าง นั้น เพราะ ฉะนั้น การทำ บุญ อย่าง นี้ จึง เรียก อีกอ ย่าง หนึ่ง ว่า สทฺธ 
ใน ภาษา บาลี หรือ ศฺรทฺ ธ ใน ภาษา ลัน สก ฤต ซึ่ง แปล ว่า ศรัทธา ดั่ง ที่ เรา มา ใช้ คำ ว่า ศร าทธ พรต ก็ คือ 
วัตร หรือ การ ปฏิบัติ ด้วย ศรัทธา ก็ คือ การ ปฏิบัติ ด้วย มี ความ เชื่อ ว่า ทำ อย่าง นั้น ทำ อย่าง นี้ ผล จะ ไป 
ถึง แก่ ผู้ ตาย ใน ลัทธิ ของ พราหมณ์ นั้น เขา มี วิธี ๗1 น. ด้วย กรวด นํ้า และ ด้วย ให้ ทาน. 

การ ๗ น นั้น เซ่น ด้วย ก้อน ข้าว แก่ บุรพ บิดร ๓ ชั้น ดั่ง ที่ ได้ กล่าว แล้ว เรียก ว่า สป็ณ ฑะ 
แปล ว่า ผู้ ร่วม ก้อน ข้าว นอก จาก บุรพ บิดร ๓ ชั้น นั้น ไม่ เซ่น ด้วย ก้อน ข้าว แต่ ว่า ใช้ กรวด นี้า ให้. 

การก รวด นี้าฃ อง เขา นั้น ก็ ลง ไป ใน แม่ นั้าเ อา มือ กอบ นํ้า และ ให้ นํ้าไ หลอ อก จาก มือ พร้อม 
ทั้ง อุทิศ เพื่อ ให้ ญาติ ผู้ ตาย ไป แล้ว จะ ได้ มีนํ้า บริโภค จะ ได ไม่ กระหาย นํ้า การก รวด นี้านี้ ก็ ใช้ แก่ บุรพ ชน 
๓ ชั้น นั้น ด้วย. 

อีกอ ย่าง หนึ่ง ให้ ทาน คือ เชิญ พราหมณ์ มา เลี้ยง แล้ว ก็ ให้ เสือ ผ้า เพื่อ ว่า ญาติ ผู้ ตาย ไป แล้วจะ 
ได้ มี อาหาร บริโภค และ จะ ได้ มี ผ้า นุ่ง ผ้า ห่ม ใช้ สอย. 

การ เซ่น ด้วย ข้าว บิณฑ์ ที่ เรียก ว่า สปิณ ฑะ นี้ ก็ ติด มา ใน ธรรมเนียม ไทย เช่น ใน วัน ตรุษ วัน 
สารท ก็ ใช้ ใบตอง 1 ทำ กรวย' ใส่ 1 ข้าว ลง' ไป แล้ว ก็ วาง ลง บน พาน เป็น ต้น มีก้บ ข้าว หรือ สิง ที่ เป็น อาหาร ตั้ง 
รอบ ๆ. 

การก รวด นี้า นั้น ก็ น่า จะ ติด มา ใน ธรรมเนียม ไทย ที่ใข้ กรวด นี้า ด้วย การ เท นี้า เป็น การ แสดง 
กิริยา ว่า ให้ อย่าง หนึ่ง ทั่ว ๆ ไป ดั่ง ที่ เคย อธิบาย มา แล้ว แต่ ว่า ที่ เรา มา ใช้ กรวด นํ้า นั้น อาจ จะ ติด มา จาก 
ธรรมเนียม ของ พราหมณ์ ดั่ง กล่าว ก็ ได้ แต่ ว่า ไม่ ได้ มุ่ง ว่า จะ ให้ นี้าที่ เท ลง ไป นั้น ไป เป็น นั้า สำหรับ ญาติ 
ผู้ ตาย ไป แล้วจะ ได้ บริโภค เรา ใช้ ตั้งใจ อุทิศ ส่วน กุศล ไป ให้ ใน ขณะ นั้น ต่าง หาก เพราะ ฉะนั้น ก็ ถือ ว่า 
เป็น การ แสดง กิริยา ว่า ให้ การก รวด นี้าฃ อง พราหมณ์ นั้น เรียก ว่า สมา โน ทก เป็น การ ให้ แก่ ญาติ 
แปล ว่า เป็น ผู้ ร่วม นา ก้น. 

คราว นี้ มา ถึง พระ พุทธ ศาสนา พระ เจ้า พิมพี สารทรง มี พระ ราช ปรารภ อย่าง ไร จึง ได้ ทรง 
บำเพ็ญ ทักษิณ านุป ทาน ใน พระ พุทธ ศาสนา พระ อรรถกถา จาร ย์ทำ น กล่าว ไว้ ว่า ๒ 0 เมื่อ พระ เจ้า 

พิมพิ สารทรง เลี้ยง พระ ใน วัน ที่ ถวาย พระ เวฬุวัน นั้น พวก ญาติ ของ พระ เจ้า พีมพี สาร ใน อดีตชาติ 



มงุค ล. ๑/๓๒๘/๓๓๘. 




ที่ ทำ บาป ทำ อกุศล ไว้ ไป เกิด เป็น เป ตะ ที่ เรา เรียก กัน ใน ภาษา ไทย ว่า เปรต พา กัน มา ออ อยู่ มาก มาย 
คิด ว่า พระ เจ้า พิมพิ สาร จะ ทรง อุทิศ ส่วน กุศล ไป ให้ บ้าง แต่ก็ ป รา ฏ ว่า ไม่ มี ใคร ระลึก ถึง เป็น อัน ว่า ญาติ 
เหล่า นั้น ไม่ ได้ รับ ส่วน กุศล ตก เวลา กลาง คืน ก็ มา ทำ เสียง เปรต พระ เจ้า พิมพิ สารทรง ได้ สดับ เสียง ที่ 
น่า กลัว นั้น เมื่อ ทรง หวน ระลึก จึง ได้ ทรง มี พระ ราช ปรารภ จะ ท่า บุญ อุทิศ ให้ แล้ว ก็ ทรง บำเพ็ญ ทักษิณา- 
นุป ทาน ดั่ง กล่าว นั้น ทรง บำเพ็ญ ใน รุ่ง ขึ้น จาก วัน ที่ ถวาย พระ เวฬุวัน ท่านพระ อรรถกถา จาร ย์ ท่าน เล่า 
ไว้ ด้งนั้ 1 

พิจารณา ดู ตาม เรื่อง พราหมณ์ เขา มี วิธี บำเพ็ญ ทักษิณ านุป ทาน บำเพ็ญ บุพ พเป ต พลี ทำ 

ศร าทธ พรต ดั่ง ที่ กล่าว มา แล้ว การ บำเพ็ญ ใน พระ พุทธ ศาสนา ก็ ควร จะ มี บ้าง แต่ ว่า การ บำเพ็ญ ใน 
พระ พุทธ ศาสนา นั้น ก็ จะ ต้อง แผ่ ใจ ไป คือ ไม่ มี การ เช่น และ ไม่ มี การ อุทิศ นั้า นั้น ให้ มี แต่ การ บ่า เพ็ญ 
ทาน ใน พระ ภิกษุ สงฆ์ มี พระ พุทธเจ้า เป็น ประมุข และ ก็ อุทิศ ส่วน กุศล ที่ บำเพ็ญ นั้น ไป ให้ ลัทธิ พราหมณ์ 
เขา จำกัด ให้ แก่ บุรพ บิดร คือ ญาติ ขึ้น ผู้ใหญ่ นับ ขึ้น ไป ๓ ขึ้น ดั่ง กล่าว และ ญาติ ที่ นอก จาก นั้น แต่ ใน 
พระ พุทธ ศาสนา อุทิศ ให้ แก่ ใคร ๆ ก็ ได้ ทั้ง นั้น ดั่ง ใน บท อนุโมทนา ที่ แปล มา แล้ว เมื่อ ระลึก ถึง อุปการะ 
ของ บุคคล ที่ ล่วง ไป ได้ ท่า ไว้ จะ เป็น ญาติ หรือ เป็น เพื่อน ก็ ตาม ก็ ท่า บุญ อุทิศ ไป ให้ ได้ ไม่ จำกัด อยู่ ใน 
วง แคบ และ ไม่ บิน ขึ้น ว่า จะ ต้อง เป็น บุรพ บิดร เท่า นั้น จึง จะ กิน ข้าว ได้ ถ้า ญาติ นอก นั้น กิน ได้ แต่ นั้าเ ท่า นั้น 
คือ ว่า บุรพ บิดร ๓ ขึ้น' นั้น เป็น สปิ ณ 1 ทะ กิน ข้าว ได้ นอก นั้น ก็ วัก นั้า ขึ้น ให้ กิน แต่ นํ้า แต่ ใน พระ พุทธ 
ศาสนา อุทิศ ให้ ได้ ทั่ว ๆ ไป จน ถึง แก่ สรรพ สัตว์ และ พระ พุทธเจ้า ได้ ตรัส อนุโมทนา มี บท ที่ เป็น กลเม็ด 
อัน เกี่ยว แก่ ทาน พึง พิจารณา ก็ คือ ว่า สำเร็จ ได้ โดย ฐานะ ท่าน ว่า อย่าง นั้น ก็ แปล ว่า ถ้า มี ฐานะ ที่ จะ พึง ที่ 
จะ สำเร็จ ก็ สำเร็จ ได้ ถ้า ไม่ ใช่ ฐ านะ ก็ ไม่ สำเร็จ และ ได้ ทรง อธิบาย น้อม เข้า มา ใน ปัจจุบัน ผล ที่ ผู้' บ่า เพ็ญ 
นั้น เอง จะ พึง ได้ รับ และ ผล ที่ผู้ รับ ทาน จะ พึง ได้ รับ ดั่ง ที่ ว่า ผู้ บำเพ็ญ นั้น เอง ได้ แสดง ญาติ ธรรม ให้ ปรากฏ 
เช่น แสดง ให้ ปรากฏ ว่า เป็น ผู้มีก ตัญญ กตเวที และ ได้ ปฏิบัติ พอ สมควร ได้ ทำ บูชา เปต ชน คือ ได้ 
แสดง ความ เคารพ นับถือ ต่อ ผู้ที่ล่ วง ไป แล้ว แล้ว ก็ ได้ เพิ่ม ให้ กำลัง แก่ ภิกษุ ทั้ง หลาย ได้ บำเพ็ญ บุญ ไม่ 
น้อย ก็ เพราะ ว่า ได้ ทำ ทาน ทรง แสดง ให้ ผล ปรากฏ แก่ คน เป็น ซึ่ง ให้ สำเร็จ ประโยชน์ ที่ เห็น กัน อยู่ ส่วน 
ที่ จะ ถึง แก่ คน ตาย นั้น ก็ จะ สำเร็จ โดย ฐานะ. 

คราว นี้ คำ ว่า ฐานะ คือ ที่ จะ พึง สำเร็จ ได้ กับ อ ฐานะ คือ ที่ สำเร็จ ไม่ ได้ นั้น มี พระ สูตร หนึ่ง ๒ ® 
แสดง ไว้ ว่า 

มี พราหมณ์ คน หนึ่ง ชื่อ' ว่า' ชา ณุสโ สณิ ได้ มา เฝ็า พระ พุทธเจ้า กราบ ทูล ถาม ว่า พวก พราหมณ์ 
พา กัน ให้ ทาน ทำ ศร าทธ หรือ ว่า ศร าทธ พรต ด้วย ตั้ง เจตนา อุทิศ ว่า ขอ ทาน นี้ จง สำเร็จ แก่ ญาติ สาโลหิต 
ผู้ ละ ไป แล้ว ขอ ญาติ สาโลหิต ผู้ ละ ไป แล้ว จง ได้ บริโภค ทาน นี้ ทาน ที่ ท่า นั้น จะ สำเร็จ หรือ ไม่ และ ญาติ 
สาโลหิต ผู้ ละ ไป แล้วจะ ได้ บริโภค หรือ ไม่. 



๒ ® ชา ณุสุโ สณิสุ ตุ ต. องฺ. ท สก. ๒๔ / ๒๙๐ / ๑๖๖. 




๗๕ 

ใน พระ สูตร นั้น ได้ แสดง ว่า พระ พุทธเจ้า ได้ ตรัส ตอบ ว่า สำเร็จ ใน ฐานะ ไม่ สำเร็จ ใน อ ฐานะ ไม่ 
สำเร็จ ใน อ ฐานะ นั้น ก็ คือ คน ที่ ทำ อกุศลกรรมบถ ๑๐ ไป เกิด เป็น เนร ยิก ะ คือ สัตว์' นรก ก็ดี ไป เกิด เป็น 
กำเนิด ดิรัจฉาน ก็ดี หรือ ว่า คน ที่ เว้น จากอกุศล กรรมบถ ๑๐ ไป เกิด ร่วม หมู่ กับ มนุษย์ ก็ดี กับ เทพ ก็ดิ 
ก็ บริโภค อาหาร ที่ เป็น ของ จำพวก ที่ ไป เกิด นั้น ทาน ที่ ทำ อุทิศ ไป ให้ ไม่ สำเร็จ แต่ ว่า คน ที่ ทำ อกุศลกรรมบถ 
๑๐ ไป เกิด ใน ปิตติ วิสัย คือ เกิด ใน กำเนิด เปรต นี่ หมาย ถึง เป็น ภพ ของ ผู้ ทำ บาป ไป เกิด จำพวก หนึ่ง ที่มี 
ร่าง กาย พิกล พิการ ต่าง ๆ จำพวก ปิตติ วิสัย นี้ก็ เป็น อยู่ ด้วย อาหาร สำหรับ จำพวก นั้น และ เป็น อยู่ ด้วย 
อาหาร ที่ ญาติ มิตร ทำ บุญ อุทิศ ไป ให้ จำพวก นี้ เท่า นั้น จึง เป็น ฐานะ ที่ จะ ได้ รับ ผล. 

ชา ณุสโ สณิพ รา หมณ์ ก็ ถาม ว่า ถ้า ญาติ สาโลหิต ที่ อุทิศ ให้ นั้น ไม่ ไป เกิด ใน ปิตติ วิสัย ใคร จะ ได้ รับ ผล. 

ใน พระ สูตร ก็ กล่าว ว่า ได้ ตรัส ตอบ ว่า ญาติ สาโลหิต อื่น ๆ จาก นั้น ก็ จะ ได้ รับ ผล เพราะ ว่า ที่ 
จะ ว่าง จาก ญาติ สาโลหิต ของ ใคร เลย นั้น เป็น อัน ไม่ มี. 

ชา ณุสโ สณิ พราหมณ์ ก็ ถาม ต่อ ไป ว่า เมื่อ ไป เกิด ใน อ ฐานะ คือ ใน กำเนิด ที่ จะ ไม่ ได้ รับ ผล จะ มี 
ข้อ ปริ กัป อัน ใด บ้าง ที่ เขา จะ ได้ รับ ผล อย่าง ใด อย่าง หนึ่ง. 

ตรัส ตอบ ว่า เขา ก็ จะ ได้ รับ ผล ของ ทาน ที่ เขา ทำ ไว้ เอง เช่น ว่า ถ้า เขา ได้ เคย ปา เพ็ญ ทาน ไว้ เมื่อ 
ไป เกิด เป็น สัตว์ ดิรัจฉาน เช่น เป็น ช้าง เป็น ม้า ก็ ไม่ ใคร่ จะ อด อยาก มีนี้า มี ข้าว มี อาหาร อะไร บริบูรณ์ 
เมื่อ ไป เกิด เป็น มนุษย์ เป็น เทพ ก็ จะ ไม่ ขาด แคลน มี สิง ที่ ต้อง การ บริบูรณ์ ก็ เป็น ผล ของ ทาน ที่ เขา ทำ 
ไว้ นั้น เอง ซึ่ง สรุป ลง ว่า ทายก คือ ผู้ ให้ ผู้ บริจาค นั้น จะ ไม่ ไร้ ผล. 

เมื่อ สรุป ลง แล้ว มติ ทาง พระ พุทธ ศาสนา ได้ แสดง ไว้ ว่า การ ปา เพ็ญ ทักษิณา ที่ จะ สำเร็จ 
ประโยชน์ แก่ ผู้ ละ ไป แล้ว นั้น:- 

๑. ทายก ทายิ กา คือ ผู้ ให้ ผู้ บริจาค จะ ต้อง ตั้งใจ อุทิศ ส่วน กุศล ให้ จะ ใช้ นี้าก รวด หรือ ไม่ ใช้ 
นํ้า ก' รวด ก็ ตาม ไม่ สำคัญ สำคัญ ที่ ตั้งใจ อุทิศ ส่วน กุศล ให้. 

๒. ผู้ที่ ละ ไป แล้ว นั้น ไป เกิด ใน ปิตติ วิสัย ดั่ง กล่าว และ ได้ ทราบ ได้ อนุโมทนา คือ บันเทิง 
ยินดี ใน การ ปา เพ็ญ กุศล ของ ญาติ ใน โลก นี้ และ 

๓. จะ ต้อง ถึง พร้อม ด้วย ทัก ฃิเณ ยย บุคคล คือ บุคคล ผู้ ควร ทักษิณา ถ้า ใน ศาสนา พราหมณ์ 
ก็ พวก พราหมณ์ เป็น ทัก ขิเณ ย ยะ คือ ผู้ ควร ทักษิณา ของ เขา ถ้า ใน พระ พุทธ ศาสนา ก็ หมาย ถึง พระ ภิกษุ 
สงฆ์ แต่ ว่า การ ปา เพ็ญ ทาน แม่ ใน บุคคล หรือ ใน ส่วน อื่น ก็ ถือ ว่า เป็น บุญ เมื่อ เป็น บุญ แล้ว อุทิศ ส่วน 
กุศล ไป ให้ สำเร็จ ประโยชน์ เหมือน กัน. 

เดี่ยว นี้ ๒๒ ใน ทาง ราชการ มี ใช้ อีก คำ หนึ่ง ว่า ทักษิณา นุ สรณ์ ตัด บท เป็น ทักษิณ แล้ว ก็ อนุสรณ์ 
อนุสรณ์ ก็ แปล ว่า ตาม ระลึก ถึง แปล รวม กัน เช้า ความ ก็ ไม่ สนิท นัก ตาม ระลึก ถึง ทักษิณา แต่ ว่า มา 
บัญญัติ ใช้! นความ หมาย ถ้า ทำ บุญ มี สวด มนต์ มี เลี้ยง พระ ด้วย เรียก ว่า ทักษิณ านุป ทาน ถ้า มี แต่ สวด มนต์ 



๒๒ พ. ศ. ๒๕๐๔ ต่อ มา ดู จะ เลิก ใช้ 




๗๖ 

มี บังสุกุล มี สดับ ปกรณ์ แต่ ไม่ เลี้ยง พระ ก็ เรียก ว่า ทักษิณา นุ สร ณ์. 

การ บำเพ็ญ ทักษิณ านุป ทาน นั้น ของ พราหมณ์! ม่ ค่อย ยอม จะ ให้ ขาด ผ้า ขาด อาหาร คือ จะ 
ต้อง มี การ ให้ ผ้า ให้ อาหาร แก่ พวก พราหมณ์ ใน ฝ่าย พระ พุทธ ศาสนา ก็ เหมือน กัน จะ ทำ ให้ บริบูรณ์ จะ 
ต้อง มี ทั้ง ผ้า ทั้ง อาหาร และ ผ้า นั้น ใน วิธี บำเพ็ญ ก็ ไม่ ใช่ ถวาย ด้วย มือ แต่ ใช้ ทอด ให้ พระ บังสุกุล หรือ 
สดับ ปกรณ์ ถ้า ผู้ ตาย เป็น บุคคล สามัญ ก็ เรียก บังสุกุล ถ้า เป็น เจ้า นาย ชั้น หม่อม เจ้า ขึ้น ไป ก็ เรียก ส ๑ ปกรณ์. 

บังสุกุล ก็ เป็น ชื่อ ของ ผ้า เก่า ที่ กล่าว ถึง' ใน , นิสสั ย ข้อ' ที่ ๑ ว่า นุ่ง ห่ม ผ้า บังสุกุล. 

สดับ ปกรณ์ แปล ว่า เจ็ด คัมภีร์ เป็น ชื่อ ของ อภิธรรม ที่มี เจ็ด คัมภีร์ เมื่อ เวลา จะ สวด ศพ นิยม 
เอา บท พระ บาลี ใน พระ อภิธรรม เจ็ด คัมภีร์ มา สวด เมื่อ ถึง ตอน ช้ก ผ้า ก็ เอา มา เป็น ชื่อ ผ้า เป็น สดับ ปกรณ์. 

มี ด้าน สาย สิญจน์ หรือ ผ้า ภูษา โยง จาก ศพ หรือ จาก อ้ฐิ มา ข้าง หน้า พระ และ เจ้า ภาพ ก็ นำ ผ้า ไป ทอด 
วาง ไว้ บน ผ้า ภูษา โยง หรือ บน ด้าน สาย สิญจน์ นั้น แล้ว พระ ก็ จับ ผ้า ใช้ มือ ขวา จับ ผ้า แล้ว ก็ ว่า พระ พุทธ 
ภาษิต บท บังสุกุล อนิจ จา วต สง ขา รา สังขาร ทั้ง หลาย ไม่ เที่ยง หนอ อุป ปา ทวย ธมฺมิ โน มี ความ เกิด ขึ้น 
และ มี ความ เดี่ อม สัน ไป เป็น ธรรมดา อุป ปชฺชั ตฺวา นิรุชฺ ฌนฺติ เกิด ขึ้น แล้ว ก็ ดับ ไป เตสํ วูปส โม สุ โข 
ความ สงบ ระงับ แท่ง สังขาร เหล่า นั้น เป็น สุข ใน ฝ่าย พระ ธรรมยุต ว่า เพิ่ม เข้า อีก คาถา หนึ่ง ว่า สพฺ เพ 

สตฺ ตา มรนฺ ติ จ สัตว์ ทั้ง หลาย ทั้ง ปวง ตายอยู่ เดี่ยว นี้ก็ดี มรึสุ จ มรํสฺ สเร ตาย ไป แล้ 'วก็ ดี จัก ตาย ข้าง 
หน้า ก็ดี ตเถ วาหํ มริสฺ สา มิ ตัว เรา ก็ จัก ตายอย่าง นั้น เหมือน กัน นตฺถิ เม เอ ต ถ สํส โย ความ สงสัย 
ใน เรื่อง ตาย นี้ ไม่ มี แก่ เรา. 

คราว นี้ ถ้า เอา ผ้า ไป ทอด ไว้ ที่ หีบ ศพ บน เมรุ จะ เผา แล้ว พระ ไป ชัก ก็ ว่า บท นี้ แต่ เรียก ว่า 

มหา บังสุกุล เป็น เพราะ ใกล้ ศพ เข้า ไป มาก สัก หน่อย ทอด ผ้า ภูษา โยง หรือ สาย สิญจน์ นั้น ใกล้ ศพ หน่อย 
ใน พระ พุทธ ประวัติ มี เล่า ว่า ๒๓ เมื่อ พระ พุทธเจ้า เสด็จ ไป ทรมาน อุรุ เวล กัสส ปะ ที่ ตำบล อุรุ เวลา ได้ ทรง 
ชัก มหา บังสุกุล แต่ ว่า ไม่ ได้ ทรง ทำ เป็น พิธี อย่าง นี้ คือ ไป ทรง ชัก ผ้า ที่ เขา ห่อ ศพ ทิ้ง ไว้ มาทรง ชัก ย้อม 
ทำ เป็น จีวร สำหรับ ทรง ครอง ใน ธรรมเนียม ไทย เรา บาง แห่ง ก็มี เหมือน กัน เอา ศพ ไป ไวิ ใน ปา หรือ ใน 
สุมทุม พุ่ม ไม้ แล้ว เอา ผ้า ไป ไว้ ใน มือ ศพ ทำ เป็น กระดาน กล ไว้ แล้ว นิมนต์ พระ ไป ชัก พอ พระ เข้า ไป 
ก็ ไป เหยียบ กระดาน กล นั้น ศพ ก็ ลุก ขึ้น นั่ง ทำ ท่า เหมือน จะ ถวาย ผ้า แล้ว พระ ก็ ชัก เอา มา แต่ ว่า บาง ที เขา 
ไม่ บอก ให้ พระ รู้ ถ้า ขวัญ ไม่ ดีก็ แย่ เหมือน กัน วิธี ชัก ผ้า บังสุกุล นี้ คง จะ มุ่ง สำหรับ พระ ที่ ถือ รับ 
ผ้า บังสุกุล เป็น วัตร คือ ไม่ รับ ผ้า ที่ ทายก ถวาย หรือ อีกอ ย่าง หนึ่ง ก็ รักษา ธรรมเนียม เก่า ที่ แปล ว่า 
พระ ไป เปลื้อง เอา มา จาก ศพ เน่า ๆ ที เดียว แล้ว ก็ น่า มา ชัก ย้อม ท่า เป็น ผ้า นุ่ง ห่ม ดั่ง พระ พุทธเจ้า ได้ ทรง 
ท่า มา แล้ว ดั่ง เล่า ไว้ ใน พระ พุทธ ประวัติ นั้น. 

ทรง อนุญาต เสนา สนะ 

ใน ๓ พรรษา นี้ พระ พุทธเจ้า ได้ ประทับ จำ พรรษา ที่ พระ เวฬุวัน มี เรื่อง ที่ น่า น่า มา เล่า บาง เรื่อง 



๒๓ วิ. มหา. ๔ / ๕๓ / ๙๙. 




สืบ ต่อ ไป คือ เรื่อง ทรง อนุญาต เสนาสนะ. 

คำ ว่า เสนาสนะ แยก ออก เป็น สอง เสนะ แปล ว่า ที่ นอน อาสนะ แปล ว่า ที่ นั่ง สนธิ เป็น 
เสนาสนะ แปล ว่า ที่ นอน ที่ นั่ง รวม หมาย ถึง ที่ อยู่ อาลัย ด้วย ซึ่ง จะ ต้อง เข้า ไป นอน ไป นั่ง ใน นั้น. 

เดิม พระ พุทธเจ้า ทรง อนุญาต ให้ รับ อาราม ด้ง พระ เวฬุวัน ซึ่ง เป็น อาราม คือ เป็น สวน พระ เวฬุวัน 
เป็น สวน หลวง จึง น่า จะ ต้อง มีที่ พัก อยู่ บ้าง แต่ก็ ไม่ ได้ แสดง ไว้ ชัด แต่ จะ ต้อง มี ต้นไม้ มาก เป็น แน่ นอน 
เหมือน อย่าง ที่ เรียก ว่า สวน ใน บัด นี้ คำ ว่า อาราม แปล ว่า เป็น ที่ มา ยินดี มี ต้นไม้ ร่ม รื่น และ อาจ จะ 
เป็น ต้นไม้ มี ผล แต่ก็ มี ร่ม เงา ร่ม รื่น คำ ว่า อาราม เดิม ก็มีค วาม หมาย ว่า เป็น สวน ต้นไม้ ดั่ง กล่าว นี้ และ 
เพราะ พระ พุทธเจ้า ได้ ทรง อนุญาต ให้ รับ อาราม เป็น ที่ พัก ของ ภิกษุ ใน พระ พุทธ ศาสนา จึง ใช้ คำ นี้ ใน 
ความ หมาย ว่า เป็น วัด ด้วย ท่าน ผู้ หลัก ผู้ใหญ่ ท่าน จึง ได้ มี นิยม สืบ ๆ กัน มา ว่า วัด จะ ต้อง มี ต้นไม้ ก็ 
เป็น ไป ตาม ประวัติ ที่ วัด นั้น มา จาก อาราม คือ สวน ต้นไม้ ดั่ง ที่ กล่าว มา นั้น. 

ที่ วัด บวร นิเวศ วิหาร นี้ สมเด็จ พระ มหา สม ณ, เจ้า กรม พระยา วชิร ญาณ ว โร ส ก็ดี สมเด็จ พระ- 
สังฆราช เจ้า กรม หลวง วชิร ญาณ วงค์ ก็ดี ก็ โปรด ให้ มี ต้นไม้ ต้นไม้ ต้น ไหน ล้ม ก็ โปรด ให้ หา มา ปลูก 
ใหม่ ไว้ แทน ที่ ใหม่ เพราะ วัด จะ ต้อง มี ต้นไม้ ให้ เป็น ที่ ร่ม รื่น สมเด็จ พระ มหา สม ณ เจ้า กรม พระยา วชิร 
ญาณ ว โร รส ได้ ทรง สันนิษฐาน ว่า อาราม ที่ เป็น วัด ใน ชั้น เดิม นั้น กรร มสิ ทธก็ อยู่ กับ ผู้ ถวาย ดั่ง เช่น 
พระ เวฬุวัน ก็ คง เป็น ของ หลวง อยู่ และ ก็ คง จะ ต้อง มีผู้ รักษา ซึ่ง เป็น ของ หลวง แต่ ว่า ได้ พระ ราช ทาน 
สำหรับ ให้ สงฆ์ อาลัย ได้. 

ใน ชั้น ต้น นั้น ยัง ไม่ กล่าว ถึง เรื่อง เสนาสนะ คือ กุฏิ วิหาร จึง มี เล่า ไว่ ใน เสนา สน ชัน ธ กะ. ๒๕ พระ 
บาลี วินัย ว่า 

เช้า วัน หนึ่ง เศรษฐี กรุง ราช คฤห์ ได้ ออก ไป เห็น พระ ภิกษุ เวลา เช้า ตรู่ กำลัง ออก กัน มา จาก ปา บ้าง 
โคน ไม้ บ้าง ภูเขา บ้าง ชอก เขา บ้าง ถํ้า บ้าง ปา ช้า บ้าง สุมทุม พุ่ม ไม้ บ้าง ที่ แจ้ง บ้าง ล อม ฟาง บ้าง และ 
ภิกษุ เหล่า นั้น ต่าง ก็ พา กัน สำรวม เป็น อย่าง ดี เศรษฐี กรุง ราช คฤห์ มี ความ ยินดี เลื่อมใส จึง ได้ กล่าว ว่า 
พระ ภิกษุ จะ รับ วิหาร ที่ จะ สร้าง ถวาย หรือ ไม่ พระ ก็ ตอบ ว่า จะ กราบ ทูลพระ พุทธเจ้า ก่อน แล้ว ก็ มากราบ ทูล 
พระองค์ ก็ ทรง อนุญาต ให้ รับ เสนาสนะ คือ ที่ นอน ที่ นั่ง ที่ ระบุ ไว้ ใน บาลี ๕ ชนิด ได้แก่ วิหาร อัน 
หมาย ถึง ที่ อยู่ เช่น กุฏิ หรือ กระท่อม อัฑฒ โยคะ อัน หมาย ถึง ที่ อยู่ ที่ บัง ครึ่ง หนึ่ง เปีด ให้ โปร่ง ไว้ ครึ่ง 
หนึ่ง ปราสาท อัน หมาย ถึง เรือน ชั้น หัมมิ ยะ อัน หมาย ถึง ที่ อยู่ ที่มีห ลัง คา ตัด คูหา อัน หมาย ถึง ถํ้า เป็น 
ถํ้าอิ ฐที่ส ร้าง ขึ้น หรือ' ว่า ถํ้าภู เขา หรือ ถํ้าที่ พอก ขึ้น ด้วย ดิน อย่าง ใด อย่าง หนึ่ง พระ ภิกษุ ก็ ไป แจ้ง ให้ แก่ 
เศรษฐี กรุง ราช คฤห์ เศรษฐี จึง ให้ สร้าง วิหาร ขึ้น ๖๐ หลัง ใน วัน เดียว กัน ซึ่ง ท่าน สันนิษฐาน ว่า คง จะ 
เป็น กระท่อม เล็ก ๆ พอ เป็น ที่ อยู่ อาลัย ของ ภิกษุ รูป หนึ่ง ๆ จึง สร้าง ได้ รวด เร็ว ถ้า ไม่ สร้าง เป็น กระท่อม 
เล็ก ๆ อย่าง นั้น ก็ อาจ จะ เสร็จ ไม่ ทัน ครั้น แล้ว ก็ มา เฝัา พระ พุทธเจ้า เชิญ เสด็จ พระ พุทธเจ้า พร้อม ด้วย 
พระ ภิกษุ สงฆ์ ให้ ไป เสวย และ ไป ฉัน ที่ บ้าน ของ ตน ใน วัน รุ่ง ขึ้น วัน รุ่ง ขึ้น พระ พุทธเจ้า กับ ภิกษุ สงฆ์ ก็ ไป 

๒ ' * วิ. จุล ล. ๗ / ๘๕ 7 ๑๙๘- ๒๐๓. 




ที่ บ้าน ของ เศรษฐี นั้น เศรษฐี นั้น ก็ อังคาส คือ ถวาย อาหาร แด่ พระ พุทธเจ้า และ ภิกษุ สงฆ์ และ กราบ ทูล 
ถาม ว่า จะ ปฏิบัติ อย่าง ไร ใน วิหาร ๖๐ หลัง นั้น พระ พุทธเจ้า ก็ ตรัส ว่า ให้ ประดิษฐาน ไว้ เพื่อ สงฆ์ ที่ มา จาก 
ทิศ ทั้ง ๔ เศรษฐี ก็ กราบ ทูล ถวาย ประดิษฐาน คือ ให้ ตั้ง ไว้ เพื่อ พระ สงฆ์ ที่ มา จาก ทิศ ทั้ง ๔ พระ พุทธเจ้า 
ตรัส อนุโมทนา ด้วย พระ พุทธ ภาษิต ที่ ท่าน ร้อย กรอง เอา ไว้ ขึ้น ต้น ว่า สีตํ อุณฺหํ ปฏิห นฺติ เป็น ต้น ที่มี 
คำ แปล โดย ความ ว่า 

“วิหาร นั้น ย่อม กำจัด เย็น ร้อน กัน สัตว์ ร้าย สัตว์ เลื้อย คลาน และ ยุง คุ้ม ฝน ลม แดด การ 
ถวาย วิหาร แด่ สงฆ์ เพื่อ เป็น ที่ เร้น เพื่อ ความ สำราญ เพื่อ ปา เพ็ญ สม ถ วิปัสสนา พระ พุทธะ ทั้ง หลาย 
สรรเสริญ ว่า เลิศ เหตุ นั้น บัณฑิต แล เห็น ประโยชน์ จึง ให้ ทำ วิหาร อัน น่า สำราญ แล้ว เชิญ ท่าน ผู้ 
พหูสูต ให้ อยู่ พึง ให้ ข้าว ให้ นั้า ผ้า นุ่ง ห่ม เสนา สะ คือ ที่ นอน ที่ นั่ง แก่ ท่าน ด้วย จิต เลื่อมใส ใน ฟาน ว่า 
เป็น ผู้ ตรง ท่าน ผู้ พหูสูต เหล่า นั้น ย่อม แสดง ธรรม อัน เป็น เครื่อง บำบัด ทุกข์ แก่ เขา ที่ เขา รู้ ธรรม แล้ว 
จัก เป็น ผู้ หา อา สวะ มิ ได้ ปรินิพพาน ใน โสก นี้.” 

พระ ศาสดา ได้ ทรง อนุโมทนา วิหาร ทาน ของ เศรษฐี กรุง ราช คฤห์ แล้ว ก็ เสด็จ กลับ. 

ธรรมเนียม อนุโมทนา ใน สมัย นั้น อนุโมทนา รูป เดียว คือ เมื่อ เลี้ยง พระ เสร็จ แล้ว ท่าน ผู้ เป็น 
ประธาน ก็ เป็น ผู้ กล่าว อนุโมทนา เป็น แบบ เทศน์ ลัน ๆ ฟัง กัน รู้ เรื่อง คือ เป็น แบบ สอน ๆ นี่ แหละ บาง ที 
พระ อื่น ๆ นั่ง อยู่ ด้วย บาง ทีก็ ล่ง พระ อื่น ๆ ให้ กลับ ไป ก่อน เหลือ ไว้ แต่ พระ ที่ จะ กล่าว คำ อนุโมทนา 
นั้น เพียง รูป เดียว และ คำ อนุโมทนา นั้น ก็ เป็น คำ สอน นั่น เอง แต่ มัก จะ ปรารภ บุญ กุศล ที่ เขา บำเพ็ญ มา 
ประกอบ เข้า ด้วย. 

การ ถือ อุปัชฌาย์ 

อีก เรื่อง ห นั่ง ทรง มอบ ไห้ สงฆ์ เป็น ใหญ่ ใน ลัง ฆ กรรม มี การ อุปสมบท เป็น ต้น ใน ชั้น แรก ได้ 
เล่า ถึง การ ทรง ลัง ให้ พระ ที่ บวช เข้า มา ถือ อุปัชฌายะ ก่อน ปรารภ เหตุ ว่า พระ ที่ บวช เข้า มา นั้น นุ่ง ห่ม 
ไม่ เรียบ ร้อย เข้า ไป บิณฑบาต ใน บ้าน ไม่ เรียบ ร้อย มี ความ ประพฤติ ต่าง ๆ ไม่ เรียบ ร้อย ใน ตอน นั้น 
ใน พระ บาลี ก็ ไม่ ได้ เล่า ว่า บวช วิธี ไหน แต่ ว่า ใน ครั้ง นั้น ยัง ไม่ ได้ ทรง อนุญาต ให้ สงฆ์ อุปสมบท ด้วย ญัตติ 
จตุ ตถ กรรม อุปสัมปทา ก็ น่า จะ ยัง ใช้ บวช กัน ด้วย เอหิ ภิกขุ อุปสัมปทา หรือ ติส รณ คม นุป สัมปทา 
พระ พุทธเจ้า ได้ ทรง ปรารภ เหตุ นั้น จึง ได้ ทรง ลัง ให้ พระ ทั้ง หลาย ถือ อุปัชฌายะ ที่ แปล ว่า ผูเ ข้า ไป เพ่ง 
โดย ความ ก็ คือ ผู้ ดูแล วิธี ที ให้ ถือ อุปัชฌายะ นั้น ใน ตอน แรก น่า จะ เช่น เดียว กับ การ จัด ให้ มี พระ พื่เลี้ ยง 
ที่ ใช้ กัน อยู่ ใน บัด นี้ แปล ว่า พระ ที่ บวช เข้า มา ต้อง มี ภิกษุ ผู้ บวช มา นาน เป็น ผู้ ดูแล อีก ส่วน หนึ่ง เรียก 
ผู้ ดูแล นั้น ว่า อุปัชฌายะ. 

ต่อม าก็มี เล่า ไว้ ว่า มี พราหมณ์ คน หนึ่ง ซึ่ง เป็น ผู้ที่มี อายุ มาก ชื่อ ว่า รา ธะ ได้ มา หา ภิกษุ 
ทั้ง หลาย ขอ บวช พวก ภิกษุ ทั้ง หลาย ไม่ ปรารถนา ที่ จะ บวช ให้ รา ธ ะ' พราหมณ์' นันก็ เสียใจ ผ่าย ผอม ลง 
ไป พระ พุทธเจ้า ได้ ทอด พระ เนตร เห็น ก็ ตรัส ถาม รา ธะนั้ นก็ก ราบ ทูล เล่า ให้ ทรง ทราบ พระ พุทธเจ้า 




ก็ ได้ ตรัส เรียก ภิกษุ ทั้ง หลาย มา และ ตรัส ถาม ว่า ใคร ระลึก ถึง อธิการ คือ อุปการะ ของ พราหมณ์ นั้น 

ได้ บ้าง พระ สา รี บุตร ก็ กราบ ทูล ว่า ตน ระลึก ได้ คือ พราหมณ์ นั้น ได้ เคย ถวาย ภิกษา แก่ ท่าน ทัพพี หนึ่ง 
เมื่อ ท่าน เข้า ไป บิณฑบาต ใน กรุง ราช คฤห์ พระ พุทธเจ้า ก็ ตรัส ว่า ถ้า อย่าง นั้น ก็ ให้ พระ สา รี บุตร บรรพชา 
อุปสมบท พราหมณ์ พระ สา รี บุตร รับ พระ พุทธ บัญชา นั้น แล้ว ก็ กราบ ทูล ถาม พระ พุทธเจ้า ว่า จะ ให้ 
อุปสมบท ด้วย วิธี อย่าง ไร พระ พุทธเจ้า จึง ได้ ทรง ให้ เลิก วิธี อุปสมบท ด้วย ติส รณ คม นุ ป สัมปทา ซึ่ง 
อนุญาต ให้ พระ ภิกษุ เฉพาะ รูป ให้ อุปสมบท กุลบุตร ด้วย วิธี ให้ ไตรส รณ คมน์ และ ได้ ทรง อนุญาต วิธี 
อุปสมบท ขึ้น ใหม่ ด้วย ให้ สงฆ์ เป็น ใหญ่ ใน การ อุปสมบท นั้น และ ต้อง มี การ เสนอ ญัตติ ใน สงฆ์ ๑ จบ 
สวด ประกาศ กัน อีก ๓ จบ รวม เป็น ๔ จบ ทั้ง ญัตติ วิธี อุปสมบท ด้วย วิธี อย่าง นี้ จึง ได้ เรียก ว่า 
ญัตติ จตุ ตถ กรรม อุปสัมปทา ใน สภา นิติบัญญัติ บัด นี้ก็ใ ซวิธี คล้า ย กัน นี้ ที่ ใช้ ญัตติ' หน' หนึ่ง และ ปรึกษา กัน อีก 
๓ วาระ ก็ เป็น ๔ วาระ ทั้ง ญัตติ ตั้งแต่ นั้น มา ก็ ใช้ วิธี ญัตติ จตุ ตถ กรรม อุปสมบท จน ถึง บัด นี้ และ 
พระ สา รี บุตร จึง ได้ อุปสมบท รา ธะ พราหมณ์ ด้วย วิธี นั้น เป็น ครั้ง แรก ตั้งแต่ นั้น มา ก็ ชื่อ ว่า ได้ ทรง มอบ ให้ 
สงฆ์ เป็น ใหญ่ ใน การ อุปสมบท และ ใน สังฆ กรรม ทั้ง ปวง. 

ประเภท ของ สงฆ์ 

คำ ว่า สงฆ์ นั้น แปล ว่า หมู่ ใน ที่นี้ห มาย ถึง การกสงฆ์ คือ หมู่ ของ ภิกษุ ผู้ กระทำ กรรม มี 
จำนวน อย่าง ตํ่า ตั้งแต่ ๔ รูป ขึ้น ไป และ ได้ มี กำหนด ไวิ โด ย ย่อ ดั่ง นี้:- 

จตุ วรรค สงฆ์ คือ สงฆ์ ที่มี จำนวน ภิกษุ ผู้ ประชุม กัน ๔ รูป นี้ เป็น การกสงฆ์ ที่ สามารถ ท่า 
สังฆ กรรม' ทั่ว ๆ ไป เว้น แต่ สังฆ กรรม ที่ ระบุ จำนวน มากกว่า. 

ปัญจ วรรค สงฆ์ สงฆ์ มี จำนวน ๕ รูป ประชุม กัน นี้ สามารถ ทำ สังฆ กรรม ได้แก่ ปวารณา ออก 
พรรษา อุปสมบท กุลบุตร ใน ปัจฉิม ชนบท หรือ ปัจจ้ น ต ชนบท ถ้า มี จำนวน ตากว่า นี้ คือ ๔ รูป ทำ ไม่ ได้. 

ทส วรรค สงฆ์ สงฆ์ มี จำนวน ภิกษุ ประชุม กัน ๑๐ รูป ขึ้น ไป สามารถ ท่า สังฆ กรรม คือ อุปสมบท 
กุลบุตร ใน มัชฌิ ม ชนบท หรือ มัชฌิ ม ประเทศ ถ้า ตํ่าก ว่า นี้ ท่า ไม่ ได้. 

วี สติ วรรค สงฆ์ สงฆ์ มี จำนวน ภิกษุ ๒๐ รูป ขึ้น ไป สามารถ ท่า สังฆ กรรม คือ การ ให้ อัพภาน 
แก่ ภิกษุ ผู้ ต้อง อาบัติ สังฆาทิเสส และ อยู่ ปริวาส มานัต ครบ กำหนด แล้ว มา ขอ ให้ สงฆ์ จำนวน นี้ สวด 
ชัก เข้า หมู่ ตาม เดิม ถ้า จำนวน ตํ่าก ว่า นี้ ทำ ไม่ ได้. 

เมื่อ ทรง อนุญาต ให้ สงฆ์ เป็น ใหญ่ ใน การ ประกอบ สังฆ กรรม ดั่ง นี้ จึง ต้อง มี กำหนด ลักษณะ ใน 
การ ประชุม กัน อีก หลายอย่าง เมื่อ ครบ ถ้วน บริบูรณ์ ก็ เรียก ว่า สมบัติ ถ้า หากว่า ขาด ตก บกพร่อง ก็ เรียก 
ว่า วิบัติ ถ้า เป็น สมบัติ ก็ ใช้ ได้ ถ้า เป็น วิบัติ ก็ ใช้! ม่ได้ กล่าว คือ 

๑. เกี่ยว แก่ วัตถุ ได้แก่ ที่ ตั้ง หมาย ถึง บุคคล หรือ เรื่อง ที่ เป็น ที่ ปรารภ ทำ สังฆ กรรม นั้น ๆ เซ่น 
ใน พิธี อุปสมบท วัตถุ ก็ หมาย ถึง อุปสัมปทา เปก ขะ คือ ตัว ผู้ ที่' จะ อุปสมบท จะ ต้อง ประกอบ ด้วย 
คุณสมบัติ ตาม ที่ พระ พุทธเจ้า ได้ ทรง อนุญาต ไว้ เมื่อ ถูก ต้อง จึง จะ เป็น วัต กุ สมบัติ ใช้! ด้ ถ้า ไม่ ถูก ต้อง ก็ 




เป็น วัตถุ วิบัติ ใซ ไม่ ได้. 

๒. เขต ชุมนุม อัน เรียก ว่า สีมา ก็ จะ ต้อง เป็น เขต ชุมนุม ที่ ถูก ต้อง ตาม ที่ พระ พุทธเจ้า ได้ ทรง 
อนุญาต ไว้ จึง จะ เป็น สีมา สมบัติ ถ้า ไม่ ถูก ต้อง ก็ เป็น สีมา วิบัติ ไช! ม่ ได้. 

ฅ. เกี่ยว แก่ บริษัท คือ ภิกษุ ที่ มา ประชุม กัน เป็น สงฆ์ นั้น ก็ จะ ต้อง เป็น ภิกษุ ปก ตัต ตะ คือ ภิกษุ 
ปกติ ไม่ ได้ เป็น ผู้ ต้อง ปาราชิก หรือ ไม่ ได้ ถูก สงฆ์ ยก วัตร และ ไม่ ละ หัต ถ บา ส กัน หัต ถ บา ส แปล ว่า 
ปวง มือ คือ เข้า มา นั่ง ใกล้ กัน อยู่ ใน ระยะ ที่ เอื้อม มือ ของ กัน และ กัน ถึง ถ้า จะ นับ ก็ ขนาด ศอก คืบ จาก 
กัน และ กัน ไม่ ห่าง จาก นั้น ประชุม กัน อยู่ ใน หัต ถ บาล ดั่ง กล่าว นี้ ใน สีมา อัน เดียว กัน คือ ใน เขต ชุมนุม 
อัน เดียว กัน และ ใน ขณะ ที่ ประชุม กระทำ สังฆ กรรมอยู่ นั้น ภิกษุ ที่ นั่ง ใน ที่ ประชุม ก็ ไม่ ออก ไป นอก 
หัต ถ บาล และ ภิกษุ ข้าง นอก ก็ ไม่ เข้า มา ใน สีมา ถ้า เข้า มา ก็ ต้อง เข้า มา ใน หัต ถ บาล ที เดียว ถ้า ถูก ต้อง ดัง นี้ 
เรียก ว่า ปริ ส สมบัติ ถ้า ผิด พลาด ไป ก็ เป็น ปริ ส วิบัติ ใ ช! ฝ ได้. 

๕. กรรมวาจา ที่ สวด นั้น ก็ จะ ต้อง ถูก ต้อง เช่น ใน พิธี อุปสมบท นั้น จะ ต้อง ตั้ง ญัตติ หน หนึ่ง 
อนุ สาวนา อีก ๓ หน และ ใน ญัตติ ใน อนุ สาวนา ก็ จะ ต้อง มี ระบุ ชื่อ ผู้ที่ จะ ขอ อุปสมบท ระบุ ชื่อ อุปัช- 
ฌายะ ระบุ ราย ละเอียด ต่าง ๆ และ ต้อง ว่า ให้ ครบ ถ้วน ถูก ต้อง จึง' จะ เป็น กรรม วา- จา สม ปติ ถ้า ผิด พลาด ไป 
ก็ เป็น กรรมวาจา วิบัติ ใ ช! ม่ ได้. 

สำหรับ จำนวน ภิกษุ ที่ จะ เป็น สงฆ์ ใน พิธี อุปสมบท นั้น ใน มัชฌิ ม 1 ชนบท หรือ มัชฌิ ม ประเทศ 
จำนวน ตั้งแต่ ๑๐ รูป ขึ้น ไป ใน ปัจ จัน ต ชนบท ตั้งแต่ ๕ รูป ขึ้น ไป มัชฌิ ม ประเทศ นั้น โดย ตรง 
ก็ หมาย ถึง ส่วน กลาง ของ ชมพู ทวีป ใน สมัย นั้น ดั่ง ที่มื แสดง ไว้ ใน พุทธ ประวัติ ว่า ทิศ นั้น จด เมือง นั้น ๆ 
เมื่อ รวม กัน เข้า ทั้ง หมด ท่าน ว่า มุทิงฺ คสณฺ รา โน มี สัณฐาน ดั่ง ตะโพน เพราะ เป็น ถิ่น ที่ เจริญ และ มี 
พระ มาก หา พระ มา อุปสมบท ๑๐ รูป ได้ ง่าย จึง ได้ ตรัส ไว้ ดั่ง นั้น แต่ ใน ชนบท หรือ ใน ประเทศ ถิ่น นอก 
ไป จาก นั้น ก็ เรียก ว่า เป็น ปัจ จัน ต ชนบท ทั้ง หมด ใช้ พระ ๕ รูป ก็ ได้ ถ้า ถือ ตรง ๆ ตาม เช่น ประเทศ 
ไทย เรา นี้ ใช้ ๕ รูป ก็ ได้ แต่ ว่า ถ้า ถือ ตาม วัตถุ ประสงค์ ว่า ประเทศ ที่ หา พระ ง่าย ก็ ๑๐ รูป หา พระ ยาก 
ก็ ๕ รูป ก็ ไม่ ควร จะ ใช้ พระ เพียง ๕ รูป ใน ประเทศ ไทย เพราะ ฉะนั้น จึง ได้ มี พระ มหา สม ณ นิยม 
ไม่ ให้ ใช้ ให้ ใช้ แต่ ๑๐ รูป ขึ้น ไป ใน อินเดีย เดี๋ยว นี้ที่ เป็น มัชฌิ ม ประเทศ ใน สมัย นั้น ครั้น มา ถึง สมัย นี้ 
จะ หา พระ ถึง ๑๐ รูป ก็ คง ลำบาก แต่ ว่า ถ้า จะ ไป บวช ใน อินเดีย ใน เขต ที่ กำหนด ว่า เป็น มัชฌิ ม ชนบท 
หรือ มัชฌิ ม ประเทศ ก็ ต้อง ถือ ตาม วี นัย บัญญัติ ไว้ น้อย กว่า ๑๐ ใ ช!, ม่ ได้. 

น่า สังเกต สีมา วัด บวร นิเวศ วิหาร นี้ ที่มี ประวัติการ ผูก ๓ คราว คราว แรก ก็ ผูก เท่า มุข หน้า ของ 
พระ อุโบสถ นี้ ครั้ง ที่ ๒ ขยาย ออก ไป ถึง แนว พลสิงห์ โดย รอบ ครั้ง ที่ ๓ จึง ขยาย ออก ไป อีก ด้าน หน้า 
พระ อุโบสถ ที่มี ต้น จันทน์ ทั้ง สอง เป็น นิมิต ด้าน ข้าง คือ ด้าน ทิศ ตะวัน ออก และ ด้าน ทิศ ตะวัน ตก น้นมี 
บ่อ นั้า เป็น นิมิต เบื้อง หลัง ก็มีเ สา หิน คู่ หนึ่ง นั่น เป็น เขต นิมิต รวม กัน เข้า ก็ ปอง กลาง มี สัณฐาน ดั่ง 
ตะโพน เหมือน กัน บาง ทิพ ระ บาท สมเด็จ พระ จอมเกล้า ฯ จะ ได้ ทรง จับ เอา เค้า ว่า มุทิงฺ ค สณฺ® าโน ที่ 
ว่า มัชฌิ ม ประเทศ มี สัณฐาน เหมือน ดั่ง ตะโพน สีมา วัด นี้มี สัณฐาน เหมือน ดั่ง ตะโพน. 




๘© 



เสด็จ กรุงกบิล พัสดุ 

ใน ระหว่าง พรรษา ทั้ง ๓ นี้ พระ พุทธเจ้า ได้ เสด็จ กรุงกบิล พัสดุ สัก ก ชนบท ใน หลัก ฐาน ชั้น 
บาลี บ่ง ว่า รวม อยู่ กับ แคว้น โกศล ดั่ง ที่ ใน ตอน ปลาย พุทธกาล เล่า ถึง พระ เจ้า ป เส นที โกศล ได็ไ ป เผิา 
พระ พุทธเจ้า กราบ ทูล ว่า พระ พุทธเจ้า มี พระ ชนม์ ๘๐ พรรษา พระ เจ้า ป เสน' ท โกศล ก็มี พ' ระ , ชนม์ ๘๐ 
พรรษา พระ พุทธเจ้า เป็น ชาว โกศล พระ เจ้า ป เสน ทิก็ เป็น ชาว โกศล ๒๕ แต่ อาจ จะ แยก เป็น แคว้น อิสระ 
ใน บาง ครั้ง ก็ ได้. 

แต่ ใน หลัก ฐาน ชั้น อรรถกถา ๒๖ หลัง ลง มา กล่าว ว่า เป็น แคว้น อิสระ ชึ่งมี พระ เจ้า สุทโ ธท นะ 
พระ พุทธ บิดา เป็น พระ ราชา แห่ง แคว้น ลัก กะ นั้น มี กรุงกบิล พัสดุ เป็น นคร หลวง ท่าน เล่า ไว้ ว่า เมื่อ 
พระ โพธิสัตว์ เสด็จ ออก ทรง ผนวช พระ เจ้า สุทโ ธท นะ ก็ ได้ ทรง คอย ฟัง ข่าวอยู่ เสมอ เมื่อ ตรัสรู้ แล้ว ได้ 
เสด็จ จาริก ประกาศ พระ พุทธ ศาสนา จน มา ประทับ อยู่ ที่ พระ เวฬุวัน ใน กรุง ราช คฤห์ พระ พุทธ บิดา ก็ ได้ 
ทรง สดับ ข่าว นี้ มา โดย ลำดับ และ ได้ ทรง ล่ง ทูต มา ทูล เชิญ เสด็จ ไป กรุงกบิล พัสดุ ผู้ที่ มา นั้น ก็ มา ฟัง 
ธรรม และ บวช ใน ลำ นัก พระ พุทธเจ้า ไม่ กลับ ไป จน ถึง พระ พุทธ บิดา ได้ ทรง ส่ง อำมาตย์ ผู้ หนึ่ง ชื่อ ว่า 

กาฬุ ทา ยี แปล ว่า อุ ทา ยี ดำ เพราะ มี ผิว ดำ ลัก หน่อย เป็น ทูต มา เชิญ เสด็จ อำมาตย์ กาฬุ ทา ยี นั้น เมื่อ ได้ 
มา เฝ็า พระ พุทธเจ้า ได้ ฟัง ธรรม ก็ ได้ บวช และ ได้ กราบ ทูล เชิญ เสด็จ พระ พุทธเจ้า ไป กรุงกบิล พัสดุ 
พระ พุทธเจ้า จึง ได้ เสด็จ จากกรุง ราช คฤห์ ทรง ดำเนิน ด้วย พระ บาท ไป ยัง กรุงกบิล พัสดุ โดย ลำดับ. 

ใน ชั้น บาลี ไม่ ได้ กล่าว ไว้ ชัด ว่า เสด็จ เมื่อ ไร แต่ ว่า ใน ชั้น อรรถกถา ได้ แสดง เวลา ไว้ ดั่ง นี้ พรรษา 
แรก ได้ ทรง จำ พรรษา อยู่ ที่ ปา อิสิ ป ตน มฤคทายวัน ถึง วัน แรม คา ๑ เดือน ๑๑ ออก พรรษา แล้ว ก็ 
เสด็จ ไป โปรด ชฎิล ประทับ อยู่ ที่ ตำบล อุรุ เวลา เป็น เวลา ถึง ๓ เดือน คือ จน ถึง กลาง เดือน ยี่ ต่อ จาก นั้น 
จึง เสด็จ ไป กรุง ราช คฤห์ ทรง รับ พระ เวฬุวัน วัน สิน เดือน ยี่ ประทับ อยู่ ที่ พระ เวฬุวัน นั้น จน ถึง กลาง เดือน 
๔ วัน รุ่ง ขึ้น จึง ได้ เริ่ม เสด็จ ไป กรุงกบิล พัสดุ ซึ่ง ท่าน พรรณนา ไว้ ว่า มี หน ทาง ๖๐ โยชน์ และ เสด็จ 
พระ พุทธ ดำเนิน ไป เพียง วัน ละ ๑ โยชน์ ต้อง ใช้ เวลา ๒ เดือน ถึง กรุงกบิล พัสดุ ใน วัน กลาง เดือน ๖ 
ซึ่ง เป็น วัน วิ สา ขปุณ ณมี โย ชนั้! น ครั้ง นั้น จะ เป็น ระยะ ทาง เท่าไร ไม่ อาจ จะ ทราบ ได้ แน่ แต่ ว่า อาจ จะ เทียบ ได้ 
ที่ กล่าว ถึง ระยะ ทาง จาก พุทธ ค ยา คือ ที่ ตรัสรู้ ไป ถึง ปา อิสิ ป ตน มฤคทายวัน เป็น ระยะ ทาง ๑๘ โยชน์ 
เดี๋ยว นิ ทาง ใน แผนที่ ปัจจุบัน ตาม ทาง รถไฟ ตก ๑๒๐ ไมล์ หย่อน หน่อย คือ ไม่ ถึง ๑๒๐ ไมล์ ดี ที่ เป็น 
๑๘ โยชน์ ก็ อาจ จะ คิด เทียบ เคียง ได้ ดั่ง นี้ ส่วน ระยะ ทาง จากกรุง ราช คฤห์ ถึง กรุงกบิล พัสดุ แคว้น ลัก กะ นั้น 
๖๐ โยชน์ เสด็จ วัน ละ โยชน์ ที่ กล่าว ว่า เสด็จ ไม่ ริบ ร้อน. 

เมื่อ เสด็จ ไป ถึง ๒๗ พระ ญาติ มี พระ เจ้า สุทโ ธท นะ เป็น ประธาน ก็ ถวาย การ ต้อน รับ และ จัด ให้ 
ประ ทับที่ อาราม ของ เจ้า ลัก ยะ องค์ หนึ่ง ชื่อ ว่า นิโครธ จึง ได้ เรียก ว่า นิโครธ า ราม ใน ชั้น แรก พระ ญาติ 



๒๕ ธ มุม เจ ติยสุ ตุ ต ม. ม. ๑๓ / ๕๑๕ / ๕®'. 
๒ " สม นุต ๓ / ๗๑- ๘๓. 

๒๗ ธมฺม ป ท. ๖ / ๓๑- ๓๙. 




ชั้น ผู้ให ญ คือ ผู้ ที่ สูง อายุ กว่า ไม่ ยอม ถวาย บังคม คือ ไหว้ พระ พุทธเจ้า เพราะ วงศ์ สัก ยะ นี้ เป็น ผู้ที่มี มานะ 
แรง มาก ไม่ ยอม แสดง ความ เคารพ แก่ ผู้ , ที่ อ่อน อายุ กว่า ท่าน แสดง ว่า ฝน โบก ฃร พรรษ ได้ ตก แปล ว่า ฝน 
ที่มีสี แดง และ พระ พุทธเจ้า ก็ ได้ แสดง เวส สัน' ต ร' ชาดก , “ ๘ คือ เรื่อง พระ เวสสันดร ที่มี ค' วาม' โดย ย่อ' ว่า 

พระ เจ้า สัญ ชัย แห่ง สีวี รัฐ ได้ มี พระ โอรส พระองค์ หนึ่ง ทรง พระ นาม ว่า เวส ดัน ดร ประสูติ 
แต่ พระ นาง ผุ สดี พระ เวสสันดร นั้น ครั้น เมื่อ มี พระ ชนม์ เจริญ ขึ้น ก็ ได้ ทรง อภิเษก กับ พระ นาง มัทรี 
มี พระ โอรส องค์ หนึ่ง พระ นาม ว่า ชา ลี พระ ธิดา องค์ หนึ่ง พระ นาม ว่า กัณ หา พระ เวสสันดร เป็น ผู้ที่มี 
พระ หทัย กว้าง ขวาง ทรง ปา เพ็ญ ทานอยู่ เสมอ มี พระ อัธยาศัย น้อม น้าว ไป ใน ทาง บริจาค อย่าง ไม่ อั้น 
และ ไม่ หยุด ยั้ง ได้ ประทาน ช้าง เผือก สำหรับ พระ นคร แก่ พราหมณ์ ชา วก ลิง ค รัฐ ไป ชาว เมือง จึง เกิด 
ความ ไม่ พอ ใจ ประชุม กัน ให้ พระ เจ้า สัญ ชัย เนรเทศ พระ เวสสันดร พระ เจ้า สัญ ชัย ก็ จำ ต้อง ทรง ปฏิบัติ 
ตาม ความ ประสงค์ ของ ประชาชน เนรเทศ พระ เวสสันดร ไป พร้อม กับ พระ ชายา กับ พระ โอรส พระ ธิดา 
ทั้ง ๔ พระ องค์ ได้ เสด็จ ไป ทรง ผนวช เป็น ฤษี อยู่ ใน ปา แต่ก็ ยัง มี พราหมณ์ ชู ซก ไป ทูล ขอ พระ ชา ลี 
พระ กัณ หา พระ เวสสันดร ก็ ประทาน ให้ ชู ชก ก็ พา พระ กุมาร กุมารี ทั้ง สอง ไป แล้ว ก็ ยัง มี พราหมณ์ มา 
ขอ พระ นาง มัทรี อีก พระ เวสสันดร ก็ ประทาน ให้ แต่ ว่า พราหมณ์ ที่ มา ขอ พระ นาง มัทรี นั้น ว่า เป็น 
พราหมณ์ พระ อินทร์ แปลง เพราะ ฉะนั้น ก็ ถวาย คืน ไว้ ฝ่าย ชู ชก พา พระ ชา ลี พระ กัณ หา ไป เฝ็า พระ เจ้า 
สัญ ชัย พระ เจ้า สัญชั ยก็ท รง รับ เอา ทั้ง สอง พระองค์ ไว้ และ พระ ราช ทาน ทรัพย์ เป็น การ แลก เปลี่ยน 

พระ ราช นัดดา และ พระ เจ้า สัญ ชัย ก็ ได้ ทรง พา พระ ราช นัดดา ออก ไป รับ พระ เวสสันดร กับ พระ นาง มัทรี 
เสด็จ กลับ พระ นคร เรื่อง โดย ย่อ ก็มีเ ท่า นี้. 

เรื่อง เวสสันดร ชาดก นี้ เรียก อีกอ ย่าง หนึ่ง ว่า มหาชาติ เป็น ที่ นิยม ใน หมู่ คน ไทย มา ตั้งแต่ เก่า 
ก่อน ได้ มี นัก กวี แต่ง เป็น ร่าย ยาว สำหรับ เทศน์ มี สำนวน ดี ๆ มา ตั้งแต่ ครั้ง สมัย กรุง เก่า ศรีอยุธยา ใน 
สมัย กรุงเทพ ฯ นี้ก็มี จน ถึง เป็น ธรรมเนียม ใน ราช สำนัก เจ้า นาย ผู้ใหญ่ ทรง ผนวช อย่าง บวช ๓ เดือน 
และ ต้อง ไป ถวาย เทศน์ มหาชาติ กัณฑ์ หนึ่ง รัชกาล ที่ ๕ เมื่อ ทรง ผนวช เณร ก็ ทรง ถวาย เทศน์ มหาชาติ 
กัณฑ์ หนึ่ง รัชกาล ที่ ๔ โปรด ให้ กรม หมื่น มเหศวร ศัววิ ลา ศ ทรง เป็น ผู้ จัด เครื่อง กัณฑ์ ใน บัด นี้ วัด อีก 
มาก ก็ ยัง นิยม เทศน์ มหาชาติ เป็น งาน ประจำปี เป็น การ หา ทุน ก่อ สร้าง อะไร ต่าง ๆ ใน วัด เพราะ ฉะนั้น 
พระ เวสสันดร ท่าน ก็ ได้ ช่วย สร้าง วัด สร้าง ถาวรวัตถุ และ สิง ต่าง ๆ มา มาก มาย สำหรับ ใน เมือง ไทย. 

พระ ญาติ ที่มื อาวุโส กว่า เมื่อ ได้ ฟัง และ ได้ เห็น พระ พุทธ จรรยา ต่าง ๆ ใน ที่ สุด ก็ ได้ ถวาย บังคม 
ด้วย กัน ทั้ง หมด แต่ ใน วัน นั้น ยัง ไม่มื ใคร อาราธนา พระ พุทธเจ้า ให้ ไป เสวย ที่ ไหน วัน รุ่ง ขึ้น จึง ได้ เสด็จ 
ออก ทรง บิณฑบาต พร้อม กับ ภิกษุ สงฆ์ ฝาย พระ ญาติ มี พระ เจ้า สุทโ ธท นะ เป็น ต้น ได้ ทรง ทราบ ข่าว 
ดั่ง นั้น ก็ ตระหนก พระ ทัย เพราะ ว่า ผิด ธรรมเนียม ของ ขั ตติย วงศ์ พระ เจ้า สุทโ ธ' ทน ะ ได้ รีบ เสด็จ ออก' ไป 
ยัง ที่ พระ พุทธเจ้า เสด็จ ออก ทรง บิณฑบาต ท่าน ว่า พระ เจ้า สุทโ ธท นะ ได้ ตรัส ต่อ ว่า ว่า ได้ ทรง ปฏิบัติ ผิด 
วงศ์ หรือ ผิด ตระกูล ไม่มื ธรรมเนียม ที่ กษัตริย์ จะ ภิกขาจาร เหมือน อย่าง นี้ พระ พุทธเจ้า ก็ ตรัส ตอบ ว่า ได้ 



๒๙ ชุ. ชา. ๒๘ / ๓๖๕ / ๑๐๔๕; ชา ตก. ๑๐ / ๓๑๕. 




ทรง ปฏิบัติ ตาม วงศ์ ของ พระ พุทธะ ไม่ ใช่ วงศ์ ของ ขัตติ ยะ ได้ ทรง เป็น พระ พุทธะ ทรง ปฏิบัติ ตาม วงศ์ 
ของ พระ พุทธะ แล้ว ก็ ได้ ตรัส พระ คาถา ว่า อุตุ ติฏฺเ ร นปฺป มชฺเ ซยฺย เป็น ต้น ที่ แปล ความ ว่า บุคคล 
ไม่ พึง ประมาท ใน อาหาร ที่ เป็น เดน หรือ ใน ก้อน ข้าว ที่ พึง ลุก ขึ้น รับ พึง ประพฤติ ธรรม ให้ สุจริต ไม่ พึง 
ประพฤติ ธรรม นั้น ให้ ทุจริต เพราะ ว่า ผู้ ประพฤติ ธรรม ย่อมอยู่ เป็น สุข ทั้ง ใน โลก นั้ทั้ง ใน โลก อื่น ถ้า จะ 
พิจารณา ดู โดย ความ ก็ คือ เท่า กับ ทรง แสดง ว่า ไม่ พึง ประมาท ใน อาหาร ที่ เขา ใส่ บาตร และ การ เที่ยว 
ภิกขาจาร นี้ก็ ไม่ ได้ ไป ลัก ไป ขโมย ใคร เป็น การ แสวง หา โดย สุจริต ไม่ ได้ ไป ท่า ทุจริต ที่ ไหน เพราะ ฉะนั้น 
อาชีพ อะไร ๆ ก็ ตาม ที่ เป็น อาชีพ ที่ สุจริต และ ที่ เป็น การ สมควร แก่ ภาวะ ของ ตน แล้ว ก็ ใช้! ด้ แต่ ว่า 
ทั้ง นี้ก็ ไม่ ได้ หมาย ความ ว่า การ ภิกขาจาร นั้น จะ เป็น สิง ที่ ควร สรรเสริญ เรื่อย ไป เพราะ เป็น กรณี ยะ คือ 
เป็น กิจ ที่ ควร ท่า โดย เฉพาะ สำหรับ นัก บวช ซึ่ง เป็น ผู้ ต้อง อา กัยนิ ส ลัย ข้อ นี้ แต่ สำหรับ คฤหัสถ์ ซึ่ง เป็น 
ผู้มี กิจ ท่า มา หา กิน จะ ภิกขาจาร อย่า งนี้ก็ ไม่ ได้ ก็ ต้อง ปฏิบัติ ให้ เหมาะ แก่ ภาวะ. 

พระ เจ้า สุทโ ธท นะ ได้ รับ บาตร พระ พุทท ธ เจ้า และ เชิญ เสด็จ เข้า ไป ทรง รับ ภัตตาหาร ใน พระ ราช 

นิเวศน์. 

พระ นัน ทะ พระ ราหุ ล บวช 

ใน วัน ต่อ มา ที่ กล่าว ว่า เป็น วัน ที่ ๓ เป็น วัน ประกอบ พิธี วิว าห มงคล และ พิธี มงคล ขึ้น ตำหนัก 
อภิเษก ของ พระ ราช กุมาร ทรง พระ นาม ว่า นัน ทะ พระ นัน ทะ นี้ เป็น พระ โอรส ของ พระ นางมหา ป ชา บดี 
โค ตมี พระ น้า นาง ของ พระ พุทธเจ้า พระ นาง นี้มีพ ระ ราช ธิดา อีก องศ์ หนึ่ง ทรง พระ นาม ว่า รูปนั น ทา 
พระ พุทธเจ้า ได้ เสด็จ เข้า ไป บิณฑบาต ใน เรือน ตำหนัก ของ พระ นันท ราช กุมาร พระ นันท ราช กุมาร ก็ ทรง 
รับ บาตร ของ พระ พุทธเจ้า และ ก็ เสด็จ ตามพระ พุทธเจ้า ออก มา ฝ่าย พวก คน ใน เรือน เห็น ดัง นั้น ก็ รีบ' ไป 
ทูล นาง ชนบท กัลยาณี ซึ่ง เป็น คู่ อภิเษก ใน วัน นั้น ของ พระ นัน ทะ นาง ก็ รีบออก มา และ เตือน ให้ รีบกลับ 
ฝ่าย พระ นัน ทะ ก็ ถือ บาตร ตามพระ พุทธเจ้า เรื่อย มา และ ก็ ทรง นึก เรื่อย มา ว่า พระ พุทธเจ้า จะ ทรง รับ บาตร 
ที่นึ่ที่ นั่น พระ พุทธเจ้า ก็ ไม่ ทรง รับ ก็ ต้อง ถือ บาตร ตามพระ พุทธเจ้า เรื่อย มา จน ถึง นิโครธ า ราม ครั้น ถึง 
นิโครธ า ราม แล้ว พระ พุทธเจ้า ก็ ตรัส ถาม พระ นัน ทะ ว่า จะ บวช ไหม พระ นัน ทะ ทูล ตอบ รับ ว่า จะ บวช 
ด้วย ไม่ กล้า จะ ขัด พระ พุทธ ดำรัส พระ พุทธเจ้า ก็ โปรด ให้ สงฆ์ บวช พระ นัน ทะ เป็น ภิกษุ. 

ต่อ มา ท่านกล่าว ว่า เป็น วัน ที่ ๗ ได้ เสด็จ เข้า ไป ทรง รับ ภัตตาหาร ใน พระ ราช นิเวศน์ พระ นาง 
ยโส ธรา พิมพา ซึ่ง เป็น พระ มารดา ของ ราหุ ล พระ โอรส ของ พระ โพธิสัตว์ เมื่อ ก่อน ทรง ผนวช ได้ ทรง 
แต่ง พระ ราหุ ลออ ก มา ให้ กราบ ทูลพระ ราช บิดา ทำนอง ว่า กราบ ทูล ขอ พระ ราช สมบัติ พระ ราหุ ล เวลา 
นั้น ว่า มี พระ ชนม์ ๗ ขวบ ออก มากราบ ทูล ขอ มรดก พระ พุทธเจ้า ก็ ทรง นำ พระ ราหุ ล ไป นิโครธ า ราม ด้วย 
และ เมื่อ ถึง นิโครธ า ราม แล้ว ก็ โปรด ให้ พระ สา รี บุตร บรรพชา พระ ราหุ ล เป็น สามเณร ด้วย ใช้ วิธี ให้ รับ 
สรณะ ๓ คือ วิธี อุปสมบท ด้วย ถึง สรณะ ๓ ที่ ทรง ให้ เลิก ไป แล้ว นั้น มา ใช้ บรรพชา สามเณร พระ ราหุ ล 
จึง เป็น สามเณร องค์ แรก ใน พระ พุทธ ศาสนา และ ก็ ใช้ วิธี บวช ด้วย ให้ ถึง สรณะ ๓ สืบ ต่อ มา จน บัด นี้ 




ท่าน แสดง ว่า เพราะ ทรง มี พระ พุทธ ดำริ ว่า ทรัพย์ ที่ เป็น โลกี ยะ นั้น เป็น ของ ที่ ไม่ ยั่งยืน แต่ ว่า อริยทรัพย์ 
เป็น สิ่ง ยั่งยืน กว่า เพราะ ฉะนั้น เมื่อ มากราบ ทูล ขอ มรดก จึง ได้ ประทาน อริยทรัพย์ ให้. 

ข้อ นี้ก็ น่า พิจารณา ถึง ธรรมเนียม บวช ใน บัด นี้ มารดา บิดา ที่ จัด ให้ บุตร ได้ บวช ก็ เท่า กับ ว่า 
เป็น การ ให้ อริยทรัพย์ หรือ ว่า จัด ให้ บุตร ได้ อริยทรัพย์ ซึ่ง ถือ ว่า เป็น การทำ ให้ ได้ รับ ทรัพย์ ที่ ประเสริฐ เมื่อ 
ท่าน ได้ ทำ กิจ อัน นี้ ก็รู้สื กว่า ท่าน ได้ มี ความ ปีติ ยินดี ว่า ได้ อุปการะ บุตร เป็น อย่าง ดี คราว นี้ มา พิจารณา ดู 
ถึง หน้าที่ ของ บุตร ที่ จะ พึง มี ต่อ บุพ พกา รี เช่น มารดา บิดา ใน พระ พุทธ ศาสนา ก็ แสดง ไว้ เป็น ๒ คือ 
ตอบ แทน ตาม หน้าที่ เช่น ว่า ท่าน เลี้ยง มา แล้ว เลี้ยง ท่าน ตอบ เป็น ต้น อีกอ ย่าง หนึ่ง ท่าน แสดง ว่า 

ตอบ แทน ด้วย ทำ ให้ มารดา บิดา เจริญ ด้วย คุณ มี ศรัทธา คืล เป็น ต้น เมื่อ ทำ ให้ ท่าน เจริญ ศรัทธา คืล เป็น ต้น 
ก็ซึ่อ ว่า เป็น การ ตอบ แทน อย่าง สูง พิจารณา ดูก็ คือ ว่า ตอบ แทน ท่าน ด้วย ทำ ให้ ท่าน ได้ รับ อริยทรัพย์ นั้น 
เอง และ การ บวช เป็น ทาง ที่ จะ ทำ ให้ ท่าน บุพ พกา รี จะ รับ อริยทรัพย์ ได้ ง่าย เพราะ ทำ ให้ ท่าน มี ความ 
คุ้น เคย ใน ศาสนา เป็น โอกาส ที่ จะ เข้า มา รักษา คืล ฟัง ธรรม และ ปฏิบัติ ศวา มดี อื่น ๆ อีก เพราะ ฉะนั้น 
ก็ เป็น เหตุผล ที่ จูง กัน ไป ใน ด้าน ดี ให้ เกิด อริยทรัพย์ ด้วย กัน ทุก ๆ ฝ่าย. 

ฝ่าย พระ เจ้า สุทโ ธท นะ เมื่อ ได้ ทรง ทราบ ดั่ง นั้น ก็ ทรง มี ความ ทุกข์ เป็น อย่าง ยิ่ง ได้ รีบ เสด็จ ไป 
เฝ็า พระ พุทธเจ้า แล้ว ก็ ทูล ถึง ความ ทุกข์ ใน พระ ราช หฤทัย ว่า เมื่อ พระ พุทธเจ้า ได้ เสด็จ ออก ทรง ผนวช นั้น 
ก็ ทรง ประสบ ความ ทุกข์ อย่าง ใหญ่ เป็น ครั้ง แรก ครั้น เมื่อ พระ นันท ะ ออก ทรง ผนวช อีก ก็ ทรง ประสบ 
ความ ทุกข์ เป็น อย่าง ยิ่ง อีก ครั้ง หนึ่ง แต่ ก็ ยัง หวัง อยู่ ว่า ยัง มี พระ ราหุ ล จะ ทรง เป็น ผู้ สืบ พระ ราช วงค์ ต่อ ไป 
แต่ มา ครั้ง นี้ พระ ราหุ ล มาทรง ผนวช อีก ก็ ยิ่ง ทรง ประสบ ความ ทุกข์ อย่าง หนัก เป็น ครั้ง ที่ ๓ เพราะ ฉะนั้น 
ก็ ทรง ขอ ประทาน พร พระ พุทธเจ้า ข้อ หนึ่ง พระ พุทธเจ้า ตรัส ตอบ ว่า ได้ ทรง ล่วง พร เสีย แล้ว พระ เจ้า 

สุ ท โ ธ ท 1 นะ ก็ , ทูล' โดย ความ' ว่า ก็มิ ใช่ จะ เป็น การ บังคับ เมื่อ ทรง เห็น สมควร ก็ ประทาน เมื่อ ไม่ ทรง เห็น 
สมควร ก็ อย่า ประทาน พระ พุทธเจ้า ก็ ทรง ให้ พระ เจ้า สุทโ ธท นะ ตรัส ว่า จะ ทรง ขอ พร อะไร พระ เจ้า 
สุทโ ธท นะ ก็ ได้ ทูล ขอ พร ข้อ หนึ่ง ว่า ต่อ ไป เมื่อ พระ สงฆ์ จะ บวช ผู้ ใด ก็ ให้ ผู้ นั้น ได้ รับ อนุญาต จาก มารดา 
บิดา ก่อน เพราะ ได้ ทรง ปรารภ ถึง ความ ทุกข์ ที่ เกิด แก่ พระองค์ ครั้ง นี้ ว่า มาก มาย นัก ก็ อย่า ให้ ความ ทุกข์ 
เช่น นี้ เกิด ขึ้น แก่ มารดา บิดา อื่น เลย พระ พุทธเจ้า ก็ ทรง อนุญาต และ ก็ ได้ ทรง สิ่ง พระ สงฆ์ ว่า จะ บวช ใคร 
ก็ ต้อง ให้ ผู้ นั้น ได้ รับ อนุญาต จาก มารดา บิดา เสีย ก่อน ตลอด มา ถึง บัด นี้. 

และ ใน วัน หนึ่ง ที่ ท่านพระ อรรถกถา จาร ย์ได้ แสดง ว่า ใน วัน รุ่ง ขึ้น พระ เจ้า สุทโ ธท นะ ได้ ทูล 
พระ พุทธเจ้า ว่า เมื่อ พระ พุทธเจ้า ได้ ทรง ปา เพ็ญ เพียร อยู่ ได้ มี เทพ ย ดา มาบอก ว่า พระ ลูก เจ้า 

สิ้น พระ ชนม์ เสีย แล้ว แต่ พระ เจ้า สุทโ ธท นะ ไม่ ทรง เชื่อ พระ พุทธเจ้า จึง ได้ ตรัส ชาดก เรื่อง หนึ่ง เรียก ว่า 
มหา ธรรม ปาล ชาดก ๒ " โดย ความ ว่า ใน แคว้น กาลี ได้ มี บ้าน หนึ่ง ชื่อ ว่า บ้าน ธรรม ปา ละ นาย บ้าน ก็ ชื่อ 
ว่า ธรรม ปา ละ และ มี บุตร คน หนึ่ง ก็ ชื่อ ธรรม ปา ละ เป็น ตระกูล ที่ ประพฤติ ธรรม สืบ ๆ กัน มา คน ใน 
หมู่ บ้าน นั้น ทุก ชั้น ก็ พา กัน ประพฤติ ธรรม คือ ไม่ ฆ่า ไม่ ลัก ไม่ พูด เท็จ เป็น ต้น บิดา ได้ ล่ง ธรรม ปาล- 



๒๙ ชา ตก. ๑๐ / ๑๘๖ 




กุมาร ไป เรียน วิชา กับ อาจารย์ ทิศา ปาโมกข์ ที่ กรุง ตัก กสิ ลา ธรรม ปาล กุมาร เรียน ได้ ดี ต่อ มา บุตร ของ 
อาจารย์ ก็ สิ้น ชีวิต ด้วย เหตุ อย่าง หนึ่ง หมู่ ญาติ และ หมู่ สิษย์ ก็ พา กัน เศร้า โศก ฝ่าย ธรรม ปาล กุมาร ไม่ 
เศร้า โศก แต่มี ความ สงสัย ว่า ทำไม จึง ตาย ใน เวลา เป็น หนุ่ม ใน ที่ สุด ก็ ได้ ถาม ขึ้น คน เหล่า นั้น ได้ บอกว่า 
ความ ตาย นั้น ไม่ แน่ นอน จะ ตาย เวลา ไหน ได้ ทั้ง นั้น ธรรม ปาล กุมาร ก็ บอกว่า ใน หมู่ บ้าน เขา นั้น เห็น 
ตาย กัน เมื่อ แก่ เป็น พื้น ฝ่าย อาจารย์ ก็ ไม่ เชื่อ จึง ได้ ให้ ธรรม ปาล กุมาร เป็น ผู้ ดูแล กิจการ อยู่ ชั่ว คราว ตน เอง 
ก็ เดิน ทาง ไป หมู่ บ้าน ธรรม ปา ละ และ น่า เอา กระดูก ของ แพะ ไป แสดง แก่ บิดา ของ ธรรม ปา ละ ว่า ธรรม- 
ปา ละ ตาย แล้ว บิดา ของ ธรรม ปา ละ ก็ บอกว่า ไม่ เชื่อ เพราะ ที่นึ่ โดย ปรกติ ไม่ ตาย กัน ใน เวลา เป็น เด็ก 
หรือ เป็น หนุ่ม อาจารย์ ก็ ถาม ว่า จะ ต้อง มี เหตุ และ ประพฤติ อย่าง ไร จึง เป็น เหตุ ให้ บังเกิด ผล เช่น นี้ 
บิดา ของ ธรรม ปา ละ ก็ ได้ ตอบ ว่า ประพฤติ ธรรมะ นั่น เอง และ แจ้ง ข้อ ที่ ประพฤติ ต่อ ๆ กัน มา ให้ ทราบ 
อาจารย์ ของ ธรรม ปาล ะก็มี ความ ชื่น ชม ยินดี แล้ว ก็ รับ เอา ธรรมเนียม ปฏิบัติ ใน หมู่ บ้าน นั้น กลับ ไป ใช้ 
ประพฤติ ปฏิบัติ กัน ต่อ ไป. 

พระ พุทธเจ้า ไม่ ได้ ประทับ จำ พรรษา ที่ กรุงกบิล พัสดุ ใน ตอน นั้น ได้ โปรด ให้ บวช พระ นัน ทะ 
กับ พระ ราหุ ล และ ได้ ทรง น่า พระ นัน ทะ กับ พระ ราหุ ล เสด็จ กลับ ไปล่ กรุง ราช คฤห์ ทรง จำ พรรษา อยู่ ใน 
กรุง ราช คฤห์ เรื่อง การ เสด็จ กรุงกบิล พัสดุ ครั้ง แรก ก็มี เพียง เท่า นี้. 

เรื่อง การ กำหนด เวลา ว่า พระ พุทธเจ้า ได้ ทรง ปา เพ็ญ พุทธ กิจ อะไร เมื่อ ไร เสด็จ ไป ไหน เมื่อ ไหร่ 
ได้ หลัก ฐาน ใน ชั้น บาลี เป็น ส่วน น้อย และ โดย มาก ก็ บอก แต่ เพียง ว่า สมัย หนึ่ง ประ ทับที่ นั่น หรือ 
ประ ทับที่ นั่น ตามพระ พุทธ อัธย าตัย แล้ว ก็ เสด็จ จาริก ไป ที่ นั่น หนังสือ ชั้น บาลี นี้ ปรากฏ ว่า เขียน เป็น 
ตัว อักษร ขึ้น ที่ ลังกา ใน สมัย สังคายนา เป็น ครั้ง ที่ ๕ เมื่อ พระ พุทธ ศาสนา ล่วง แล้ว ๔๐๐ ปี เศษ แต่ 
คัมภีร์ ใน ชั้น หลัง ต่อ มา ซึ่ง เป็น คัมภีร์ อธิบาย พระ บาลี ที่ เรียก ว่า อรรถกถา แปล ว่า กล่าว เนื้อ ความ ของ 
บาลี ซึ่ง เป็น การ อธิบาย พระ อาจารย์ รจนา อรรถกถา เรียก ว่า อรรถกถา จาร ย์ ปรากฏ ว่า ได้ ท่า ใน สมัย 
ต่อ มา อีก จน กระทั่ง พระ พุทธ ศาสนา ล่วง แล้ว ได้ ๑, ๐๐๐ ปีกว่า ใน คัมภีร์ ชั้น นี้ แสดง เวลา ไว้ ละเอียด 
ยิ่ง ขึ้น ดั่ง เช่น ระยะ เวลา ที่ กล่าว เมื่อ คราว ก่อน โดย เฉพาะ ระยะ เวลา เรื่อง เสด็จ กรุงกบิล พัสดุ ชั้น อรรถ 
กถา กล่าว ไว้ ว่า เสด็จ ก่อน เช้า พรรษา ที่ ๒ ดั่ง ที่ กล่าว แล้ว แต่ ว่า ใน อรรถกถา นั้น เอง ได้ มี เรื่อง ที่ เป็น 
เบื้อง ต้น ไว้ ว่า พระ เจ้า สุทโ ธท นะ ได้ ล่ง ทูต มา เชิญ เสด็จ พระ พุทธเจ้า รวม ทั้ง หมด เป็น ๑๐ คน ทั้ง 

กาฬุ ทา ยี อำมาตย์ และ ส่ง มา ที ละ คน เมื่อ ล่ง มา คน หนึ่ง เห็น หาย ไป ก็ ส่ง มา อีก คน หนึ่ง รวม จน ถึง คน ที่ 
๑๐ จง สำ เร จ. 

ถ้า เป็น จริง ตาม นี้ ระยะ เวลา ที่ จะ เสด็จ กรุงกบิล พัสดุ หน้า พรรษา ที่ ๒ ก็ คง เป็น ไป ไม่ ได้ กว่า 
ทูต คน หนึ่ง จะ เดิน ทาง มา ถึง แล้ว พระ เจ้า สุทโ ธท นะ ก็ จะ ต้อง ทรง รอ เห็น หาย ไป จน ผิด สังเกต จึง ได้ ทรง 
ส่ง อีก คน หนึ่ง มา ระยะ ทาง ไม่ ใกล้ ฉะนั้น ที่ ท่าน พรรณนา ถึง เรื่อง เบื้อง ต้น เหล่า นี้! ว้ เมื่อ พิจารณา ดู 
ระยะ เวลา ที่ ท่าน ให้ ใน การ เสด็จ ก็ดู เหมือน จะ ขัด กัน แต่ก็ เป็น อัน ยุติ ได้ แต่ เพียง ว่า ได้ เสด็จ กรุง 
กบิล พัสดุ ครั้ง หนึ่ง ใน ระยะ ต้น นั้น และ ท่าน ว่า พระ พุทธเจ้า ได้ ทรง พา พระ น้น ทะ และ พระ ราหุ ล เสด็จ 




กลับ มา กรุง ราช คฤห์ ประทับ จำ พรรษา ที่ ๒ ที่ พระ เวฬุวัน แต่ ใน หลัก ฐาน ชั้น บาลี กล่าว ว่า เมื่อ 
พระ พุทธเจ้า ได้ ทรง ผนวช พระ ราหุ ล เป็น สามเณร แล้ว ก็ ได้ เสด็จ จากกรุง กบิล พัสดุ! ป นคร สา วัต ถี 

แคว้น โกศล ขัด กัน อยู่ ฉะนั้น เรื่อง การ บวช พระ ราหุ ล อาจ จะ เป็น การ เสด็จ ใน ครั้ง ที่ ๒ ก็ ได้ เพราะ 
ได้ เสด็จ กรุงกบิล พัสดุ อีก ครั้ง หนึ่ง ใน ภาย หลัง และ ใน ครั้ง หลัง นั้น ได้ เสด็จ จำ พรรษา ที่ นิโครธ ารา ม. 010 

ราหุ โล วาท สูตร 

แต่ ก็มีพ ระ สูตร บาง พระ สูตร ที่ กล่าว ว่า พระ พุทธเจ้า ได้ ทรง อบรม พระ ราหุ ลที่พ ระ เวฬุวัน ซึ่ง 
ท่านพระ อรรถกถา จาร ย์ ท่าน เล่า ว่า ๓ ® เมื่อ พระ พุทธเจ้า โปรด ให้ บวช พระ ราหุ ล นั้น พระ ราหุ สมี ชันษา ได้ 
เพียง ๗ พรรษา และ เมื่อ ได้ ทรง นำ มา ประทับ อยู่ ที่ พระ เวฬุวัน กรุง ราช คฤห์ ก็ ได้ ทรง อบรม ราหุ ล 
สามเณร อยู่ เสมอ คำ อบรม ใน ระหว่าง ที่ ราหุ ล สามเณร มี พระ ชนม์ ๗ พรรษา นั้น ท่าน ร้อย กรอง ไว้ 
เป็น พระ สูตร หนึ่ง เรียก ว่า ราหุ โล วาท ซึ่ง แปล ว่า โอวาท แก่ พระ ราหุ ล มี เล่า ไว้ ว่า พระ ราหุ ล ได้ 

ประทับ อยู่ ที่ เรือน ชั้น อัน ชื่อ ว่า อัม พ ลัฎฐิ กา ที่ ตอน สุด ของ พระ เวฬุวัน พระ พุทธเจ้า ได้ เสด็จ ไป 

ประทาน พระ โอวาท อบรม เตือน ให้ พระ ราหุ ล ศึกษา ๒ ข้อ คือ 

๑. ให้คื กษา ว่า จะ ไม่ พูด เท็จ แม้ เพื่อ จะ หัวเราะ เล่น. 

๒. ให้คื กษา ว่า จะปั จจเ วก ขณ์ คือ พิจารณา ข้า ระ กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ให้ บรีสุ ทธี้. 

ข้อ ความ ละเอียด ใน พระ สูตร นี้มีเ ล่า ว่า เมื่อ เสด็จ พระ พุทธ ดำเนิน ไป ถึง พระ ราหุ ลก็ ได้ ปู อาสนะ 
ได้ เตรียม นั้า ล้าง พระ บาท และ ก็ ได้ ล้าง พระ บาท ถวาย พระ พุทธเจ้า ได้ ประทับ นั่ง แล้ว ก็ ตรัส ให้ 

พระ ราหุ ลดูนั้ าที่ เหลือ อยู่ ใน ภาชนะ ที่ ใช้ เท ล้าง พระ บาท นั้น ซึ่ง มี เหลือ อยู่ น้อย ตรัส เปรียบ เทียบ ว่า 
ความ ละอาย ใน เพราะ ลัมป ชาน มุสาวาท คือ พูด เท็จ ทั้ง ที่รู้ อยู่ ไม่ มี แก่ ผู้ ใด สามัญ ญะ คือ ความ เป็น 
สมณะ ของ ผู้ นั้น ก็มี น้อย เหมือน อย่าง นํ้าที่ มี เหลือ อยู่ น้อย ใน ภาชนะ นั้านั้ น. 

แล้ว ก็ ตรัส ลัง ให้ พระ ราหุ ล เท นั้า ทิ้ง ให้ หมด ตรัส โอวาท ต่อ ไป ว่า ความ ละอาย ใน เพราะ พูด เท็จ 
ทั้ง ที่รู้ อยู่ ไม่ มี แก่ ผู้! ด ความ เป็น สมณะ ของ ผู้ นั้น ก็ ต้อง ถูก ทิ้ง เลีย แล้ว เหมือน อย่าง นั้าใ นภา ชนะ นั้าที่ 
เขา ทิ้ง เลีย หมด. 

แล้ว ก็ ตรัส ลัง ให้ พระ ราหุ ลค วา ภาชนะ นั้า นั้น แล้ว ทรง ลัง ให้ พระ ราหุ ล หงาย ภาชนะ นั้า นั้น ก็ เป็น 
ภาชนะ' นํ้า ที่' ว่าง เปล่า ก็ ตรัส โอวาท ลีบ ต่อ ไป อีกว่า ความ ละอาย ใน เพราะ พูด เท็จ ทั้ง ที่รู้ อยู่ ไม่ มี แก' ผู้ ใด 
ความ เป็น สมณะ ของ ผู้ นั่น ก็ ว่าง เปล่า เหมือน อ ย่าง ภาชนะ นั้าที่ ห งา ย ขึ้น' ว่าง เปล่า ฉะนั้น. 

ต่อ จาก นี้ก็ ตรัส อุปมา อีก ข้อ หนึ่ง ว่า เหมือน อย่าง ช้าง ศึก ของ พระ เจ้า แผ่น ดิน ที่ม้ก หัด ไว้ เป็น อย่าง ดี 
ขึ้น ระวาง แล้วออก สงคราม ก็ ท่า การ รบ คือ ท่า หน้าที่ ออก ศึก ด้วย เท้า หน้า ทั้ง สอง ด้วย เท้า หลัง ทั้ง สอง 
ด้วย คืรษ ะ ด้วย หู ด้วย งวง ด้วย หาง แต่ ว่า ถ้า ยัง รักษา งวง อยู่ ยัง ไม่ ใช้ งวง ใน การ ปฏิบัติ หน้าที่ ก็ 

คือ ใน พรรษา ที่ ๑๕. (มโน. ปู. ๒ / ๓๑') 

ป. สู. ๓ / ๑๑๑' 



๓๐ 




ชื่อ ว่า ยัง มิ ได้ สละ ชีวิต เพื่อ พระ เจ้า แผ่น ดิน ต่อ ได้ ปฏิบัติ หน้าที่ ด้วย งวง อย่าง หนึ่ง จึง ชื่อ ว่า ได้ ปฏิบัติ 
หน้าที่ อย่างบริบูรณ์ และ ก็ ไม่ มี อะไร ที่ ช้าง นั้น มิ ได้ ทำ ฉัน ใด ก็ดี ถ้า ไม่ มี ความ ละอาย ที่ จะ พูด เท็จ ทั้ง รู้ 
ก็ กล่าว ไม่ ได้ ว่า จะ ไม่ ทำ บาป อะไร ๆ แต่ ถ้า มี ความ ละอาย อยู่ ใน อัน ที่ จะ พูด เท็จ ทั้ง รู้ งด เว้น จาก การ 
พูด เท็จ เสีย ได้ จึง จะ กล่าว ได้ ว่า เป็น ผู้! ม่ทำ บาป. 

เมื่อ ได้ ตรัส โอวาท ดั่ง นี้ แล้ว จึง สรุป , ให้' พระ' รา' หุล คื' กษา ว่า จะ ไม่ พูด เท็จ แม้ เพื่อ จะ หัวเราะ เล่น. 

ต่อ จาก นั้น ได้' ทรง สอน' ให้ 1 พระ' ราหุ ลปั จ' จเว กขณ์ กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ได้ ทรง ช้ก 
วัตถุ อย่าง หนึ่ง มา เปรียบ เทียบ คือ ตรัส ถาม ว่า แว่น ส่อง มี ประโยชน์ อะไร พระ ราหุ ลก็ก ราบ ทูล ว่า มี 
ประโยชน์ เพื่อ จะปั จจเ วก ขณ์ คือ ว่า ได้ ตรวจ ดู หน้า ตา เป็น ต้น พระ พุทธเจ้า จึง ได้ ประทาน พระ โอวาท 
สืบ ต่อ ไป ว่า ควร ที่ จะปั จจเ วก ขณ์ คือ พิจารณา ก่อน แล้ว จึง ทำ กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม เมื่อ คิด 
ปรารถนา จะ ทำ จะ พูด จะ คิด ก็ ใหัปั จจเ วก ฃณ์ แล้ว รู้ ว่า การทำ การ พูด การ คิด อย่าง นี้ เป็น ไป เพื่อ 
เบียด เบียน ตน เพื่อ เบียด เบียน ผู้ อื่น เพื่อ เบียด เบียน ทั้ง ตน และ ผู้ อื่น ให้ เดือด ร้อน เป็น อกุศล มี ทุกข์ 
โทษ เป็น กำไร เป็น ผล เมื่อ รู้ ดั่ง นี้ แล้ว ก็ ไม่ ควร ทำ กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม นั้น ต่อ เมื่อ ได้ 
ปัจจ เวก ขณ์ แล้ว ก็รู้ ว่า เป็น ไป ตรง กัน ข้าม คือ การทำ การ พูด การ คิด นั้น ไม่ เป็น ไป เพื่อ เบียด เบียน 
ดั่ง กล่าว เป็น กุศล มี สุข เป็น กำไร เป็น ผล เมื่อ รู้ ดั่ง นี้ แล้ว จึง ควร ทำ กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม นั้น. 

อนึ่ง เมื่อ กำลัง ทำ กำลัง พูด กำลัง คิด อยู่ ก็ ให้ ปัจจ เวก ขณ์ ว่า บัด นี้ เรา กำลัง ทำ กำลัง พูด กำลัง 
คิด อย่าง นี้ แต่ ว่า การทำ การ พูด การ คิด อย่าง นี้ เป็น อย่าง ไร เมื่อ ปัจจ เวก ขณ์ก็ จะ รู้ เมื่อ รู้ ว่า เป็น ส่วน 
ไม่ดื ก็ ให้ เลิก เสีย เมื่อ รู้ ว่า เป็น ส่วน ดี ก็ ให้ ทำ เพิ่ม เติม ต่อ ไป. 

อนึ่ง ทำ พูด คิด มา แล้ว ก็' ให้' บีจจ เว ก 1 ขณ์ เหมือน กัน' ว่า เรา ได้ ทำ พูด คิด อย่าง นี้ มา แล้ว แต่ 
ว่า การทำ การ พูด การ คิด ของ เรา นั้น เป็น อย่าง ไร เมื่อ รู้' ว่า' ไม่ ดี แต่ ว่า ทำ ไป แล้ว ก็ ให้ แสดง เปิด เผย ใน 
พระ ศาสดา หรือ ใน ส พรหมจารี ซึ่ง เป็น วิญฌู ชน คือ เป็น ผู้รู้แ ละ ถึง ความ สังวร เพื่อ จะ ไม่ ทำ อีก ต่อ ไป เมื่อ 
รู้ ว่า เป็น ส่วน ดี ก็ ให้ เป็น ผู้มี ปีติ ความ อิ่ม ใจ ปราโมทย์ ความ บันเทิง อยู่ และ ตาม คืกษ า สำเหนียก อยู่ ใน 
ธรรม ที่ เป็น ส่วน กุศล ทั้ง หลาย ทั้ง กลาง วัน ทั้ง กลาง คืน. 

พระ พุทธเจ้า ตรัส สรุป ต่อ ไป ว่า สม ณ พราหมณ์ [น อดีต ปัจจ เวก ขณ์ ชำระ กายกรรม วจีกรรม 
มโนกรรม มา อย่าง นี้ ใน อนาคต ก็ จัก ได้ปั จจเ วก ขณ์ ชำระ อย่าง นี้ ใน ปัจจุบัน ก็ พิจารณา ชำระ อย่าง นี้. 

ใน ที่ สุด ก็ ตรัส เตือน ให้ พระ ราหุ ลคืก ษา เป็น ข้อ ที่ ๒ คือ ให้ คอย ปัจจ เวก ฃณ์ กายกรรม วจีกรรม 
มโนกรรม ให้ บริสุ ทธิ้ อยู่ เสมอ. 

พระ สูตร นี้ เรียก ว่า อัม พลัฏ เกา ราหุ โล วาท สูตร ตาม ชื่อ ของ เรือน นั้น ชื่อ ว่า อัม พลัฏ เกา หรือ 
เรียก ว่า จุล ราหุ โล วาท สูตร ๓๒ พระ สูตร ที่ แสดง พระ โอวาท แก่ พระ ราหุ ล ซึ่ง เป็น สูตร เล็ก เพราะ เมื่อ 
พระ ราหุ สมี อายุ มาก ขึ้น พระ พุทธเจ้า ได้ ประทาน พระ โอวาท อย่าง อื่น ต่อ ไป. 




0 * 0 * 

กุมาร ปัญหา 

อนึ่ง ใน ระยะ เวลา ที่ พระ ราหุ ลมีพ ระ ชนม์ พรรษา น้อย อยู่ นี้ พระ อรรถกถา จาร ย์ ท่าน แสดง ว่า 
พระ พุทธเจ้า ได้ ทรง อบรม ด้วย กุมาร ปัญหา ๓๓ คือ ปัญหา ที่ ผูก ขึ้น สำหรับ ถาม เด็ก หรือ สามเณร ปัญหา 
ปัญหา ที่ ผูก ขึ้น สำหรับ สามเณร ปัญหา นี้ ใน ที่ แห่ง หนึ่ง แสดง ว่า พระ พุทธเจ้า ตรัส ถาม ให้ สามเณร รูป หนึ่ง 
ชื่อ ว่า โส ปาก สามเณร ตอบ แต่ ท่านพระ อรรถกถา จาร ย์ได้ กล่าว ว่า พระ พุทธเจ้า ได้ ตรัส ตั้ง ปัญหา 
อัน เดียว กัน นี้ ถาม พระ ราหุ ล ด้วย มี ๑0 ข้อ คือ 

ถาม ว่า อะไร ชื่อ ว่า หนึ่ง ก็ ทูล ตอบ ว่า ที่ ชื่อ ว่า หนึ่ง ก็ คือ สัตว์ ทั้ง ปวง ตั้ง อยู่ ได้ ด้วย อาหาร. 

ถาม ว่า อะไร ชื่อ ว่า สอง ก็ ตอบ ว่า ที่ ชื่อ ว่า สอง คือ นาม รูป. 

ถาม ว่า อะไร ชื่อ ว่า สาม ก็ ตอบ ว่า คือ เวทนา สาม. 

ถาม ว่า อะไร ชื่อ ว่า สี ก็ ตอบ ว่า อริยสัจ สี. 

ถาม ว่า อะไร ชื่อ ว่า ห้า ก็ ตอบ ว่า อุปาทาน ขันธ์ คือ ขันธ์ เป็น ที่ ยึด ถือ ห้า. 

ถาม ว่า อะไร ชื่อ ว่า หก ก็ ตอบ ว่า อายตนะ ภาย ใน หก. 

ถาม ว่า อะไร ชื่อ ว่า เจ็ด ก็ ตอบ ว่า โพ ช ฌงค์ เจ็ด. 

ถาม ว่า อะไร ชื่อ ว่า แปด ก็ ตอบ ว่า อริยมรรค มี องค์ แปด. 

ถาม ว่า อะไร ชื่อ ว่า เก้า ก็ ตอบ ว่า สัต ตา วา ส คือ ที่ อยู่ ของ สัตว์ เก้า จำพวก 

ถาม ว่า อะไร ชื่อ ว่า สิบ ก็ ตอบ ว่า ท่าน ที่ ประกอบ ด้วย องค์ สิบ เรียก ว่า พระ อรหันต์. 

ชื่อ ธรรม เหล่า นี้ เป็น ที่ รู้จัก ก้น อยู่ เป็น ส่วน มาก สัต ตา วา ส ๙ นั้น เป็น ภูมิ ภพ ของ สัตว์ ๙ จำพวก 
ส่วน พระ อรหันต์ ประกอบ ด้วย องค์ ๑๐ นั้น ก็ คือ ประกอบ ด้วย สัมมา ทิฏฐิ สัมมา สังกัปปะ สัมมา วาจา 
สัมมา ก้ม มัน ตะ สัมมา อาชีวะ สัมมา วายามะ สัมมา สติ สัมมา สมาธิ สัมมา ญา นะ คือ ความ รู้ ชอบ 
สัมมา วิมุตติ คือ ความ พ้น ชอบ ชื่ง เป็น อ เสขะ คือ เป็น องค์ ที่ เสร็จ กิจจะ ต้อง คืกษ าอัน เรียก ว่า เป็น ของ 
พระ อเส' ฃะ ผู้' ที่' ไม่ ต้อง คืก ษ- า ก็ ได้แก่ มรรค มี องค์ ๘ และ เพิ่ม สัมมา ญาณ ะ และ สัมมา วิมุตติ เข้า อีก 
๒ รวม เป็น ๑๐. 

ปัญหา เหล่า นี้ เท่า กับ ว่า ตั้ง ขึ้น ถาม ให้ ตอบ หรือ ว่า ทาย และ คอย แก้ ก็ เพื่อ ที่ จะ ให้ จด จำ ข้อ ธรรมะ ได้ 
ใน ตอน แรก ก็ อาจ จะ ไม่ เข้า ใจ แต่ เมื่อ ได้ รับ อบรม มาก ขึ้น ก็ อาจ เข้า ใจ ใน หัว ข้อ ธรรมะ เหล่า นั้น มาก ขึ้น 
ใน ตอน แรก ก็ ตั้ง ให้ ตอบ พอ จำ ได้ เพราะ ฉะนั้น จึง เรียก ว่า กุมาร ปัญหา หรือ ว่า สามเณร ปัญหา 
มี ๑๐ ข้อ ด้วย ก้น. 

ใน ระหว่าง พรรษา เหล่า นี้ ครั้ง หนึ่ง ได้ ทรง แสดง โอวาท โปรด บุตร คฤหบดี ผู้ หนึ่ง ซึ่ง ชื่อ ว่า 

สิง คาส กะ เป็น พระ โอวาท สัง สอน ทาง คดี โลก นับ ว่า ได้ ทรง สัง สอน ผ่อน จาก คดี โลกุ ตตร ธรรม ลง มา 
พระ ธรรม เทศนา ที่ แสดง มา ใน เบื้อง ต้น โดย ลำดับ นั้น เป็น เรื่อง โลกุ ตตร ธรรม หรือ ปรมั ตถ ธรรม 



ชุ. ชุ. ๒๕ / ๒ / ๔. 




เป็น พื้น และ ผู้ นับถือ พระ พุทธ ศาสนา ก็ ปรากฏ ว่า ได้ มี ภิกษุ มี สามเณร เป็น ฝ่าย บรรพชิต ทาง ฝ่าย คฤหัสถ์ 
ก็มีอุ บา สก อุบาสิกา ปรากฏ ว่า ได้ ทรง อบรม ด้วย อนุ ปุพพิ กถา และ อริยสัจ ๔ ท่าน แสดง' ว่า ผู้ ที่' จะ' ทรง 
อบรม ดั่ง กล่าว นั้น ต้อง มี อุปนิสัย ที่ จะ ได้ ธรรม จักษุ ดวง ตา เห็น ธรรม ที่ กล่าว ว่า เป็น พระ โสดาบัน 
พระ โสดาบัน นั้น คฤหัสถ์ ก็ เป็น ได้ พระ สกทาคามี ก็ เหมือน กัน ส่วน พระ อนาคามี นั้น ท่าน แสดง ว่า 
คฤหัสถ์ ก็ เป็น ได้ แต่ โดย มาก เมื่อ คฤหัสถ์ เป็น พระ อนาคามี ก็ มัก จะ บวช ส่วน ที , ไม่ บวช มี ตัวอย่าง อยู่ บาง ท่าน 
ท่าน อ้าง ว่า เพราะ มี กิจ ต้อง ทะนุ บำรุง มารดา บิดา ทิ้ง ไป บวช ไม่ ได้ แต่ ว่า ถ้า เป็น พระ อรหันต์ ต้องออก บวช 
จะ อยู่ เป็น คฤหัสถ์ ต่อ ไป ไม่ ได้ และ มี กำหนด ว่า ต้อง บวช ใน วัน นั้น ด้วย กำหนด เป็น แบบ ธรรมดา นิยม 
เพราะ ฉะนั้น คำ ดั่ง สอน ที่ แล้ว มา แม้ จะ สอน แก่ คฤหัสถ์ ก็ สอน ตั้งแต่ เบื้อง ต้น จน ถึง อริยสัจ ส่วน 
ที่ สอน แก่ สิง คา ล กะ นี้ เป็น การ สอน ทาง คดี โลก โดย ตรง. 

สิง คา ลกสูตร ๓๔ 

มี เรื่อง เล่า ว่า มี คฤหบดี บุตร ผู้ หนึ่ง รี! อ' ว่า สิง คา ล กะ ตื่น ขึ้น เข้า ก็ ออก จาก เมือง ราช คฤห์ 

นุ่ง ผ้า เปียก และ เอา นี้า มา รด ผม ให้ เปียก ประคอง อัญชลี ไหว้ ทิศ ทั้ง หลาย คือ ไหว้ ทิศ บูรพา ทิศ ทักษิณ 
ทิศ ปัจฉิม ทิศ อุดร ทิศ เบื้อง ตา ทิศ เบื้องบน พระ พุทธเจ้า เสด็จ ออก บิณฑบาต ใน กรุง ราช คฤห ได้ ทรง 
พบ ก็ ตรัส ถาม มาณพ นั้น กราบ ทูล ว่า บิดา ดั่ง ไว้ ให้ ไหว้ ทิศ เมื่อ ก่อน จะ ตาย พระ พุทธเจ้า ก็ ตรัส ว่า 
ใน อริ ย วินัย (วินัย พระ อริยะ) ไม่ ควร ไหว้ ทิศ อย่าง นี้ บุตร คฤหบดี ทูล ถาม ว่า จะ ควร ไหว้ ทิศ อย่าง ไร 
พระ พุทธเจ้า ก็ ประทาน พระ โอวาท ยืน ประทาน ใน ขณะ ที่ ทรง อุ้ม บาตร อยู่ นั้น. 

ความ ใน พระ โอวาท นั้น ก็ คือ ได้ ตรัส ว่า อริ ย สาวก ผู้ที่ ปราศจาก บาป คือ กรรม ที่ ชั่ว ๑๔ ข้อ และ 
เป็น ผู้ ปก ปิด อันตราย จาก ทิศ ทั้ง ๖ ย่อม เป็น ผู้ ปฏิบัติ เพื่อ การ ชนะ โลก คือ โลก นี้ และ โลก อื่น การ ปฏิบัติ 
ปราศจาก กรรม ที่ บาป ๑๔ ข้อ กับ การ ปก ปิด อันตราย จาก ทิศ ทั้ง ๖ นี่ เป็น ส่วน เหตุ การ ชนะ โลก 
ทั้ง สอง ซึ่ง หมาย ความ ว่า เป็น ผู้ ปรารภ คือ ประสบ ผล ที่ดีมี ความ สุข ความ เจริญ ใน โลก นี้ และ โลก อื่น 
นี่ เป็น ผล. 

คำ ว่า อริ ย สาวก นั้น มี คำ แปล ได้ ๒ อย่าง แปล ว่า สาวก ผู้ ฟ ง คือ คืษย์ ของ พระ อริยะ 
อย่าง หนึ่ง แปล ว่า สาวก ผู้ เป็น อริยะ อย่าง หนึ่ง อย่าง หลัง ความ แรง หน่อย คือ ต้อง เป็น พระ โสดาบัน 
ขึ้น ไป แต่ ว่า อย่าง ต้น นั้น หมาย ความ ได้ ทั่ว ไป และ ใน ที่นี้ อริ ย สาวก ก็ หมาย ถึง คฤหัสถ์ จึง น่า จะ แปล ว่า 
หัษย์ ของ พระ อริยะ จะ เหมาะ กว่า เหมือน อย่าง คำ ว่า อริ ยวิน เย ที่ แปล ว่า ใน วินัย ของ พระ อริยะ เมื่อ 
ปฏิบัติ ตาม วินัย ของ พระ อริยะ ก็ ชื่อ ว่า เป็น ศิษย์ ของ พระ อริยะ ที่ เรียก ว่า อริ ย สาวก. 

กรรม ที่ เป็น บาป ©๔ ข้อ นั้น แบ่ง เป็น ๓ หมวด คือ 

หมวด ที่ ๑ ได้แก่ กรรม กิเลส ๔ กรรม กิเลส แปล ว่า กรรม ที่ เศร้า หมอง ได้แก่ ฆ่า สัตว์ ๑ 
สัก ทรัพย์ ๑ ประพฤติ ผิด ใน กาม ๑ พูด เท็จ ๑. 



สิง คา ลกสุ ตฺต ท. ปา ฎ. ๑ ๏/๏ ๙๔ / ๑๗๒- ๒๐๖. 




หมวด ที่ ๒ ได้แก่ อคติ ๔ คือ ฉัน ทา คติ ลำเอียง เพราะ ฉันทะ คือ ความ ชอบ โท สา คติ ลำเอียง 
เพราะ โทสะ คือ ความ ชัง โมหาคติ ลำเอียง เพราะ ความ หลง ภยาคติ ลำเอียง เพราะ ความ กลัว เมื่อ ถึง 
อคติ เหล่า นี้ จึง ทำ บาป กรรมอย่าง ใด อ ย่าง หนึ่ง . 

หมวด ที่ ฅ ได้แก่ อบายมุข คือ ทาง แห่ง ความ เสือ ม แห่ง โภค ทรัพย์ ๖ ได้แก่ ดื่ม สุรา เมรัย ๑ 
เที่ยว กลาง คืน หรือ เที่ยว ผิด เวลา ๑ เที่ยว ดู การ เล่น ๑ เที่ยว เล่น การ พนัน ๑ คบ คน ชั่ว เป็น มิตร ๑ 
เกียจ คร้าน ทำ งาน ๑ และ ได้ ตรัส ขยาย ความ ของ อบายมุข เหล่า นี้ ออก ไป ด้วย ชี้ โทษ ที ละ ข้อ ว่า. 

ดื่ม สุรา เมรัย มี โทษ ๖ สถาน คือ ๑. เสีย ทรัพย์ ๒. ก่อ ความ ทะเลาะ วิวาท ๓. เป็น บ่อ เกิด 
แห่ง โรค ๔. ให้ เกิด ความ เสีย ชื่อ เสียง ๕. หมด ความ ละอาย และ ๖. ทอน กำลัง ปัญญา. 

เที่ยว ผิด เวลา เช่น ว่า เที่ยว กลาง คืน มี โทษ ๖ สถาน คือ ๑. ชื่อ ว่า ไม่ รักษา ตน ๒. ชื่อ ว่า ไม่ 
รักษา บุตร ภรรยา ๓. ชื่อ ว่า ไม่ รักษา ทรัพย์ สมบัติ ๔. เป็น ที่ รังเกียจ ๕. อาจ ถูก ใส่ ความ และ ๖. ได้ 
รับ ความ ลำบาก มาก. 

เที่ยว ดู การ เล่น มี โทษ ตาม วัตถุ แห่ง การ เล่น ยก เป็น ตัวอย่าง ไว้ ๖ คือ ๑. ฟ้อน รำ ที่ ไหน 
ไป ที่ นั่น ๒. ขับ ร้อง ที่ ไหน ไป ที่ นั่น ๓. ประโคม ที่ ไหน ไป ที่ นั่น ๔. เสภา ที่ ไหน ไป ที่ นั่น ๕. เพลง ที่ ไหน 
ไป ที่ นั่น ๖. เถิดเทิง ที่ ไหน ไป ที่ นั่น. 

เล่น การ พนัน มี โทษ ๖ สถาน คือ ๑. ชนะ ย่อม ก่อ เวร ๒. แพ้ ก็ เสียดาย ทรัพย์ ที่ เสีย ไป ๓. 
ทรัพย์ ฉิบหาย ๔. ไม่ เป็น ที่ เชื่อ ฟ้ง ถ้อย คำ ๕. เป็น ที่ดูห มื่น ของ เพื่อน ฝูง และ ๖. ไม่ มีผู้ที่ ปรารถนา 
จะ แต่ง งาน ด้วย เพราะ เป็น ผูไม่ สามารถ จะ บำรุง เลี้ยง ดู ครอบ ครัว. 

คบ คน ชั่ว เป็น มิตร มี โทษ ที่ ยก ไว้ เป็น ๖ สถาน คือ ๑. ทำ ให้ เป็น นักเลง การ พนัน ๒. ทำ ให้ 
เป็น นักเลง เจ้า ชู้ ๓. ทำ ให้ เป็น นักเลง เหล้า ๔. ทำ ให้ เป็น นัก ลวง เขา ด้วย ของ ปลอม ๕. ทำ ให้ เป็น 
นัก หลอก ลวง เขา ซึ่ง หน้า และ ๖. ทำ ให้ เป็น นักเลง หัว ไม้. 

เกียจ คร้าน ทำ การ งาน มี โทษ ๖ สถาน คือ ๑. อ้าง ว่า หนาว นัก ๒. อ้าง ว่า ร้อน นัก ๓. อ้าง 
ว่า เย็น ไป ๔. อ้าง ว่า เข้า ไป ๕. อ้าง ว่า หิว นัก และ ๖. อ้าง ว่า ระ หาย นัก แล้ว ไม่ ทำ งาน. 

รวม เป็น บาป กรรม ๑๔ ข้อ คือ กรรม กิเลส ๔ อคติ ๔ และ อบายมุข ๖. 

ใน กรรม กิเลส ๔ นั้น ก็ คือ เวร ๔ อันตร ง กัน กับ คืล ๔ ข้าง ต้น ไม่ มี สุรา เมรัย เพราะ อะไร 
ก็ เพราะ ว่า ใน พระ สูตร นี้ เรื่อง สุรา ก็ ว่า ใน อบายมุข แล้ว ใน กรรม กิเลส นั้น ก็ ไม่ ต้องกล่าว ถึง สุรา เข้า ไป จึง 
เหลือ ๔ เท่า นั้น. 

ต่อ จาก นี้ก็ ได้ ตรัส ถึง มิตร ว่า มี ๒ จำพวก คือ มิตร ปฏิรูป คือ คน เทียม มิตร จำพวก หนึ่ง มิตร แท้ 
จำพวก หนึ่ง. 

มิตร ปฏิรูป นั้น มี ลักษณะ ๔ ได้แก่ ๑. คน ปอกลอก ๒. คน ดี แต่ พูด ๓. คน หัว ประจบ และ 
๔. คน ชัก ชวน ใน ทาง ฉิบหาย. 

คน ปอกลอก นั้น มี ลักษณะ ๔ คือ ๑. คิด เอา แต่ ได้ ฝ่าย เดียว ๒. เสีย แต่ น้อย ปรารถนา จะ 




ได้ มาก ๓. เมื่อ มี ภัย แก่ ตน จึง รับ ทำ กิจ ให้ และ ๔. คบ เพราะ เห็น แก่ ประโยชน์ ของ ตน. 

คน ดีแต่ พูด มี ลักษณะ ๔ คือ ๑. เก็บ เอา ของ ที่ ล่วง แล้ว มา ปราศรัย ๒. อ้าง เอา สิง ยัง ไม่ มี 
มา ปราศรัย ๓. สงเคราะห์ ด้วย สิ่ง ที่ หา ประโยชน์! ม่ได้ และ ๔. เมื่อ มี กิจ เกิด ขึ้น เอา เป็น ที่ พึ่ง อา ภัย 
ไม่ ได้. 

คน หัว ประจบ มี ลักษณะ ๔ คือ ๑. จะ ทำ ชั่ว ก็ คล้อย ตาม ๒. จะ ทำ ดีก็ คล้อย ตาม ๓. ต่อ 
หน้า ว่า สรรเสริญ และ ๔. ลับ หลัง ตั้ง นินทา. 

คน ซัก ซวน ใน ทาง ฉิบหาย มี ลักษณะ ๔ คือ ๑. ซัก ชวน ให้ ดื่ม สุรา เมรัย ๒. ซัก ชวน ให้ เที่ยว 
ผิด เวลา ๓. ซัก ชวน ให้ มัว เมา การ เล่น และ ๔. ซัก ชวน ให้ เล่น การ พนัน. 

ล่วน มิตร แท้ นั้น มี ลักษณะ ๔ คือ ๑. มิตร มี อุปการะ ๒. มิตร ร่วม สุข ร่วม ทุกข์ ๓. มิตร 
แนะ ประโยชน์ และ ๔. มิตร มี ใจ เอ็นดู รัก ใคร่. 

มิตร มี อุปการะ นั้น มี ลักษณะ ๔ คือ ๑. รักษา เพื่อน ผู้ ประมาท แล้ว ๒. รักษา ทรัพย์ สมบัติ 
ของ เพื่อน ผู้ ประมาท แล้ว ๓. เมื่อ มี ภัย เอา เป็น ที่พื่ง อา ภัย ได้ และ ๔. เมื่อ มี กิจ ธุระ ก็ ออก ทรัพย์ ช่วย 
มากกว่า ที่ ออก ปาก. 

มิตร ร่วม สุข ร่วม ทุกข์ มี ลัก ษร ะ ๔ คือ ๑. บอก ความ ลับ ของ ตน แก่ เพื่อน ๒. ปก ปิด ความ 
ลับ ของ เพื่อน ๓. ไม่ ละทิ้ง ใน คราว มี อันตราย และ ๔. แม้ ชีวิต ก็ อาจ สละ ให้ ได้. 

มิตร แนะ ประ โยชน์ มี ลักษณะ ๔ คือ ๑. ห้าม ไม่ ให้ ทำ ความ ชั่ว ๒. แนะ นำ ให้ ทำ ความ ดี 
๓. แนะ นำ ให้ ได้ ยิน ได้ ฟัง ใน สิ่ง ที่ ไม่ เคย ได้ ยิน ได้ ฟัง และ ๔. บอก ทาง สวรรค์ ให้. 

มิตร ที่มี ใจ เอ็นดู รัก ใคร่ มี ลักษณะ ๔ คือ ๑. ไม่ ยินดี ใน เพราะ ความ เสิ่ อม ของ เพื่อน ดั่ง ที่ 
เรียก ว่า ทุกข์ ก็ ทุกข์ ด้วย ๒. ยินดี ใน ความ เจริญ ของ เพื่อน ดั่ง ที่ เรียก ว่า สุฃก็ สุข ด้วย ๓. ห้าม บุคคล 
ผู้ กล่าว ติเตียน เพื่อน และ ๔. รับรอง บุคคล ผู้ กล่าว สรรเสริญ เพื่อน. 

ธรรม เหล่า นี้มีใ นคืหิ ปฏิบัติ และ เป็น ธรรม ที่ เป็น พื้น เป็น พื้น ทิ้ง ใน ด้าน ที่ เค ย ได้ ยิน ได้ ฟัง มา 

เพราะ สิ่ง สอน กัน บ่อย ๆ และ เป็น พื้น ทั้ง ใน ด้าน ที่ จะ ต้อง ปฏิบัติ เป็น ประจำ แต่ บาง ที เพราะ เป็น ธรรม 
ที่ เป็น พื้น มาก ไป ก็ อาจ ไม่ ใส่ ใจ ถึง เมื่อ เป็น เช่น นี้ ทำ ให้ เกิด เสีย หาย กัน อยู่ บ่อย ๆ ถ้า ได้ ใส่ ใจ ถึง และ 
คอย พิจารณา ใน การ ประกอบ กรรม คือ การ งาน ทุก ๆ ด้าน ใน ทาง คดี โลก ของ ตน ให้ เว้น จาก บาป กรรม 
ทิ้ง ๑๔ ข้อ และ รู้จัก เสือก ใน การที่ จะ คบ เพื่อน ตาม ที่ ทรง สิ่ง สอน ไว้ นี้ก็ จะ ได้ ประโยชน์. 

เมื่อ พระ พุทธเจ้า ประทาน พระ โอวาท แก่ สิง คา ล กะ ถึง ทรง สอน ให้ เว้น กรรม ที่ เป็น บาป ๑๔ ข้อ 
แล้ว ต่อ จาก นั้น ก็ ทรง แสดง ทิศ ๖ ใน อริ ย วินัย โดย ทรง ชี้ ถึง บุคคล ผู้ที่ เกี่ยว ข้อง ดัง นี้ 



ปุ รัต ถิม ทิศ 


ทิศ เบื้อง หน้า 


ได้แก่ มารดา บิดา. 


ทักษิณ ทิศ 


ทิศ เบื้อง ขวา 


ได้แก่ อาจารย์. 


ปัจฉิม ทิศ 


ทิศ เบื้อง หลัง 


ได้แก่ บุตร ภรรยา. 


อุตต ร ทิศ 


ทิศ เบื้อง ซ้าย 


ได้แก่ มิตร อำมาตย์ หรือ มิตร สหาย. 




เห ฏ เม ทิศ ทิศ เบื้อง ล่าง ได้แก่ ทาสกรรมกร. 

อุป ริม ทิศ ทิศ เบื้องบน ได้แก่ สม ณ พราหมณ์. 

ทรง แสดง ถึง หน้าที่ ซึ่ง บุคคล จะ พึง ปฏิบัติ ต่อ ทิศ เหล่า นี้ ปุ รัต ถิม ทิศ ทิศ เบื้อง หน้า คือ มารดา 
บิดา นั้น อัน บุตร พึง บำรุง ด้วย ฐานะ ๕ คือ ๑. ท่าน เลี้ยง มา แล้ว เลี้ยง ท่าน ตอบ ๒. ทำ กิจ ของ ท่าน 
๓. ดำรง วงศ์ สกุล ๙. ปฏิบัติ ตน ให้ สมควร เป็น ผู้ รับ มรดก และ ๕. เมื่อ ท่าน ล่วง ลับ ไป แล้ว 
เพิ่ม ทักษิณา คือ ทำ บุญ อุทิศ ให้. 

ทิศ เบื้อง หน้า คือ มารดา บิดา ผู้ที่ บุตร ได้ บำรุง ดั่ง นี้ แล้ว ย่อมอนุเคราะห์ บุตร ด้วย ฐานะ ๕ คือ 
๑. ห้าม จาก บาป ๒. ให้ ตั้ง อยู่ ใน ศวา มดี ๓. ให้ คืกษ าคืล ปะ ๔. ประกอบ ด้วย คู่ ครอง ที่ สมควร ให้ และ 
๕. มอบ ทรัพย์ มรดก ให้ ใน สมัย ที่ สมควร. 

ทักษิณ ทิศ ทิศ เบื้อง ขวา คือ อาจารย์ ศิษย์ พึง บำรุง ด้วย ฐานะ ๕ คือ ๑. ด้วย ลุก ขึ้น ยืน รับ 
๒. ด้วย เข้า ไป ยืน คอย รับ ใช้ ๓. ด้วย เชื่อ ฟัง ๔. ด้วย การ ปฏิบัติ บำรุง และ ๕. ด้วย การ รับ ศิลปะ โดย 
เคารพ. 

ทิศ เบื้อง ขวา คือ อาจารย์ ที่ ศิษย์ บำรุง อย่าง นี้ ย่อมอนุเคราะห์ ศิษย์ ด้วย ฐานะ ๕ คือ ๑. แนะ นำ 
ดี ๒. ให้ เรียน ดี ๓. บอก ศิลปะ ให้ หมด ๔. ยกย่อง ให้ ปรากฏ ใน มิตร สหาย และ ๕. กระทำ ความ 
ป้องกัน ใน ทิศ ทั้ง หลาย. 

ข้อ ว่า กระทำ ความ ป้องกัน ใน ทิศ ทั้ง หลาย ที่ นำ พิจารณา อย่าง หนึ่ง อาจารย์ เป็น ผู้ที่มี 

ผู้ เคา รพนับถือ ใน ทิศ ทั้ง หลาย ที่ เรียก ว่า ทิศา ปาโมกข์ เมื่อ ศิษย์ ไป ที่ ไหน และ ใน ที่ นั้น รู้ ว่า เป็น ศิษย์ 
ของ อาจารย์ ผู้ นั้น ก็ ให้ ความ นับถือ และ ช่วย เหลือ อย่าง หนึ่ง เมื่อ พูด โดย ส่วน รวม เมื่อ คืกษ ไอ ยู่' ใน 
สำนัก เดียว กัน และ เมื่อ ไป ใน ที่ ไหน เขา รู้ ว่า เป็น ศิษย์ ใน สำนัก นั้น บุคคล ใน ที่ นั้น ที่ เคย ศิกษ า ร่วม กัน ก็ 
ดี หรือ ว่า เคย นับถือ สำนัก นั้น ก็ดี ก็ ยอม ให้ การ นับถือ ช่วย เหลือ ด้วย อย่าง หนึ่ง ศิลปวิทยา ที่ อาจารย์ 
ให้ นั้น เมื่อ ศิษย์ ศิกษ าไป ด้วย ดี ไป ใน ที่ ไหน ก็ ได้ อา ศิย ศิลปวิทยา นั้น เป็น เครื่อง เลี้ยง ชีวิต และ เป็น 
เครื่อง ปฏิบัติ ก็ ชื่อ ว่า อาจารย์ ได้ ให้ การ ป้องกัน ใน ที่ ทั้ง หลาย นั้น ด้วย. 

ปัจฉิม ทิศ ทิศ เบื้อง หลัง คือ ภรรยา อัน สามี พึง บำรุง ด้วย ฐานะ ๕ คือ ๑. ด้วย การ ยกย่อง นับถือ 
๒. ด้วย การ ไม่ ดู หมื่น ๓. ด้วย ไม่ ประพฤติ นอก ใจ ๔. ด้วย มอบ ความ เป็น ใหญ่ ให้ และ ๕. ด้วย ให้ 
เครื่อง ประดับ ตกแต่ง. 

ทิศ เบื้อง หลัง คือ ภรรยา ที่ สามี บำรุง ดั่ง นี้ ย่อมอนุเคราะห์ สามี ด้วย ฐานะ ๕ คือ ๑. จัด แจง 
ภาร งาน ดี ๒. สงเคราะห์ คน ข้าง เคียง ดี ๓. ไม่ ประพฤติ นอก ใจ ๔. รักษา ทรัพย์ ที่ สามี หาม าไวิ ได้ และ 
๕. ขยัน ไม่ เกียจ คร้าน ใน กิจการ ทั้ง ปวง. 

อุตต ร ทิศ ทิศ เบื้อง ซ้าย คือ มิตร อำมาตย์ หรือ มิตร สหาย อัน กุลบุตร พึง บำรุง ด้วย ฐานะ ๕ คือ 
๑. ด้วย ทาน คือ การ ให้ เป็น การ สงเคราะห์ ยึด เหนี่ยว นั้า ใจ กัน ๒. ด้วย การ พูด ถ้อย คำ เป็น ที่ รัก 

๓. ด้วย การ ประพฤติ ประโยชน์ ๔. ด้วย การ วาง ตน สมํ่า เสมอ และ ๕. ด้วย การ ไม่ พูด ให้ ผิด ไป 




จาก ความ เป็น จริง. 

ทิศ เบื้อง ซ้าย คือ มิตร สหาย ที่ กุลบุตร บำรุง ด้วย ฐานะ อย่าง นี้ ย่อมอนุเคราะห์ กุลบุตร ด้วย ฐานะ 
๕ คือ ๑. รักษา เพื่อน ผู้ ประมาท แล้ว ๒. รักษา ทรัพย์ สมบัติ ของ เพื่อน ผู้ ประมาท แล้ว ๓. เมื่อ มี ภัย 
เป็น' ที่ พึ่ง อา ภัย' ใต้ ๔. ไม่ ละทิ้ง ใน คราว มี อันตราย และ ๕. นับถือ ตลอด ถึง ประชา อื่น อัน หมาย ถึง 
ญาติ มิตร ของ เพื่อน. 

เห ฏฐิม ทิศ ทิศ เบื้อง ตํ่า คือ ทาสกรรมกร หรือ บ่าว อัน นาย พึง บำรุง ด้วย ฐานะ ๕ คือ ๑. ด้วย 
จัดการ งาน ให้ ทำ ตาม สมควร แก่ กำลัง ๒. ด้วย การ เพิ่ม ให้ อาหาร และ บำเหน็จ ๓. ด้วย การ รักษา 
พยาบาล ให้ ใน คราว เจ็บ ไข้ ๔. ด้วย การ แบ่ง สิง' ที่มีร สดี ๆ ให้ และ ๕. ด้วย การ ปล่อย ให้ พัก ให้ เที่ยว 
บ้าง ใน สมัย ที่ สมควร. 

ทิศ เบื้อง ตา คือ ทาส และ กรรมกร ที่ นาย บำรุง อย่าง นี้ ย่อมอนุเคราะห์ นาย ด้วย ฐานะ ๕ คือ 
๑. เป็น ผู้ ตื่น ลุก ขึ้น ก่อน ๒. เป็น ผู้ พัก ใน ภาย หลัง ๓. ถือ เอา แต่ ของ ที่ นาย ให้ ๔. ทำ การ งาน ดี และ 
๕. นำ คุณ ของ นาย ไป สรรเสริญ. 

อุป ริม ทิศ ทิศ เบื้องบน คือ สม ณ พราหมณ์ อัน กุลบุตร พึง บำรุง ด้วย ฐานะ ๕ คือ ๑. ด้วย 
กายกรรม ประกอบ ด้วย เมตตา ๒. ด้วย วจีกรรม ประกอบ ด้วย เมตตา ๓. ด้วย มโนกรรม ประกอบ 
ด้วย เมตตา ๔. ด้วย ความ เป็น ผู้ ไม่ ปิด ประตู คือ ห้าม ไม่ ให้ ท่าน เข้า บ้าน หรือ ว่า ไม่ ต้อน รับ และ 
๕. ด้วย การมอบ ให้ อามิส คือ ข้าว นํ้า เป็น ต้น. 

ทิศ เบื้องบน คือ สม ณ พราหมณ์ ที่ กุลบุตร บำรุง อย่าง นี้ ย่อมอนุเคราะห์ กุลบุตร ด้วย ฐานะ ๖ คือ 
๑. ห้าม จาก บาป ๒. ให้ ตั้ง อยู่ ใน ความ ดี ๓. อนุเคราะห์ ด้วย ใจ อัน งาม ๔. ให้ ได้ ฟัง สิง ที่ ยัง ไม่ เคย พัง 
๕. อธิบาย สิง ที่ เคย ฟัง แล้ว ให้ แจ่ม แจ้ง และ ๖. บอก ทาง สวรรค์ ให้. 

ทิศ ๖ เหล่า นี้ เป็น สังคม มนุษย์ เมื่อ เรา ยืน อยู่ ใน ที่ ใด ที่ หนึ่ง ย่อม มี ทิศ ทั้ง ๖ นี้ อยู่ โดย รอบ 
ตัว จะ ไป ไหน ก็ ไม่ พ้น จาก ทิศ เหล่า นี้ ฉัน ใด ใน กลุ่ม ชน ทุก ๆ คน ก็มี บุคคล ที่ เกี่ยว ข้องอยู่ โดย รอบ จะ 
ไป ไหน ก็ ไม่ พัน จาก บุคคล ที่ เกี่ยว ข้อง กัน ดั่ง กล่าว ฉะนั้น เมื่อ ได้ ปฏิบัติ ต่อ บุคคล ที่ เกี่ยว ข้อง นั้น ให้ ชอบ 
ให้ ถูก ต้อง ก็ ชื่อ ว่า ได้ เป็น ผู้ ปฏิบัติ ป้องกัน อันตราย จาก ทิศ เหล่า นั้น คือ จาก บุคคล เหล่า นั้น อัน 
หมาย ความ ว่า เรา เอง ได้ ปฏิบัติ ชอบ แล้ว แต่ ว่า ทิศ เหล่า นั้น คือ จาก บุคคล เหล่า นั้น ปฏิบัติ ตอบ แทน 
อย่าง ไร นั้น ก็ เป็น อีก เรื่อง หนึ่ง โดย มาก หรือ โดย ทั่ว ไป เมื่อ ดี ไป ก็ มัก จะ ได้ รับ ดี ตอบ เพราะ ฉะนั้น 
ก็ จะ ต้อง ได้ รับ การ ปฏิบัติ ตอบ แทน บ้าง ตาม สมควร ส่วน ข้อ สำคัญ นั้น เป็น อัน ว่า ตัว เรา เอง ได้ ปฏิบัติ 
ชอบ หรือ ถูก ต้อง แล้ว. 

ท่าน แสดง ผล ไว้ ว่า เมื่อ ได้ ประพฤติ ตน เป็น ผู้ เว้น จาก กรรม ชั่ว ๑๔ ข้อ และ ปฏิบัติ เป็น การ 
ปก ปิด ภัย อันตราย จาก ทิศ ทั้ง ๖ ดั่ง กล่าว นี้ แล้ว ก็ ชื่อ ว่า เป็น ผู้ ชนะ โลก ทั้ง สอง คือ ชนะ โลก นี้ และ ชนะ 
โลก อื่น อัน หมาย ความ ว่า เป็น ผู้ เริ่ม คือ ว่า ประสบ ความ สำเร็จ ใน โลก ทั้ง สอง นี้ ที่เรื ยก' ว่า ประสบ ความ 
สำเร็จ ใน โลก ทั้ง สอง ก็ คือ ได้ รับ ความ สุข ความ เจริญ เป็น ผู้ ตั้ง ตัว ไ ดี โดย ชอบ บุคคล ที่ เกี่ยว ข้องอยู่ 




โดย รอบ นั้น ก็ จะ มี เมตตา จิต ต่อ เรา ไม่ ทำ อันตราย อะไร ๆ ต่อ เรา ก็ ชื่อ ว่า เป็น ผู้ ไม่ มี ภัย จาก ทิศ ทั้ง ๖. 

เรื่อง หน้าที่ ที่ สามี จะ พึง ปฏิบัติ ต่อ ภรรยา ถ้า มา ดู ใน สมัย ก็ เป็น ของ ไม่ แปลก แต่ ถ้า ดู ไป ถึง 
ธรรมเนียม ใน สมัย นั้น แล้ว การ สอนอย่าง นี้ก็เ ท่า กับ เป็น การ เปลี่ยน แปลง ประเพณี ของ สมัย นั้น ที่ ถือ 
ผู้หญิง ว่า เหมือน อย่าง ภัณฑ ะ หน้าที่ ซึ่ง แสดง ไว่ใ นพ ระ สูตร นี้ ให้ การ ยกย่อง เป็น อย่าง ดี. 

ใน อรรถกถา ของ พระ สูตร นี้ ๓๕ ได้ เล่า ถึง ประวัติ ของ เวฬุวัน ไว้ อีกว่า เวฬุวัน คือ สวน ไผ่ นี้ เป็น 
สวน หลวง มา เก่า แก่ มี พระ ราชา พระองค์ หนึ่ง ได้ เสด็จ ไป ประพาส พระ เวฬุวัน ได้ บรรทม หลับ อยู่ ใน 
บริเวณ นั้น ข้า ราช บริพาร ก็ เที่ยว แยก ย้าย ไป มีงูเ ห่า ตัว หนึ่ง เลื้อย ตรง เข้า มา ใน ขณะ นั้น ก็มี กระแต 
ตัว หนึ่ง วิ่ง เข้า มา ใกล้ พระ กรรณ ของ พระ เจ้า แผ่น ดิน แล้ว ก็ ร้อง ขึ้น พระ เจ้า แผ่น ดีนก็ ตื่น บรรทม งู 
ซึ่ง เลื้อย ตรง เข้า มา นั้น ก็ เลื้อย หนี ไป มี พระ ราช ดำริ ว่า ทรง ปลอดภัย ก็ เพราะ กระแต มา ร้อง ให้ ตื่น บรรทม ขึ้น 
จึง ได้ ทรง พระ ราช ทาน อภัย แก่ กระแต ให้ อาหาร แก่ กระแต ใน สวน นั้น เพราะ ฉะนั้น จึง ได้ ชื่อ ว่า 
ก ลัน ทกนิ วา ปะ คือ เป็น ที่ ให้ เหยื่อ แก่ กระแต เป็น เขต หวง ห้าม ไม่ ให้ ท่า อันตราย แก่ กระแต ชื่อ นี้ก็ 

เรียก กัน เรื่อย มา. 

อนาถ ปีณฑิ ก เศรษฐี 

ใน ขณะ ที่ ประทับ อยู่ ที่ พระ เวฬุวัน นั้น สมัย หนึ่ง" , ' 0 คฤหบดี ชาวกรุง สา วัต ถี แคว้น โกศล ชื่อ ว่า 
อนาถ ปิณฑิ กะ ได้ เดิน ทาง มา เกี่ยว กับ กิจ การที่ กรุง ราช คฤห์ และ ได้ พัก ที่ บ้าน ของ เศรษฐี กรุง ราช คฤห์ 
อนาถ ปิณฑิ ก คฤหบดี นี้ เป็น สามี ของ ภคินี ของ เศรษฐี ใน กรุง ราช คฤห์ คำ ว่า ภคินี นั้น เป็น พี่ หญิง ก็ ได้ 
น้อง หญิง ก็ ได้ เมื่อ ต้อง การ จะ พูด ให้ ข้ดก็ มี คำ ประกอบ ว่า เซ ษ ฐ ภคินี พี่ หญิง กนิษฐภคินี น้อง หญิง 
แต่ ถ้า ใช้ คำ เดียว มัก จะ หมาย ความ ว่า น้อง แต่ ก็ อาจ หมาย ถึง กลาง ๆ ก็ ได้ เพราะ ฉะนั้น อ นา ก- 
ปิ ณฑิก คฤหบดี นี้ จึง เป็น น้อง เขย ของ เศรษฐี กรุง ราช คฤห์ หรือ อาจ จะ เป็น พี่ เขย ก็ ได้ จึง มี ความ ล้ม พันธ์ กัน. 

ใน คราว ที่ อนาถ ปิณฑิ ก คฤหบดี เช้า มา ครั้ง นั้น เศรษฐี กรุง ราช คฤห! ด้นี มนต์ พระ พุทธเจ้า 

พร้อม ด้วย พระ ภิกษุ สงฆ์ มา เสวย ที่ บ้าน ของ ตน จึง ได้ ลัง การ ตระ เตรียม อาหาร และ ลี่ง ต่าง ๆ วุ่นวาย อยู่ 
ไม่ มี โอกาส มาส นทนา ปราศรัย กับ อนาถ ปิณฑิ กะ ฝ่าย อนาถ ปิณฑิ กะ ก็ สง ลัย ว่า มา คราว ก่อน ๆ เศรษฐี 
กรุง ราช คฤห์ ก็ พัก การ งาน มาส นทนา ปราศรัย ด้วย แต่ คราว นี้ เห็น ยุ่ง อยู่ กับ การ ลัง โน่น ลังนึ่ ครั้น 

เศรษฐี กรุง ราช คฤห์ ลัง การ งาน เสร็จ เรียบ ร้อย แล้ว จึง ได้ มาส นทนา ปราศรัย กับ อนาถ ปิณฑิ กะ 

อนาถ ปิณฑิ กะ ก็ ถาม ขึ้น ว่า จะ ท่า งาน อา วา หวิว าห มงคล หรือ ว่า จะ เชิญ เสด็จ พระ เจ้า แผ่น ดิน พร้อม 
ทั้ง เสนา มา ถวาย การ เลี้ยง หรือ ว่า จะ บูชายัญ อย่าง ใหญ่ จึง ได้ ลัง ให้ เตรียม อาหาร และ สิง ต่าง ๆ ไว้ 
มาก มาย เศรษฐี กรุง ราช คฤห์ ก็ ตอบ ว่า ไม่ ได้ ทำ อา วา หวิว าห มงคล ไม่ ได้ เชิญ เสด็จ พระ เจ้า แผ่น ดิน 
พร้อม ทั้ง เสนา แต่ ว่า ได้ ประกอบ มหา ยัญ อย่าง ใหญ่ คือ ได้ เชิญ เสด็จ พระ พุทธเจ้า พร้อม ทั้ง ภิกษุ สงฆ์ 

๓๕ สุ. วิ. ๓ / ๑๖๕. 

๓๖ ว. จุล ล. ๗ / ๑๐๒ / ๒๔๑' ๒๕๖. 




มา เสวย และ ฉัน อนาถ ปิณฑิ กะ ได้ ยิน คำ ว่า พุทธะ ก็ เกิด ความ ตื่นเต้น ได้ ถาม ขึ้น หลาย ครั้ง หลาย หน 
เศรษฐี กรุง ราช คฤห์ ก็ กล่าว ว่า ได้ นิมนต์ พระ พุทธเจ้า พร้อม ทั้ง ภิกษุ สงฆ์ มา เสวย และ ฉัน จึง แสดง 
ความ ประสงค์ จะ ไป เผ้า พระ พุทธเจ้า เศรษฐี กรุง ราช คฤห์ ก็ ตอบ ว่า เวลา นี้! ม , ใช่ เวลา ให้ รอ ไว้ วัน รุ่ง ขึ้น 
อนาถ ปิณฑิ กะ ก็ ตั้งใจ รอ อยู่ ใน คืน วัน นั้น ตั้งใจ ว่า รุ่ง ขึ้น จะ ไป เผ้า แต่ ก็ ได้ ตื่น ขึ้น ตั้งแต่ ก่อน สว่าง มี 
ความ ต้อง การ จะ ไป เฝ็า เป็น อย่าง มาก จึง ได้ ลุก ขึ้น และ ออก ไป ทาง ประตู เมือง ที่ ชื่อ ว่า สีต วัน ไป ยัง 
พระ เวฬุวัน ใน เวลา นั้น พระ พุทธเจ้า ได้ ตื่น บรรทม และ ได้ เสด็จ จงกรม อยู่ อนาถ ปิณฑิ กะ ก็ ได้ เข้า ไป 
เฝ็า และ ได้ กราบ ทูล ว่า ทรง อยู่ สบาย ดี หรือ เป็น คำ ทัก กัน อย่าง ธรรมดา แต่ ว่า สำนวน ทัก ใน ครั้ง นั้น ใช้ 
ว่า นอน สบาย ดี หรือ หมาย ความ ว่า อยู่ สบาย ดี หรือ พระ พุทธเจ้า ก็ ตรัส ตอบ ว่า พราหมณ์ ซึ่ง เป็น ผู้ ดับ 
กิเลส แล้ว คง อยู่ สบาย ทุก เมื่อ ต่อ จาก นั้น พระ พุทธเจ้า ก็ ทรง แสดงอนุ ปุพพิ กถา ครั้น ทรง แสดง จบ 

แล้ว ทรง เห็น ว่า อนาถ ปิณฑิ กะ เป็น ผู้มี จิต ควร มี จิต อ่อน มี จิต ปราศจาก นิวรณ์ เหมือน อย่าง เป็น ผ้า 
ที่ ได้ ชัก ให้ สิ่ง ที่ ไม่ บริสุ ทธิ้ สะอาด สิน ไป แล้ว เป็น ผ้า ที่บรี สุทธิ้ สะอาด สมควร จะ รับ นั้าย้ อม ได้ ก็ ทรง 
แสดง อริยสัจ ๙ ต่อ ไป อนาถ ปิณฑิ กะ เมื่อ ได้ สดับ แล้ว ก็ เกิด ดวง ตา เห็น ธรรม ว่า สิ่ง' ใด' ที่มี ค' วาม เกิด 
ขึ้น เป็น ธรรมดา สิ่ง นั้น ทั้ง หมด ก็มีค วาม ดับ ไป เป็น ธรรมดา คือ เห็น ทุกฃ สัจจะ ความ จริง คือ ทุกข์ ขึ้น บรรดา 
สิ่ง ทั้ง หลาย ใน โลก ล้วน เป็น สิ่ง ที่มี เกิด มี ดับ เมื่อ เห็น ความ จริง อัน นี้ ประจักษ์ ชัด ขึ้น ท่าน แสดง ว่า ได้ 
เกิด ธรรม จักษุ คือ ดวง ตา เห็น ธรรม ขึ้น อัน เป็น มรรค ผล ชัน แรก ใน พระ พุทธ ศาสนา อนาถ ปิณฑิ กะ ก็ ได้ 
กล่าว วาจา ถึง พระ พุทธเจ้า พร้อม ทั้ง พระ ธรรม พระ สงฆ์ เป็น สรณะ และ แสดง ตน เป็น อุบาสก ใน 
พระ พุทธ ศาสนา แล้ว ก็ กราบ ทูล อาราธนา พระ พุทธเจ้า พร้อม ทั้ง ภิกษุ สงฆ์ ให้ ไป เสวย และ ไป ฉัน ใน วัน ต่อ ไป 
พระ พุทธเจ้า ก็ ทรง นิ่ง ซึ่ง เป็น อาการ รับ อาราธนา. 

ครั้น อนาถ ปิณฑิ กะ กลับ มา สู่ บ้าน ของ ราช คหิก เศรษฐี แล้ว เศรษฐี กรุง ราช ค ฤห์ ได้ ทราบ ก็ 
ขอ รับ เป็น ผู้ จัด ให้ อนาถ ปิณฑิ กะ ก็ ไม่ ยอม ว่า จะ จัด เอง นาย บ้าน จน ถึง พระ เจ้า พิมพิ สาร ได้ ขอ และ ได้ 
ทรง ขอ ช่วย จัด พระ ราช ทาน อนาถ ปิณฑิ กะ ก็ คง ไม่ ยอม จะ จัด เอง เพราะ ว่า ได้ เตรียม ผู้ คน และ สิ่ง ต่าง ๆ 
ไว โดย พร้อม เพรียง อนาถ ปิณฑิ กะ ก็ จัด สิ่ง ต่าง ๆ ครั้น ถึง เวลา ก็ กราบ ทูล เวลา พระ พุทธเจ้า พร้อม ทั้ง 
ภิกษุ สงฆ์ ก็ เสด็จ มา ที่ บ้าน ของ ราช คหิก เศรษฐี ครั้น เสวย เสร็จ เรียบ ร้อย แล้ว อนาถ ปิณฑิ กะ ก็ กราบ ทูล 
อาราธนา ให้ เสด็จ ไป ประ ทับที่ กรุง สา วัต ถี แคว้น โกศล พระ พุทธเจ้า ตรัส ว่า พระ พุทธะ ทั้ง หลาย ย่อม 
อภิ รมย์ สุญ ญา คา ร คือ เรือน ว่าง อนาถ ปิณฑิ กะ ทูล ว่า ทราบ แล้ว พระ พุทธเจ้า เสด็จ กลับ. 

ฝ่าย อนาถ ปิณฑิ กะ ครั้น จัด ธุรกิจ ต่าง ๆ ใน กรุง ราช คฤห์ เสร็จ เรียบ ร้อย แล้ว ก็ เดิน ทางออก 
จากกรุง ราช คฤห์ กลับ ไป สู่ กรุง สา วัต ถี แคว้น โกศล และ ได้ จัด เตรียม ระยะ ทาง ที่ พระ พุทธเจ้า จะ เสด็จ 
จากกรุง ราช ค ฤห้ ไป สู่ กรุง สา วัต ถี ได้ สิ่ง ให้ จัด ท่า อาราม จัด สร้าง วิหาร และ กำหนด การถ วาย ทาน คือ 
จัด เตรียม เรื่อง อาหาร ไว้ เป็น ระยะ ๆ จน ถึง กรุง สา วัต ถี ครั้น ได้ ไป ถึง กรุง สา วัต ถี แล้วจะ ได้ ไป ตรวจ ดู 
ว่า ที่ที่ไ หน สมควร จะ สร้าง เป็น อาราม ก็ ไป พบ สวน ของ พระ ราช กุมาร องค์ หนึ่ง ทรง พระ นาม ว่า เซ ตะ หรือ 
เซต เป็น ที่ที่ เหมาะ จะ ทำ เป็น อาราม เป็น ที่ ปะ ทับ ของ พระ พุทธเจ้า พร้อม ทั้ง ภิกษุ สงฆ์ มี ลักษณะ ดั่ง ที่ 




พระ เจ้า พิมพิ สารทรง เลือก ดั่ง ที่ กล่าว มา แล้ว จึง ได้ ไป ติดต่อ ขอ ซื้อ ที่ กับ เจ้า เซต เจ้า เซต ก็ ตอบ ว่า ไม่ ยอม 
ขาย ให้ แต่ ว่า ถ้า เอา เงิน มา เกลี่ย ลาด จน เต็ม พื้นที่ นั่น แหละ อนาถ ปิณฑิ กะ ก็ ตอบ' ว่า ถ้า อย่าง นั้น ก็ เป็น 
อัน ตกลง ซื้อ เจ้า ของ ก็ บอกว่า ไม่ ยอม เรื่อง ก็ ไป ถึง ตุลาการ ตุลาการ ก็ ตัดสิน ว่า เมื่อ เจ้า เซต ได้ กำหนด 
ราคา ดัง นัน แล้ว และ อนาถ ปิณฑิ กะ ก็ ตกลง ให้ แล้ว ก็ เป็น อัน ว่า ให้ ถือ ว่า ขาย เจ้า เซต ก็ ต้อง ตกลง 
อนาถ ปิณฑิ กะ ก็ ซื้อ สวน ของ เจ้า เซต นั้น ด้วย วิธี เอา เงิน มา เกลี่ย จน เต็ม พื้นที่ เมื่อ เอา เงิน มา เกลี่ย 
ครั้ง แรก ยัง เหลือ ที่ อยู่ อีก หน่อย หนึ่ง ใกล้ ซุ้ม เจ้า เซต ก็ฃอ เป็น ผู้มืล่ วน ทำ บุญ ด้วย ใน ส่วน ที่ เหลือ นั้น คือ 
ไม่ ต้อง เอา เงิน มา เกลี่ย ให้ เต็ม เป็น อัน ว่า ที่ ยัง เหลือ อีก หน่อย ก็ ยก ให้ เป็น การ ร่วม สร้าง วัด ด้วย 

อนาถ ปิณฑิ กะ ก็ ยินยอม. 

เมื่อ ซื้อ กัน เสร็จ เรียบ ร้อย อนาถ ปิณฑิ กะ ก็ สร้าง วิหาร คือ กุฏิ ซึ่ง เป็น ที่ อยู่ สร้าง บริเวณ สร้าง ซุ้ม 
สร้าง ศาลา สำหรับ เป็น ที่ อุปัฏฐาก บำรุง สร้าง โรง ไฟ สร้าง กัปปิย กุฏิ คือ กุฏิ สำหรับ เก็บ อาหาร เมื่อ 
อาหาร เก็บ ไวัใ นที่ นั้น จึง จะ สมควร กัป ป็ยะ แปล ว่า สมควร จึง เรียก ว่า กัปปิย กุฏิ สร้าง วัจจ กุฏิ สร้าง 
ที่ จงกรม ที่ จงกรม นัน คือ ที่ สำหรับ เดิน เพื่อ ปฏิบัติ ทาง จิต ใจ ใน การ ปฏิบัติ ทาง จิต ใจ นั้น นิยม ให้ นั่ง หรือ 
ว่า ให้ เดิน ที่ นั่ง นั้น ก็ จัด ไว้ เป็น ที่ เป็น ทาง ที่ เดิน ก็ จัด ไว้ เป็น ที่ เป็น ทาง เหมือน กัน สร้าง ศาลา จงกรม สร้าง 
บ่อ นั้า สร้าง ศาลา บ่อ นั้า สร้าง ชัน ตา คา ร ชัน ตา คา ร นี้ก็แปล' ว่า เรือน ไฟ สร้าง ศาลา ชัน ตา คา ร คือ ศาลา 
เรือน ไฟ แต่ เรือน ไฟ ที่ซึ่อ ชัน ตา คา รนึ่ ใน เมือง ไทย เห็น จะ ไม่มื แต่ ได้ ยิน ว่า อินเดีย ยัง ใช้ อยู่ คือ ใช้ เป็น 
ที่ อบ กาย ให้ เหงื่อ ออก และ เอา เหงื่อ นั่น เอง เป็น เหมือน อย่า งนั้า อาบ เมื่อ เหงื่อ ออก โชก แล้ว ก็เช้ ด ตัว ให้ 
เกิด ความ สะอาด ชัน ตา คา รนี้ก็ เป็น ที่ อาบ เหงื่อ นั่น เอง สร้าง สระ โบกขรณี สร้าง มณฑป ส่วน 
เจ้า เซต นั้น ได้ สร้าง ซุ้ม ใน โอกาส ที่ ตน เป็น ผู้ บริจาค. 

คำ ว่า อนาถ ป็ณฑิ กะ แปล ว่า ผูให้ ก้อน ข้าว แก่ คน อนาถา คือ คน ไม่ มืที่พื่ ง ไม่ ใช่ เป็น ชื่อ เดิม 
ของ คฤหบดี ผู้นี้ เดิม ชื่อ ว่า สุทัต ตะ สุทัต ต คฤหบดี' นี้ เป็น ผู้มื จิต ใจ กว้าง ขวาง ยินดี บริจาค ทาน เพื่อ 
คน ยาก จน ชัด สน ทั่ว ๆ ไป จน ถึง ได้ เกิด มืชื่อ ขึ้น ใหม่ ว่า อนาถ ปีณฑิ กะ และ ใช้ ชื่อ นี้ กัน ใน ที่ ทั่ว ๆ ไป. 

เจ้า เซต นั้น คำ ว่า เช ตะ แปล ว่า ชนะ ใน อรรถกถา อธิบาย ว่า เมื่อ ประสูติ พระ เจ้า แผ่น ดิน 
ทรง ชนะ ข้า สืก จึง ได้ พระ ราช ทาน นาม พระ ราช กุมาร ว่า เซ ตะ เป็น นิมิต แห่ง การ ชนะ ซึ่ง ถือ ว่า เป็น มงคล 
สวน ของ เจ้า เซต นิ เรียก ว่า เชต วัน เรา มา ใช้ เป็น เชตุ พน อย่าง วัด พระ เชตุ พน เอา อุ ใส่ เข้า อีก แต่ 
เป็น ภาษา ไทย เป็น อาราม ของอนาถ ปิณฑิ กะ คือ อนาถ ปิณฑิ กะ เป็น ผู้ สร้าง ถวาย มา ใน ขั้น อรรถกถา ได้ 
แสดง มูลค่า ไว้ ว่า ค่า ที่มื ราคา ถึง ๑๘ โกฏิ ค่า เสนาสนะ อีก ๑๘ โกฏิ และ เตรียม ไว้ สำหรับ งาน ฉลอง 
และ กิจการ อื่น อีก ๑๘ โกฏิ รวม เป็น ๕๔ โกฏิ. 

อนาถ ปิณฑิ กะ' นี้ เป็น ผู้ บำรุง พระ พุทธ ศาสนา ใน ส่วน ทาน มัย มาก มาย ดัง จะ ได้ กล่าว ต่อ ไป ใน 
เวลา ที่ พระ พุทธเจ้า เสด็จ ไป กรุง สา ว้ตถื แคว้น โกศล. 




๙๗ 

พระ ปุณณ ะ 

จะ เล่า ประวัติ ของ พระ สาวก บาง รูป ซึ่ง ได้ ออก บวช ใน ระยะ เหล่า นี้ก็มี พระ ปุณณ ะ ๓๗ เป็น 
บุตร ของ นาง พราหมณี ชื่อ ว่า นาง มัน ตานี จึง เรียก ว่า พระ ปุณณ มัน ตานี บุตร ท่าน เกิด ใน สกุล 
พราหมณ์ มหาศาล ใน บ้านพราหมณ์ ชื่อ ว่า โฑณ วัตถุ ใกล้ กรุงกบิล พัสดุ เป็น' หลา' นของ , พระ อัญ ญ- า 
โกณ ฑัญญ ะ เมื่อ ท่านพระ อัญญ า โกณ ฑัญญ ะ ไป ประกาศ พระ ศาสนา ก็ ได้ ไป บ้าน โฑณ วัตถุ นี้ และ ได้ 
ชัก นำ หลาน' ของ ท่าน ผู้ นี้' บวช ครั้น ท่าน บวช ให้ หลาน ของ ท่าน แล้ว ก็ กลับ ส่วน พระ ปุณณ ะ ยัง คง พัก อยู่ 
ใน ที่ นั้น ได้ บำเพ็ญ เพียร จน บรรลุ ถึง ผล ที่ สุด ใน พระ พุทธ ศาสนา แล้ว ได้ บวช กุลบุตร ใน ที่ นั้น อีก ประมาณ 
๕๐๐ คน. 

ใน อรรถกถา ที่ แสดง ประวัติ ท่าน ได้ เล่า ว่า ท่าน ได้ แสดง กถา วัตถุ คือ ถ้อย คำ ที่ ควร พูด ๑๐ อย่าง 
ที่ ปรากฏ ขึ้น แก่ ท่าน เอง ลัง สอน คืษย์ คือ 

๑. อัปป็ จ ฉก ถา ถ้อย คำ ที่ ชัก นำ ให้ มี ความ ปรารถนา น้อย. 

๒. สัน ตุฏฐิ กถา ถ้อย คำ ที่ ชัก นำ ให้ มี ความ ลัน โด ษ. 

ฅ. ปริ เ' รก กถา ถ้อย คำ ที่ ชัก นำ ให้ หลีกออก หา ความ สงบ สงัด. 

๔. อสัง สัค ค กถา ถ้อย คำ ที่ ชัก นำ ให้ ไม่ ระคน ด้วย หมู่ คณะ. 

๔. ริริ ยา รัมภ กถา ถ้อย คำ ที่ ชัก นำ ให้ ปรารภ ความ เพียร 

๖. สีลก ถา ถ้อย คำ ที่ ชัก นำ ให้ ตั้ง อยู่ ในคื ล. 

๗. สมาธิ กถา ถ้อย คำ ที่ ชัก นำ ให้ ปฏิบัติ ใน สมาธิ. 

๔. ปัญญา กถา ถ้อย คำ ที่ ชัก นำ ให้ อบรม ปัญญา. 

๙. วิมุตติ กถา ถ้อย คำ ที่ ชัก นำ ให้ ปฏิบัติ เพื่อ ผล คือ ความ หลุด พัน. 

๑๐. วิมุตติ ญาณ ทัสส นก ถา ถ้อย คำ ที่ แสดง ความ รู้ ความ เห็น ใน วิมุตติ. 

ใน ภาย หลัง ท่าน ได้ ไป เฝัา พระ พุทธเจ้า และ ได้ สนทนา เรื่อง วิ สุทธิ ๗ กับ ท่านพระ สา รี บุตร เถระ ๓ * 
พระ พุทธเจ้า ได้ ทรง ยกย่อง ท่าน ให้ เป็น เอตทัคคะ ใน ทาง เป็น พระ ธรรม ก ถึก. 

คำ ว่า เอตทัคคะ นี้ ประกอบ ด้วย ทัพ ท์' ว่า เอ ต แปล ว่า นี้ อัค คะ แปล ว่า เลิศ รวม กัน 
แปล ว่า นี้ เป็น เลิศ ตัด เอา มา จาก ประโยค ภาษา บาลี ที่ แสดง ยกย่อง พระ สาวก บรรดา พระ สาวก 

ทั้ง หลาย ท่าน รูป ใด เป็น เลิศ ใน ทาง ใด พระ พุทธเจ้า ก็ ตรัส แสดง ว่า เอ ตทัค ดัง ท่าน ผู้นี้ เป็น เลิศ ใน 
ทาง นั้น จึง นำ เอา คำ ว่า เอตทัคคะ นี้ มา ใช้ เรียก ผู้ที่ เป็น เลิศ หรือ เป็น ยอด ใน ทาง ใด ทาง หนึ่ง เรื่อง พระ 
ปุณณ มัน ตานี บุตร นี้ ควร จะ เล่า ไว้ ก่อนพระ พุทธเจ้า เสด็จ ถึง กรุงกบิล พัสดุ ครั้ง แรก. 






มโน. ปู. ๑ / ๒๑๖ -๒๒๒. 

รถ วินีต สุตฺต ม. มู. ๑๒ / ๒๘๗ / ๒๙๒- ๓๐๐. 




ศาก ย ราช กุมาร ทง ๖ 

ราช กุมาร ๖ องค์ กับ ช่าง กัลบก ๑ คน ออก บวช เมื่อ พระ พุทธเจ้า เสด็จ กรุงกบิล พัสดุ ครั้ง แรก 
ที่ เล่า มา แล้ว นั้น เมื่อ เสด็จ กลับ ได้ จาริก ไป โดย ลำดับ เสด็จ ถึง อนุ ปิย อัม พ วัน แค วัน มัลละ ที่ อยู่ 
เบื้อง หน้า กรุงกบิล พัสดุ ใน หนังสือ บาง เล่ม บอกว่า ไม่ ไกล กัน นัก ได้ มี ศาก ย ราช กุมาร ๖ องค์ คือ 
ภัททิ ย' ราชา อนุ รุทธ ะ อา นัน ทะ ภัค คุ กิมพิ ละ เท วทัต กับ ช่าง กัลบก อีก ๑ คน ชื่อ ว่า อุ บาลี ได้ ออก 
จากกรุง กบิล พัสดุ ตามพระ พุทธเจ้า ไป ขอ บวช ที่ อนุ ปิย อัม พ วัน นั้น มี เรื่อง เล่า ไว่ ใน ลังฆ เภท ขัน ธ กะ ๓ * 
โดย ย่อ ว่า มี ศาก ย ราช กุมาร ๒ องค์ คือ มหา นา มะ ผู้ เป็น เชษฐา กับ อนุ รุทธ ะ ผู้ เป็น อนุชา อนุ รุทธ ะ 
ผู้ เป็น อนุชา นั้น เป็น ที่ รัก ของ มารดา เป็น อย่าง ยิ่ง และ ได้ รับ ทำนุ บำรุง ให้ เป็น สุขอยู่ ด้วย การ เล่น และ 
เครื่อง บำรุง ต่างๆ จน ถึง กล่าว ว่า มี ปราสาท เป็น ที่ อยู่ ใน ๓ ฤดู และ ได้ รับ ทำนุ บำรุง ให้ มี ความ สุขอยู่ 
ใน ปราสาท ทั้ง ๓ ฤดู นั้น คล้าย กับ พระ พุทธเจ้า เมื่อ เป็น พระ โพธิสัตว์ ยัง ไม่ ได้ เสด็จ ออก ทรง ผนวช ส่วน 
มหา นา มะ ผู้ เชษฐา ต้อง ประกอบ การ งาน เพราะ มี พระ ชน มา ยุ มากกว่า ศาก ย ราช กุมาร ทั้ง ๒ พระองค์ 
นี้ จึง ได้ หารือ กัน ว่า ไต้ มี ศาก ย ราช กุมาร ผู้มี ชื่อ เลียง ออก บวช ตามพระ พุทธเจ้า กัน เกือบ จะ ทุก ราช ตระกูล 
แต่ ว่า ใน ตระกูล ของ ทั้ง ๒ องค์ นี้ ยัง ไม่ มี ใคร ออก บวช ก็ ควร ที่ จะ ต้องออก บวช กัน ลัก ๑ องค์ ถ้า ไม่ 
มหา นาม ะก็ต้ อง เป็น อนุ รุทธ ะ อนุ รุทธ ศากยะ ก็ บอกว่า ไม่ สามารถ จะ บวช ได้ ให้ มหา นา มะ ผู้ เชษฐา บวช 
มหา นา มะ ผู้ เชษฐา ก็ บอกว่า ถ้า ไม่ บวช มหา นา มะ ก็ จะ บวช เอง แต่ ว่า อนุ รุทธ ะ จะ ต้อง ประกอบ การ งาน 
คือ จะ ต้อง ทำ กสิกรรม และ จะ ต้อง เรียน เรื่อง การทำ นา มหา นา มะ ก็ สอน อนุ รุทธ ะ ให้ ทราบ ถึง วิธี ทำ นา 
ตั้ง ต้น แต่ การ ไถ การ หว่าน อนุ รุทธ ะ ได้ ยิน ดั่ง นั้น ก็ ถาม ขึ้น ว่า การ งาน นี้ เมื่อ ไร จะ เสร็จ กัน มหา นา มะ 
ก็ ตอบ ว่า ไม่ มี เสร็จ สิน ต้อง ทำ กัน เรื่อย ไป พระ ชนก ชนนี และ บรรพบุรุษ ก็ ทำ การ งาน กัน จน 
สิน พระ ชนม์ ไป ตาม ๆ กัน แต่ ว่า การ งาน ก็ ไม่ เสร็จ สิน เพราะ ฉะนั้น เรื่อง ของ การ งาน ไม่ มี จบ 
อนุ' รุทธ ะก็ต อบ' ว่า ถ้า อย่าง นั้น ก็ ให้ พี่ อยู่ ทำ การ งาน ส่วน ตน เอง จะ บวช จึง เข้า ไป ลา มารดา มารดา ก็ ไม่ 
ยอม ให้ บวช เพราะ ว่า เป็น ที่ รัก ของ มารดา มาก อนุ รุทธ ะก็ อ้อน วอน ถึง ๓ ครั้ง มารดา จึง ตอบ ว่า ถ้า 
อย่าง นั้น ก็ ให้ ไป ชวน ภัททิ ยศ ากย ราชา ซึ่ง เป็น พระ เจ้า แผ่น ดิน ครอบ ครอง ศาก ย ราช สมบัติ ถ้า 
พระองค์ ทรง บวช ด้วย ก็ อนุญาต อนุ' รุทธ ะ 1 จึง เข้า’ ไป เฝืา ภัททิ ยศ' ไก ย' ราชา และ' ได้' ทูล' ว่า การ บวช' ของ ตน 
เนื่อง ด้วย ภัททิ ย' ราชา ฝ่าย ภัททิ ย ราชา ก็ ตรัส ว่า ถ้า บรรพชา ของอนุ รุทธ ะ จะ เนื่อง หรือ ไม่ เนื่อง ด้วย 
พระองค์ ก็ ตาม เรา กับ ท่าน (คือ ภัททิ ย ราชา กับ อนุ รุทธ ะ) ท่าน จง บวช ตาม สบาย อนุ รุทธ ะ จึง พูด ตกลง 
เอา ที เดียว ว่า ทั้ง สอง จะ บวช ด้วย กัน ภัทที ย ราชา ก็ ตอบ ว่า ยัง ไม่ อาจ ที่ จะ บวช ได้ ถ้า หากว่า จะ ให้ ทำ 
อย่าง อื่น ที่ สามารถ ก็ จะ ทำ ได้ ให้ อนุ รุทธ ะ ไป บวช ผู้ เดียว อนุ รุทธ ะก็ บอกว่า มารดา ได้ พูด ไว้ ว่า ถ้า 
ภัททิ ยศ' ไก ย' ราชา' ซึ่ง เป็น สหาย' ของอนุ' รุทธ ะ บวช ก็ อนุญาต ให้ อนุ รุทธ ะ บวช และ บัด นี้ภัท ทีย ศาก ย ราชา 



ว. จุลฺ ล. ๗ / ๑๕๕ / ๓๓๘- ๓๙๔. 




ได้ ตก พระ โอษฐ์ แล้ว ว่า “เรา กับ ท่าน...” แม้ จะ ตรัส ค้าง ไว้ เท่า นั้น ก็ ฟัง ได้ ว่า “เรา จัก บวช กับ ท่าน” เมื่อ 
เป็น เช่น นั้น ก็ จะ ต้อง บวช ด้วย กัน ภัททิ ย ราชา เมื่อ ตรัส พลาด ออก ไป แล้ว จึง ต้อง ทรง รักษา ถ้อย คำ 

รักษา สัจจะ จึง ได้ ขอ ผลัด ว่า อีก สัก ๗ ปี ค่อย บวช อนุ' รุทธ ะ' โม่ ยินยอม จึง ลด ลง มา โดย ลำดับ จน ถึง 
๗ วัน ก็ ตกลง กัททิ ย ราชา จึง ทรง มอบ ราช สมบัติ ให้ แก่ พระ โอรส และ พระ ภาดา คือ พี่ น้อง ใน ระหว่าง 
๗ วัน นั้น และ ได้ ชัก ชวน กัน อีก คือ อานั น ทะ ซึ่ง เป็น โอรส ขอ งอ มิ โต ทน ศากยะ ภัค คุ กิมฟ้ ละ ผู้ ซึ่ง 
ไม่ ปรากฏ ว่า เป็น โอรส ของ ใคร เท วทัต ซึ่ง เป็น โอรส ของ สุปป พุทธ สักกะ ซึ่ง เป็น อนุชา ของ พระ นาง 
ยโส ธรา พิมพา พระ มารดา พระ ราหุ ล รวม เป็น ศาก ย ราช กุมาร ๖ องค์ ได้ ออก จากกรุง กบิล พัสดุ 
เมื่อ ออก ไป จากกรุง นั้น ก็มี เสนา (กอง ทัพ) ตาม ส่ง จน ถึง สิน อาณา เขต ก็ ให้ กอง ทัพ กลับ แล้ว ได้ เข้า ไป 
ใน เขต ของ แคว้น มัลละ ศาก ย ราช กุมาร ทั้ง ๖ องค์ นั้น ก็ ได้ ถอด เครื่อง ประดับ ออก ห่อ มอบ ให้ แก่ 

อุ บาลี ช่าง กัลบก แล้ว บอก ให้ อุ บาลี กลับ ประทาน ห่อ เครื่อง ประดับ ทั้ง หมด ให้ เพี่อ จะ ได้ ใช้ จ่าย เลี้ยง 
ชีวิต อุ บาลี รับ เอา ห่อ เครื่อง ประดับ มา ได้ หน่อย หนึ่ง ก็ หวน คิด ขึ้น ว่า ถ้า จะ กลับ ไป เจ้า ศากยะ ทั้ง หลาย 
ก็ อาจ ที่ จะ ฆ่า ตน เลีย ได้ เพราะ คง จะ คิด ว่า ตน ได้ ทำ ร้าย ราช กุมาร ทั้ง ๖ องค์ นั้น และ น่า เอา เครื่อง 

ประดับ นี้ มา ก็ เมื่อ พระ ราช กุมาร ทั้ง ๖ องค์ นี้ ออก บวช ได้ ตน ก็ ควร จะ สละ ได้ จึง ได้ เอา ห่อ เครื่อง 
ประดับ นั้น แขวน ต้นไม้ ไว้ แล้ว ก็ กลับ ไป หา พระ ราช กุมาร ทั้ง ๖ องค์ นั้น ขอ ตาม ไป บวช ด้วย เพราะ 
ฉะนั้น จึง รวม ทั้ง ๗ ไป เฝ็า พระ พุทธเจ้า ที่ อนุ ปิย อัม พ วัน นั้น และ ได้ กราบ ทูล ขอ บวช. 

ใน เบื้อง ต้น ศาก ย ราช กุมาร ทั้ง ๖ องค์ ได้ ทูล ขอ ให้ ทรง บวช อุ บาลี ซึ่ง เป็น ช่าง กัลบก ก่อน เพี่อ 
ว่า เมื่อ บวช เสร็จ แล้วจะ ได้ ทำ ความ เคารพ แก่ อุ บาลี ซึ่ง ได้ บวช แล้ว เป็น การทำ ลาย มานะ คือ ความ ถือ ตัว 
ถือ ตน พระ พุทธเจ้า ก็ ทรง ให้ อุ บาลี บวช ก่อน ศาก ย ราช กุมาร ทั้ง ๖ องค์ นั้น ก็ ท่า ความ เคารพ แก่ พระ 
อุ บาลี ซึ่ง เคย เป็น ช่าง กัลบก ของ ตนมา แล้ว ก็ ทูล ขอ บวช พระ พุทธเจ้า ก็ ประทาน ให้ ทั้ง ๖ องค์ นั้น อุปสมบท. 

ใน หนัง ลีอที่ เล่า ประวัติ ของ ท่านพระ ภัททิ ยะ ได้ แสดง ว่า พระ ภัททิ ยะ เป็น โอรส ของ นาง 

กาฟิ โคธา เป็น ราชา แห่งวง ค์ ศากยะ ประวัติ อื่น นอก จาก นี้! ม่ได้ แสดง ไว้ ใน ชั้น บาลี นี้มี เรียก ว่า ราชา 
ก็ แต่ , ท่าน ภัททิ ยะ' นี้ ส่วน พระ เจ้า สุทโ ธ ทน ะ นั้น เรียก แต่ เพียง ว่า สุทโ ธ ทน ลัก กะ ครั้น มา ถึง ชั้น อรรถกถา 
จึง ได้ เรียก พระ เจ้า สุทโ ธท นะ ว่า ราชา เพราะ ฉะนั้น ก็ ยัง ไม่ ชัด ว่า ตาม ประวัติ ที่ แท้ จริง จะ เป็น อย่าง ไร แต่ 
ว่า เมื่อ ท่าน ภัททิ ยะ มา บวช แล้ว ก็ สำเร็จ เป็น พระ อรหันต์ ภาย ใน พรรษา นั้น เอง และ มัก จะ เปล่ง อุทาน ว่า 
อโห สุขํ ที่ แปล ว่า เป็น สุข จริง หนอ หรือ ว่า โอ เป็น สุข ฝ่าย พวก ภิกษุ ก็ ได้ กราบ ทูลพระ พุทธเจ้า ว่า บาง ที 
ท่าน จะ คำนึง ถึง ความ สุข ใน ราช สมบัติ แล้ว มา เปล่ง อุทาน ดั่ง นั้น พระ พุทธเจ้า ก็ ตรัส เรียก ท่าน มา แล้ว 
ถาม ว่า ที่ ท่าน เปล่ง อุทาน ว่า อโห สุขํ อยู่ บ่อย ๆ นั้น หมาย ความ ว่า อย่าง ไร ท่าน ก็ ตอบ ว่า เมื่อ ท่าน 
เป็น ราชา อยู่ นั้น ต้อง คอย เอาใจ ใส่ ป้องกัน รักษา ทั้ง ภาย ใน ทั้ง ภาย นอก ตั้งแต่ ภาย ใน พระ ราช นิเวศน์ 
จน ตลอด ราช อาณา เขต ถึง จะ ได้ จัดการ อารักขา อย่า งดีที่ สุด ก็ ยัง มี ความ กังวล ไม่ มี ความ สุข แต่ ครั้น 
ได้ มา บวช อยู่ ดั่ง นี้ แม้ จะ อยู่ เพียง ผู้ เดียว ใน ปา ก็ ไม่ รู้สึก ว่า มี อันตราย มา จาก ไหน ท่าน รู้ ลี กว่า เป็น สุขอย่าง ยิ่ง 
จึง ได้ เปล่ง อุทาน ดั่ง นั้น ต่อ มา พระ พุทธเจ้า ได้ ทรง ยกย่อง ท่าน ให้ เป็น เอตทัคคะ ใน ทาง เป็น ผู้มีส กุล สูง. 




๑๐๐ 



พระ อนุ รุทธ ะ นั้น ท่าน ได้ ไป พัก บ่า เพ็ญ สม ณ ธรรม อยู่ ที่ ปาจีน วัง ส ทาย วัน ใน รัฐ เจ ติ ก่อน จะ ไป 
ท่าน ได้ เรียน กรรมฐาน ใน สำนัก ของ พระ ธรรม เสนาบดี คือ พระ สา รี บุตร ท่าน ได้ ตรึก ถึง ธรรมะ ๗ ข้อ 
ที่ เรียก ว่า มหา ปุริส วิตก * 0 แปล ว่า ความ ตรึก ของมหา บุรุษ คือ 

ข้อ ๑ ธรรมะ นี้ เป็น ของ บุคคล ผู้มีค วาม ปรารถนา น้อย ไม่ ใช่ เป็น ของ บุคคล ผู้มีค วาม 
ปรารถนา มาก. 

ข้อ ๒ ธรรมะ นี้ เป็น ของ บุคคล ผู้ สันโดษ ไม่ ใช่ เป็น ของ บุคคล ผู้! ม่สัน โด ษ. 

ข้อ ๓ ธรรมะ นี้ เป็น ของ บุคคล ผู้ สงบ สงัด จาก หมู่ คณะ ไม่ ใช่ เป็น ของ บุคคล ผู้ คลุก คลี ด้วย 
หมู่ คณะ. 

ข้อ ๔ ธรรมะ นี้ เป็น ของ บุคคล ผู้ ปรารภ ความ เพียร ไม่ ใช่ เป็น ของ บุคคล ผู้ เกียจ คร้าน. 

ข้อ ๕ ธรรมะ นี้ เป็น ของ บุคคล ผู้มี สติ ที่ ตั้ง มั่น ไม่ ใช่ เป็น ของ บุคคล ผู้มีส ติที่ห ลง ลืม. 

ข้อ ๖ ธรรมะ นี้ เป็น ของ บุคคล ผู้ มืใจ ตั้ง มั่น เป็น สมาธิ ไม่ ใช่ เป็น ของ บุคคล ผู้มื ใจ ไม่ เป็น สมาธิ. 

ข้อ ๗ ธรรมะ นี้ เป็น ของ บุคคล ผู้มี ปัญญา ไม่ ใช่ เป็น ของ บุคคล ทราม ปัญญา. 

ใน ขณะ นั้น พระ พุทธเจ้า ประทับ อยู่ ใน เภส กฬา วัน มิค ทา ยะ ใกล้ กับ เมือง สุงสุมาร คิระ ใน 
แคว้น ภัค คะ ได้ เสด็จ มาทรง แสดง เพิ่ม เติม ให้ อีก ข้อ หนึ่ง เป็น ข้อ ที่ ๘ ว่า ธรรมะ นี้ เป็น ของ บุคคล ผู้ 
ยินดี ใน ธรรม ที่ ไม่ เนิ่น ข้า และ ได้ ตรัส แสดง อานิสงส์ ของ การ ตรึก อยู่ ใน วิตก ๘ ข้อ นี้ ว่า เมื่อ มิค วาม 
ตรึก อยู่ เสมอ ดั่ง นี้ และ เมื่อ นุ่ง ห่ม ผ้า บังสุกุล ก็ จะ เหมือน กับ นุ่ง ห่ม ผ้า ที่ดีวิ เศษ ของ เศรษฐี คฤหบดี เมื่อ 
อา ภัย อาหาร บิณฑบาต ก็ เหมือน อย่าง ได้ บริโภค สิง ที่มื รส เลิศ ต่าง ๆ ของ เศรษฐี คฤหบดี เมื่อ อยู่ โคน 
ต้นไม้ ก็ เหมือน อยู่ บน เคหา สน์ที่ งด งาม ของ เศรษฐี คฤหบดี เมื่อ ฉัน ยาด อง ด้วย นี้า มูตร เน่า ก็ เหมือน 
อย่าง ได้ ฉัน เภสัช ๕ คือ เนย ใส เนย ข้น นี้าม้ น นี้า ผึ้ง นี้า อ้อย ที่ดีวิ เศษ ของ เศรษฐี คฤหบดี เพราะ ว่า 
เมื่อ ตรึก อยู่ ก็ จะ ทำ ให้ เกิด ความ สันโดษ มัก น้อย เมื่อ มืค วาม สันโดษ มัก น้อย อยู่ ก็ จะ มืค วาม ยินดี 
พอ ใจ อยู่ ใน ปัจจัย ที่ บริโภค เมื่อ มืค วาม ยินดี พอ ใจ อยู่ ใน ปัจจัย ที่ บริโภค แม้ ปัจจัย นั้น จะ เป็น เช่น ไร ก็ 
ไม่ แปลก. 

ใน พระ บาลี นี้! ด้เ ล่า ว่า เมื่อ พระ พุทธ เจ้า ได้ เสด็จ กลับ จาก ไป หา ท่าน แล้ว ก็' ใต้ มา ตรัส มหา ปุริส 
วิตก ทั้ง ๘ ข้อ นี้ แก่ ภิกษุ ทั้ง หลาย และ ได้ ทรง อธิบาย โดย ย่อ ว่า 

ข้อ ว่า มืค วาม ปรารถนา น้อย นั้น ก็ คือ แม้ จะ เป็น ผู้มืค วาม ปรารถนา น้อย มี สัน' โด ษ เป็น ต้น จน ถึง 
ยินดี อยู่ ใน ธรรมะ ที่ ไม่ เนิ่น ข้า แต่ ก็ ไม่ ปรารถนา ที่ จะ ให้ ใคร รู้ ว่า ตน เป็น ผู้ที่ เป็น เช่น นั้น คือ ไม่ ปรารถนา 
ที่ จะ อวด ตน ที่ จะ แสดง ตน. 

ข้อ ว่า สันโดษ ก็ คือ ยินดี อยู่ ด้วย ปัจจัย ทั้ง ๔ ตาม มี ตาม ได้. 

ข้อ ว่า สงบ สงัด จาก หมู่ คณะ ก็ คือ เมื่อ มืผู้ ใด มา หา ก็ ไม่ พูด ให้ ยืด ยาว แต่ ว่า ชัก พูด ให้ เรื่อง สั้น เข้า 
ที่ เรียก ว่า พูด ด้วย ถ้อย คำ ที่ เป็น การส่ง กลับ. 

๙๐ 



องฺ อฏฺ^ ก. ๒๓ / ๒๓๒ / ๑๒๐. 




๑๐๑ 



ข้อ ว่า ปรารถนา ความ เพียร ก็ คือ ปา เพ็ญ เพียร ใน ที่ ๔ สถาน ดั่ง ที่ แสดง ไว้ ใน ปธา น ๔. 

ข้อ ว่า มี สติ ตั้ง มั่น ก็ คือ มี สติ ไม่ หลง ลืม ระลึก ถึง การที่ ทำ คำ ที่ พูด แม้ นาน ได้. 

ข้อ ว่า มี ใจ ตั้ง มั่น เป็น สมาธิ ก็ คือ บำเพ็ญ สมาธิ ที่ แน่ว แน่ อย่าง สูง ก็ ถึง ฌาน. 

ข้อ ว่า มี ปัญญา ก็ คือ อบรม ให้ เกิด ความ รู้ ความ เห็น ว่า สิง ที่ เกิด ก็มี ดับ เป็น ธรรมดา. 

ข้อ ว่า ยินดี ใน ธรรม ที่ ไม่ เนิ่น ช้า ก็ คือ ยินดี ใน การที่ จะ ปฏิบัติ ให้ ได้ ถึง มรรค ผล โดย รวด เร็ว ไม่ 
ให้ เนิ่น ข้า อยู่ ด้วย กิเลส ที่ เป็น เครื่อง ถ่วง ต่าง ๆ . 

พระ พุทธเจ้า ได้ ทรง แนะ น่า ให้ พระ อนุ รุทธ ะ จำ พรรษา อยู่ ที่ ปาจีน วัง ส มิค ทาย วัน ท่าน ได้ 
บำเพ็ญ เพียร และ ก็ ได้ มรรค ผล ที่ สุด ใน พรรษา นั้น ใน ภาย หลัง พระ ศาสดา ก็ ได้ ทรง ตั้ง ท่าน ให้ เป็น เอตทัคคะ 
ใน ด้าน ที่ เป็น ผู้มี ทิพ จักษุ คือ จักษุ เป็น ทิพย์. 

ส่วน พระ อานนท์ ได้ ฟัง ธรรม ของ ท่านพระ ปุณณ มัน ตานี บุตร ได้ สำเร็จ โสดา ปัตติ ผล และ 
ต่อ มา เมื่อ พระ พุทธเจ้า ตรัสรู้ แล้ว ได้ ๒๐ ปี ท่าน จึง ได้ เป็น พุทธ อุปัฏฐาก ประจำ องค์ พระ พุทธเจ้า 
จน ปรินิพพาน เรื่อง ของ ท่าน จะ ได้ เล่า ใน ตอน หลัง . 

ภัค คุ กับ กํมฟ้ ละ นั้น ได้ บำเพ็ญ เพียร จน สำเร็จ ถึง ผล ที่ สุด แต่ ก็ ไม่ มี ประวัติ เล่า ไว้ เป็น พิเศษ. 

ส่วน อุ บาลี ช่าง กัลบก นั้น ท่าน ได้ เรียน กัมมัฏฐาน ใน สำนัก พระ ศาสดา ที แรก ได้ ทูล ลา ออก 
ไป บำเพ็ญ ใน ปา แต่ พระ พุทธเจ้า ได้ ตรัส ว่า ถ้า ไป อยู่ ปา ก็ จะ สำเร็จ ธุระ เพียง อย่าง เดียว แต่ ว่า ถ้า อยู่ ใน 
สำนัก ของ พระองค์ จะ สำเร็จ ธุระ ทั้ง ๒ ได้แก่ วา ส ธุระ หมาย ถึง วิปัสสนา ธุระ หรือ การ ปฏิบัติ สม ณ- 
ธรรม และ คัน ถ ธุระ การ เรียน คัมภีร์ ต่อ มา ท่าน ได้ สำเร็จ เป็น พระ อรหันต์ ใน พรรษา นั้น ท่าน ได้ 
คืกษ ามี ค' วาม รู้ แตก ฉาน' ใน 1 พระ วินัย พระ พุทธเจ้า ได้ ทรง ยกย่อง ให้ เป็น เอตทัคคะ ใน ทาง พระ วินัย ที่ 
เรียก ว่า วินัยธร. 

ส่วน ผู้ที่แ ตก เหล่า ออก ไป นั้น ก็ คือ พระ เท วทัต ซึ่ง มี เล่า ว่า ได้ บำเพ็ญ เพียร จน ได้ ฤทธิ้ ซึ่ง เป็น 
ของ ปุถุชน ใน เวลา ต่อ มา ได้ เป็น ผู้ มุ่ง ลาภ ลัก กา ระ และ ได้ ก่อ เหตุ ที่ ไม่ สงบ ขึ้น หลายอย่าง หลาย ประการ 
จน ถึง ได้ ทำ โลหิ ตุป บาท ได้ ทำ ลัง ฆ เภท ซึ่ง จะ ได้ เล่า ใน เมื่อ ถึง วาระ. 

ใน ระหว่าง พรรษา เหล่า นี้ ได้ มี เหตุการณ์ เกิด ขึ้น หลายอย่าง พระ พุทธเจ้า ได้ พระ สาวก ที่ สำคัญ 
มาก องค์ แม้ ใน ฝ่าย คฤหัสถ์ ก็ ได้ อุบาสก อุบาสิกา ที่ เป็น กำลัง เกี่ยว ข้อง ใน พระ พุทธ ศาสนา ก็ มาก ท่าน จะ 
ได้ เล่า ถึง แพทย์ หลวง ประจำ พระองค์ พระ เจ้า แผ่น คัน กรุง ราช คฤห์ และ ประจำ พระองค์ พระ พุทธเจ้า ด้วย. 

สิว ก โก มาร ภัจ 

แพทย์ หลวง ผู้นี้มี ชื่อ ว่า สิว ก โก มาร ภัจ เป็น ชื่อ ที่ ใน วง การ แพทย์ แผน โบราณ ได้ รู้จัก และ 
นับถือ กัน มาก ใน ประเทศ ไทย เป็น เวลา ช้า นาน ใน บาลี จีวร ข้น ธ กะ ๙ ® ได้ มี เรื่อง เล่า ถึง ประวัติ ของ 

นาย แพทย์ ผู้ นี้! ว้ว่า ใน สมัย พุทธกาล กรุง เวลา ลี นคร หลวง ของ รัฐ วัช ชี เจริญ ใหญ่ โต มี ประชาชน 



๙ ® วิ. จุลฺล ๕ / ๑๖๘ / ๑๒๘- ๑๔๑. 




พลเมือง มาก มี เครื่อง อุปโภค บริโภค บริบูรณ์ มี ปราสาท อาคาร บ้าน เรือน คับ คั่ง มี สวน มี สระ เป็น 
ที่ รื่นรมย์ มาก มาย ทั้ง มี นาง คณิกา ชื่อ ว่า อัม พ ปาลี ซึ่ง มี รูป งาม ประดับ พระ นคร ให้ งด งาม นาง อัม พ ปาลี 
นั้น ต้อน รับ บุรุษ ด้วย กำหนด ๑ ราตรี ต่อ ๕๐ กหาปณะ. 

ใน ครั้ง นั้น ได้ มี พวก คฤหบดี ชาวกรุง ราช คฤห์ นคร หลวง มคธ คณะ หนึ่ง ไป กรุง เว สาลี ด้วย 
กิจ ธุระ บางอย่าง ได้ เห็น กรุง เว สาลี เจริญ ใหญ่ โต ทั้ง สนุก สนาน กัน อย่าง นั้น ครั้นกลับ มา แล้ว จึง ได้ เข้า 
เฝึา พระ เจ้า พิมพิ สาร กราบ ทูล ให้ ทรง ทราบ ถึง เรื่องกรุง เว สาลี ตาม ที่ ได้ ไป เห็น มา และ กราบ ทูล แนะ นำ 
ให้ ทรง ตั้ง สตรี รูป งาม ผู้ หนึ่ง ให้ เป็น นาง คณิกา สำหรับ พระ นคร ราช คฤห์ อย่าง นคร เว สาลี พระ เจ้า พิมพิ สาร 
ก็ ประทาน อนุญาต พวก คฤหบดี เหล่า นั้น จึง ได้ เลือก กุมารี รูป งาม ผู้ หนึ่ง ชื่อ ว่า สา ล วดี ตั้ง ให้ เป็น นาง คณิกา 
ประจำ , นคร' ราช คฤห์ และ ตั้ง อัตรา บำเรอ ราตรี ละ ๑๐๐ กหาปณะ ใน สำนัก ของ นาง คณิกา นี้จ้ด ให้ มี 
การ ฟ้อน รำ ขับ ร้อง เป็น เครื่อง บำรุง ความ เพลิด เพลิน ต่าง ๆ. 

เรื่อง การ ตั้ง นาง คณิกา สำหรับ ประจำ เมือง นี้ ได้ เป็น ประเพณี ของ บาง รัฐ ใน อินเดีย ใน สมัย นั้น 
หญิง รูป งาม ผู้ หนึ่ง จะ ต้อง ถูก เลือก ให้ เป็น นาง คณิกา เป็น สาธารณะ สำหรับ ชาย ทั่ว ไป เป็น ที่ นิยม ว่า เป็น 
เครื่อง ประดับ พระ นคร ให้ สวย งามอย่าง หนึ่ง เช่น สวน และ สระ ที่ น่า รื่นรมย์ จึง ได้ เรียก ว่า นคร โ สภณี 
ที่ แปล ว่า เป็น หญิง งาม แห่ง นคร ใน บาง รัฐ ถ้า ปรากฏ ว่า มี หญิง งาม ที่ สุด เป็น ที่ ปอง กัน มาก แล้ว ก็ จะ ถูก 
จัด ให้ เป็น นคร โสเภณี ไม่ ยอม ให้ ไป ตก แกํผู้ ใด โดย เฉพาะ. 

ใน เวลา ต่อ มา นาง สา ล วดี ได้ ตั้ง ครรภ์ ขึ้น เห็น ว่า หญิง มี ครรภ์ ไม่ เป็น ที่ ชอบ ใจ ของ บุรุษ จึง 
เก็บ ตัว ด้วย แสดง ว่า ปวย ไข้ ต่อ มา นาง คลอด บุตร เป็น ชาย จึง ให้ นาง ทา ลี นำ ไป ทิ้ง ใน ที่ หยากเยื่อ 
มัก ถือ เป็น ธรรมเนียม ว่า ถ้า คลอด บุตร เป็น หญิง ก็ จะ เลี้ยง ไว้ และ ให้ ลีบ อาชีพ ต่อ ไป แต่ ถ้า เป็น ชาย ก็ ไม่ เลี้ยง 
แต่ ว่า เป็น บุญ ของ เด็ก คน นั้น เพราะ ได้ มี พระ ราช กุมาร ซึ่ง เป็น โอรส ของ พระ เจ้า พิมพิ สาร องค์ หนึ่ง 
มี พระ นาม ว่า อภัย ได้ เสด็จ ไป ส่ที่เ ฝ็าพ ระ เจ้า แผ่น ดิน ใน เวลา เข้า ได้ ทรง เห็น ฝูง กา บิน ว่อน อยู่ ใน ที่ชึ่ง 
ทารก ถูก ทิ้ง ไว้ ก็ ได้ โปรด ให้ มหาดเล็ก ไป ตรวจ ดู ว่า มี อะไร ก็ ได้ เห็น มี เด็ก ถูก ทิ้ง ก็ ตรัส ถาม ว่า ยัง มี ชีวิต 
อยู่ หรือ ไม่ มหาดเล็ก ก็ ทูล ตอบ ว่า ยัง มี ชีวิต อยู่ เพราะ ฉะนั้น จึง ได้ มี ชื่อ ว่า ชี วก และ ได้ โปรด ให้ นำ ไป วัง 
โปรด ให้ จัด พี่ เลี้ยง นาง นม เลี้ยง ดู ไว้ เป็น อย่าง ดี เพราะ ฉะนั้น จึง ได้ มี ชื่อ ต่อ ว่า โก มาร ภัจ หรือ ชี วก โถ- 
ม ารภั จ. 

ต่อ มา เมื่อ ชี วก โก มาร ภัจ นั้น เติบ โต ขึ้น แล้ว ก็ ได้ กราบ ทูล ถาม อภัย ราช กุมาร ถึง มารดา บิดา ของ ตน 
พระ ราช กุมาร ก็ ตรัส ว่า พระองค์ ไม่ ทรง รู้จัก มารดา บิดา ของ ชี วก แต่ ว่า ได้ ทรง ชุบ เลี้ยง ชี วก ไว้ เหมือน 
อย่าง บุตร ชี วก โก มาร ภัจ ก็ ได้ พิจารณา ถึง ฐานะ ของ ตน คิด ว่า ถ้า ไม่ มี ศิลปะ จะ ดำรง ชีวิต อยู่ ใน ราช สำนัก 
เป็น การ ยาก จึง คิด ไป ศึกษา ศิลปวิทยา และ ก็ ได้ ตกลง เลือก เอา วิชา แพทย์ เพราะ เหตุ ว่า เป็น วิชา ที่ 
ประกอบ อาชีพ ไม่ เบียด เบียน ผู้ ใด เป็น ผู้ ปฏิบัติ ประกอบ ด้วย เมตตา กรุณา เกื้อกูล แก่ ความ สุข ของ มนุษย์ 
จึง ได้ ไป ศึกษา วิชา ทาง แพทย์ ใน สำนัก แพทย์ ผู้ ทิศา ปาโมกข์ คน หนึ่ง ใน เมือง ตัก ก ศิลา ชี วก เป็น ผู้ที่ฉ ลาด 
สามารถ ใน การ ศึกษา เรียน ได้ มาก เรียน ได้ เร็ว ทรง จำ ได้ เร็ว ทรง จำ ได้ ดี ไม่ หลง ลืม ใน ตอน นี้ ได้ มี 




๑๐ ต 



พระ อรรถกถา จาร ย์ได้ แต่ง แทรก ไว้ ว่า ๔๒ ท้าว สัก ก เท ว ราช ได้ เข้า มา สิง อาจารย์ ช่วย สอน วิชา แพทย์ ให้ ชี วก 
ด้วย จน ถึง สอน ให้ สามารถ รักษา คน ไข้ หน เดียว ก็ หาย ได้ เมื่อ ได้ ศึกษา อยู่ ถึง ๗ ปี ก็ คิด ว่า เรา ได้ 
ศึกษา มา มาก ถึง เท่า นี้ที่ สุด ของ วิชา ก็ ไม่ ปรากฏ เมื่อ ไร จะ ปรากฏ สัก ที จึง ได้ เข้า ไป ถาม อาจารย์ อาจารย์ 
สั่ง ให้ ชี วก ถือ จอบ ออก ไป หา ต้นไม้ ต่าง ๆ ใน ที่ ประมาณ ๑ โย 1 ชน [ด ย' รอบ เมื่อ พบ ต้นไม้ ต้น ใด ที่ 

ไม่ ใช่ ยา ก็ ให้ ขุด นำ เอา มา ชี วก นั้น ก็ ได้ ปฏิบัติ ตาม เที่ยว ค้น หา ต้นไม้ ที่ ไม่ ใช่ ยา คือ ที่ ไม่ สามารถ นำ มา 
ทำ ยา ได้ ก็ ไม่ พบ เพราะ ว่า ไป พบ แต่ ที่ สามารถ ใช้ เป็น ยา ได้ ทั้ง นั้น จึง ได้ กลับ มา แจ้ง ให้ อาจารย์ ทราบ อาจารย์ 
จึง ได้ ประกาศ ว่า เธอ เป็น ผู้ ศึกษา จบ แล้ว เท่า นี้ก็ เพียง พอ เพื่อ จะ เลี้ยง ชีวิต ของ เธอ ได้ จึง ได้ มอบ 
เสบียง เดิน ทาง กลับ ให้ เพียง เล็ก น้อย และ ส่ง ชี วก ให้ เดิน ทาง กลับ. 

ชี วก ได้ เดิน ทางกลับ ไป ยัง กรุง ราช คฤห์ แต่ ว่า ได้ ผ่าน เมือง ต่าง ๆ มา โดย ลำดับ เมื่อ ผ่าน มา ถึง 
เมือง สาเก ตก็ลี้ น เสบียง เพราะ อาจารย์ ให้ เสบียง เพียง เล็ก น้อย เท่า นั้น จึง ต้อง คิด หา เสบียง ใหม่ ที่ จะ 
เดิน ทาง ต่อ ไป ด้วย การ ไป ขอ รับ รักษา โรค. 

ใน ครั้ง นั้น ภริยา เศรษฐี ใน เมือง สาเก ต เป็น โรค ปวด ศึรษ ะ มา เป็น เวลา ๗ ปี ได้ มี 1 หมอ' ใหญ่ 
เป็น อัน มาก มา รักษา ก็ ไม่ สามารถ จะ รักษา ให้ หาย ได้ เสืย เงิน เสิย ทอง ไป เป็น อัน มาก ชี วก ก็ เข้า ไป ขอ 
อาสา รักษา ที แรก ภริยา เศรษฐี ก็ กล่าว ปฏิเสธ ด้วย หมิ่น ว่า เป็น หมอ เด็ก ๆ จะ เสืย ทรัพย์ เปล่า ชี วก ก็ 
กล่าว รับรอง ว่า จะ ไม่ เรียก ทรัพย์ ก่อน เมื่อ บำบัด โรค หาย แล้วจะ ให้ เท่า ไหร่ ก็ ตาม แต่ จะ ปรารถนา ภริยา 
เศรษฐี จึง ยอม ให้ รักษา ชี วก ได้ เข้า ไป ยัง ห้อง ของ ภริยา เศรษฐี ตรวจ ดู อาการ ต่าง ๆ แล้ว ก็ สั่ง ให้ นำ 
เนย ใส มา ประมาณ ชอง มือ หนึ่ง บด ผสม ด้วย เภสัช ต่าง ๆ แล้ว ให้ ภริยา เศรษฐี นัด เมื่อ ภริยา เศรษฐี ได้ 
นัด ยา นั้น ก็ หาย จาก โรค ปวด ศึรษ ะ ซึ่ง ได้ เป็น มา เวลา นาน จึง ได้ พร้อม กับ เศรษฐี และ ญาติ รวม กัน มอบ 
ทรัพย์ ให้ แก่ ชี วก ๑, ๖๐๐ กหาปณะ พร้อม ทั้ง ทาส และ ทาสี อีก ด้วย. 

ชี วก ได้ นำ ทรัพย์ เหล่า นั้น ไป ยัง กรุง ราช คฤห์ ได้ เข้า เฝืา ทูล ถวาย แก่ อภัย ราช กุมาร เป็น ส่วน 
สนอง พระ เดช พระ คุณ ที่ ได้ ทรง เลี้ยง ดู มา พระ ราช กุมาร ก็ ได้ ประทาน คืน และ โปรด ให้ ปลูก นิเวศน์ อยู่ 
ภาย ใน วัง ของ พระองค์. 

ครั้ง นั้น พระ เจ้า พีมพี สาร ประชวร เป็น โรค พระ ภ คัน ท ละ คือ โรค ริดสีดวง ทวาร มืโล หิต ออก 
เปีอ น ผ้า สาฎก พระ เทวี ทั้ง หลาย พา กัน เยาะ เย้ย ว่า เท ว ราช ทรง มี ระดู จะ ประสูติ ใน ไม่ ช้า พระ ราชา ทรง 
ละอาย ก็ โปรด ให้ อภัย ราช กุมาร หา หมอ มา บำบัด พระ กุมาร ก็ ล่ง หมอ ชี วก เข้า ไป ถวาย การ รักษา ชี วก 
ก็ ถวาย การ รักษา ด้วย การ ทายา เพียง ครั้ง เดียว พระ เจ้า พีมพี สาร ก็ ทรง หาย โรค แล้ว ก็ โปรด ให้ นาง สนม 
กำนัล เป็น อัน มาก ประดับ เครื่อง ประดับ เต็ม ที่ แล้ว ให้ เปลื้อง เครื่อง ประดับ ออก กอง ไว้ ประทาน แก่ ชี วก 
ชี วก ไม่ รับ แต่ ว่า กราบ ทูล ว่า ขอ แต่ ให้ พระองค์ ทรง ระลึก ถึง อธิการ ของ ตน เท่า นั้น พระ ราชา ก็ โปรด ให้ 



๙๒ สม ใ 4 ต. ๓ / ๒๒๒. 




เป็น แพทย์ หลวง บำรุง พระองค์ และ ฝ่าย ใน กับ บำรุง พระ สงฆ์ มี พระ พุทธเจ้า เป็น ประ มุข. 

ใน ครั้ง นั้น เศรษฐี กรุง ราช คฤห์ เอง เป็น โรค ใน ศีรษะ มา ๗ ปี มี หมอ ใหญ่ ๆ เป็น อัน มาก มา 
รักษา ก็ ไม่ หาย หมอ บอกลา ไป เสีย เป็น อัน มาก บาง พวก ก็ พา กัน บอกว่า อีก ๕ วัน จะ ตาย บาง พวก 
ก็ บอกว่า อีก ๗ วัน ก็ จะ ตาย นาย นิคม ราช คฤห์ จึง ได้ เข้า ไป เฝ็า พระ เจ้า พิมพิ สาร ทูล ขอ หมอ ชี วก เป็น 
ผู้ ช่วย บำบัด หมอ ชี วก ได ไป ยัง นิเวศน์ ของ เศรษฐี ตรวจ ดู อาการ ของ เศรษฐี แล้ว ถาม ว่า ถ้า บำบัด โรค 
หาย ได้ จะ ให้ อะไร เศรษฐี ก็ ตอบ ว่า จะ ให้ สมบัติ ทั้ง หมด ตน เอง จะ ยอม เป็น ทาส ถาม ว่า จะ นอน 
ตะแคง ขวา ซ้าย และ นอน หงาย ท่า ละ ๗ เดือน ได้ หรือ ไม่ เศรษฐี ตอบ ว่า ได้ หมอ ชี วก ก็ จับ ให้ เศรษฐี นอน 
บน เตียง ผูก ติด ที่ เตียง แล้ว ผ่า หนัง ดืรษ ะ เปิด รอย ประสาน นำ บำณ กะ สิง มีซีวิ ตินท รืย์ เล็ก ๆ ออก มา 
๒ ตัว กล่าว กัน ว่า พวก อาจารย์ ที่ เห็น ตัว ใหญ่ ก็ กล่าว ว่า อีก ๕ วัน เศรษฐี จัก ตาย พวก อาจารย์ ที่ เห็น 
ตัว เล็ก ก็ บอกว่า อีก ๗ วัน เศรษฐี จัก ตาย แล้ว ได้ ปิด รอย ประสาน เย็บ หนัง ศีรษะ ทายา ให้ ติดตาม เดิม 
เศรษฐี นอน ตะแคง ข้าง หนึ่ง ได้ ๑ สัปดาห์ ก็ บอกว่า ไม่ สามารถ นอน ตะแคง ข้าง หนึ่ง ต่อ ไป ได้ ชี วก ก็ 
อนุญาต ให้ เปลี่ยน เป็น นอน ตะแคง อีก ข้าง หนึ่ง ๑ สัปดาห์ นอน หงาย ๑ สัปดาห์ รวม เป็น ๓ สัปดาห์ 
ก็ บอกว่า ถ้า ไม่ บอก ให้ นอน ข้าง ละ ๗ เดือน เศรษฐี ก็ คง ไม่ อาจ จะ นอน แม้ เพียง ข้าง ละ ๗ วัน ได้ ใน 
บัด นี้ โรค หาย แล้ว ให้ ลุก ขึ้น นั่ง ได้ เมื่อ เศรษฐี จะ มอบ สมบัติ ทั้ง ปวง ให้ และ มอบ ตัว เอง ให้ เป็น ทาส ตาม สัญญา 
ก็ ไม่ รับ ขอ รับ แต่ ทรัพย์ แสน หนึ่ง สำหรับ พระ ราชา แสน หนึ่ง สำหรับ ตน. 

ใน ครั้ง นั้น เศรษฐี บุตร ชาว เมือง พารา ณสีเ ล่น กีฬา กายกรรม ปวย เป็น โรค อัน ตคัณ ฐะ คือ ว่า 
โรค สำ ไล้ บิด หรือ ว่า โรค สำ ไล้ เป็น ปม มี อาการ อาหาร ไม่ ย่อย อุจจาระ ปัสสาวะ ไม่ คล่อง มี ร่าง กาย ผ่าย 
ผอม ลง ไป เศรษฐี ผู้ บิดา จึง ได้ นำ ไป ยัง กรุง ราช คฤห์ เข้า เฝ็า พระ ราชา กราบ ทูล ขอ หมอ ชี วก ไป ช่วย รักษา 
หมอ ชี วก ไป ถึง ตรวจ ดู อาการ ต่าง ๆ แล้ว ให้ คน ออก ไป กั้น ม่าน ให้ ภรรยา ของ บุตร เศรษฐี ยืน ข้าง หน้า 
แล้ว ก็ ผ่า หน้า ท้อง นำ ไล้ ที่ บิด ออก คลี่ คลาย ให้ เป็น ปกติ แล้ว สอด สำ ไล้ เข้า ไป เย็บ หนัง ท้อง ทายา ให้ 

ติด กัน ตาม เดิม การ บำบัด โรค ใน ครั้ง นี้! ด้ ทรัพย์ หนึ่ง หมื่น หก พัน กหาปณะ. 

ครั้ง นั้น พระ เจ้า จัณฑ ปัช โชต กรุง อุชเ ชนี ประชวร เป็น โรค ปัณฑุ ปลา ส คือ โรค ผอม เหลือง 
ทรง ส่ง ทูต ไป ทูล ขอ หมอ ชี วก ไป รักษา หมอ ชี วก ไป ถึง แล้ว เข้า เฝัา ตรวจ พระ อาการ ต่าง ๆ ก็ กราบ ทูล 
ถาม ว่า จะ ทรง ดื่ม เนย ใส ที่ เคี่ยว เป็น ยา ได้ หรือ ไม่ พระ ราชา ทรง ปฏิเสธ เพราะ ทรง รังเกียจ เนย ใส รับ ลัง 
ให้ ใช้ สิง อื่น นอก จาก เนย ใส หมอ ชี วก คิด ว่า โรคอย่าง นี้ ไม่ อาจ จะ เว้น เนย ใส ได้ จึง เคี่ยว เนย ใส กับ ยา 
ต่าง ๆ ให้ มีสืก ลิ่น รส เหมือน นั้า ฝาด คือ นั้า ยา ต้ม แก่น ไม้ เป็น ต้น เพื่อ ลวง ให้ เสวย และ คิด เตรียม การ 
หนี จึง เข้า ไป เฝืา กราบ ทูล ว่า ธรรมดา ว่า หมอ จำ ต้อง ขุด ราก ไม้ รวบ รวม ยา บางอย่าง ฉับ พลัน จึง ขอ ให้ 
ทรง ลัง ว่า หมอ ชี วก ปรารถนา จะ ไป ก็ฃอ ให้ ไป ได้ ด้วย พาหนะ ทุกอย่าง โดย ทวาร ทุก ทวาร และ ทุก เวลา 
ตลอด ถึง การก สับ เข้า มา พระ ราชา ได้ โปรด ลัง ตาม ประสงค์ หมอ ชี วก ได้ ถวาย ยา เข้า เนย ใส ให้ 
พระ ราชา เสวย แล้ว ก็ ไป โรง ข้าง ขึ้น ข้าง พัง ชื่อ ว่า ภัทท วดี หนี ออก จาก นคร อุชเ ชนี ฝ่าย พระ เจ้า จัณฑ - 
ปัช โชต ได้ เสวย ยา เข้า เนย ใส ครั้น ยา ย่อย ทรง เรอ ก็ ทรง ทราบ ว่า ได้ ถูก หมอ หลอก ให้ ดื่ม เนย ใส แล้ว ก็ 




ทรง กริ้ว รับ สั่ง ให้ จับ ตัว หมอ ชี วก เมื่อ ทราบ ว่า ขึ้น ช้าง พัง ภัทท วดี หนี ไป แล้ว ก็ รับ สั่ง ให้ กา กะ ทาส ผู้ มี 
ฝีเท้า เร็ว กว่า ช้าง ภัทท วดี รีบ ตาม ไป แต่ รับ สั่ง ห้าม กา กะ ทาส มิ ให้ รับ อะไร ของ หมอ ชี วก มาบริ โภค เพราะ 
พวก หมอ มี มายา มาก กา กะ ทาส ตาม ไป ทัน หมอ ชี วก ซึ่ง กำลัง บริโภค อาหาร อยู่ ใน เขต เมือง โก สัมพี ใน 
ระหว่าง ทาง ก็ แจ้ง ให้ หมอ ชี วก ทราบ ว่า มี รับ สั่ง ให้ กลับ หมอ ชี วก ก็ กล่าว ว่า ให้ รอ ก่อน จน กว่า จะ 
บริโภค อาหาร เสร็จ และ ชวน กา กะ ทาส ให้ บริโภค อาหาร ด้วย เมื่อ กา กะ ทาส ไม่ ยอม บริโภค อาหาร จึง 
ได้ แทรก ยา ด้วย เล็บ ใน ผล มะขาม ป้อม ตน เอง ก็ เคี้ยว มะขาม ป้อม ที่ ไม่ ได้ แทรก ยา ไว้ แล้ว ก็ ชวน กา กะ 
ทาส เคี้ยว มะขาม ป้อม กา กะ ทาส เห็น ว่า แม้ชี วก ก็ ยัง เคี้ยว มะขาม ป้อม ได้ คง จะ ไม่ เป็น อะไร ก็ รับ เอา 
มะขาม ป้อง ที่ ถูก แทรก ยา ไว้ มา เคี้ยว และ ดื่ม นํ้า ก็ ถ่าย ใน ทันที นั้น เอง มี ความ ตกใจ ถาม หมอ ชี วก ว่า 
นี่ จะ มี ชีวิต อยู่ หรือ ไม่ หมอ ชี วก ก็ ตอบ ว่า ไม่ ต้อง กลัว จะ หาย ได้ แต่ ว่า พระ ราชา ทรง ดุ ร้าย นัก จะ ให้ 
ฆ่า ตน เสีย จึง จะ ไม่ กลับ ละ แล้ว ก็ มอบ ช้าง ภัทท วดี คืน ให้ แก่ กา กะ ทาส ให้ นำ กลับ กรุง อุชเ ชนี พระ เจ้า 
จัน ฑปัช โชต ทรง หาย โรค แล้ว ทรง ระลึก ถึง อธิการ ของ หมอ ชี วก โปรด ส่ง ผ้า สิเว ยย กะ คือ ผ้า เนื้อ พิเศษ 
ทอ ที่ เมือง สีพีคู่ หนึ่ง ไป ประทาน หมอ 1 ชี วก คิด' ว่า ผ้า คู่นื้ พระ พุทธเจ้า หรือ พระ เจ้า พิมพิ สาร เท่า นั้น 
สมควร จะ ทรง ใช้. 

อนึ่ง ใน สมัย นั้น พระ ผู้มีพ ระ ภาค เจ้า เอง ก็มีพ ระ กาย ไม่ สบาย เพราะ ว่า มี อาการ ผูก ไม่ ถ่าย มี 
พระ ประสงค์ จะ เสวย ยา ระบาย ท่านพระ อานนท์ ก็ ไป แจ้ง แก่ หมอ ชี วก หมอ ชี วก ก็ ได้ ประกอบ ยา 

ระบาย ถวาย พระ ผู้มีพ ระ ภาค ได้ ทรง เสวย ยา ระบาย แล้ว ก็มีพ ระ กาย สำราญ 

หมอ ชี วก ผู้นื้! ด้ เป็น แพทย์ ที่มี ชื่อ เสียง ใน ครั้ง พุทธกาล นั้น เป็น อย่าง ยิ่ง และ ได้ มี ศรัทธา ใน 
พระ พุทธ ศาสนา ได้ สร้าง วัด ถวาย พระ พุทธเจ้า ไว้ วัด หนึ่ง ใน กรุง ราช คฤห์ เรียก กัน ว่า วัด ชีวกั มพ วัน ซึ่ง 
จะ ได้ เล่า ต่อ ไป. 

เมื่อ หมอ ชี วก โก มาร ภัจ ได้ ถวาย ยา ระบาย แด่ พระ พุทธเจ้า จน ทรง มี พระ กาย ผาสุก แล้ว ก็ ได้ 
ถวาย ผ้า คู่ สิเ' วยย กะ คือ ผ้า' ที่' ทำ จาก แคว้น สีพิ (ซึ่ง พระ เจ้า จัณฑ ปัช โชต กรุง อุชเ ชนี ได้ ส่ง มา ประทาน 

เป็น การ ตอบ แทน ใน การที่ หมอ ชี วก ได ไป ถวาย การ รักษา จน ทรง หาย จาก โรค ผอม เหลือง) แด่ พระ พุทธเจ้า 
แต่ ว่า ก่อน ที่ จะ ถวาย ได้ ทูล ขอ พร ข้อ หนึ่ง พระ พุทธเจ้า ได้ ตรัส ว่า พระ ตถาคต ทั้ง หลาย ได้ ล่วง พร เสีย แล้ว 
หมอ ชี วก ก็ กราบ ทูล ว่า ให้ ทรง พิจารณา ดู ตาม สมควร เมื่อ สมควร ที่ จะ ประทาน ได้ ก็ ขอ ให้ ประทาน หมอ 
ชี วก ได้ ทูล ขอ ให้ ภิกษุ รับ คฤหบดี จีวร ได้ พระ พุทธเจ้า ก็ ได้ ทรง อนุญาต ก่อน แต่นื้ พระ ภิกษุ ใช้ แต่ ผ้า 
บังสุกุล คือ เที่ยว เก็บ ผ้า ที่ เขา ทิ้ง มา ท่า ผ้า นุ่ง ห่ม ไม่ รับ ผ้า ที่ ชาว บ้าน ถวาย หมอ ชี วก เป็น ผู้ที่ มา ทูล ขอ ให้ 
ทรง อนุญาต ให้ ภิกษุ รับ ผ้า ที่ นำ มา ถวาย เป็น คน แรก ผ้า อย่าง นื้เรื ยก ว่า คฤหบดี จีวร ใน การ ทรง 

อนุญาต นั้น ก็มืพ ระ พุทธ ดำรัส ตรัส เป็น กลาง ๆ ว่า ถ้า ปรารถนา จะ ถือ ผ้า บังสุกุล ก็ ให้ ถือ ปรารถนา จะ 
รับ คฤหบดี จีวร ก็ ให้ รับ แต่ ว่า ตรัส สรรเสริญ ความ ลัน โด ษ คือ ความ ยินดี ตาม มี ตาม ได้ พระ พุทธเจ้า ได้ 
ทรง แสดง ธรรม อนุโมทนา ผ้า ที่ หมอ ชี วก ถวาย ให้ หมอ ชี วก ได้ เกิด ความ เห็น แจ่ม แจ้ง ให้ เกิด ความ คิด 
สมาทาน คือ ถือ ปฏิบัติ ให้ เกิด ความ อาจหาญ ให้ เกิด ความ รื่นเริง ใน ธรรม ใน ตอน นี้ พระ อรรถกถา จาร ย์ 




๑๐๖ 



ได้ กล่าว ว่า หมอ ชี วก ได้ เกิด ดวง ตา เห็น ธรรม คือ เป็น พระ โสดาบัน ครั้น แล้ว ก็ ได้ คืดที่ จะ ถวาย สวน 
มะม่วง ที่ เรียก ว่า อัม พ วัน ของ ตน ให้ เป็น อาราม เพราะ เหตุ ว่า เวฬุวัน นั้น อยู่ ไกล ส่วน อัม พ วัน คือ สวน 
มะม่วง ของ ตน อยู ใกล้ กว่า สะดวก ที่ จะ ไป มา จึง ได้ ทูล ถวาย สวน มะม่วง ของ ตน ให้ เป็น อาราม คือ ให้ เป็น วัด 
ปรากฏ ว่า พระ พุทธเจ้า ได้ เสด็จ ไป ประ ทับที่ อัม พ วัน ของ หมอ ชี วก โก มาร ภัจ นี้ เป็น บาง ครั้ง บาง คราว. 

ครั้ง หนึ่ง เมื่อ พระ พุทธเจ้า ประทับ อยู่ ที่ อัม พ วัน นั้น หมอ ชี วก โก มาร ภัจ ได้ เข้า ไป เฝึา และ ได้ 
กราบ ทูล ถาม ว่า ตน ได้ ยิน เขา พูด กัน ว่า หมู่ ชน ฆ่า สัตว์ อุทิศ พระ สม ณ โค ดม พระ สม ณ โค ดม ก็ ทรง ทราบ อยู่ 
และ ก็ เสวย เนื้อ สัตว์ ที่ เขา ฆ่า อุทิศ อัน เรียก ว่า อุทิส มังสะ พลอย เป็น (ปาณาติบาต) กรรม พ่วง อา ภัย ไป 
ด้วย ที่ เขา พูด ดั่ง นี้ เป็น การ พูด จริง ตาม ที่ พระ พุทธเจ้า ได้ ทรง ประกอบ อย่าง นั้น หรือ ว่า เขา พูด เป็น การ 
กล่าว ตู่ ด้วย คำ ไม่ จริง. 

พระ พุทธเจ้า ก็ ตรัส ตอบ ว่า ที่ เขา พูด กัน ดั่ง นั้น มิ ใช่ เป็น การ พูด ตาม ที่ พระองค์ ปฏิบัติ เป็น การ ตู่ 
พระองค์ ด้วย คำ ไม่ เป็น จริง เพราะ ว่า พระ องค์ ได้ ตรัส ว่า เนื้อ สัตว์ ที่ ภิกษุ ไม่ ควร บริโภค นั้น ประกอบ 
ด้วย ฐานะ ๓ คือ ด้วย การ เห็น ด้วย การ ได้ ยิน ด้วย การ รังเกียจ สงสัย การ เห็น คือ เห็น เขา ฆ่า เพื่อ จะ 
เอา มา ถวาย ได้ ยิน นั้น ก็ คือ ได้ ยิน เขา พูด ว่า เขา ฆ่า จะ เอา มา ถวาย ด้วย รังเกียจ สงสัย ก็ คือ ไม่ ได้ เห็น ไม่ ได้ ยิน 
แต่มี จิต รังเกียจ สงสัย ว่า เขา ฆ่า มา ถวาย พระองค์ ตรัส ว่า เนื้อ ไม่ ควร บริโภค ด้วย ฐานะ ทั้ง ๓ นี้ และ 
พระองค์ ตรัส ว่า เนื้อที่ ควร จะ บริโภค นั้น ประกอบ ด้วย ฐานะ ทั้ง ๓ ตรง กัน ข้าม คือ ด้วย ไม่ ได้ เห็น 
ด้วย ไม่ ได้ ยิน ด้วย ไม่ ได้ รังเกียจ สงสัย. 

ต่อ จาก นื้ก็ ตรัส ว่า ภิกษุ ใน ธรรม วินัย นี้! ด้อา ภัย คาม นิคม แห่ง ใด แห่ง หนึ่ง อยู่ โดย เป็น ผู้ที่มี ใจ 
ประกอบ ด้วย เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา แผ่ ไป ใน ทิศ ที่ ๑ ใน ทิศ ที่ ๒ ใน ทิศ ที่ ๓ ใน ทิศ ที่ ๔ ใน 
เบื้องบน ใน เบื้อง ล่าง เธอ เป็น ผู้มี ใจ ประกอบ ด้วย พรหมวิหาร ธรรม ทั้ง ๔ นั้น อัน ไพบูลย์ อัน 
กว้าง ขวาง ไม่ มี ประมาณ ไม่ มี เวร ไม่ มี ความ คิด เบียด เบียน แผ่ ไป ตลอด โลก ทั้ง หมด ใน ที่ ทุก สถาน 
โดย ประการ ทั้ง ปวง คฤหบดี หรือ บุตร คฤหบดี เข้า ไป หา เธอ และ นิมนต์ ด้วย ภัต ใน วัน รุ่ง เมื่อ เธอ 
ประสงค์ ก็ รับ นิมนต์ และ เมื่อ เธอ ได้ เข้า ไป ใน บ้าน ตาม ที่ รับ นิมนต์ นั้น เขา ก็ อังคาส ด้วย บิณฑบาต 
เธอ ก็มีไ ด้มีค วาม คิด ขอ ให้ เขา อังคาส ด้วย บิณฑบาต ประณีต (คือ คิด หวัง ให้ เขา อังคาส ด้วย บิณฑบาต 
ประณีต อย่าง นี้ ๆ) เธอ ฉัน บิณฑบาต ด้วย การ พิจารณา เห็น โทษ และ ใช้ ปัญญา ที่ แล่นออก คือ มิ ได้ 
บริโภค ด้วย ตัณหา เมื่อ เป็น เช่น นี้ ภิกษุ นั้น จะ ชื่อ ว่า เป็น ผู้มี เจตนา ความ จง ใจ เพื่อ ที่ จะ เบียด เบียน ตน 
เพื่อ จะ เบียด เบียน ผู้ อื่น หรือ ว่า เพื่อ จะ เบียด เบียน ทั้ง สอง ฝ่าย บ้าง หรือ. 

หมอ ชี วก กราบ ทูล ว่า ถ้า ภิกษุ เป็น ผู้ เจริญ พรหมวิหาร ธรรม ทั้ง มี การ พิจารณา ใน การ ฉัน 
บิณฑบาต อย่าง นั้น ก็ ไม่ เป็น ผู้มี เจตนา เพื่อ เบียด เบียน ตน และ ผู้ อื่น. 

พระ พุทธเจ้า ก็ ตรัส ว่า เมื่อ เป็น เช่น นี้ เธอ ก็ เป็น ผู้ ชื่อ ว่า ฉัน อาหาร โดย ไม่ มี โทษ ไม่ ใช่ หรือ. 

หมอ ชี วก ก็ กราบ ทูล รับ ว่า เป็น อย่าง นั้น เมื่อ เธอ เป็น ผู้ ปฏิบัติ และ ทำ ใจ ได้ อย่าง นั้น ก็ เป็น ผู้ที่ 
ฉัน อาหาร ไม่ มี โทษ หมอ ชี วก กราบ ทูล ต่อ ไป ว่า ตน ได้ เคย พิง มา ว่า พรหม เป็น ผู้ที่ เป็น เมตตา วิ หาริ อยู่ 




ด้วย เมตตา กรุณา วิ หา รี อยู่ ด้วย กรุณา มุทิตา วิ หา รี อยู่ ด้วย มุทิตา อุเบกขา วิ หา รี อยู่ ด้วย อุเบกขา ตน 
เห็น พระ พุทธเจ้า ได้ ทรง เป็น สักขี พยาน เพราะ ว่า พระ พุทธเจ้า ทรง เป็น ผู้มี เมตตา วิ หา รี เป็น ต้น. 

พระ พุทธเจ้า จึง ตรัส ต่อ ไป ว่า บุคคล ใด ยัง มี พยาบาท ดือ ว่า ยัง มี ความ มุ่ง ร้าย มุ่ง ความ พิบัติ ด้วย 
อำนาจ ของ ราคะ โทสะ โมหะ อัน ใด ราคะ โทสะ โมหะ อัน นั้น ของ บุคคล นั้น ไม่ มี แก่ พระ พุทธเจ้า เพราะ 
ว่า ทรง ละ ได้ เด็ด ขาด แล้ว ต่อ จาก นี้ก็ ได้ ตรัส ว่า บุคคล ผู้ที่ ฆ่า สัตว์ ถวาย พระ พุทธเจ้า หรือ สาวก ของ 

พระ พุทธเจ้า อัน เรียก ว่า อุทิส มังสะ นั้น ย่อม ประสบ สิง ที่มิ ใช่ บุญ ด้วย ฐานะ ๕ ดือ 

เมื่อ สัง เ' ขา' ว่า จง ไป นำ สัตว์ ที่ โน้น มา ก็ เป็น ผู้ ประสบ สิง ที่มิ ใช่ บุญ เป็น ประการ แรก. 

เมื่อ เขา นำ สัตว์ นั้น มา ด้วย วิธี ผูก คอ ล่าม มา เป็น ต้น ทำ ให้ สัตว์ นั้น ได้ รับ ความ ทุกข์ โทมนัส เป็น 
อัน มาก ก็ ซื่อ ว่า ประสบ สิง ที่มิ ใช่ บุญ เป็น ประ การที่ ๒. 

เมื่อ สังเ ขา ว่า จง ไป ฆ่า สัตว์ นี้ ก็ ซื่อ ว่า ได้ ประสบ สิง ที่มี ใช่ บุญ เป็น ประ การที่ ๓. 

เมื่อ สัตว์ นั้น กำลัง ถูก ฆ่า ก็ ซื่อ ว่า ได้ ประสบ สิง ที่มิ ใช่ บุญ เป็น ประ การที่ ๔ และ 

เมื่อ ได้ ถวาย ให้ พระ ตถาคต หรือ ว่า พระ สาวก ของ พระ ตถาคต ฉัน ด้วย สิง ที่ เป็น อกัปปิยะ 
(สิง ที่ ไม่ สมควร) ก็ ซื่อ ว่า ได้ ประสบ สิง ที่มิ ใช่ บุญ เป็น ประ การที่ ๕. 

เมื่อ ตรัส ดั่ง นี้ แล้ว หมอ ชี วก โก มาร ภัจ ก็ กราบ ทูล สรร เสรี ญ พระ พุทธ ภาษิต และ ได้ กล่าว รับรอง ว่า 
ภิกษุ ทั้ง หลาย เป็น ผู้ ฉัน อาหาร เป็น กัปปิยะ ดือ สิง ที่ สมควร ฉัน อาหาร ที่เป็ นอน วัช ชะ ดือ สิง ที่ ไม่ มี โทษ 
แล้ว ได้ ประกาศ ตน เป็น อุบาสก ถึง พระ พุทธเจ้า พระ ธรรม และ พระ สงฆ์ เป็น สรณะ ตลอด ชีวิต. 

พระ สูตร นี้ เรียก ว่า ชี วก สูตร' 1 ๓ ได้ ตรัส แสดง เพราะ เหตุ ที่ หมอ ชี วก โก มาร ภัจ ได้ กราบ ทูล ถาม 
และ ได้ มี เนื้อ ความ เป็น การ แก้ ปัญหา ที่ ว่า ทำไม ห้าม ไม่ ให้ ฆ่า สัตว์ แล้ว ภิกษุ จึง ฉัน เนื้อ สัตว์ อีก กล่าว 
โดย ย่อ ว่า ไม่ ได้ กล่าว อนุญาต ด้วย ประการ ทั้ง ปวง ไม่ ได้ กล่าว ห้าม ด้วย ประการ ทั้ง ปวง ดือ ว่า ห้าม เนื้อที่ 
เป็น อุทิส มังสะ (เนื้อที่ เขา ฆ่า อุทิศ เจาะจง) ที่ ภิกษุ ได้ เห็น ได้ พิง หรือ ว่า ได้ สงสัย และ ทรง ห้าม เนื้อ ๑๐ 
จำพวก มี เนื้อ มนุษย์ เนื้อ หมี เนื้อ ช้าง เป็น ต้น กับ ทรง ห้าม เนื้อ ดิบ ส่วน เนื้อ นอก จาก นั้น ไม่ ใช่ เนื้อ 
ที่ เป็น อุทิส มังสะ ไม่ ทรง ห้าม แต่ ใน การที่ จะ ฉัน เนื้อ ชนิด ที่ ไม่ เป็น โทษ นั้น ก็ ต้อง ทำ ใจ ด้วย ดือ จะ ต้อง มี 
ใจ ประกอบ ด้วย พรหมวิหาร ธรรม และ ไม่ มี ความ มุ่ง หมาย ว่า จะ ต้อง ได้ อาหาร อย่าง นั้น อย่าง นี้ บาง ที 
ไป ฉัน ไม่ พบ อาหาร ที่มี เนื้อ เช้า ก็ นึก ว่า เนื้อ ไม่ มี เลย คิด แลบ ไป อย่าง นั้น บาง ทีก็ เป็น บาป ไป หน่อย เหมือน กัน 
เพราะ ฉะนั้น อย่า ตั้ง เจตนา อย่าง นั้น เมื่อ เขา นำ มา ถวาย อย่าง ใด ก็ สันโดษ ดือ ยินดี อย่าง นั้น ไม่ ให้ ใจ 
วอกแวก ไป ใน ทาง จะ กิน เนื้อ สัตว์ ก็ เมื่อ รักษา อย่าง นี้ แล้ว ก็ ได้ ซื่อ ว่า ได้ ฉัน อาหาร เป็น กัปปิยะ ฉัน 
อาหาร เป็น อน วัช ชะ ดือ ไม่ มี โทษ ตามพระ สูตร นี้. 

อนึ่ง พระ เป็น ผู้ที่มี ชีวิต เนื่อง ด้วย ผู้ อื่น เมื่อ ผู้ อื่น เขา ปรุง อาหาร ที่ เป็น เนื้อ สัตว์ ทั่ว ๆ ไป ถ้า จะ 
ถือ ไม่ ฉัน ก็ เป็น การ ลำบาก เพราะ เขา จะ ต้อง ไป จัด อาหาร พิเศษ มา ให้ เพราะ ฉะนั้น จึง ตัด บท เสีย ว่า เมื่อ 






ม. ม. ๑๓ / ๔๘ / ๕๖- ๖๑. 




ไม่ ใช่ เนื้อที่ ห้าม ดัง กล่าว แล้ว นั้น เมื่อ เขา ถวาย อย่าง ใด จะ มี เนื้อ สัตว์ หรือ ไม่ มีก็ ตาม ก็ พิจารณา ฉัน ได้ 
ทั้ง นั้น เพราะ ฉะนั้น การ บัญญัติ ลง ไป ด้วย เหตุผล และ การ ปฏิบัติ ที่ พอ เป็น ไป ได้ ใน เมื่อ ที่ จะ อาศัย 
ประชาชน อยู่ ดั่ง นี้ ก็ พอ เหมาะ พอ สม. 



พระ มหา ภัจ จา ย นะ 

พระ เจ้า ปัช โชต กรุง อุชเ ชนี ซึ่ง หมอ ชี วก โก มาร ภัจ ไป รักษา และ ได้ ทรง ล่ง ผ้า สิเว ยย กะ มา นอก จาก 
เป็น ผู้ ที่ เกลียด สัปปิ (เนย ใส) แล้ว ยัง ได้ ชื่อ ว่า เป็น ผู้ดุ ร้าย จึง มี คำ เรียก อีก คำ หนึ่ง ว่า พระ เจ้า จัณฑ ปัช โชต 
เติม คำ ว่า จัณฑ ะ ไว้ ข้าง หน้า ซึ่ง แปล ว่า พระ เจ้า ปัช โชต ผู้ดุ ร้าย และ โปรด เสวย นั้าจั ณฑ์ แต่' ว่า เป็น ผู้ที่ 
เลื่อมใส พระ พุทธ ศาสนา เมื่อ ได้ ข่าว ว่า พระ พุทธเจ้า อุบัติ ขึ้น ใน โลก ก็ คิด ที่ จะ เชิญ เสด็จ พระ พุทธเจ้า มาล่ 
กรุง อุชเ ชนี เมื่อ ปรึกษา ว่า จะ ล่ง ใคร ไป เชิญ เสด็จ ก็ เห็น สมควร ว่า ปุโรหิต ของกรุง นั้น ชื่อ ว่า กา ญ จน ะ 
เรียก โดย โคตร ว่า ภัจ จา ย นะ เป็น ผู้ที่ ควร เป็น ทูต ไป เชิญ เสด็จ ได้ จึง ได้ มอบ หมาย ให้ กา ญจ นะ ปุโรหิต 
หรือ ว่า ภัจ จา ย นะ ปุโรหิต ไป ทูล เชิญ เสด็จ ภัจ จา ย นะ ปุโรหิต นั้น ก็ ทูล รับ ว่า จะ ไป เชิญ เสด็จ แต่ ว่า ขอ 
ประทาน อนุญาต บวช ใน ล่า นัก พระ พุทธเจ้า พระ เจ้า ปัช โชต ก็ ประทาน อนุญาต ภัจ จา ย นะ ปุโรหิต พร้อม 
ภับผู้ ร่วม ทาง อีก ๗ คน รวม เป็น ๘ คน ได้ เดิน ทาง ไป ยัง กรุง ราช คฤห์ แล้ว ขอ บวช ใน ล่า นัก พระ พุทธเจ้า 
เมื่อ บวช แล้ว ก็ ปา เพ็ญ เพียร จน สำเร็จ พระ อรหันต์ ด้วย กัน ทั้ง ๘ รูป. 

ภัจ จา ย นะ ปุโรหิต ผู้นื้ มี เล่า ไว้ ใน ประวัติ ของ ท่าน ว่า ท่าน เป็น บุตร ของ สกุล พราหมณ์ ปุโรหิต ใน 
กรุง อุชเ ชนี เป็น ผู้ มี' วรรณะ งด งาม (ใช้ คำ ว่า สุ วัณ ณ วัณ โณ คือ มี วรรณะ เพียง วรรณะ ของ ทอง ซึ่ง คำนี 
ก็ เป็น คำ ที่ใข้ สรร เสรี ญ วรรณะ ของ พระ พุทธเจ้า) เพราะ ฉะนั้น จึง ได้ ชื่อ ว่า กา ญจ นะ แต่ มัก จะ เรียก 
โดย โคตร ว่า ภัจ จา ย นะ เมื่อ บิดา สิน ชีวิต ก็ ได้ ลีบ ตำแหน่ง แทน บิดา ตั้งแต่ มา บวช แล้ว ก็ เรียก ว่า พระ มหา 
ภัจ จา ยน เถระ. 

เมื่อ ท่าน ได้ บรรลุ ถึง ผล อัน สูง สุด ใน พระ พุทธ ศาสนา แล้ว ท่าน ก็ ได้ กราบ ทูล เชิญ เสด็จ 

พระ' พุทธเจ้า' ไป กรุง อุ ชเ' ชนี พระ พุทธเจ้า ตรัส ว่า ให้ ท่าน ภัจ จา ย นะ ไป เอง เถิด เพราะ ว่า เธอ สามารถ จะ 
ยัง ราช ตระกูล และ ประชาชน ใน กรุง อุชเ ชนี ให้ เลื่อมใส ได้ เพราะ ฉะนั้น พระ มหา ภัจ จา ย นะ พร้อม ด้วย พระ 
ผู้ ร่วม เดิน ทาง อีก ๗ รูป ก็ เดิน' ทาง' ไป กรุง อุ ชเ' ชนี ใน ระหว่าง ทาง ก็ ได้ ไป ถึง นิคม คือ อำ ๓ อ แห่ง หนึ่ง ชื่อ ว่า นารี 
ใน นารี นิคม นื้โด้ มี ธิดา ของ เศรษฐี ที่ ตก ยาก คือ เถิด ใน ขณะ ที่ กำลัง ตก ยาก แล้ว แต่ เป็น ผู้ ทึ่ม ผม ยาว 
และ งด งาม ธิดา ของ เศรษฐี อีก สกุล หนึ่ง เป็น ผู้ มั่ง มี แต่ ว่า ขัด สน ผม ธิดา เศรษฐี คน ที่ ขัด สน ผม นื้โด้ ล่ง 
คน ไป ขอ ชื้อ ผม ของ อีก คน หนึ่ง ให้ ราคา มาก มาย ธิดา เศรษฐี ผม ดก แต่ ว่า ตก ยาก ผู้ นั้น ก็ ไม่ ยอม ขาย ผม 
ให้ เมื่อ พระ มหา ภัจ จา ยน เถระ และ พระ ผู้ ร่วม ทาง ได้ ไป ถึง นิคม นั้น ได้ ออก บิณฑบาต ถือ บาตร เปล่า เดิน ไป 
ธิดา ของ เศรษฐี ตก ยาก ให้ คน ไป นิมนต์ เข้า มา ใน เรือน แล้ว ก็ ได้ เข้า ไป ใน ห้อง ตัด ผม ของ ตน ออก ให้ 

พี่ เลี้ยง น่า ผม ไป ขาย ให้ แก่ ธิดา ของ เศรษฐี คน ที่ ขัด สน ผม ลัง ไว้ ว่า เมื่อ ได้ เท่าไร ก็ ให้ ชื้อ อาหาร มา เพื่อ ใส่ บาตร 
พี่ เลี้ยง นั้น ก็ น่า ผม ไป ขาย ให้ แก่ ธิดา เศรษฐี คน ที่ ขัด สน ผม ธิดา ของ เศรษฐี ผู้ นั้น ก็ บอกว่า ไม่ ควร จะ ให้ 




๑0 ๙ 



ราคา สูง ดั่ง ที่ ติดต่อ กัน มา ก่อน เพราะ ว่า นำ มา ให้ อย่าง นี้ เป็น ผม ที่ ปราศจาก ค่า เหมือน ผม ของ คน ตาย จึง 
ได้ ให้ ราคา เพียง ๘ กหาปณะ เท่า นั้น พี่ เลี้ยง ก็ นำ เงิน ๘ กหาปณะ ไป ชื้อ อาหาร แบ่ง เป็น ๘ ส่วน แล้ว 
นำ ไป ให้ ธิดา ของ เศรษฐี ใส่ บาตร แก่ พระ ภิกษุ ทั้ง ๘ รูป นั้น. 

พระ มหา กัจ จา ย นะ พร้อม ทั้ง พระ อนุ จร ท่า ภัตกิจ แล้วออก จาก บ้าน นั้น ก็ ตรง ไป ยัง กรุง อุชเ ชนี 
ไป พัก อยู่ ใน อุทยาน กัญ จน วัน ของ พระ เจ้า แผ่น ดิน คน รักษา อุทยาน จำ ได้ ก็ เข้า ไป กราบ ทูลพระ เจ้า 
ปัช โชต ให้ ทรง ทราบ พระ เจ้า ปัช โชต ได้ เสด็จ มาทรง พบ แล้ว ตรัส ถาม ว่า พระ พุทธเจ้า ประทับ อยู่ ที่ ไหน 
พระ มหา ภัจ จา ย นะ ทูล ตอบ ว่า ไม่ ได้ เสด็จ มา เอง โปรด ให้ ท่าน มา พระ เจ้า แผ่น ดิน ก็ ตรัส ถาม ระยะ ทาง 
ที่ มา กับ อาหาร การ ขบ ฉัน ท่าน ก็ ได้ เล่า ถวาย ตาม เรื่อง ที่ เป็น มา พระ เจ้า ปัช โชต ทรง ได้ สดับ ก็ ทรง 
นิยม ชม ชื่น โปรด ให้ ไป รับ ธิดา เศรษฐี ตก ยาก มา เป็น พระ มเหสี อีก องค์ หนึ่ง ต่อ มา พระ มเหสี องค์ นี้โด้ 
ประสูติ พระ ราช กุมาร พระ ราช บิดา ทรง ตั้ง พระ นาม ตาม ชื่อ ของ เศรษฐี ผู้ เป็น ตา ว่า โค ปาล กุมาร และ 
พระ เทวี ก็มี ชื่อ ว่า โค ปาล มาตา เทวี พระ เทวี ได้ โปรด ให้ สร้าง วี หาร ถวาย พระ มหา กัจจ ายน เถระ ใน 
อุทยาน กัญ จน วัน นั้น. 

พระ มหา กัจจ ายน เถระ เป็น ผู้ สามารถ ใน การ ขยาย ความ ย่อ ให้ พิสดาร ต่อ มา ใน ภาย หลัง เมื่อ 
ท่าน ได้ ไป เฝ็า พระ พุทธเจ้า ยัง พระ เชต วัน กรุง สา วัต ถี ท่าน ได้ แสดง ขยาย ความ ภาษิต ที่ พระ พุทธเจ้า 
ตรัส ไว โดย ย่อ แบบ แต่ง กระทู้ นี่ แหละ ภาษิต ของ ท่าน นั้น พระ อาจารย์ ผู้ ลัง คาย นา พระ ธรรม วินัย ได้ 
รวบ รวม ไว้ มาก เช่น มธุ ปิณฑิ ก สูตร ๙ * พระ พุทธเจ้า ได้ ทรง ปรารภ เหตุ นี้ จึง ได้ ทรง ยกย่อง ให้ ท่าน เป็น 
เอตทัคคะ ใน ทาง ขยาย ความ ย่อ ให้ พิสดาร โดย เฉพาะ ท่าน ได้ ท่า ให้ เกิด ความ เลื่อมใส นับถือ พระ พุทธ 
ศาสนา ใน กรุง อุชเ ชนิ เป็น อัน มาก ได้มื กุลบุตร ใน กรุง อุชเ ชนีอ อก บวช กัน มาก. 

ใน เมือง ไท ย เรา นี้! ด้ รู้จัก ท่าน ใน รูป นั่ง ที่ เป็น พระ อ้วน ๆ ท่า ไม จึง ได้ สร้าง รูป ของ ท่าน ให้ อ้วน 
นั่ง พุง พลุ้ย อย่าง นั้น ไม่ พบ หลัก ฐาน ใน บาลี และ อรรถกถา เป็น แต่ เคย ได้ ยิน มา ว่า ท่าน เป็น ผู้ มี' วรรณะ 
งด งาม จน มืผู้เ ข้า ใจ ว่า เป็น พระ พุทธเจ้า หลาย ครั้ง หลาย หน ท่าน จึง อธิษฐาน ให้ องค์ อ้วน อย่าง นั้น เรา ก็ 
มาสร้าง รูป ท่าน เป็น พระ อ้วน พระ อ้วน นี้ ของ พม่า มอญ ก็มื คือ พระ อุป คุต ที่ เรา เรียก ว่า พระ บัว เข็ม 
ของ จีน ก็มื คือ พระ ศรี อารี ย์ เป็น ที่ นิยม ว่า เป็น เครื่อง หมาย ของ ความ สุข สมบูรณ์ ไทย เรา อาจ จะ สร้าง 
พระ อ้วน ขึ้น เป็น เครื่อง หมาย ของ ความ สุข สมบูรณ์ เหมือน อย่าง พม่า มอญ จีน ดั่ง กล่าว ก็ ได้. 

ใน พระ บาลี นั้น มัก ไม่ ได้ ระบุ กาล เวลา แห่ง การ บ่า เพ็ญ พุทธ กิจ ไว้ ใน ชั้น อรรถกถา ก็ มัก ไม่ ระบุ ไว้ 
แต่มื ระบุ ไว้ มากกว่า ใน พระ บาลี ฉะนั้น ใน การ จัด ว่า ทรง บ่า เพ็ญ พุทธ กิจ อะไร ใน ปี ไหน จึง จัด ตาม ที่มี 
ระบุ ไว้ ชัด บ้าง ตาม สันนิษฐาน บ้าง ตาม เรื่อง ราว บ้าง ดั่ง เช่น เมื่อ เป็น เรื่อง ที่ เกิด ขึ้น ใน กรุง ราช คฤห์ 
อัน ส่อง ความ ว่า เป็น ใน ระยะ ต้น มี เหตุผล ที่ ส่อง ความ อย่าง นั้น เช่น ประทาน อุปสมบท ด้วย เอหิ ภิกขุ- 
อุปสัมปทา ซึ่ง ทรง ใช้ อยู่ ใน ระยะ ต้น และ เหตุผล ประกอบ อีก บางอย่าง ก็ จัด เข้า ใน พรรษา ที่ ๒- ๓- ๔ 



ม. มู. ๑๒ / ๒๒๐ / ๒๙๓ -๒๕๐. 




๑๑๐ 



ด้วย. 

มี อีก เรื่อง หนึ่ง ที่ หนังสือ เล่ม หนึ่ง บอกว่า เกิด ขึ้น ใน พรรษา ที่ ๔ แต่ เป็น เรื่อง เกี่ยว แก่ บุคคล คือ 
ใน อรรถกถา ธรรมบท' * ๕ เล่า ว่า 

บุตร เศรษฐี ใน กรุง ราช คฤห์ ผู้ หนึ่ง ชื่อ ว่า อุค ค เสน ครั้ง หนึ่ง ได้ มี คณะ นาฏ กะ คือ คณะ นาฏ คืลป็ 
คณะ หนึ่ง มา แสดง ใน กรุง ราช คฤห์ และ มี การ ไต่ ราว ชึ่งใ ซไมี ไผ่ ต่อ ตั้ง พาด ขึ้น ไป ใน อากาศ มี นัก แสดง 
ไต่ ขึ้น ไป เดิน บน ราว นั้น และ ฟ้อน รำ ขับ ร้อง บุตร เศรษฐี อุค ค เสน ได้ ไป ดูก็ เกิด พอ ใจ ใน ธิดา นัก ฟ้อน ผู้ หนึ่ง 
กลับ มา บ้าน ก็ ลง นอน ไม่ ยอม แตะ ต้อง อาหาร บอกว่า ถ้า ไม่ ได้ ก็ จะ ยอม ตาย บิดา มารดา ก็ ล่ง คน ไป ขอ 
เขา ก็ ไม่ ยอม ยก ให้ บอกว่า ถ้า พอ ใจ ก็ ให้ ตาม คณะ เขา ไป เขา จึง จะ ยอม ให้ บุตร เศรษฐี นั้น ก็ ยอม ตาม 
คณะ นั้น ไป และ ก็ ได้ ธิดา นัก ฟ้อน นั้น ตาม ประสงค์ ต่อ มา เมื่อ มี บุตร ภรรยา ก็ สอน ให้ บุตร พูด ว่า เป็น ลูก ของ 
คน เทียม เกวียน เป็น ลูก ของ คน ยก สิง ของ คือ ว่า บุตร เศรษฐี นั้น ไม่ มีคืล ปะ ใน ทาง นั้น ก็ ต้อง ช่วย คณะ 
ใน การ จัด เกวียน ใน การ เลี้ยง โค และ ใน การ ยก ทัพ สัมภาระ เมื่อ ได้ ฟัง ภริยา พูด หมื่น ดั่ง นั้น ก็ คิด ว่า 
มานะ ของ ภริยา นั้น เกิด ขึ้น เพราะ อะไร ก็ จับ ได้ ว่า เพราะ ตน เอง ไม่ มีคืล ปะ จึง เกิด ความ ตั้งใจ' ที่' จะคื กษา 
ไป หา บิดา ของ ภริยา ขอ คืกษ าดิล ปะ จน เป็น ผู้ สามารถ แสดง ได้ เป็น อย่าง ดี ใน คราว หนึ่ง ได้ มา แสดง ใน 
กรุง ราช คฤห์ และ ได้ ฟัง ธรรม ของ พระ พุทธเจ้า บท หนึ่ง ที่ แปล ใจ ความ ว่า 

‘‘จง ปล่อย ใน เบื้อง ต้น จง ปล่อย ข้าง หลัง จง ปล่อย ใน ท่า มก ลาง เป็น ผู้ ถึง ที่ สุด แห่ง ภพ บุคคล 
ผู้มี ใจ วิมุตติ แล้ว ใน ที่ ทั้ง ปวง จัก ไม่ เข้า ถึง ชาติ และ ชรา ต่อ ไป อีก. ” 

ก็ ได้ ขอ อุปสมบท เป็น ภิกษุ พระ พุทธเจ้า ก็ ได้ ประทาน ให้ เป็น ภิกษุ ด้วย เอหิ ภิกขุ อุปสัมปทา. 



* ๕ ธ มุม ป ท. ๘ / ๒๓- ๒๙. 




พรรษา ท หา 



ป่า มหา วัน กรุง เว สาลี 



เจ ฉวี 

เมื่อ พระ พุทธเจ้า ได้ ประทับ อยู่ ใน กรุง ราช คฤห์ ตาม ที่ ทรง พอ พระ หฤทัย แล้ว ก็ ได้ เสด็จ จาก 
กรุง ราช คฤห ไป ยัง กรุง เวลา ลี ประทับ อยู่ ที่ กูฏา คา ร ศาลา ใน ป่า มหา วัน กรุง เว สาลี เป็น เมือง หลวง ของ 
แค วัน วัช ลี ซึ่ง เป็น รัฐ อิสระ รัฐ หนึ่ง เวลา 1 นั้นมื ความ เจริญ' รุ่งเรือง บ้าน เมือง สวย งาม ท่าน เล่า ประวัติ 
ของ ราช ตระกูล ที่ ปกครอง วัช ชี อัน เรียก ว่า ลิจ ฉวี ไว้ ดั่ง นี้ 

ใน อดีต พระ อัครมเหสี ของ พระ เจ้า กรุง พารา ณลี แห่ง แคว้น กาลี ได้ ทรง ครรภ์ และ ประสูติ ออก 
มา เป็น ชิ้น เนื้อ ที่มืลี แดง ก็ ทรง ละอาย พระ หฤทัย รับ ดั่ง ให้ นา ใส่ เข้า ไป ใน ภาชนะ แล้วดี ตรา บอกว่า 
เป็น ป ชา คือ เป็น ผู้ที่ เกิด มา ของ พระ อัครมเหสี ของ พระ เจ้า กรุง พารา ณลี ปิด เรียบ ร้อย ดี แล้ว ก็ ลอย นี้า ทิ้ง ไป 
ภาชนะ นั้น ก็ ลอย ออก แม่ นี้า คงคา ลอย ไป จน ถึง ตำบล หนึ่ง ได้มื ดาบส ผู้ หนึ่ง อา ด้ยส กุล ของ คน เลี้ยง โค 
ที่ เรียก ว่า โคบาล ได้ ลง ไป อาบ นั้า ได้ พบ ภาชนะ นั้น ลอย มา ก็ เก็บ เอา ขึ้น ไป เมื่อ เปิด ดูก็ พบ ชิ้น เนื้อ ซึ่ง เป็น 
ของ ที่ ยัง ไม่ เน่า ก็ สงสัย ว่า จะ เป็น ดั่ง ที่มื ชีวิต อะไร อยู่ ก็ เอา เก็บ ไว้ ต่อ มา ชิ้น เนื้อ นั้น ก็ แตก ออก เป็น สอง ชิ้น 
และ ต่อ มา ก็ เป็น เด็ก ขึ้น สอง คน เป็น ชาย หนึ่ง หญิง หนึ่ง เด็ก ทั้ง สอง นี้ เมื่อ บริโภค อาหาร ลง ไป ก็ 
มอง เห็น จาก ข้าง นอก เพราะ มืผิว หนัง เหมือน ดั่ง โปร่ง แสง เพราะ ฉะนั้น จึง เรียก ว่า ลิจ ฉวี ที่ แปล ว่า 
ไม่ มี ฉวี ไม่ มี ผิว หนัง อีก นัย หนึ่ง ว่ามื ผิว หนัง เหี่ยว ย่น อย่าง เป็น รอย เย็บ ด้วย เข็ม จึง เรียก ว่า ลี นัจ ฉวี 
ที่ แปล ว่า มี ผิว หนัง เหี่ยว ย่น เรียก เพี้ยน ไป ก็ เป็น ลิจ ฉวี ดาบส ก็ เลี้ยง เด็ก ทั้ง สอง นั้น ไว้ แต่ ก็ ต้อง เป็น 
กังวล เข้า ไป บิณฑบาต ใน บ้าน ก็ จน ตะวัน โด่ง พวก โคบาล ได้ ทราบ ก็ มา ขอ เอา ไป ดาบส นั้น ก็ ให้ ไป และ 
ได้ ดั่ง ว่า ให้ เลี้ยง ดู ให้ จง ดี เมื่อ เติบ โต ขึ้น ก็ จง อภิเษก ให้ เป็น คู่ ครอง กัน และ จง สร้าง บ้าน สร้าง เมือง ให้ โคบาล 
เหล่า นั้น ก็ เลี้ยง เด็ก ทั้ง สอง นั้น ไว้ และ ก็ ได้ ปฏิบัติ ตาม คำ ที่ ดาบส ดั่ง ไว้ ก็ เกิด เป็น วงศ์ ลิจ ฉวี ขึ้น คู่ แรก นี้ 
เมื่อ อภิเษก กัน แล้ว ก็มื โอรสมี ธิดา และ ก็ อภิเษก ใน วงศ์ เดียว กัน ขยาย ออก ไป จน ถึง ต้อง ขยาย บ้าน 
เมืองออก ไป หลาย ครั้ง เพราะ ฉะนั้น เมือง นั้น จึง เรียก ว่า เมือ งเว สาลี ที่ แปล ว่า เมือง ที่ ขยาย ออก ไป 
และ แคว้น นั้น เรียก ว่า แคว้น วัช ลี คือ ประเทศ วัช ชี แปล ว่า เป็น ถิ่น ที่ พึง เว้น อาจ จะ หมาย ว่า เป็น ถิ่น ที่ 




มี กำลัง เข้ม แข็ง ผู้ที่ มุ่ง จะ รุกราน ควร จะ เว้น ก็ ได้ แต่ ท่าน เล่า ความ หมาย ไว้ อีกอ ย่าง หนึ่ง ว่า เมื่อ กษัตริย์ 
ผู้ เป็น ต้น วงศ์ ลิจ ฉวี ยัง เป็น เด็ก อยู่ ได้ เล่น รังแก เด็ก ที่ เป็น ลูก ของ พวก โคบาล เด็ก ที่ เป็น ลูก ของ พวก 
โคบาล ก็ มา ฟ้อง บิดา มารดา ว่า ถูก เด็ก ที่ ไม่ มี พ่อ ไม่ มี แม่ มา เล่น รังแก บิดา มารดา ก็ ไม่ พอ ใจ ลัง ให้ ลูก 
งด เว้น ไม ให้ คบ หา กับ เด็ก ทัง สอง นัน แต่ ชื่อนี ถ้า หมาย ความ ว่า เป็น แคว้น ที่ พึง ละเว้น เพราะ เหตุ ที่มี กำลัง มาก 
ก็ เห็น จะ เหมาะ. 

เสด็จ กรุง กบิล พัสดุ-กำเนิด ภิกษุณี 

พระ พุทธเจ้า ได้ เสด็จ ประ ทับที่ กูฏ าคา ร ศาลา อัน แปล ว่า ศาลา ที่ เป็น เรือน ยอด ใน ปา มหา วัน ใน 
ขณะ ที่ ประทับ อยู่ ใน ที่ นั้น ก็ ได้ ทรง ทราบ ข่าว ประชวร ของ พระ พุทธ บิดา ตาม เรื่อง ได้ เล่า ว่า เมื่อ 
พระ โอรส พระ นัดดา ได้ เสด็จ ออก ทรง ผนวช หมด ก็ ได้ ทรง ระลึก ถึง อยู่ เสมอ เมื่อ ประชวร ลง ก็ ปรารถนา 
จะ ได้ เห็น พระ ราช โอรส และ พระ ราช นัดดา โดย เฉพาะ ก็ คือ พระ พุทธเจ้า พระ นัน ทะ และ พระ อานนท์ 
เมื่อ พระ พุทธเจ้า ได้ ทรง ทราบ ข่าว ประชวร ก็ ได้ รีบ เสด็จ' ไป ยัง กรุงกบิล' พัสดุ และ ได้ เข้า เผ้า พระ พุทธ บิดา 
ได้ ทรง แสดง ธรรมะ อบรม อยู่ เป็น เวลา หลาย วัน จน พระ พุทธ บิดา เสด็จ นิพพาน คือ ท่าน ว่า พระ พุทธ บิดา 
นั้น ได้ ฟัง ธรรมะ ที่ พระ พุทธเจ้า อบรม จน ได้ สำเร็จ เป็น พระ อรหันต์ และ ก็ ได้ ทูล ลา พระ พุทธเจ้า เข้า 
นิพพาน โดย ยัง มิ ทัน จะ ได้ อุปสมบท พระ พุทธเจ้า ก็ ได้ ถวาย พระ เพลิง พระ ศพ พระ พุทธ บิดา เสร็จ แล้ว 
พระ นางมหา ป ชา บดี โค ตมีพ ระ มาตุจฉา คือ พระ น้า นาง เมื่อ พระ เจ้า สุทโ ธท นะ พระ ราช สวามี 
สิน พระ ชนม์ แล้ว ก็ ทรง หมด ภาระ จึง ได้ โป เผ้า พระ พุทธเจ้า ที่ นิโครธ า ราม ใน กรุงกบิล พัสดุ อัน เป็น ที่ ประทับ 
และ ได้ ทูล ขอ ให้ มาตุคาม คือ สตรี ได้ บวช เป็น อ นาคา ริ ยะ ใน พระ ธรรม วินัย ที่ พระ พุทธเจ้า ได้ ทรง 

ประกาศ พระ พุทธเจ้า ได้ ตรัส ปฏิเสธ ว่า อย่า ให้ มาตุคาม ยินดี เพื่อ จะ บวช ใน พระ ธรรม วินัย พระ นาง- 
มหา ป ชา บดี โค ตมีก็ ได้ ทูล อ้อน วอน ถึง ๓ ครั้ง พระ พุทธเจ้า ก็ ได้ ทรง ปฏิเสธ ทั้ง ๓ ครั้ง พระ นาง ก็ ทรง 
กัน แสง เสีย พระ ทัย เสด็จ กลับ. 

เมื่อ พระ พุทธเจ้า ได้ ประทับ อยู่ ที่ นิโครธ า ราม ใน กรุงกบิล พัสดุ ตามพระ พุทธ อัธย าด้ย แล้ว 

ก็ ได้ เสด็จ กลับ จากกรุง กบิล พัสดุ ไป ประทับ อยู่ ที่ กูฏา คา ร ศาลา ปา มหา วัน ใกล้ กรุง เว สาลี พระ นางมหา- 
ป ชา บดี โค ตมีก็ ได้ ทรง ชัก ชวน เจ้า หญิง สา กิ ยานี เป็น อัน มาก ปลง พระ เกศา ทรง ผ้า กาสา ยะ คือ ผ้า ย้อม 
นำ ฝาด แล้ว ก็ ได้ เสด็จ ดำเนิน ด้วย พระ บาท ทัง หมด ไป ยัง กรุง เว สาลี และ ต่าง ก็มีพ ระ บาท แตก และ มี 
พระ กาย ที่ เหน็ด เหนื่อย สำ บาก พา กัน ไป ยืน กัน แสงอยู่ ที่ชุ้ม ประตู ที่ ประทับ ท่านพระ อานนท์ ได้ เห็น 
พระ นางมหา ป ชา บดี โค ตมีแ ละ หมู่ เจ้า หญิง สา กิ ยานี เป็น อัน มาก มา ยืน กัน แสงอยู่ อย่าง นั้น ก็ ได้ เข้า ไป ถาม 
พระ นาง ก็ ได้ รับ ลัง บอก แก่ พระ อานนท์ พระ อานนท์ ขอ ให้ ประทับ รอ อยู่ ที่ นั้น ก่อน และ ก็ ได้ เข้า ไป เผ้า 
พระ พุทธเจ้า และ ได้ ทูล ขอ ให้ มาตุคาม ได้ บวช ใน พระ ธรรม วินัย พระ พุทธเจ้า ได้ ตรัส ปฏิเสธ แก' พระ อานนท์ 
พระ อานนท์ ก็ ได้ ทูล ขอ ถึง ๓ ครั้ง พระ พุทธเจ้า ก็ ได้ ตรัส ปฏิเสธ ทั้ง ๓ ครั้ง พระ อานนท์ จึง ได้ ทูล ถาม 
พระ พุทธเจ้า ว่า ถ้า ว่า มาตุคาม คือ สตรี เมื่อ บวช ใน พระ ธรรม วินัย นี้ แล้ว จะ เป็น ผู้ สมควร ที่ จะ กระทำ ให้ 




๑๑ ต 



แจ้ง โสดา ปัตติ ผล สกทาคามิผล อนาคามิผล หรือ อรหัต ต ผล หรือ ไม่ พระ พุทธเจ้า ก็ ตรัส ตอบ ว่า เป็น 
ผู้ สมควร ที่ จะ กระทำ ให้ แจ้ง ได้ พระ อานนท์ จึง ได้ กราบ ทูล ว่า ถ้า มาตุคาม คือ สตรี เป็น ผู้ที่ สมควร อย่าง นั้น 
และ พระ นางมหา ป ชา บดี โค ตมีก็ ได้ เป็น ผู้มีอุ ปการ ะ มาก แด่ พระ พุทธเจ้า มา ใน เบื้อง ต้น เพราะ ทรง เป็น ผู้ 
เลี้ยง ดู ทะนุ ถนอม พระองค์ สืบ ต่อ จาก พระ พุทธ มารดา ซึ่ง ได้ ลี้ นพ ระ ชนม์ ไป เพราะ ฉะนั้น ก็ ขอ ให้ 
พระ นาง ได้ บวช ใน พระ ธรรม วินัย ตาม ที่ ทรง ตั้ง พระ หฤทัย. 

พระ พุทธเจ้า ก็ ตรัส ว่า ถ้า พระ นางมหา ป ชา บดี โค ตมี จะ รับ ครุ ธรรม คือ ธรรม ที่ หนัก ๘ ข้อ ได้ 
ก็ ให้ อุปสมบท ได้ ครุ ธรรม ๘ ข้อ นั้น คือ 

๑. ภิกษุณี ที่ อุปสมบท มา ตั้ง ร้อย พรรษา ก็ พึง ทำ การก ราบ ไหว้ การ ลุกรับ การ กระทำ อัญชลี การ 
ทำ สามีจิกรรม แก่ ภิกษุ ที่ อุปสมบท ใหม่ แม์ ใน วัน นั้น. 

๒. ภิกษุณี ไม่ พึง อยู่ จำ พรรษา ใน อาวาส ที่ ไม่ มี ภิกษุ. 

๓. ภิกษุณี พึง หวัง ธรรม ๒ ประการ จาก ภิกษุ สงฆ์ ทุก กึ่ง เดือน คือ การ ถาม วัน อุโบสถ และ 
การ เข้า ไป ฟัง โอวาท. 

๔. ภิกษุณี ออก พรรษา แล้ว พึง ปวารณา ใน สงฆ์ ๒ ฝ่าย คือ ใน ภิกษุ สงฆ์ และ ใน ภิกษุณี สงฆ์. 

๕. ภิกษุณี เมื่อ ต้อง ครุ ธรรม คือ ต้อง อาบัติ หนัก ก็ พึง ประพฤติ มานัต ปักข์ หนึ่ง ใน สงฆ์ ทั้ง ๒ ฝ่าย. 

๖. สต รืที่คื กษา อยู่ ใน ธรรม ๖ ข้อ เป็น เวลา ๒ ปี (กล่าว คือ รักษา คืล ๑๐ ของ สามเณร นั่น 
แหละ แต่ ว่า ตั้งแต่ ข้อ ๑ ถึง ข้อ ๖ โดย ไม่ ขาด ตลอด เวลา ๒ ปี) อัน เรียก ว่า นาง สิกขมานา เมื่อ ได้ 
คืกษ า แล้ว ดั่ง นี้ จึง อุปสมบท ใน สงฆ์ ๒ ฝ่าย ได้. 

๗. ภิกษุณี ไม่ พึง ด่า ไม่ พึง บริภาษ ภิกษุ โดย ปริยาย อะไร ๆ ทั้ง นั้น และ 

๘. ภิกษุ ทั้ง หลาย ดั่ง สอน ห้าม ปราม ภิกษุณี ทั้ง หลาย ได้ แต่ ว่า ภิกษุณี ทั้ง หลาย จะ ดั่ง สอน ห้าม 
ปราม ภิกษุ ทั้ง หลาย ไม่ ได้. 

ถ้า พระ นางมหา ป ชา บดี โค ตมี ยินดี รับ ครุ ธรรม ทั้ง ๘ ประการ นี้ จึง ให้ อุปสมบท ได้. 

ท่านพระ อานนท์ ก็ เรียน ครุ ธรรม ทั้ง ๘ ประการ นั้น ก็ ได้ ไป ทูล ให้ พระ นางมหา ป ชา บดี โค ตมี 
ทราบ พระ นาง ก็ ทรง ยินดี รับ ครุ ธรรม ทั้ง ๘ ประการ นั้น ได้ ตรัส ว่า ทรง มี ความ ยินดี รับ เหมือน อย่าง 
สตรี หรือ บุรุษ ที่ เป็น บุคคล รุ่น หนุ่ม รุ่น สาว ยินดี รับ พวง ดอกไม้ เครื่อง ประดับ และ การ รับ ครุ ธรรม ทั้ง ๘ 
ประการ นั้น เป็น การ อุปสมบท ของ พระ นางมหา ป ชา บดี โค ตมี ท่านพระ อานนท์ ก็ ได้ กลับ เข้า ไป เฝ็า 
พระ พุทธเจ้า และ ได้ ทูล ให้ ทรง ทราบ ว่า พระ นาง ได้ รับ ครุ ธรรม ทั้ง ๘ ได้ อุปสมบท แล้ว. 

พระ พุทธเจ้า ได้ ตรัส ว่า ถ้า มาตุคาม คือ สตรี ไม่ พึง บวช ใน พระ ธรรม วินัย นี้ พรหมจรรย์ คือ พระ 
ศาสนา ก็ จะ ตั้ง อยู่ ตลอด กาล นาน สัทธรรม ก็ จะ พึง ตั้ง อยู่ ตลอด กาล พันปี แต่ เพราะ มาตุคาม บวช ใน 
พระ ธรรม วินัย นี้ พรหมจรรย์ ก็ ไม่ ตั้ง อยู่ ตลอด กาล นาน สัทธรรม จะ ตั้ง อยู่ ตลอด ๕๐๐ ปี เท่า นั้น เหมือน 
อย่าง ตระกูล ที่มีส ตรี มาก มี บุรุษ น้อย ก็ จะ ถูก ทำลาย ได้ ง่าย เหมือน อย่าง โรค ของ ต้น ข้าว ชนิด หนึ่ง ที่ 
เรียก ว่า เพลี้ย เมื่อ ลง ใน นา ข้าวสาลี ที่ สมบูรณ์ นา ข้าวสาลี นั้น ก็ จะ ไม่ ตั้ง อยู่ ได้ นาน หรือ เหมือน อย่าง 




โรค ที่ เกิด ขึ้น แก่ ต้น อ้อย ที่ ทำ ให้ ต้น อ้อย เกิด สี แดง ขึ้น ก็ จะ ทำ ให้ ไร่ อ้อย ตั้ง อยู่ ไม่ ได้ นาน แต่ ว่า ได้ ทรง 
บัญญัติ ครุ ธรรม ๘ ประการ แก่ ภิกษุณี ทั้ง หลาย ให้ ภิกษุณี ทั้ง หลาย รับ รักษา ไว่ ไม่ ก้าว ล่วง ตลอด ชีวิต 
เหมือน อย่าง ได้ ทรง ทำ ทำนบ กัน บ่อ ที่ ใหญ่ ไว้ ทุก ด้าน เพื่อ ไม่ ให้ นํ้าไ หลอ อก และ เพื่อ ป้องกัน นํ้า ข้าง นอก 
จะ ไหล เข้า มา มาก เกิน ไป ด้วย. 

หลัก ฐาน ใน พระ บาลี ภิกขุ ณีฃัน ธ กะ ตอน นี้ มี แห่ง เดียว ที่ พยากรณ์ เรื่อง ศาสนา ว่า ถ้า มาตุคาม 

ไม่ เข้า มา บวช พรหมจรรย์ ก็ จัก ตั้ง อยู่ นาน ท่าน ว่า พันปี แต่ ว่า ถ้า เข้า มา บวช ก็ จะ เหลือ เพียง ๕๐๐ ปี นี่ 
เป็น หลัก ฐาน ข้น บาลี ใน พระ ไตรปิฎก ของ เรา แต่ ว่า ใน ชั้น อรรถกถา® ท่าน ได้ มา แก้ ไว้ ว่า พระ อรหันต์ ที่ 
ได้ ปฏิสัมภิทา ๔ จะ มือ ยู่ ใน ระยะ หนึ่ง พันปี แรก พระ อรหันต์ ที่ เป็น สุก ขวิปั ส สก คือ ว่า ที่ ได้ สำเร็จ ตัด 
กิเลส ได้ แต่ ว่า ไม่ ได้ ปฏิสัมภิทา ๔ ไม่ มี ความ แตก ฉาน (สุก ขวิปั ส สก แปล ว่า เห็น แจ้งอย่าง แห้ง แล้ง 
คือ หมาย ความ ว่า ไม่ ได้ ความ แตก ฉาน แต่ก็ ทำ กิเลส ให้ สิน ไป) นี่ จะ มี อยู่ ใน ระยะ พันปี ที่ ๒ พระ 
อนาคามี จะ มี อยู่ ใน ระยะ พันปี ที่ ๓ พระ สกทาคามี จะ มี อยู่ ใน ระยะ พันปี ที่ ๔ พระ โสดาบัน จะ มี อยู่ ใน 
ระยะ พันปี ที่ ๕ ปฏิเ วธ สัทธรรม สัทธรรม คือ มรรค ผล นิพพาน จะ ตั้ง อยู่ ห้า พันปี ปริยัติ สัทธรรม 
คือ การ เรียน ให้ เพ ระ พุทธ ศาสนา ก็ จะ ตั้ง อยู่ เท่า นั้น แต่ ว่า เพศ คือ การ ทรง เครื่อง หมาย เป็น บรรพชิต ใน 
รูป ใด รูป หนึ่ง นั้น จะ มีสีบ ไป อีก นาน. 

อีก แห่ง หนึ่ง ๒ ได้ แสดง อันตรธาน คือ ความ เสือ ม สิน แห่ง พระ ศาสนา ไว้ ๕ ได้แก่ 

๑. อธิ คม อันตรธาน ความ เสี อม สิ้น แห่ง มรรค ผล นิพพาน. 

๒. ปฎิ ปัตติ อันตรธาน ความ เสิ้อ ม? {น. แห่ง การ ปฏิบัติ. 

ความ เสือ ม สิน แห่ง มรรค ผล นิพพาน นั้น หมาย ความ ว่า เมื่อ' ไม่ มี 1 พระ อรหันต์ เรื่อย มา จน ถึง 
ไม่มื พระ โสดาบัน เมื่อ ใด เมื่อ นั้น ก็ ชื่อ ว่า เป็น ความ เสือ ม สิน แห่ง อธิ คม คือ มรรค ผล นิพพาน ความ เสือ ม 
สิน แห่ง การ ปฏิบัติ นั้น ใน เบื้อง ต้น ก็ เสื่อม สิน การ ปฏิบัติ เพื่อ ฌาน วิปัสสนา มรรค ผล ก่อน คือ ว่า บุคคล 
ผู้ ปฏิบัติ ไม่ ได้ มุ่ง ฌาน ไม่ ได้ มุ่ง วิปัสสนา ไม่ ได้ มุ่ง ผล เมื่อ การ ปฏิบัติ ใน ด้าน นี้ เสื่อมลง ไป แล้ว ก็ เหลือ 
แต่ การ ปฏิบัติ พระ วินัย ใน การ ปฏิบัติ พระ วินัย นั้น ข้อ เล็ก ๆ ก็ เสื่อม ไป ก่อน คือ ไม่ ใส่ ใจ ใน ข้อ ปฏิบัติ 
พระ วินัย ที่ เป็น ส่วน เล็ก น้อย ก็ ขาด วิ่น เรื่อย ไป จน ถึง เหลือ แต่ ปาราชิก ๔ แปล ว่า รักษา คืล ๔ คือ รักษา 
การ เว้น ปาราชิก ๔ ข้อ ไว้ จน เมื่อ ไม่ รักษา สิกขาบท ทั้ง ๔ ข้อ นี้! ว้ เมื่อ ใด ด้วย กัน ทั้ง หมด เมื่อ นั้น ก็ เป็น 
อัน ว่า ถึง ความ เสือ มสิ นของ การ ปฏิบัติ. 

ฅ. ปริยัติ อันตรธาน ค วา มเสิ้ อม สิ้น ของ ปริยัติ คือ การ เรียน พระ ศาสนา เมื่อ ยัง มี การ เรียน 
พระ ศาสนา ยัง มี การ ทรง จำ อยู่ มาก บ้าง น้อย บ้าง ก็ ยัง ไม่ เสือ ม สิ้น จน เมื่อ ใด ไม่มื ใคร ทรง จำ พระ พุทธ 
ศาสนา ไว ได้ ก็ เรียก ว่า เป็น ปริยัติ อันตรธาน. 

๔. ลิง ค อันตรธาน ความ เสี อม สิ้น แห่ง เพศ คือ เมื่อ ยัง ทรง เพศ อยู่ เพศ ก็ ยัง ไม่ เสื่อม สิ้น เมื่อ 



® สม นุต. ๓ / ๔๔๐. 

๒ สาร สังคหะ อ้าง ใน สังคีติ ย วงศ์ น. ๕๔๕- ๖. 




ใด เปลี่ยน แปลง ไป จน ไม่ เหลือ เครื่อง หมาย ที่ เป็น เพศ บรรพชิต ไว้ เลย เมื่อ นั้น ก็ ชื่อ ว่า เป็น ลิง ค อันตรธาน. 

๕. ธาตุ อันตรธาน ความ เสื่อม สิน แห่ง ธาตุ หมาย ความ ว่า ความ เสื่อม สิน พระ บรม สารีริกธาตุ 
ซึ่ง ท่าน พยากรณ์ ว่า ใน อนาคต ข้าง หน้า โอกาส หนึ่ง พระ บรม สารีริกธาตุ ก็ จะ เสื่อม สิน ไป. 

นี่ เป็น เค้า ของ เรื่อง ศาสนา อันตรธาน ความ เสื่อม สิน แห่ง พระ ศาสนา ที่มีแต่ง กัน เป็น หลัก ฐาน 
ใน ลังกา แต่ ใน ชั้น บาลี ก็มี พบ เท่า ที่ อ้าง มา ข้าง ต้น ซึ่ง ท่าน อธิบาย ว่า ที่ ตรัส ว่า พรหมจรรย์ หรือ ว่า 

สัทธรรม จะ ตั้ง อยู่ พันปี นั้น ก็ หมาย ถึง ว่า จะ มี พระ อรหันต์ ที่ เป็น ผู้ บรรลุ ปฏิสัมภิทา คือ ความ แตก ฉาน 
ใน ปฏิสัมภิทา อยู่ ตลอด พันปี ส่วน ๕๐๐ ปี นั้น เมื่อ พระ พุทธเจ้า ได้ ทรง บัญญัติ ครุ ธรรม ป้องกัน ไว้ 
จึง ไม่ เป็น ไป ดั่ง นั้น. 

เมื่อ พระ พุทธเจ้า ได้ ประทาน ครุ ธรรม เป็น การ ประทาน อุปสมบท แก่ พระ นางมหา ป ชา บดี โค ตมี แล้ว 
ก็ ได้ โปรด ให้ ภิกษุ ทั้ง หลาย อุปสมบท เจ้า หญิง สา กิ ยานี ที่ ตาม เสด็จ มา นั้น ให้ เป็น ภิกษุณี ด้วย กัน สิน แต่ ก็ 
ต้อง รับ ปฏิบัติ ใน ครุ ธรรม ทั้ง ๘ ประการ นั้น ด้วย ต่อม ามีค รั้ง หนึ่ง พระ นางมหา ป ชา บดี โค ตมี ได้ ขอ 

ให้ ท่านพระ อานนท์ ทูล ขอ พระ พุทธเจ้า ข้อ หนึ่ง คือ ขอ ให้ ภิกษุ และ ภิกษุณี ทั้ง หลายกราบ ไหว้ กัน ตาม อ่อน แก่ 
พระ พุทธเจ้า ไม่ ทรง ยินยอม อำนวย ตาม และ ใน คราว หนึ่ง พระ นางมหา ป ชา บดี โค ตมี ได้ เข้า ไป เป้า 
พระ พุทธเจ้า และ ได้ ทรง ขอ ให้ ทรง แสดง ธรรม โดย ย่อ ซึ่ง เมื่อ ได้ ทรง สดับ ธรรมะ ของ พระ พุทธเจ้า แล้ว 
ก็ จะ ได้ หลีกออก ปฏิบัติ พระ พุทธเจ้า จึง ได้ ตรัส ว่า ธรรม เหล่า ใด เป็น ไป เพื่อ ความ กำหนัด ย้อม ใจ เป็น 
ไป เพื่อ ความ ประกอบ อยู่ กับ ทุกข์ เป็น ไป เพื่อ ความ กัง สม กอง กิเลส เป็น ไป เพื่อ ความ อยาก ใหญ่ เป็น 
ไป เพื่อ ความ ไม่ กัน โด ษ ยินดี ด้วย ของ ที่มี อยู่ เป็น ไป เพื่อ ความ คลุก คลี ด้วย หมู่ คณะ เป็น ไป เพื่อ ความ 
เกียจ คร้าน เป็น ไป เพื่อ ความ เลี้ยง ยาก ก็ พึง ทรง ไว้ ว่า นั่น ไม่ ใช่ ธรรม นั่น มิ ใช่ วินัย นั่น ไม่ ใช่ สัตถุ ศาสน์ 
คือ คำ สอน ของ พระ ศาสดา ส่วน ธรรม เหล่า ใด เป็น ไป เพื่อ ความ กัน กำหนัด ย้อม ใจ เป็น ไป เทือ ความ 
ไม่ ประกอบ อยู่ กับ ทุกข์ เป็น ไป เพื่อ ความ ไม่ สะสม กอง กิ เส ส เป็น ไป เพื่อ ความ ปรารถนา น้อย เป็น ไป 
เพื่อ ความ กัน โด ษ ยินดี ด้วย ของ ที่มี อยู่ เป็น ไป เพื่อ ความ หลีกออก สงบ สงัด เป็น ไป เพื่อ ความ ปรารภ 
ความ เพียร เป็น ไป เพื่อ ความ เลี้ยง ง่าย ก็ ให้ พึง ทรง ไว้ ว่า นี่ เป็น ธรรม นี่ เป็น วินัย นี่ เป็น สัตถุ ศาสน์ กํ 

ธรรมะ ที่ ตรัส แก่ พระ นางมหา ป ชา บดี โค ตมีนี้ ใน นว โก วาท ได้ นำ มา ไว้ ใน หมวด ๘ และ ได้ เรียก ว่า 
ลักษณะ ตัดสิน พระ ธรรม วินัย ๘ อย่าง. 

ใน พรรษา ที่ ๕ พระ พุทธเจ้า ก็ ได้ ประทับ จำ พรรษา อยู่ กูฏา คา ร ศาลา ใน ปา มหา วัน ใกล้ กรุง 
เว สาลี นั้น. 

ตาม ที่ ได้ แสดง ไว้ แล้ว ว่า ใน พรรษา ที่ ๕ นั้น พระ พุทธเจ้า ได้ ประทับ อยู่ ที่ กูฏา คา ร ศาลา ปา 

มหา วัน ใกล้ เมือ งเว สาลี แห่ง แคว้น วัช ชี มหา วัน แปล ว่า ปา ใหญ่ อยู่ ใกล้ เมือ งเว สาลี ได้ มี กา' รส' ร้าง 
เรือน ชั้น ที่ เรียก ว่า ปราสาท ซึ่ง ทำ เป็น แบบ เรือน ยอด มืช่อ ฟ้า แต่ ว่า เรียก ชื่อ ว่า กูฏ า ดาร ศาลา กูฏ ะ 




แปล ว่า ยอด อาคาร แปล ว่า เรือน ศาลา ก็ แปล ว่า โรง รวม กัน ว่า โรง เรือน ยอด สร้าง ไว่ ใน ปา 
มหา วัน นั้น และ เป็น กัง ฆา ราม สำหรับ พระ ภิกษุ สงฆ์ มี พระ พุทธเจ้า เป็น ประมุข เมื่อ พูด ว่า กูฏา คา ร ศาลา 
ก็ หมาย ถึง ว่า เป็น ชื่อ ของ อาราม ใน ที่ นั้น ท่าน แสดง ว่า ตัว ศาลา หลัง นี้ ได้ สร้าง ยาว ไป ตาม ทิศ เหนือ มา ใต้ 
หัน หน้า ไป ทาง ทิศ ตะวัน ออก ใน ระหว่าง ที่ ประทับ อยู่ ใน ที่นี้ ได้ เสด็จ ไป กรุงกบิล พัสดุ โปรด พระ พุทธ 
บิดา ดั่ง ที่ เล่า แล้ว การ เสด็จ ครั้ง นี้ พระ อาจารย์ กล่าว ว่า เสด็จ ไป ทาง อากาศ น่า จะ เข้า ใจ ว่า เสด็จ โดย รีบ 
ด่วน เพราะ พระ พุทธ บิดา ประชวร มาก เมื่อ พระ พุทธ บิดา สิน พระ ชนม์ แล้ว มหา นาม กัก กะ ซึ่ง ป็น 
พระ เชษฐา ของ พระ อนุ รุทธ เถระ ก็ ได้ ปกครอง ศาก ยวง ค์ลีบ ต่อ มา. 

ใน ปฐม สมโพธิ ฉบับ กรม พระ ป รม านุชี ต ชี โน รส และ อรรถกถา ได้ เล่า ว่า พระ นาง ยโส ธรา 
พิมพา ได้ ทรง ปรารภ ถึง การ เสด็จ ออก ทรง ผนวช ของ พระ พุทธเจ้า กับ พระ ราหุ ล ซึ่ง เป็น พระ โอรส และ 
เมื่อ สิน พระ พุทธ บิดา แล้ว จึง ได้ ทรง คิด จะ ออก ผนวช เป็น ภิกษุณี ได้ เสด็จ ไป ยัง กรุง สา วัต ถี ซึ่ง เป็น ที่ 
ที่ พระ พุทธเจ้า ประทับ และ ก็ ทรง ขอ ผนวช เป็น ภิกษุณี ใน ระยะ นี้ก็ ยัง ไม่ ถึง วาระ ที่ พระ พุทธเจ้า เสด็จ 
จำ พรรษา ที่ กรุง สา วัตถึ เพราะ ฉะนั้น ถ้า จะ เป็น ดั่ง นั้น ก็ คง จะ เป็น ที่ เสด็จ ผ่าน คือ ว่า จาริก ผ่าน ไป และ 
ประ ทับที่ พระ เชต วัน ก่อน เข้า พรรษา แล้ว จึง เสด็จ ต่อ ไป ยัง กรุง เว สาลี ประทับ ณ ปา มหา วัน นั้น. 

สิจ ฉวี อปริ หา นิ ย ธรรม ๔ 

ใน ระหว่าง ที่ ประทับ อยู่ ที่ ปา มหา วัน นั้น จะ เป็น ใน ครั้ง นี้ หรือ ใน ครั้ง ต่อ มา ไม่ ปรากฏ ได้ มี 
สิจ ฉวี กุมาร คือ เจ้า ชาย หนุ่ม ราช ตระกูล สิจ ฉวี จำนวน ๕๐๐ ได้ ออก มา ล่า กัตว์ ใน ปา มหา วัน พร้อม กับ 
พวก สุนัข สำหรับ ล่า สัตว์ เป็น จำนวน มาก ครั้น มา พบ พระ พุทธเจ้า ก็ ได้ พา กัน วาง อาวุธ และ ได้ ต้อน สุนัข 
ให้ หลบ ไป ใน ที่ อื่น แล้ว ก็ พา กัน ประคอง อัญชลี เฝ็า พระ พุทธเจ้า อยู่ ด้วย อาการ อัน สงบ ใน ครั้ง นั้น 
เจ้า สิจ ฉวี องค์ หนึ่ง มี พระ นาม ว่า มหา นาม ทรง ดำเนิน เล่น มา ทาง นั้น เมื่อ ได้ มา เห็น ลิจ ฉวี กุมาร 

เหล่า นั้น เฝ็า พระ พุทธเจ้า อยู่ ด้วย อาการ อัน สงบ จึง ได้ กล่าว อุทาน ขึ้น ว่า วัช ชี จัก มี วัช' ชี จัก มี หมาย ความ 
ว่า ประเทศ' วัช 1 ชี จัก เจริญ ประเทศ' วัช '' ชี จัก เจริญ พระ พุทธเจ้า ก็ ได้ ตรัส ถาม ว่า ที่ กล่าว อุทาน ขึ้น 
ดั่ง นั้น หมาย ความ ว่า อย่าง ไร เจ้า สิจ ฉวี มหา นาม กราบ ทูล ว่า ลิจ ฉวี กุมาร หนุ่ม ๆ เหล่า นี้ เป็น ผู้ ดุ' ร้าย 
หยาบ คาย ชอบ ยื้อ แย่ง อ้อย พุทรา ขนม หรือ สิง ของ ต่าง ๆ ซึ่ง เป็น ของ ขวัญ สำหรับ ส่ง ไป ยัง ตระกูล 
นั้น ๆ บาง ทีก็ช อบ รังแก สตรี มี อาการ คะนอง ดุ ร้าย ต่าง ๆ แต่ ว่า บัด นี้ มา ประคอง อัญชลี สงบ เฝืา 
พระ พุทธเจ้า อยู่ อย่าง เรียบ ร้อย ฉะนั้น ก็ เป็น อัน หวัง ว่า ประเทศ วัช ชีจ้ก เจริญ. 

พระ พุทธเจ้า ตรัส ว่า กุลบุตร ผู้ ใด ผู้ หนึ่ง จะ เป็น ขั ตติย ราช ผู้ที่ ได้ รับ มูรธาภิเษก แล้ว ก็ดี เป็น ผู้ 
ครอง รัฐ ก็ด็ เป็น ผู้ สืบ ทายาท ของ บิดา ก็ดี เป็น เสนาบดี ก็ด เป็น ผู้ใหญ่ บ้าน ของ บ้าน ทั้ง หลา ยก็ดี เป็น 
หัว หน้า หมู่ หัว หน้า คณะ ก็ดี ซึ่ง ได้ เป็น ผู้ ปกครอง เป็น ใหญ่ ใน ตระกูล นั้น ๆ ถ้า ประกอบ ด้วย ธรรมะ ๕ 
ประการ เหล่า นี้ ก็ จัก หวัง ความ เจริญ ไม่ ต้อง หวัง ความ เสื่อม คือ 

ข้อ ๑. กัก กา ระ เคา รพนับถือ บูชา มารดา บิดา โดย โภค ทรัพย์ ที่ แสวง หา มา ได้ โดย ธรรม มารดา 




บิดา ผู้! ด้รับ ความ สักการะ เคารพ นับถือ บูชา ก็ ย่อมอนุเคราะห์ ด้วย ใจ อัน งาม ว่า ให้ เจ้า ดำรง ชีวิต อยู่ รักษา 
ชีวิต อยู่ ตลอด เวลา นาน. 

ข้อ ๒. สักการะ เคารพ นับถือ บูชา บุตร ภรรยา ทาส กรรมกร และ บุคคล ผู้ เกี่ยว ข้อง ทั้ง หลาย 
ด้วย ทรัพย์ ที่ แสวง หา มา ได้ โดย ธรรม ชน เหล่า นั้น ได้ รับ สักการะ เคารพ นับถือ บูชา ก็ ย่อมอนุเคราะห์ 

ด้วย ใจ อัน งาม คือ คิด ตั้งใจ ให้ เจริญ อายุ เหมือน อย่าง นั้น. 

ข้อ ๓. สักการะ เคารพ นับถือ บูชา บุคคล ผู้ เป็น เจ้า ของ นา ใกล้ เคียง กัน ประกอบ การ งาน ใน เขต 
นา ที่ ใกล้ เคียง กัน และ เจ้า หน้าที่ รังวัด ที่ นา ทั้ง หลาย บุคคล เหล่า นั้น ได้ รับ สักการะ เคารพ นับถือ บูชา ก็ 
ย่อมอนุเคราะห์ ด้วย ใจ อัน งาม เหมือน อย่าง นั้น. 

ข้อ ๔. สักการะ เคารพ นับถือ บูชา เทพ ย ดา ผู้ รับ พลี ด้วย โภค ทรัพย์ ที่ แสวง หา มา โดย ธรรม เทพ ย ดา 
ผู้ รับ พลี ได้ รับ สักการะ เคารพ นับถือ บูชา ก็ ย่อมอนุเคราะห์ ด้วย ใจ อัน งาม เหมือน อย่าง นั้น. 

ข้อ ๕. สักการะ เคารพ นับถือ บูชา สม ณ พราหมณ์ ด้วย ทรัพย์ ที่ แสวง หา มา ได้ โดย ธรรม สม ณ- 
พราหมณ์! ด้รับ สักการะ เคารพ นับถือ บูชา ก็ ย่อมอนุเคราะห์ ด้วย ใจ อัน งาม เหมือน อย่าง นั้น. 

กุลบุตร ใด ๆ เมื่อ มี ธรรมะ ๕ ประการ นี้ ครอบ ครอง ความ เป็น ใหญ่ ใน ตระกูล นั้น ๆ ใน ที่ 
นั้น ๆ ก็ ย่อม หวัง ความ เจริญ ได้ ไม่ ต้อง หวัง ความ เสือ ม.'* 

ใน พระ พุทธ ภาษิต นี้ ใช้ ต้พท์ ว่า สักการะ เคารพ นับถือ บูชา เหมือน กัน หมด ทั้ง ๕ จำพวก กล่าว 
โดย ส่วน รวม ก็คีอ ให้ มี ความ นับถือ ตาม ฐานะ ไม่ ดู หมื่น และ ทำ ความ เกื้อกูล บุคคล ทั้ง ๕ จำพวก นี้ ตาม 
ฐานะ จำพวก ที่ ๑ ก็ ได้แก่ มารดา บิดา จำพวก ที่ ๒ ก็ ได้แก่ บุตร ภริยา ทาสกรรมกร และ บุคคล ที่ เกี่ยว ข้อง 
นี้ก็ แสดง ว่า ไม่ ดู หมื่น เหยียด หยาม แต่ ว่า ให้ นับถือ ตลอด ถึง ทาสกรรมกร ด้วย บุคคล จำพวก ที่ ๓ ก็ 
คือ ผู้ที่ป ระ กอบ การ งาน ใน ที่ ใกล้ เคียง กัน ใน ที่นี้ แสดง แต่ บุคคล ผู้ ประกอบ กสิกรรม จึง ได้ ยก เอา เจ้า 
ของ นา ที่ ใกล้ กัน กับ เจ้า หน้าที่ รังวัด ก็ หมาย ความ โดย ทั่ว ๆ ไป ว่า มี การ นับถือ ตลอด ถึง บุคคล ผู้ อยู่ 
ใกล้ เคียง กัน ผู้ ประกอบ การ งาน ร่วม กัน และ เจ้า หน้าที่ ต่าง ๆ ที่ ตน จะ ต้อง เกี่ยว ข้อง จำพวก ที่ ๔ ก็ 
คือ พวก เทวดา ที่ รับ พลี อัน นี้ก็ห มาย ถึง เทวดา ที่ นับถือ กัน มา ตาม ตระกูล ก็ เป็น ว่า พระ พุทธเจ้า ก็ ได้ ทรง 
อนุ วัตร ให้มื การ ปฏิบัติ ต่อ เทพ ย ดา ตาม ที่ เขา นับถือ กัน ด้วย ไม่ ใช่ ค้าน ไป เลีย ที เดียว พวก ที่ ๕ ก็คีอ 
สม ณ พราหมณ์. 

วัจฉ่ โคตร สูตร ๕ 

เมื่อ พระ ผู้มืพ ระ ภาค เจ้า ประทับ อยู่ ใน กูฏา คา ร ศาลา ใน ป่า มหา วัน ใกล้ กรุง เว สาลี นั้น ปริพาชก 
คือ นัก บวช จำพวก หนึ่ง ซึ่ง นุ่ง ผ้า ขาวอย่าง เรา เรียก ว่า ชี ปะขาว อา กัย อยู่ ใน อาราม ปริพาชก ซึ่ง เรียก ว่า 



* อง. ป ญ จก. ๒๒ / ๘๖ / ๕๘ 

* ว จฺฉ! คตฺต สุตฺต ม. ม. ๑๓ / ๒๓๖ / ๒๙๐- ๓. 




เอก ปุณฑ ริก ะ อาจ จะ มี ต้น มะม่วง ผล เล็ก อยู่ ต้น หนึ่ง ก็ เอา ชื่อ นั้น เป็น ชื่อ ของ อาราม. 

ใน วัน หนึ่ง พระ พุทธเจ้า ได้ ทรง นุ่ง และ ถือ บาตร จีวร เสด็จ เข้า ไป บิณฑบาต ใน กรุง เว สาลี ทรง ดำริ ว่า 
เวลา ยัง เช้า นัก ทรง รู้จัก ปริพาชก ที่ เรียก ว่า ชื่อ ว่า วัจฉ โคตร อาศัย อยู่ ใน อาราม เอก ปุณฑ ริก ะ นั้น จึง ได้ 
เสด็จ เข้า ไป เยี่ยม. 

วัจฉ โคตร ปริพาชก ได้ เห็น พระ พุทธเจ้า เสด็จ มา ก็ ต้อน รับ เป็น อัน ดี เมื่อ พระ พุทธเจ้า ประทับ นั่ง แล้ว 
ก็ ได้ ทูล ถาม ว่า ตน ได้ ยิน เขา พูด กัน ว่า พระ สม ณ โค ดม (หมาย ถึง พระ พุทธเจ้า เป็น คำ ที่ พวก ปริพาชก 
เรียก พระองค์) ทรง เป็น ล้พพั ญญผู้ รู้ ทั้ง หมด ทรง เป็น ผู้ เห็น ทั้ง หมด ทรง ปฏิญาณ ทัศนะ คือ ความ รู้ 
ความ เห็น ว่า ทรง มี อยู่ อย่างบริบูรณ์ ไม่ มี ตก เหลือ ว่า เมื่อ พระองค์ ทรง ดำเนิน อยู่ ก็ดี ยืน อยู่ ก็ดี หลับ 
อยู่ ก็ดี ตื่น อยู่ ก็ดี ก็มี ญาณ ทัศนะ คือ ความ รู้ ความ เห็น ที่ แจ่ม แจ้ง ปรากฏ ขึ้น ติดต่อ กัน ไม่ ขาด สาย ตน 
ได้ ยิน เขา พูด กัน ดั่ง นี้ คำ ที่ เขา พูด กัน นั้น เป็น ความ จริง หรือ ไม่ เป็น การ พูด อย่าง ที่ เรียก ว่า กล่าว ตู่ ด้วย 
คำ ไม่ จริง หรือ ไม่. 

พระ พุทธเจ้า ได้ ตรัส ตอบ ว่า คำ ที่ วัจฉ โคตร ปริพาชก ได้ ยิน มา นั้น ไม่ เป็น ความ จริง เขา ไม่ ได้ 
พูด เหมือน อย่าง ที่ พระองค์ รับ ลัง เป็น การ กล่าว ตู่ พระองค์ ด้วย คำ ที่ ไม่ เป็น ความ จริง. 

วัจฉ โคตร ปริพาชก จึง ได้ กราบ ทูล ถาม ว่า เมื่อ เป็น ดั่ง นั้น จะ พยากรณ์ อย่าง ไร จึง จะ เป็น การ 
กล่าว คำ ที่ พระองค์ ได้ ตรัส ไว้ ไม่ เป็น การ กล่าว ตู่ ด้วย คำ ไม่ จริง เป็น การ พยากรณ์ ที่ ถูก ต้อง ไม่ ควร ตำหนิ. 

พระ พุทธเจ้า ตรัส ตอบ ว่า เมื่อ พยากรณ์ ว่า พระ สม ณ โค ดม มี วิชชา ๓ จึง จะ เป็น การ กล่าว ที่ 
ถูก ต้อง ไม่ เป็น การ กล่าว ตู่ ด้วย คำ ที่ ไม่ เป็น จริง ต่อ จาก นั้น ก็ ได้ ทรง อธิบาย วิชชา ๓ ว่า ได้แก่ 

๑. ปุพ เพ นิวาส านุส สติ ญาณ รู้ ระลึก นิวาส คือ ที่ อา? {ยอ ยู่ ใน กาล ก่อน ได้. 

๒. จุตูปปาตญาณ รู้ จุติ คือ ความ เคลื่อน และ อุปบัติ คือ ความ เข้า ถึง. 

ฅ. อา ส วัก ขย ญาณ รู้ เป็น เหตุ ลื่น อา สวะ. 

เมื่อ บุคคล พยากรณ์ ว่า พระ สม ณ โค ดม มี วิชชา ๓ คือ มี ญาณ ๓ ดั่ง กล่าว มา นี้ จึง ชื่อ ว่า 
พยากรณ์ ถูก ต้อง ไม่ เป็น การ กล่าว ตู่ พระองค์. 

ว้จฉ โคตร ปริพาชก ได้ กราบ ทูล ถาม ต่อ ไป ว่า คฤหัสถ์ บาง คน ที่ ไม่ ละลัง โยชน์ คือ เครื่อง ผูก ของ 
คฤหัสถ์ กาย แตก ทำลาย ตาย ไป จะ เป็น ผู้ กระทำ ที่ สุด ของ ทุกข์ ได้ มี อยู่ หรือ ไม่. 

พระ พุทธเจ้า ตรัส ตอบ ว่า คฤหัสถ์ ที่ ไม่ ละ เครื่อง ผูก ของ คฤหัสถ์ จะ ทำ ที่ สุด ของ ทุกข์ ได้ ไม่ มี. 

ว้จฉ โคตร ปริพาชก ได้ กราบ ทูล ถาม ต่อ ไป ว่า คฤหัสถ์ ที่ ไม่ ละ เครื่อง ผูก ของ คฤหัสถ์ กาย แตก 
ทำลาย ตา ย ไป แล้ว เข้า ถึง สวรรค์ มี อยู่ หรือ ไม่ . 

พระ พุทธเจ้า ตรัส ตอบ ว่า มี อยู่ ไม่ ใช่ ๑๐๐ เดียว ไม่ ใช่ ๒๐๐ ไม่ ใช่ ๓๐๐ ไม่ ใช่ ๔๐๐ ไม่ ใช่ 
๕๐๐ แต่ ว่า มี มากกว่า นั้น. 

ว้จฉ โคตร ได้ กราบ ทูล ถาม ต่อ ไป ว่า ส่วน อา สิว ก คือ นัก บวช ที่มีล้ ทธิ ต่าง ๆ บาง พวก กาย 
แตก ทำลาย ตาย ไป แล้ว นั้น ทำ ที่ สุด ของ ทุกข์ ได้ มี อยู่ หรือ ไม่. 




๑๑๙ 



พระ พุทธเจ้า ตรัส ตอบ ว่า ไม่ มี. 

ปริพาชก ได้ กราบ ทูล ถาม ต่อ ไป ว่า อาชีวก บาง คน ที่ กาย แตก ทำลาย ไป เข้า ถึง สวรรค์ มี อยู่ หรือ 

ไม่. 

พระ พุทธเจ้า ตรัส ตอบ ว่า เท่า ที่ ทรง ระลึก ได้ ก็ ยัง ไม่ ทรง พบ เห็น หรือ ว่า ทราบ ว่า อาชีวก อะไร ๆ 
ที่ จะ เข้า ถึง สวรรค์ ได้ นอก จาก จำพวก เดียว ที่ เป็น กรรม วาที คือ กล่าว กรรม กิริย วาที กล่าว ว่า ทำ กรรม 
ก็ เป็น อัน ทำ. 

ปริพาชก ก็ ทูล ถาม ว่า เมื่อ เป็น เช่น นั้น ลัทธิ เดียรถีย์ ก็ เป็น ของ ว่าง โดย ที่ สุด แม้ การ เข้า ถึง สวรรค์. 
พระ พุทธเจ้า ตรัส ตอบ ว่า ก็ เป็น ของ ว่าง เช่น นั้น. 

ใจ ความ ใน คำ สนทนา นี้ มี ข้อ ที่ พึง ยก ขึ้น กล่าว หลาย ประการ ข้อ แรก ก็ คือ พระ พุทธเจ้า ได้ 
เสด็จ เข้า ไป ใน อาราม ของ บุคคล ต่าง ศาสนา ต่าง ลัทธิ และ ได้ สนทนา ธรรม ใน ลัทธิ ของ กัน และ กัน เป็น 
อัน แสดง ว่า ไม่ ได้ ทรง ถือ บุคคล ภาย นอก ศาสนา ว่า เป็น ลัตรู แต่ ได้ ทรง ถือ ว่า เป็น บุคคล ที่ พึง พบปะ และ 
สนทนา กัน ตาม โอกาส มี เรื่อง ที่ ได้ เสด็จ เข้า ไป สนทนา ใน วัด ของ บุคคล ต่าง ลัทธิ นี้ หลาย ครั้ง หลาย หน. 

วิชชา ฅ 

ส่วน ข้อ ที่ สนทนา กัน ปริพาชก ได้ ทูล ถาม ตาม ที่ เคย ได้ ยิน เขา พูด กัน ว่า พระองค์ เป็น ลัพพั ญฌู 
เป็น ผู้ เห็น เป็น ผู้รู้ ทั้ง หมด เดิน' ไป ก็ รู้' ทั้ง , หมด หลับ อยู่ ก็รู้ ทั้ง หมด ตื่น อยู่ ก็ รู้' ทั้ง 1 หมด เป็น ความ จริง หรือ 
ไม่ พระองค์ ได้ ตรัส ปฏิเสธ ว่า ไม่ เป็น ความ จริง เมื่อ จะ พูด ให้ ถูก ต้อง ก็ ต้อง พูด ว่า ทรง มี วิชชา ๓ ดั่ง 
หัว ข้อ ที่ ได้ ยก มา แล้ว ควร ทำ ความ เข้า ใจ ใน เรื่อง วิชชา ๓ นี้ โดย ลัง เข ป. 

ข้อ ที่ ๑. ปุพ เพ นิ วา สานุ ส สติ ญาณ ประกอบ ขึ้น ด้วย ต้พท์ คือ ญาณ แปล ว่า ความ รู้ อนุ ส สติ 
แปล ว่า ระลึก ตาม ไป นิวาส ะ แปล ว่า ที่ อาศัย อยู่ ใน ภาษา ไทย ใช้ คำ ว่า นิวาส ก็ หมาย เอา บ้าน ตาม 
พยัญชนะ ก็ แปล ว่า ที่ อาศัย อยู่ ปุพ เพ แปล ว่า ใน ปาง ก่อน รวม กัน เข้า ก็ แปล' ว่า ความ รู้ ระลึก ตาม ไป 
ลึงทื่ อาศัย อยู่ ใน ปาง ก่อน. 

ควร เข้า ใจ คำ ว่า ที่ อาลัย อยู่ คือ นิวาส นั้น หมาย ถึง อะไร ท่าน หมาย ถึง เบญจขันธ์ คือ กอง ทั้ง ๕ คือ 
รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ที่ รวม กัน เข้า ก็ เป็น สกล กาย อัน นี้ ข้อ ที่ เป็น หลัก ใน เบื้อง ต้น ก็ คือ 
รูป คือ กาย อัน นี้ เหล่า นี้เรื ยก ว่า นิวาส แปล ว่า ที่ อาลัย อยู่. 

จึง ถึง ปัญหา ว่า ใคร เป็น ผู้ อาลัย ผู้ อาลัย ใน บาง แห่ง ท่าน เรียก ว่า สัตว์ แปล ว่า ผู้ ข้อง สามัญ ชน 
ทุก ๆ คน เรียก ว่า เป็น สัตว์ ซึ่ง แปล ว่า ผู้ ข้อง คือ ยัง เป็น ผู้ ข้อง ผู้ ติด อยู่ ยัง ไม่ ใช่ เป็น ผู้รู้ ผู้ หลุด พ้น 
ชี้ เข้า มา อีก ชั้น หนึ่ง ก็ คือ ตัว เรา ที่ สมมติ เรียก ว่า อัตตา หรือ เรียก เป็น สัพ พนา มก็ ว่า เรา สัตว์ หรือ ว่า 
อัตตา หรือ ว่า เรา เป็น ผู้ อาลัย อยู่ ใน ที่ อาลัย อัน นั้น. 

คราว นี้ เรา นึ่อยู่ ที่ ไหน จะ ชี้ที่ไ หน ว่า เป็น เรา ถ้า จะ ตั้ง ปัญหา ถาม แก่ ทุก ๆ คน ว่า เรา อยู่ ที่ ไหน 
ก็ จะ เป็น ปัญหา ที่ ต้อง คิด ถ้า โดย ปกติ ก็ จะ ต้อง ตอบ ว่า ก็ ตัว เรา ทั้ง หมด นี่ แหละ คือ เรา. 




๑๒๐ 

คราว นี้ ถ้า จะ ถาม ว่า ลอง ขึ้ดู ว่า อยู่ ตรง ไหน ถ้า จะ ยก เอา อาการ ๓๒ ว่า อยู่ ที่ ผม ที่ ขน ที่ เล็บ ที่ 
ฟัน ที่ หนัง ที่ เนื้อ ที่ เอ็น ที่ กระดูก เป็น ต้น ยก ขึ้น มา ที ละ อย่าง หรือ ว่า ถ้า จะ ยก เอา ธาตุ ว่า อยู่ ที่ ธาตุ ดิน 
ธาตุ นี้า ธาตุ ไฟ ธาตุ ลม ธาตุ อากาศ เป็น ต้น ถ้า จะ ตอบ ดั่ง นั้น ก็ ยัง ไม่ ถูก ต้อง เพราะ ว่า ตัว เรา ถ้า อยู่ ที่ 
อาการ ๓๒ เช่น ว่า อยู่ ที่ ผม ทีนี้ ถ้า โกน ผม เสีย ก็ เป็น การ โกน เอา ตัว เรา หมด ไป ด้วย แต่ นี้! ม่ เป็น เช่น นั้น 
เรา ก็ ยัง อยู่ เพราะ ฉะนั้น ถ้า จะ ยก เอา ออก ที ละ อาการ ที ละ อย่าง ขึ้น มา ค้น หา ตัว เรา ว่า อยู่ ที่ ส่วน นั้น ส่วน นี้ 
ก็ คง ไม่ ใช่ ทั้ง นั้น. 

จน กระทั่ง ร่าง กาย อัน นี้ สิน ชีวิต ดับ ลม ลง ไป ตัว เรา นี่ก็ ดับ ไป พร้อม กับ ลม หายใจ หรือ ไม่ อัน นี้ 
ก็มีเ ชื่อ กัน อยู่ เป็น ๒ อย่าง อย่าง หนึ่ง ก็มีเ ชื่อ กัน ว่า ตัว เรา ก็ ดับ หมด ไป ด้วย ที่ เรียก ว่า ตาย สูญ อีก 
จำพวก หนึ่ง ก็ เชื่อ ว่า ยัง มี ส่วน ที่ ไม่ ดับ คือ ว่า ไม่ ตาย และ ไป ถือ ชาติ กำเนิด ใหม่. 

จะ ว่า ไป ตาม ความ เชื่อ ของ จำพวก ที่ ๒ นั้น ก่อน คือ เมื่อ ค้น ไป จน กระทั่ง ร่าง กาย อัน นี้ ดับ ลม 
ไป แล้ว แต่ ก็ ยัง มี ส่วน ที่ ไม่ ดับ คือ ไม่ ตาย ส่วน ที่ ไม่ ดับ ไม่ ตาย นั้น ถ้า ตาม คติ ทาง พระ พุทธ ศาสนา ก็ คง 
เป็น ตัว เรา 1 นี่ คน เดียว กัน ไป หา บ้านอยู่ ใหม่ คือ ว่า ไป หา นิวาส คือ ที่ อา ค้ย อยู่ อัน ได้แก่ เบญจขันธ์ หรือ ว่า 
ร่าง กาย ใหม่ เมื่อ ร่าง กาย อัน นั้น พัง ไป แล้ว ก็ ไป หา บ้านอยู่ ใหม่ ต่อ ไป อีก. 

พระ ญาณ ข้อ แรก นี้ เป็น ความ รู้ ระลึก ถึง ขันธ์ คือ ว่า บ้าน ซึ่ง เป็น ที่ อา ค้ย อยู่ ใน ปาง ก่อน ย้อน 
หลัง ไป ได้ ตาม กำลัง ของ สติ ที่ ระลึก ถึง เมื่อ มี สติ ระลึก ได้ ยาว ไกล ก็รู้ ไป' ได้ ยาว’ ใ กล ท่าน แสดง ว่า 
พระ พุทธเจ้า เป็น ผู้ที่มี สติ ระลึก ไป ได้ ยาว ไกล เพราะ ฉะนั้น ก็ รู้! ป ได้ ยาว ไกล. 

มา เทียบ ดู ใน ปัจจุบัน บ้ดนี้ เรา ทุก ๆ คน นี้ เมื่อ ระลึก ย้อน หลัง ไป ใน ชาติ นี้ เท่า นั้น ก็ ระลึก ไป 
ไม่ ได! กล เท่า ไหร่ และ ก็ ไม่ ละเอียด เท่า ไหร่ ลืม เสีย มาก เมื่อ เกิด เรา เกิด มา เมื่อ วัน ที่ เท่า ไหร่ เวลา 
เท่า ไหร่ เรา เอง ก็ ไม่ รู้ มา รู้ เอา เมื่อ ผู ใหญ่ บอก ให้ ที หลัง มา เริ่ม จับ นึก ได้ ตั้งแต่ พอ รู้ เดียงสา มา และ ก็ ต้อง 
เป็น เหตุการณ์ ที่ กระเทือน ใจ มาก ๆ เป็น เหตุการณ์ พิเศษ จึง จะ ติด อยู่ ใน ความ ทรง จำ แต่ ถ้า เป็น 
เหตุการณ์ ธรรมดา ก็ มัก จะ ระลึก ราย ละเอียด อะไร ไม่ ได้ เพราะ ว่า กำลัง คือ สติ ความ ระลึก ของ เรา ไป ไม่ 
ได้ ไกล เท่า ไหร่. 

ตาม จิตวิทยา สมัย ปัจจุบัน นี้ แสดง ว่า ถ้า สะกด จิต ตน เอง ลง ไป จาก จิต ใน สำนึก จน ถึง 

จิต ใต้ สำนึก ได้ แล้ว จะ สามารถ ระลึก ได้ และ จะ สามารถ ท่า อะไร ได้ เหมือน อย่าง ใน อดีต เช่น ที่ เขา เคย 
เล่น กัน มา แล้ว สะกด จิต ลง ไป ให้ อยู่ ใต้ สำนึก และ ให้ ถอย หลัง เข้า ไป จน ถึง อายุ ๑๐ ขวบ ๕ ขวบ ๓ 
ขวบ แล้ว ก็ สั่ง ให้ แสดง กิริยา อาการ เหมือน กับ เด็ก ใน สมัย นั้น ให้ เขียน หนัง ลือ เหมือน อย่าง ใน สมัย นั้น 
ผู้ที่ ถูก สะกด จิต ให้! ปอ ยู ใน ระดับ ของ อายุ เท่าใด ก็ แสดง อาการ เหมือน อย่าง เมื่อ อยู่ ใน อายุ เท่า นั้น เขา 
เล่น กัน จน ถึง ให้ สะกด จิต ระลึก ย้อน หลัง ไป ใน อดีตชาติ แต่ ว่า สำหรับ ใน อดีตชาติ นั้น ไม่มื ใคร สามารถ 
รับรอง กัน ได้ เห็น กัน อยู่ แต่ ใน สมัย ปัจจุบัน ชาติ ที่ ให้ แสดง อาการ เหมือน อย่าง เป็น เด็ก เท่า นั้น เท่า นี้ที่ 
ผ่าน มา จน ลืม ไป หมด แล้ว และ ก็ ทำ ได้ อัน นี้ แสดง ว่า ใน ปัจจุบัน นี้ การ คืกษ าใน เรื่อง จิต ก็ รับรอง ถึง สิ่ง ที่ 
เก็บ ไว! น จิต ส่วน ลึก และ เมื่อ สามารถ ทำ ให้ จิต ส่วน ลึก นั้น ปรากฏ ขึ้น มา แล้ว สิ่ง ที่ ประสบ พบ ผ่าน มา 




แล้ว ก็' จะ! ผส่ ขึ้น ใน ทาง พระ พุทธ คาส นานั ‘ฉ แสดง วธป ฏบั ต'! วก ศอ วา 6 1 ททา สมา® น เอง แต วา ตาง กบ 
วิธี สะกด จิต วิธี สะกด จิต นนผู้ ถูก สะกด ไม่ ค่อย จะ มี ความ รู้สึก เป็น ตัว เป็น ตน เอง ส่วน สมาธิ ของ 
พระ พุทธเจ้า ต้อง การ ไห้ มี ตัว รู้ บริบูรณ์ รวม จิต เข้า เป็น สมาธิ มาก เท่า' ไ ศ ก ต้อง มี ตัว รู้ ชงเ ปน ทัง ตัว สติ 
เป็น ทง ตัว สัมปชัญญะ รวม กัน อยู่ มาก เท่า นั้น เมื่อ ท่า จิต ให้ เป็น สมาธิ จน ถึง ฌาน แล้ว ผู้ที่มี นิสัย ที่ ได้ 
อบรม มา แล้ว ก็ สามารถ ที่ จะ พบ อานุภาพ ของ จิต กำลัง ของ จิต ที เป็น พิเศษ ได้ ปรากฏ ว่า พระ พุทธเจ้า 
ได้ ทรง ทำ จิต ให้ เป็น สมาธิ ได้ จน บรรลุ ฌาน อย่าง สูง ก็ ทรง น้อม จิต ที่ เป็น สมาธิ นั้น ไป เพื่อ รู้ เพื่อ เห็น ตาม 
ความ เป็น จริง ใน ชั้น ต้น ก็ ปราก ฎปุพ เพ นิวาส านุส สติ ญาณ นี้ฃึ้น ก่อน. 

ได้ อธิบาย วิชชา ที่ ๑ ปุพ เพ นิวาส านุส สติ ญาณ รู้ ระลึก ขันธ์ เป็น ที่ อา ต้ย อยู่ ใน ปาง ก่อน ได้ 

มัก จะ เรียก อย่าง สัน ๆ ว่า รู้ ระลึก ชาติ ได้ แต่ ตาม ตัพท์ นั้น ไม่ มี ค่า ว่า ชาติ มี ค่า ว่า รู้ ระลึก นิวาส ที่ อาลัย 
แต่ ว่า โดย ความ นั้น ก็ คือ ระลึก ชาติ เพราะ ค่า ว่า ชาติ แปล ว่า ความ เกิด การ เข้า ส่ที่ อาลัย นั้น เรียก ว่า ชาติ 
คือ ความ เกิด เพราะ ฉะนั้น ก็จ้บ เอา อาการ ตอน นั้น คือ ตอน เข้า บ้าน หรือ เข้า ที่ อาลัย มา เป็น ชื่อ เรียก และ 
ใน ระหว่าง ที่ ยัง อยู่ ใน บ้าน หรือ ยัง อยู่ ใน ที่ อาลัย นั้น ก็ เรียก ว่า เป็น ชาติ หนึ่ง ๆ ไป ด้วย ที เดียว. 

ญาณ ที่ ๒ จุตูปปาตญาณ รู้ จุติ คือ ความ เคลื่อน และ อุปบัติ คือ ความ เข้า ถึง ของ สัตว์ ทั้ง -ทลาย 
ใน ที่นั้! ม' ใช้ คำ ว่า ชาติ มรณะ หรือ ว่า เกิด ตาย แต่ ใช้ ค่า ว่า เคลื่อน และ เข้า ถึง. 

ใคร เป็น ผู้ เคลื่อน และ เข้า ถึง ใน บาลี นี้ ใช้ ว่า สัตว์ ทั้ง หลาย เป็น คำ เรียก โดย สมมติ ถึง ผู้ เคลื่อน ผู้ 
เข้า ถึง ใน ที่ อื่น เรียก ว่า อัตตา ตัว คน บ้าง เรียก ว่า บุคคล บ้าง แต่ ว่า เมื่อ เรียก ว่า บุคคล ก็มีค วาม 
หมาย แคบกว่า คำ ว่า สัตว์ เพราะ บุคคล นั้น หมาย ถึง มนุษย์ โดย มาก ถ้า เป็น เดียรัจฉาน หรือ ว่า เทวดา พรหม 
ก็ ไม่ เรียก ว่า บุคคล ส่วน คำ ว่า สัตว์ นั้น กิน ความ กว้าง หมาย ถึง หมด ทั้ง เทวดา อินทร์ พรหม ทั้ง มนุษย์ 
เดียรัจฉาน ทั้ง สัตว์ นรก หรือ ว่า เปรต อสุรกาย อะไร เมื่อ ยัง เป็น ผู้ ข้อง ผู้ ติด อยู่ ก็ รวม เรียก ว่า สัตว์ หมด 
อีกอ ย่าง หนึ่ง เรียก กระชับ เข้า มา ก็ คือ เรา หรือ ตัว เรา เพราะ ว่า ทุก ๆ สัตว์ ก็ ย่อม มี เรา อยู่ คน ละ หนึ่ง ๆ 
ด้วย กัน เพราะ ฉะนั้น ใน การ อธิบาย นี้ จะ เรียก ว่า เรา. 

เรา เป็น ผู้ เคลื่อน เป็น ผู้ เข้า ถึง เคลื่อน หมาย ความ ว่า ออก ไป คือ ว่า ออก ไป จาก นิวาส คือ ที่ อาลัย 
อยู่ นั้น หมาย ถึง ว่า เคลื่อน ไป จาก บ้าน เก่า หรือ ที่ อาลัย อยู่ เก่า หมาย ถึง สังขาร เก่า หรือ ว่า เบญจขันธ์ เก่า 
อุปบัติ เข้า ถึง ก็ คือ เข้า ไปส่ บ้าน หรือ ที่ อาลัย หรือ สังขาร หรือ เบญจขันธ์ ใหม่ ฉะนั้น เคลื่อน จึง เท่า กับ ตาย 
เข้า ถึง จึง เท่า กับ เกิด แต่ ว่า ใน ที่นี้ ท่าน ไม่ ใช้ คำ ว่า ตาย เกิด ท่าน ใช้ คำ ว่า จุติ แปล ว่า เคลื่อน อุปบัติ แปล ว่า เข้า ถึง 
ดั่ง กล่าว นั้น ส่วน ที่ ใช้! น ที่ อื่น อย่าง สามัญ ก็ ใช้ ว่า ตาย เกิด แต่ คำ ว่า ตาย เกิด นั้น มัก จะ มี ความ หมาย 
สามัญ ถึง สังขาร หรือ ว่า เบญจขันธ์ ซึ่ง รวม กัน เป็น สกล กาย อัน นี้ อัน มี ตาย มี เกิด เป็น ธรรมดา แต่ มัก จะ 
เรียก ว่า เกิด ก่อน แล้ว จึง ตาย ที หลัง คือ ว่า เกิด แก่ ตาย คราว นี้ ยัง มี ส่วน หนึ่ง ที่ ไม่ ตาย ใน เมื่อ สังขาร 
อัน นี้ ตาย เมื่อ สังขาร อัน นี้ ตาย แล้ว ส่วน นั้น ก็ จุติ คือ ว่า เคลื่อน ออก ไป จาก สังขาร นี้ แล้ว ก็ ไป เข้า ไปส่ 
สังขาร ใหม่ อา การที่ เคลื่อน ออก ไป นั้น ก็ เรียก ว่า จุติ อา การที่ เข้า ใหม่ ก็ เรียก ว่า อุปบัติ ฉะ นัน ใน พระ 
ญาณ หรือ วิชชา ข้อ นี้ จึง ไม่ ใช้ คำ ว่า เกิด ตาย หรือ ตาย เกิด เพราะ ใช้! นความ หมาย สามัญ หรือ สังขาร เพราะ 




ไม่ ได้ มุ่ง ถึง สังขาร แต่ มุ่ง ถึง สัตว์ ซึ่ง เป็น ผู้ที่ ไม่ ตาย ไป ตาม สังขาร สัตว์ ก็ เคลื่อน จาก สังขาร เก่า ที่ ตาย 
แล้ว ไปส่ สังขาร ใหม่ อัน นี้ แหละ จึง เรียก ว่า จุติ อุปบัติ มัก จะ พูด กัน ถึง เทวดา ว่า จุติ เวลา เมื่อ เคลื่อน 
จาก สวรรค์ แต่ คำ ว่า จุติ นี้! ม่ได้ ใช้ เฉพาะ เทวดา เท่า นั้น แต่ ใช้ ถึง สัตว์ ทั่ว ไป ใน ความ ดั่ง ที่ กล่าว มา แล้ว ความ 
เคลื่อน และ ความ เช้า ถึง สังขาร ใหม่ เบญจขันธ์ ใหม่ ของ สัตว์ ทั้ง หลาย นั้น บาง ทีก็ พูด กัน ว่า ชาติ ใหม่ ภพ 
ใหม่ แต่ ว่า จะ ใช้ คำ อย่าง ไร ก็ คง มี ความ หมาย ถึง นิวาส คือ ที่ อยู่ ใหม่ หรือ ว่า บ้าน ใหม่ ดัง ที่ กล่าว มา แล้ว 
จะ เรียก นิวาส นั้น ว่า อะไร ก็ สุด แต่. 

พระ พุทธเจ้า ได้ พระ ญาณ ข้อ ที่ ๑ คือ ระลึก รู้ ระลึก ถึง นิวาส คือ ที่ อา' กัย อยู่ ใน ปาง ก่อน ได้ มาก มาย 
ใน พระ บาลี ที่ แสดง อธิบาย ไว้ ชี้ ถึง ของ พระองค์ เอง แต่ เมื่อ พิจารณา ดู ใน ที่ อื่น ก็ พึง เห็น ว่า ของ สัตว์ ทั้ง 
หลาย ด้วย และ ใน พระ ญาณ ที่ ๒ นี้ก็ ใช้ คำ ว่า ของ สัตว์ ทั้ง หลาย มี อธิบาย ที่ เนื่อง กัน คือ เมื่อ รู้ ระลึก 
ถึง นิวาส ที่ อาศัย อยู่ ของ พระองค์ และ ของ สัตว์ ทั้ง หลาย ใน ปาง ก่อน ได้ ตลอด จน ถึง ราย ละเอียด ต่าง ๆ ของ 
ชีวิต ที่ ดำเนิน อยู่ ใน ชาติ หนึ่ง ๆ ครั้น มา ถึง พระ ญาณ ที่ ๒ นี้ ก็ ได้ ทรง เห็น ละเอียด ยิ่ง ขึ้น คือ เห็น ว่า 
สัตว์ ทั้ง หลาย หรือ ว่า เรา ของ สัตว์ แต่ ละ บุคคล นั้น ได้ เคลื่อน ออก จาก ชาติ หนึ่ง และ เช้า ถึง อีก ชาติ หนึ่ง 
ตาม กรรม คือ การ งาน ที่ ตน กระทำ ไว้ ถ้า ประกอบ อกุศลกรรม ไว้ ก็ เช้า ถึง ชาติ ที่ ไม่ ดี มีคว ม' ไม่ บริบูรณ์ 
มี ความ ทุกข์ ต่าง ๆ เมื่อ ประกอบ กุศล กรรม ไว้ ก็ เช้า ถึง ชาติ ที่ดี มี ความ บริบูรณ์ มี ความ สุข ต่าง ๆ. 

ท่าน แสดง ว่า พระ พุทธเจ้า ทรง ได้ วิชชา ทั้ง ๓ นี้ ใน ราตรี ที่ ตรัสรู้ ใน ปฐมยาม ทรง ได้ พระ ญาณ ที่ 
๑ ใน มัชฌิ ม ยาม ทรง ได้ พระ ญาณ ที่ ๒ คือ จุตูปปาตญาณ นี้ เป็น อัน ว่า พระ พุทธเจ้า ได้ ตรัสรู้ เรื่อง กรรม 
ตั้งแต่ ใน ราตรี ที่ ตรัสรู้ นั้น และ ได้ ทรง รู้ ก่อน ที่ จะ ได้ ตรัสรู้ เป็น พระ พุทธเจ้า เพราะ ยัง ไม่ ถึง ญาณ ที่ ๓ ที่ 
ทรง ได้ ใน ปัจฉิมยาม. 

พิจารณา ดู ถึง เรื่อง ความ ตรัสรู้ กรรม นี้ ก็ จะ พึง เห็น ได้ ว่า เมื่อ ได้ ตรัสรู้ พระ ญาณ ที่ ๑ นั้น ได้ 
ทรง ระลึก ชาติ ได้ เป็น อเนก ตลอด จน ถึง ราย ละเอียด ต่าง ๆ ได้ เพราะ ฉะนั้น ก็ ย่อม ทรง ระลึก ได้ ด้วย 
ว่า ใน ชาติ นั้น ๆ ได้ ไป ทำ อะไร ไว้ บ้าง และ ได้ รับ ผล อย่าง ไร ใน ชาติ ต่อ ๆ มา ทรง เห็น ได้ ยาว ไกล มาก 
จึง ทรง รู้ สรุป ได้ ว่า กรรม นั่น เอง เป็น ตัว เหตุ ซึ่ง บุคคล ได้ กระทำ ไว้ กรรม นั้น ก็ เป็น ของ ๆ ตน ซึ่ง 
บุคคล ผู้ ท่า จะ ต้อง เป็น ทายาท รับ ผล ของ กรรม นั้น. 

ส่วน พระ ญาณ ที่ ๓ คือ อา ส วัก ขย ญาณ ความ รู้. 'เป็น เหตุ ล้น อา สวะ ท่าน อธิบาย ว่า ได้แก่ รู้ 
ใน ทุกข์ รู้ ใน เหตุ เกิด ทุกข์ รู้! นความ ดับ ทุกข์ รู้! น ทาง ปฏิบัติ ให้ ถึง ความ ดับ ทุกข์ นี้ ส่วน หนึ่ง รู้ ใน อา สวะ 
รู้ ใน เหตุ เกิด อา สวะ รู้ ใน ความ ดับ อา สวะ รู้ ใน ทาง ปฏิบัติ ให้ ถึง ความ ดับ อา สวะ อีก ส่วน หนึ่ง รู้ ดั่ง นี้ เป็น 
อา ส วัก' ฃย ญาณ รู้ เป็น เหตุ สิ้น อา สวะ. 

พิจารณา ดู ตาม ความ ที่ สัมพันธ์ กัน เมื่อ พระ พุทธเจ้า ทรง ได้ พระ ญาณ ที่ ๑ สืบ มา ก็ ทรง ได้ พระ 
ญาณ ที่ ๒ เมื่อ ทรง ได้ ๒ พระ ญาณ นี้ แล้ว ก็ ทรง ได้ พระ ญาณ ที่ ๓ สืบ ไป. 

ทีแร กก็รู้ [น ทุกข์ เพราะ เมื่อ ได้ ทรง ระลึก ชาติ ได้ เป็น อัน มาก ทรง รู้ ถึง ความ เคลื่อน และ ความ 
เช้า ถึง ของ ตัว เรา ใน ชาติ หนึ่ง ๆ ว่า เป็น ไป ตาม กรรม เมื่อ เป็น เช่น นี้ จึง ได้ ทรง เห็น ความ เกิด ความ แก่ 




ความ ตาย ซึ่ง เป็น ทุกข์ ตาม สภาพ ของ สังขาร ใน ชาติ หนึ่ง ๆ และ ได้ ทรง เห็น ความ ทุกข์ ทาง จิต ใจ เป็น ต้น 
ว่า ความ โศก ความ ระทม ใจ เป็น ต้น ซึง มี อยู่ ใน ชาติ นัน ๆ และ ก สรุป ลง ว่า ได้ ทรง เห น ว่า ตัว นิวาส คอ 
ตัว 1 ที่ อา ตัย อยู่ อัน ได้แก่ บ้าน คือ สังขาร อัน' นี้ นี่แา หละ คือ ตัว' ทุกข์ เพราะ ทุกข์ ทั้ง ปวง ก็ รวม ลง ที่ บ้าน คือ 
นิวาส นี้ เอง เกิด ก็ บ้าน อัน นี้ เกิด แก่ก็ บ้าน อัน' นี้ แก่ ตาย ก็ บ้าน อัน นี้ ตาย ทุกข์ โศก อะไร ทาง จิต ใจ ก็ 
เกี่ยว แก่ บ้าน อัน นี้ ไม่ นอก ไป จาก นี้ จะ กี่ ร้อย กี่ พัน กี่ หมื่น ชาติ ก็ คง เป็น ดั่ง นี้ คล้าย ๆ กับ ว่า เรา ระลึก ดู 
ย้อน หลัง ใน ชาติ นี้ เมื่อ วาน นี้ก็ กิน อยู่ หลับ นอน ทำ โน่น ทำ นี่ ย้อน ไป อีก วัน หนึ่ง ก็ กิน อยู่ หลับ นอน ทำ โน่น 
ทำ นี่ ย้อน ไป อีก วัน หนึ่ง ก็ คล้าย ๆ กัน แม้' จะ' ได้ ประกอบ กรร มที่ดี เกิด ใน ชาติ ที่ดี มี ความ สุข ก็ เป็น 
อยู่ ชั่ว คราว หนึ่ง ๆ ไม่ เที่ยง ยั่งยืน ตลอด ไป แม้ จะ ไป เกิด เป็น เทวดา เป็น พรหม อะไร ตาม ลัทธิ ที่ เชื่อ ถือ 
กัน ว่า มี อายุ ยืน นาน ก็ ต้อง มี จุติ คือ ความ เคลื่อน ใน ที่ สุด ไม่ มี ยั่งยืน ตลอด ไป เพราะ ฉะนั้น เป็น อะไร 
ก็ ตาม ก็ คง ไม่ พัน ไป จาก เกิด แก่ ตาย และ ก็ ต้อง ประกอบ กรรม กัน อยู่ ไม่ เสร็จ สิน ใน บาง ครา วก็ดี ใน 
คราว หนึ่ง ๆ แล้ว ก็ ประมาท ประมาท แล้ว ก็ ประกอบ กรรม ที่ ชั่ว ก็ ตก ตา ลง มา คราว หนึ่ง ตก ตํ่า ลง มา 
แล้ว มี สติ ขึ้น ก็ ไป ปร ะ กอบ กรรมดี ก็ดี กัน ขึ้น ไป คราว หนึ่ง ๆ วน ขึ้น วน ลง กัน อยู่ อย่าง นั้น เพราะ ฉะนั้น 
เมื่อ ทรง ระลึก เห็น ชาติ ยิ่ง ไกล เท่าไร และ เห็น ความ เคลื่อน ความ เข้า ถึง ของ ตัว เรา นี้ ยิ่ง ไกล เท่าไร ก็ ยิ่ง 
เห็น ว่า เป็น ทุกข์ เท่า นั้น จึง ได้ ทรง เริ่ม เห็น ทุกข์ ขึ้น แล้ว ก็ เห็น ว่า ที่ เป็น ดั่ง นี้ก็ เพราะ ว่า ตัณหา คือ ความ 
ดิ้นรน ทะยานอยาก อัน นี้ เป็น ตัว เหตุ ให้ เกิด ทุกข์ ดับ ตัณหา เสิย ได้ นั่น แหละ จึง จะ เป็น ความ ดับ ทุกข์ 
และ ที่ จะ ดับ ตัณหา ได้ ก็ ต้อง ปฏิบัติ ไป ใน ทาง ให้ ถึง ความ ดับ ทุกข์ คือ มรรค มี องค์ ๘ อัน สรุป ลง เป็น คืล 
เป็น สมาธิ และ เป็น ปัญญา โดย เฉพาะ ก็ คือ ว่า ต้อง ประมวล กัน เป็น ตัว รู้ที่ ประจักษ์ แจ่ม แจ้ง ตาม ความ 
เป็น จริง เห็น ความ จริง ของ ทุกข์ ของ เหตุ เกิด ทุกข์ ของ ความ ดับ ทุกฃ และ ของ ทาง ให้ ถึง ความ ดับ ทุกฃ 
โดย แจ้ง ชัด. 

ตัว อวิชชา ตัว อา สวะ 

อีก ส่วน' หนึ่ง' ที่' ท่าน อธิบาย ประกอบ กั” แมี รู้' อา ส' ว ะเ' ปน' ต้น นัน อา สวะ ก หมาย ถงกิ เลล ทน ค' แจ ม 
หมักหมม อยู่ ใน จิต เป็น กิเลส ชัน สะ เคย ต อัน ได แก่ กามาสวะ อา ส’ วะ คอ กาม ความ! คร ภ วา สวะ 
อา สวะ คือ ภพ ความ เป็น อวิชชา สวะ อา สวะ คอ อวช ชา ความ! มรู ตาม ความ เป็น จร ง ได ทรง เห น 
อา สวะ โดย ตรง ก็ คือ ทรง เห็น ว่า ตัว เรา นี้ แหละ เป็น อา สวะ เพราะ วา ตัว เรา ตาม ที่ เข้า ใจ กัน นั้น^ ดย 
ที แท้ นันก็ ประกอบ ขึ้น ด้วย กาม คือ ความ ใคร่ ภพ คอ ความ เปน และ อวช ชา คอ ความ ไม รู ทง ๓ น รวม 
กัน เข้า เป็น ตัว เรา. 

ดั่ง จะ พึง เห็น ได้ ว่า ตัว เรา ที เข้า ใจ กัน ว่า มอ ยู่ เปน อยู่ ควบ กัน น ถา' จะ' ใ ห ช' วา 'อ บูท ไหน ก จะ ช 
ไม่ ถูก ตาม ที่ กล่าว มา นั้น อย่าง ใน อนัต ต ลัก ฃณ สูตร ถ้า จะซึ ว่า อยู่ ที รูป พิจารณา ที รูป ดูแล ว รูป กเ ปน 
อนัตตา ไม่ ใช่ ตน ชี้ที่ เวทนา ที่ สัญญา ที่ สังขาร ที่ วิญญาณ ก็ เป็น อนัตตา ไม่ ใช่ ตน คราว นี้ ใน อัตภาพ 
อัน นี้ จะ มี อะไร ที่ พึง ชี้ใด้ นอก ไป จากรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ หรือ ว่า รูปธรรม นามธรรม 




๑๒๔ 

ที่ รวม กัน อยู่ นี้ เพราะ ฉะนั้น เมื่อ ชื้โม่ พบ ตัว เรา นี้ จึง เป็น เพียง อุปาทาน ได้แก่ ความ ยึด ถือ ยึด ถือ 
ขึ้น ว่า เป็น เรา ความ ยึด ถือ อัน นี้ หาก ยึด ถือ แคบ หรือ กว้าง ใหญ่ โต ออก ไป เท่าไร เรา ก็ แคบ กว้าง ใหญ่ โต 
ออก ไป เท่า นั้น. 

ดั่ง จะ พึง เห็น ได้ ว่า เมื่อ ยัง เป็น เด็ก เล็ก ๆ ยัง ไม่ รู้ เดียงสา นั้น ก็ ยัง ไม่ รู้จัก ว่า เรา เป็น อะไร แต่ 
เมื่อ ครั้น โต ขึ้น ผู ใหญ่ ตั้ง ชื่อ ให้ ว่า ชื่อ นั้น ชื่อ นี้ ต่อม าก็เ ล่า เรียน คืกษ ามี การ งาน ก็ ได้ รับ แต่ง ตั้ง ให้ 
เป็น นั่น เป็น นี่ แล้ว ก็มี สิง นั้น มี สิง นี้ ตัว เรา ก็ เป็น นั่น เป็น นี่ มี นั่น มีนี่ อะไร ใหญ่ โต มาก มายออก ไป นี่ก็ เป็น 
ความ ยึด ถือ ทั้ง นั้น สมมติ ว่า ถ้า จะ มี เหตุ อะไร ให้ ลืม เสืย ก็ จะ ไม่ เกิด ความ รู้สืก ว่า เรา เป็น อะไร เลย นี่ 
เพราะ จำ ได้ จึง ได้ มี ความ ยึด ถือ อยู่ และ เล็ก ก็ ได้ โต ก็ ได้ ตาม แต่ ความ เข้า ใจ และ ความ ยึด ถือ ว่า อย่าง ไร 
แต่ เมื่อ พิจารณา ค้น ลง ไป แล้ว ก็ จะ ไม่ พบ อะไร นอก จาก ตัว อุปาทาน คือ ความ ยึด ถือ เท่า นั้น 

เพราะ ฉะนั้น ตัว เรา นี้ จึง เป็น เงา ของ อุป ทาน อุปาทาน โต เท่าไร ตัว เรา ก็ โต เท่า นั้น อุปาทาน 
เล็ก ลง เท่าไร ตัว เรา ก็ เล็ก ลง เท่า นั้น และ ความ ยึด ถือ นี้ แหละ เป็น อวิชชา คือ ตัว ความ ไม่ รู้ อย่าง เต็ม 
ตัว เพราะ เมื่อ ความ จริง ไม่ มี อะไร แล้ว ก็ ไป ยึด ถือ ให้ มี ขึ้น อย่า งนี้ก็ คือ ตัว ความ ไม่ รู้ เหมือน อย่าง ว่า 
หลง เงา ว่า เป็น ตัว จริง ความ หลง เงา ว่า เป็น ตัว จริง นี่ แหละ เป็น ตัว อวิชชา คือ ตัว ความ ไม่ รู้ อย่าง เต็ม ที่. 

นอก จาก นี้ ยัง มี ตัว ภพ คือ ตัว ความ เป็น อัน ได้แก่ เป็น นั่น เป็น นี่ เพราะ ตัว เรา นั้น เป็น ตัว ขึ้น หรือ 
เป็น เรา ขึ้น ก็ ด้วย อำนาจ ของ ภพ คือ ความ เป็น คือ ว่า เป็น เรา ถ้า ไม่ มี ตัว เป็น ขึ้น แล้ว เรา ก็ ไม่ เกิด แต่ นี่มี 
ตัว เป็น คือ ว่า เป็น เรา ขึ้น ชื่ง เป็น ภพ หรือ เป็น ภาวะ อัน นี้ แหละ เรียก ว่า เป็น ภพ. 

นอก จาก นี้ ยัง มี ตัว กาม คือ ตัว ความ ใคร่ ได้แก่ ความ รัก อยู่ ใน ตัว เรา ซึ่ง ทุก ๆ คน ล้วน แต่ มี 
ความ รัก ตัว อยู่ ด้วย กัน เมื่อ พิจารณา ดู แล้ว ก็ คือ ว่า รัก สิง ที่ ยึด ถือ ไว้ นั่น แหละ ยึด ถือ ว่า เรา หรือ ของ เรา 
อยู่ ที่ สิง ไหน ที่ ไหน ก็ ย่อม มี กาม คือ ความ รัก ความ ใคร่ อยู่ ใน สิง นั้น ใน ที่ นั้น. 

ด้วย อำนาจ ของ ความ รัก ตัว อัน นี้ จึง ได้ มี ความ กลัว ตาย กลัว เจ็บ กลัว เลืย หาย ต่างๆ เพราะ 
ว่า ความ ตาย นั้น เข้า ใจ ว่า เป็น ความ สุด สิน ของ ตัว เรา ไป ที เดียว เพราะ เรา สำคัญ ตัว เรา ว่า ที่ นิวาส คือ ว่า 
บ้าน อัน นี้ เมื่อ บ้าน อัน นี้ จะ พัง ไป ก็รู้สื กว่า ตัว เรา นี่ หมด สิน ไป เพราะ ฉะนั้น จึง ได้ มี ความ กลัว ตาย นี่ 
เป็น อย่าง ยิ่ง สามัญ ชน ทุก ๆ คน เป็น อย่าง นี้ และ ทุก ๆ คน ก็ ย่อม มี ความ รัก ตัว นี่ แหละ เป็น ที่ สุด จน ถึง 
พระ พุทธเจ้า ก็ ได้ ตรัส ไว้ ว่า ความ รัก เสมอ ด้วย ตน ไม่ มี และ ใน ที่ อื่น ก็ ยัง ตรัส ไว้ ว่า เมื่อ พิจารณา ดู โดย 
รอบ แล้ว ก็ ไม่ เห็น ว่า จะ มีอะ ไร ที่ พึง รัก ยิ่ง ไป กว่า ตน. 

คราว นี้ พิจารณา ดู ว่า ที่ รัก ภริยา รัก สมบัติ รัก สิง นั้น สิง นี้ อะไร เป็น ต้น เหล่า นี้ โดย ที่ แท้ แล้ว ก็ 
เพื่อ ตน คือ ว่า เพื่อ ความ พอ ใจ เพื่อ ความ สุข ของ ตน เมื่อ ใด บุคคล หรือ สิง เหล่า นั้น มา ขัด กับ ความ สุข 
ความ พอ ใจ ของ ตน เมื่อ นั้น ความ รัก อัน นี้ จะ สิน ไป กลาย เป็น ความ เคียด แค้น เหมือน อย่า งที่มี เรื่อง 
หึง หวง กัน หรือ ฟ้อง กัน คน ที่ รัก กัน อย่าง ที่ สุด แต่ เมื่อ เวลา สิ้น รัก เป็น แค้น ขึ้น แล้ว ทำ ร้าย กัน ได้ ฆ่า กัน 
ได้ ที เดียว นี่ก็ จะ พิง เห็น ได้ เทียว ว่า โดย ที่ แท้ แล้ว ก็ เพราะ รัก ตน แต่ ว่า รัก สิง อื่น ๆ นั้น ก็ เพราะ ว่า 
สิง เหล่า นั้น อำนวย ความ พอ ใจ ความ สุข ให้ แก่ ตน ต่าง หาก. 




มี ความ รัก อีก อัน เดียว เท่า นั้น แหละ ที่ ไฝ ใช่ เพื่อ ตน คือ ความ เมตตา เหมือน อย่าง ที่ พ่อ แม่ รัก ลูก 
นี่ เป็น ความ รัก ที่ เป็น เมตตา ต้อง การ ให้ เกิด ความ สุข แก่ ลูก จน ถึง ยอม พลี ความ สุข ของ ตน เอง เพื่อ ลูก 
รัก มาก ก็ พลี ได้ มาก รัก ที่ สุด ก็ พลี ได้ ที่ สุด ตลอด จน ถึง ชีวิต เพื่อ ลูก รัก อย่าง นี้ฝุง ความ สุข ไป ให้ ลูก คือ 
มุ่ง ไป' ให้ แก่ ผู้' ที่ ตน' รัก ไม่ ได้ หวัง ผล ตอบ แทน อะไร เมื่อ ลูก มี ความ สุข พ่อ แมก สบาย ใจ ลูก มี ความ ทุกข์ 
พ่อ แม่ ก็ ไฝ สบาย ใจ ต้อง ช่วย ขึ้น มา อีก นี่ก็ เลย เป็น กรุณา ไป แล้ว คราว นี้ เมื่อ ลูก ได้ ดีมีค วาม สุข ก็ ดีใจ 
นี่ก็ เป็น มุทิตา ไป แต่ ว่า อุเบกขา นั้น มัก จะ ยาก พ่อ แม่ รัก ลูก บาง ทีก็ ไม่ มี อุเบกขา อุเบกขา นั้น คือ ความ 
วาง ใจ เป็น กลาง หมาย ถึง ความ ยุติธรรม ด้วย คือ ไฝ ลำเอียง รู้จัก ว่า ดี ชั่ว ว่า ผิด ว่า ถูกอย่าง ไร วาง ใจ ให้ 
เป็น ดุลย์ อยู่' ได้ เพราะ ฉะนั้น ถ้า มี อุเบกขา นี้ อยู่ ก็ จะ ไฝ รัก ลูก ใน ทาง ที่ ผิด ถ้า ลูก ทำ ผิด รู้ ว่า ผิด ก็ ต้อง 
ว่า กล่าว ตัก เตือน ห้าม ปราม หรือ ว่า เมื่อ ลูก ไป ทะเลาะ กับ ใคร มา ก็ ไม่ เข้า ข้าง ลูก มี ยุติธรรม รู้ ถูก รู้ ผิด อุเบกขา 
มี ความ หมาย ดั่ง กล่าว นี้ ด้วย บาง ที พ่อ แม่ รัก ลูก มาก แต่ ว่า ไฝ ได้ มี อุเบกขา ก็ เลย เป็น เลีย ไป ที่ เติม เอา 
เรื่อง ความ รัก ลูก เข้า มา นี้ ก็ เพื่อ ชี้ ว่า มี ความ รัก อีก อัน หนึ่ง ที่ ต่าง ออก ไป จาก กาม คือ ความ เมตตา เป็น 
ความ รัก ที่มีใ ห้อ ภัย ไม่ ถือ โทษ ผูก โกรธ คน ที่ ตน มี เมตตา มาก จะ ทำ ผิด ก็ ไม่ ถือ โทษ แต่ ว่า ถ้า เป็น กาม ไฝ 
ได้ รัก ชนิด นั้น ถ้า เกิด ผิด ใจ ขึ้น ก็ โกรธ พยาบาท ขึ้น มา ทันที ถ้า เป็น เมตตา ก็ ไม่ เกิด โกรธ ไม่ เกิด พยาบาท 
ให้ อภัย ได้. 

วก เข้า มา ถึง ตัว เรา ตัว เรา มี ความ รัก ตัว ที่ เป็น ตัว กาม ดั่ง กล่าว มา นี้ อยู่ อย่าง เต็ม ที่ เพราะ ฉะนั้น 
ตัว เรา นี้ จึง เป็น ตัว อวิชชา เป็น ตัว ภพ เป็น ตัว กาม ประกอบ กัน อยู่ นี่ เป็น ตัว อา สวะ ท่าน แสดง ว่า 
ตัณหา คือ ความ ดิ้นรน ทะยานอยาก นั้น แหละ เป็น ตัว ก่อ ให้ เกิด อา สวะ ขึ้น ความ ดับ ตัณหา เลีย ได้ ก็ 
เป็น การ ดับ อา สวะ และ มรรค มี องค์ ๘ ก็ เป็น ทาง ปฏิบัติ ให้ ถึง ความ ดับ อา สวะ. 

พระ พุทธเจ้า ได้ ทรง บำเพ็ญ มรรค มี องค์ ๘ มา เต็ม บริบูรณ์ สำหรับ คืล นั้น ได้ ทรง มี มา ตั้งแต่ 
ที แรก ใน ส่วน สมาธิ ก็ ได้ ทรง เริ่ม ใน เมื่อ เข้า ทาง ที่ ถูก แล้ว และ ก็ ทรง น้อม จิต ที่ เป็น สมาธิ นั้น ไป เพื่อ ปัญญา 
เพราะ ฉะนั้น จึง ได้ ตรัสรู้ มา โดย ลำดับ จน ถึง มาทรง พบ ว่า ตัว เรา นี้ เอง เป็น ตัว อา สวะ ตัณหา เป็น เหตุ 
เกิด อา สวะ ความ ดับ ตัณหา ได้ เป็น ความ ดับ อา สวะ และ ทาง ที่ ทรง ปฏิบัติ มา นั้น จน ได้ เกิด ความ รู้ ขึ้น ดั่ง 
เป็น เหตุ ให้ ถึง ความ ดับ อา สวะ จึง ได้ เป็น วิชชา คือ ความ รู้ แจ่ม แจ้ง ขึ้น อวิชชา ก็ ดับ ไป ภพ ก็ ดับ ไป กาม 
ก็ ดับ ไป เพราะ ฉะนั้น สัต ต ภาวะ คือ ความ เป็น สัตว์ ก็ หมด สิน เป็น พุทธ ภาวะ คือ ความ เป็น พุทธะ คือ ผู้ ตรัสรู้ ขึ้น 
เพราะ ฉะนั้น จึง ได้ ทรง หยุด การ เวียน เกิด ต่อ ไป หยุด ประกอบ กรรม ต่อ ไป เพราะ ว่า ได้ ทรง สิน กิเลส อา สวะ 
ทรง อา ภัย อยู่ ใน นิวาส คือ บ้าน เก่า เมื่อ บ้าน เก่า ที่ ทรง อา ภัย อยู่ นั้น แตก สลาย คือ ว่า ตาย พระ พุทธเจ้า ก็ 
ไฝ ทรง เข้า ถึง ภพ ชาติ อะไร ต่อ ไป และ ก็ สิน สมมติ บัญญัติ ที่ จะ เรียก ว่า อะไร จะ เรียก ว่า จิต จะ เรียก ว่า วิญญาณ 
จะ เรียก ว่า อัตตา จะ เรียก ว่า สัตว์ จะ เรียก ว่า บุคคล อะไร ไฝ เรียก ทั้ง นั้น แปล ว่า หมด เรื่อง ภันที ถ้า ยัง 
จะ พูด ถึง อะไร ก็ ยัง ไฝ หมด เรื่อง. 

ได้ มีผู้ เห็น' ว่า พระ อรหันต์ ตาย แล้ว สูญ เพราะ ว่า ไม่ มี เรื่อง อะไร ที่ จะ พูด แต่ พระ พุทธเจ้า และ 
พระ สาวก ก็ ได้ ทำ การ ชัก ถาม เช่น ชัก ถาม ว่า สำคัญ อะไร ว่า เป็น พระ อรหันต์ สำคัญ ว่า เบญจขันธ์ คือ 




บ้าน ที่ เป็น เรือน กาย เป็น พระ อรหันต์ หรือ ? ผู้ นั้น ก็ ตอบ ว่า ไม่ ใช่ ไม่ ได้ สำคัญ อย่าง นั้น คราว นี้ ท่าน ก็ 
ชัก ว่า ก็ เมื่อ เป็น เช่น นั้น เมื่อ บ้าน อัน นี้ ตาย แล้ว ทำไม จึง ไป เข้า ใจ ว่า พระ อรหันต์ สูญ เพราะ ฉะนั้น ก็ 
เป็น อัน แสดง ว่า ไม่ สูญ แต่ ว่า เมื่อ ไม่ สูญ แล้ว ไป อยู่ ที่ ไหน ท่าน ก็ ตอบ ว่า ไม่ ควร จะ กล่าว ว่า ไป อยู่ ที่ ไหน เหมือน 
กับ ไฟ ที่ สิน เชื้อ แล้ว ก็ ดับ ไป ไม่มื เชื้อ ใหม่ ให้ ติด ขึ้น มา อีก ก็ ไม่ ควร จะ กล่าว ว่า ไฟ นั้น สูญ หรือ ว่า ไฟ นั้น ไป 
อยู่ ที่ ไหน นี่ก็ เป็น การ ยก ขึ้น มา เทียบ อย่าง ง่าย ๆ เท่า นั้น เพื่อ ให้ เห็น ว่า สิน สมมติ บัญญัติ หมด เรื่อง ที่ 
จะ พูด กัน ว่า อะไร กัน แล้ว . 

ตาม ที่ กล่าว มา นี้ เป็น การ อธิบาย ตาม เค้า ความ ซึ่ง ท่าน แสดง ว่า พระ พุทธเจ้า ได้ ทรง มืวิช ชา ๓ 
หรือ มี ญาณ ๓ และ เมื่อ จะ พยากรณ์ ว่า ได้ ทรง รู้ อย่าง ไร ก็ ให้ พยากรณ์ ว่า ทรง มี วิชชา ๓ นี่ แหละ จึง 
เป็น กา รพ ยาก รณ์ที่ ถูก ต้อง . 

นิพพาน ใน พระ พุทธ ศาสนา เป็น ปรมัตถ์ คือ มี เนื้อ ความ ที่ สุขุม ละเอียด มาก คน ทั่ว ไป เข้า ใจ 
ยาก ใน ฝ่ายมหายาน จึง ได้ สร้าง นิพพาน ขึ้น ใหม่ คือ ว่า ได้ สร้าง พระ อาทิ พุทธเจ้า ขึ้น องค์ หนึ่ง อยู่ ใน 
สวรรค์ ชั้น สุชา วดี เป็น ตัว ตน ที่ ไม่ มีแก่ ไม่ มี ตาย เป็น อมตะ อยู่ บน โน้น แล้ว ก็มีพ ระ โพธิสัตว์ อยู่ มาก มาย 
การส ร้าง นิพพาน ให้ เป็น ตัว ตน สร้าง พระ พุทธเจ้า ให้ เป็น ตัว ตน อ ยู่ ใน สวรรค์ ที่ เป็น นิรันดร อย่าง นี้ คน 
ทั่ว ไป เข้า ใจ ง่าย เมื่อ แผ่ เข้า ไป ใน ประเทศ ที่ นับถือ ผี สาง เทวดา นับถือ พระ เจ้า ก็ เลย ไป เข้า กัน ได้ ดี อย่าง 
ที่ ไป ตั้ง อยู่ ใน ทิเบต ใน ฌี่ปุน ใน จีน และ ปรากฏ ว่า ฝรั่ง เอง ก็ ศึกษา ใน ฝ่ายมหายาน มาก ดู เขา จะ เข้า ใจ 
ได้ ดี กว่า ใน ฝ่าย เถรวาท ยิ่ง เรื่อง อนัตตา แล้ว ก็ ไม่ ยอม จะ เข้า ใจ อธิบาย ไป เป็น อัตตา เสิย โดย มาก. 

ได้ แสดง ธรรม ซึ่ง เป็น เรื่อง หนัก มา แล้ว ต่อ ไป นี้ จะ แสดง ประวัติ พระ สาวก แทรก เข้า บ้าง คือ 
ประวัติ ของ พระ นันท เถระ และ ของ พระรูป นัน ทา เถรี ทั้ง สอง องค์ นี้ เป็น พระ ราช โอรส และ พระ ราช ธิดา 
ของ พระ เจ้า สุทโ ธท นะ พระ พุทธ บิดา ประสูติ แต่ พระ นางมหา ป ชา บดี โค ต มี. 

พระ นัน ทะ 

เมื่อ พระ พุทธเจ้า เสด็จ กรุงกบิล พัสดุ ครั้ง แรก ที่ ท่านกล่าว ว่า หน้า พรรษา ที่ ๒ ไดั โปรด ให้ 
พระ นิน ทะ ซึ่ง เป็น พระ พุทธ อนุชา อุปสมบท เป็น ภิกษุ การ อุปสมบท ของ ท่าน นั้น ได้ มี ใน วัน ประกอบ 
พิธี อา วา หวิว าห มงคล ของ ท่าน เอง กับ นาง ชนบท กัลยาณี ซึ่ง แปล ว่า เจ้า หญิง ผู้ งด งาม ใน ชนบท พระ พุทธเจ้า 
ได้ เสด็จ เข้า ไป ทรง รับ บาตร ใน พิธี นั้น และ ก็ ได้ ทรง ส่ง บาตร ให้นั นทรา ช กุมาร ถือ ตาม เสด็จ ไป จน ถึง 
อาราม ที่ ประทับ และ ได้ ตรัส ถาม ว่า จะ บวช หรือ นันท ราช กุมาร ทูล ตอบ ว่า จะ บวช ด้วย ความ เคารพ ใน 
พระ พุทธเจ้า ก็ ได้ โปรด' ให้ อุปสมบท ต่อ จาก นั้น ก็ ได้ โปรด ให้ พระ ราหุ ล ซึ่ง เป็น โอรส บรรพชา เป็น 

สามเณร อีก ด้วย แล้ว ก็ ได้ เสด็จ ออก จากกรุง กบิล พัสดุ ไป ใน คัมภีร์ ชั้น บาลี ว่า เสด็จ ไป ยัง กรุง สา วัตถื 
แต่ ใน คัมภีร์ ชั้น อรรถกถา แสดง ว่า ได้ เสด็จ ไป กรุง ราช คฤห์ ก่อน ต่อ จาก นั้น จึง ได้ เสด็จ ไป ยัง กรุง สา วัตถื 
ถ้า เสด็จ กรุง ราช คฤห์ ก่อน ก็ จะ ต้อง ทรง จำ พรรษา อยู่ ที่ เวฬุวัน ใน กรุง ราช คฤห์ นั้น ออก พรรษา แล้ว จึง 
ได้ เสด็จ ไป ยัง กรุง สา วัตถื แต่ ว่า ถ้า เสด็จ ไป ยัง กรุง สา วัตถื ก่อน ก็ คง เพียง ไป ประทับ ไม่ นาน เท่าไร แล้ว 




๑๒๗ 



ก็ เสด็จ ไป ทรง จำ พรรษา ยัง พระ เวฬุวัน ใน กรุง ราช คฤห์ เพราะ ใน พรรษา ที่ ๒ นั้น ท่านกล่าว ว่า ได้ ทรง 
จำ พรรษา อยู่ ที่ พระ เวฬุวัน ใน กรุง ราช คฤห์ รวม ความ เข้า แล้ว ก็ เสด็จ กรุง สา วัต ถีค รัง หนึ่ง จาก ตอน 
เสด็จ กลับ จากกรุง กบิล พัสดุ ทรง แวะ เมื่อ ผ่าน หรือ ว่า เมื่อ ออก พรรษา แล้ว จึง เสด็จ ก็ ตาม ทั้ง นี้ก็ เพราะ 
ได้ ทรง รับ ปฏิญญา ของอนาถ ปิณฑิ ก เศรษฐี กรุง สา วัต ถี ว่า จะ เสด็จ ไป ประทับ ใน พระ เชต วัน ชง 
อนาถ ปิณฑิ ก เศรษฐี สร้าง ถวาย. 

อนาถ' ป็ณฑิ กเ ศ' รษฐี นั้น เป็น บุตร ของ เศรษฐี ชื่อ ว่า สุมนะ ใน กรุง สา วัต ถี เดิม ชื่อ ว่า สุทัต ตะ 
แต่ ว่า เป็น ผู้ที่ พอ ใจ บริจาค แก่ คน กำพร้า คน เข็ญ ใจ ทั่ว ๆ ไป จึง มีข็อ เรียก อีกว่า อนาถ ปิณฑิ กะ ที 
แปล ว่า ผู้ ให้ ก้อน ข้าว แก่ คน อนาถา และ ชื่อ หลัง นี้ เป็น ชื่อ ที่ ใช้ เรียก ก้น เป็น ที่ รู้จัก ทั่ว ไป ใน ขณะ ที่ 
พระ พุทธเจ้า ได้ ประทับ อยู่ ที่ พระ เวฬุวัน ใน กรุง ราช คฤห์ อนาถ ปิณฑิ ก เศรษฐี ได้ มี กิจ ไป ยัง กรุง ราช คฤห์ 
ได้ มี โอกาส ไป เผ่า ฟัง ธรรม ของ พระ พุทธเจ้า ท่าน แสดง ว่า ได้ บรรลุ มรรค ผล คือ เป็น โสดาบัน บุคคล ได้ 
ทูล แสดง เจตนา จะ สร้าง วัด ถวาย พระ พุทธเจ้า ใน กรุง สา วัต ถี และ ทูล ขอ ให้ พระ พุทธเจ้า ทรง รับ ปฏิญญา 
ว่า จะ เสด็จ ไป พระ พุทธเจ้า ได้ ทรง รับ การ รับรอง ของ พระ พุทธเจ้า นั้น ก็ ด้วย วิธี นึ่ง ที่ หมาย ความ ว่า รับ 
อนาถ ปิณฑิ ก เศรษฐี กลับ ไป ยัง กรุง สา วัต ถี แล้ว ก็ ได้ สร้าง วัด ถวาย ซึ่ง เริ ก , ว่า' พระ เซต' วัน เพราะ ได้ ไป เอ 
สวน ของ เจ้า เซต สร้าง ถวาย ท่านกล่าว ว่า ได้ สร้าง เสร็จ ภาย ใน เวลา ๙ เดือน บ้าง ๕ เดือน บ้าง. 

เมื่อ พระ พุทธเจ้า ได้ เสด็จ ไป ประทับ ยัง พระ เซต วัน ตาม ที่ ทรง รับ ปฏิญญา ไว้ แล้ว พระ นัน ทะ 
ก็ ได้ ตาม เสด็จ ไป อยู่ ด้วย มีเรึ่ อง ที่ เล่า ว่า ๖ ท่าน คิด แต่ จะ ลา สิกขา เพราะ ว่า คิด ถึง นาง ชนบท กัลยาณี ซึ่ง 
ได้ ทำ พิธี อา วา หวิว าห มงคล กัน แล้ว ท่าน ก็ มา บวช เสืย ด้วย ความ เคารพ ใน พระ พุทธเจ้า แต่ ไม่ ใข่ บวช 
ด้วย ศรัทธา เพราะ ฉะนั้น เมื่อ บวช แล้ว จิต ใจ ก็ กระหวัด ถึง นาง ชนบท กัลยาณี อยู่ เสมอ และ คิด ว่า จะ ลา สิกขา 
ข่าว ทราบ ถึง พระ พุทธเจ้า ได้ ทรง เรียก ไป ไต่ ถาม ท่าน ก็ ทูล รับ ตาม เป็น จริง พระ พุทธเจ้า ได้ ทรง นำ ท่าน 
ไป ยัง ดาว ดึง ส' พิภพ ด้วย ฤทธี้ ได้ เห็น นาง เทพ อัปสร ซึ่ง มี รูป งด งาม เป็น อัน มาก ตรัส ถาม ว่า นาง 
อัปสร สวรรค์ เหล่า นี้ กับ นาง ชนบท กัลยาณี ของ ท่าน ใคร จะ งาม กว่า กัน ท่านพระ นัน ทะ ก็ ทูล ว่า นาง 
อัปสร สวรรค์ งาม กว่า มาก มาย นัก อย่าง เทียบ กัน ไม่ ได้ พระ พุทธเจ้า ก็ ตรัส ว่า ให้ พระ นัน ทะ ยินดี 
ประพฤติ พรหมจรรย์ ต่อ ไป ทรง รับประกัน ว่า จะ ให้ ได้ นาง อัปสร สวรรค์ เหล่า นี้ แล้ว ก็ ทรง นำ พระ นัน ทะ 
กลับ พระ นัน ทะ เมื่อ เห็น นาง อัปสร สวรรค์ จิต ก็ ค่อย คลาย ไป จาก ความ คิด ถึง นาง ชนบท กัลยาณี ไป มุ่ง 
อยู่ ที่ นาง อัปสร สวรรค์ และ ก็ ตั้งใจ ประพฤติ พรหมจรรย์ ต่อ ไป ด้วย คิด เพื่อ ที่ จะ ได้ นาง ฟ้า พวก ภิกษุ 
เมื่อ ได้ ทราบ ก็ พา กัน กล่าว ว่า ท่าน เป็น ลูกจ้าง ของ พระ พุทธเจ้า เป็น ผู้ที่พ ระ พุทธเจ้า ได้ ทรง ชื้อ ถ่าย เอา 
ไว้ เพื่อ ค่า จ้าง คือ นาง อัปสร สวรรค์ ท่านพระ นัน ทะ เมื่อ ได้ ยิน เข้า ดั่ง นั้น บ่อย ๆ ก็ เกิด ความ ละอาย ใจ จิต 
ก็ หน่าย จาก นาง อัปสร สวรรค์ ตั้งใจ ประพฤติ พรหมจรรย์ ต่อ ไป ครั้น มี จิต หน่าย แล้ว ประพฤติ พรหม 



๖ นนฺท เถร วตฺถุ ธมฺม ป ท. ๑ / ๑๐๕. 




๑๒๔ 



จร รย์ก็ ได้ ประสบ วิ มุติ คือ ความ หลุด พ้น จาก กิเลส อา สวะ วัน รุ่ง ฃึ้นก็ ได้ ไป กราบ ทูลพระ พุทธเจ้า ว่า 
พระ พุทธเจ้า ได้ ทรง เป็น ผู้ พ้น จาก ความ รับประกัน เพื่อ ที่ จะ ไห ได้ นาง อัปสร สวรรค์ แล้ว พระ พุทธเจ้า ได้ 
ทรง เปล่ง อุทาน ขึ้น ดั่ง ที่ แปล ความ ว่า 

“เปี อก ตม คือ กาม อัน บุคคล ใด ข้าม ได้ แล้ว หนาม คือ กาม อัน บุคคล ใด ยา ปี เสีย ได้ แล้ว บุคคล 
นั้น บรรลุ ความ ล่น ไป แห่ง โมหะ ย่อม ไม่ หวั่น ไหว ใน เพราะ สุข และ ทุกข์. ” 

พระรูป นัน ทา เถรี 

ส่วน พระรูป นัน ทา เถรี นั้น เป็น พระ ฃนิษ ฐ ภคินี ของ พระ นัน ทะ เมื่อ พระ พุทธเจ้า ได้ เสด็จ 
กรุงกบิล พัสดุ ค รัง ที ๒ คราว พระ พุทธ บิดา นิพพาน ครัน ถวาย พระ เพลิง พระ ศพ เรียบ ร้อย แล้ว ก็ ได้ 
เสด็จ จากกรุง กบิล พัสดุ ไป ยัง กรุง เว สาลี พระ นางมหา ป ซา บดี โค ตมี ได้ ตาม ไป ขอ บวช เป็น ภิกษุณี จาก 
นันก็ ได้ เสด็จ ไป กรุง สา วัต ถี ประทับ ที พระ เซต วัน ฝ่าย พระรูป นินทา เมื่อ พระ ราช บิดา ลินพ ระ ชนม์ พระ 
ราช มารดา กอ อก ทรง ผนวช เป็น ภิกษุณี พระ เชษฐา ก็ บวช เป็น ภิกษุ จึง เห็น ว่า เมือ บรรดา พระ ญาติ ไกล้ 
ชิด ได้ ออก บวช กัน หมด แล้ว ก็ ได้ ตกลง พระ หฤทัย ที่ จะ ออก บวช เป็น ภิกษุณี ด้วย จึง ได้ ไป ขอ บวช เป็น 
ภิกษุณี และ ได้ อยู่ ใน กรุง สา วัต ถี พระรูป นินทา นี ท่าน แสดง ว่า ๗ เป็น ผู้มื รูป งาม และ ติด อยู่ ใน รูปสมบัติ 
เพราะ ฉะ นิ น เมือ บวช แล้ว ก็ ไม่ ยอม ไป ฟัง ธรรม ของ พระ พุทธเจ้า เพราะ กลัว ว่า พุทธเจ้า จะ เทศน์ ติ รูป แต่ 
เมื่อ ได้ ฟัง ข่าว ว่า พระ พุทธเจ้า ทรง แสดง ธรรม ที่ ไพเราะ ประกอบ กับ ความ ปรารถนา ที่ จะ ได้ เห็น 
พระ พุทธเจ้า ซึ่ง เป็น พระ เชษฐา ร่วม พระ ราช บิดา ด้วย จึง ได้ แอบ หมู่ นาง ภิกษุณี เข้า ไป ฟัง ธรรม ของ 
พระ พุทธเจ้า ใน ตอน นี ท่าน เล่า ว่า เมื่อ พระรูป นินทา เข้า ไป ใน ธรรมสภา แล้ว ก็ ได้ เห็น สตรี ผู้ หนึ่ง ยืน 
ถวาย งาน พัด พระ พุทธเจ้า อยู่ มี อายุ ขนาด ๑๖ ปี มี รูปร่าง งด งาม เป็น อย่าง ยิ่ง เมื่อ พระรูป นินทา เฝ็า 
มอง ดู สตรี ผู้ นั้น มา เทียบ ดู กับ ตน ก็รู้ถึ กว่า ตน เอง นั้นมื รูปสมบัติ ด้อย กว่า สตรี ผู้ นั้น เป็น อัน มาก ต่อ มา 
ก็ เห็น สตรี ผู้ นั้น เปลี่ยน ไป เป็น คน มี อายุ มาก ขึ้น ขนาด ๒๐ ปี พระรูป นินทา เพ่ง ดูก็รู้ ถึก ว่า ความ งาม นั้น 
ลด ลง หน่อย หนึ่ง ครั้น เพ่ง ดู ต่อ ไป ก็ ได้ เห็น สตรี ผู้นี้ นั้น เปลี่ยน ไป อีก เป็น รูปพรรณ สตรี มี บุตร แล้ว เป็น 
รูปพรรณ สตรี กลาง คน เป็น คน แก่ แล้ว แก่ หง่อม แล้ว ยิ่ง แก่ หง่อม ลง นอน จม สิง สกปรก ของ ตน 'แล้ว 
ก็ สิน ชิวิต เป็น ศพ เน่า พอง ใน ที่ สุด จิต ของ พระรูป นินทา ก็ หน่าย ใน รูป ไป โดย ลำดับ จน ถึง หน่าย ไป โดย 
สิน เชิง และ ได้ ปลง เห็น เป็น อนิจจัง ทุก ขัง อนัตตา พระ พุทธเจ้า ได้ ทรง แสดง ธรรม อบรม ใน ขณะ นั้น 
ซึ่ง เหมือน อ ย่าง ตี เหล็ก ใน ขณะ ร้อน ว่า 

“เธอ จง พินิจ กาย ที่ อาดูร ไม่ สะอาด เปีอ ย เน่า ไหล เข้า ไหล ออก ซึ่ง คน เขลา ปรารถนา ยิ่ง นัก เธอ 
จง เห็น ธาตุ ทั้ง หลาย โดย เป็น ของ ว่าง เปล่า อย่า มา ล่ โลก อีก เธอ ล่า รอก ความ พอ ใจ ใน ภพ ชาติ เสีย จัก 
สงบ ระงับ อยู่ ตลอด ไป. ” 



๗ รูป นนฺ ทา เถรี วตฺธุ ธมฺม ป ท. ๕ / ๑๐๗. 




๑๒๙ 



ต่อ จาก นี้ ได้ ตรัส เทศนา ธรรม ให้ เห็น กระชับ เข้า อีกว่า 

“ร (รี' ระกา 'ย ปี, ถูก ล ร้าง! ไง้ เป็น เมือง กระ คูก ฉาบ ทา ด วยเ นอ และ เ ลอด เปน ท ตัง ลงแ ไง ง ความ แก 
ความ ตาย ความ ทะนง และ ความ ลบ ไง ลู่. ” 

จิต ของ พระรูป นัน ทา ได้ รับ อบรม เต็ม ที! ■เล้า ก็ ได้ วิ มุติ หลุด พ้น จาก กิเลส อา สวะ ทัง หมด- วิธ 
ที่ เหมาะ แก่' จริต อัธยาศัย' ของ บุค คล แต่' ละ' ค' น ดัง โนเ รอง พระ เถระ และ พระ เก ร ทัง ๒ น ได ทรง ใชว ธ 
หนาม ยอก เอา หนาม บ่ง คือ ไช หนาม นันเ อง บ่ง หนาม เม อ ติด รูป ก แต่ง รูป ชม ■อก รูป ทบ’ ง ทด กวา มา ชก 
จิต ให้ ถอน จากรูป ที ติด อยู่ เก่า มา พะวง อยู่ ใน รูป ใทม่ รูป ที ติด อยู่ เก่า นัน อาจ จะเ ปน หนาม ที ฝัง บอก 0 ยู่ ใน 
จิต ใจ ลึก แน่น เมื่อ ชัก ให้ ถอน ออก ได้ ก็ เป็น ชั้น ที่ หนึ่ง ครั้น แล้ว ก็ ไม่ ยอม ให้ รูป ใหม่ เข้า ไป ฝัง อยู่ ลึก แน่น 
เหมือน อย่า งนัน รีบ ใช้ วิธี ถอน ออก ทันที เหมือน อย่าง ใช้ หนาม แทง ลง ไป เพือ บ่ง หนาม ครัน บ่ง สำ เรจ 
แล้ว ก็ ทิ้ง หนาม สำหรับ บ่ง เสีย ด้วย. 

วิธี ที่ ทรง ใช้ อาจ จะ เป็น ฤทธิ้ ดั่ง ที่ ท่าน เล่า ไว้ ก็ ได้ หรือ อาจ เป็น คำ พูด ชี แจง ให้ เห็น จริง เหมือน 
อย่าง เห็น ด้วย ตา ก็ ได้ เพราะ ท่านกล่าว ว่า พระ พุทธเจ้า ทรง มี ปาฏิหาริย์ ๓ คือ 

๑. อิทธิ ปาฏิหาริย์ แสดง ฤทธิ้ ได้ เป็น อัศจรรย์. 

๒. อา เท ส นา ปาฏิหาริย์ ดัก ใจ เป็น อัศจรรย์. 

ฅ. อนุสาสนี ปาฏิหาริย์ สอน เป็น อัศจรรย์. 

ข้อ ๑- ๒ ก็ เพื่อ ให้ การ สอน สำเร็จ ข้อ ๓ จึง สำคัญ ที่ สุด แต่ ก็ ได้ อา คัย ๒ ข้อ ข้าง ต้น ช่วย 
ตาม ควร แก่ บุคคล ผู้ รับ เทศนา เหตุ ฉะนี้ พระ พุทธเจ้า จึง ทรง ตั้ง พระ พุทธ ศาสนา ขึ้น ได้ สำเร็จ. 

ได้มื บาง คน กล่าว ว่า จะ เป็น การ สมควร หรือ ไม่ ใน การที่ ทรง พราก พระ นัน ทะ ไป จาก นาง ชนบท- 
กัลยาณี ใน วัน มงคล นั้น ข้อ นี้ ตอบ ได้ ที เดียว ว่า ทรง เห็น อุปนิสัย แห่ง พระ อรหัต ของ ท่าน แล้ว และ ทรง 
สามารถ อบรม ให้ ท่าน บรรลุ ถึง ผล ที่ สุด นั้น ได้ และ เมื่อ จะ ออก บวช อย่าง สละ จริง ก็ ควร บวช ใน ระยะ ที่ 
ไม่ เกิด ภาระ ผูกพัน จึง ไม่มื เวลา เหลือ ที่ จะ ให้ รอ ได้ ต่อ ไป พระ พุทธเจ้า มี พระ หฤทัย เด็ด เดี่ยว จึง ทรง 
พราก โลก ไป ได้ จน ถึง ตรัสรู้ พระ ธรรม และ ทรง บ่า เพ็ญ สิง ที่ ควร ท่า คือ พุทธ กิจ ได้ ทุก ประการ จึง ทรง ตั้ง 
พระ พุทธ ศาสนา ขึ้น ได้ ไม่ เป็น ฐานะ ที่ จะ ทรง เกรง อะไร แล้ว งด ทำ สิง ที่ ควร ท่า เสีย สิง ที่ ทรง เคารพ มี 
อย่าง เดียว คือ ธรรม จึง ทรง มุ่ง ธรรม เป็น ใหญ่ กว่า สิง อื่น ทั้ง หมด. 




(& 

พรรษา ที่ หก 

ม กุล บรรพต 



อา ฏาน าฎิย สูตร 

ใน พรรษา ที่ ๖ พระ อาจารย์ กล่าว ว่า พระ พุทธเจ้า ได้ เสด็จ จำ พรรษา ที่ ม กุล บรรพต แต่ ใน 
ปฐม สมโพธิ กถา พระ นิพนธ์ กรม สมเด็จ พระ ปร มา นุ สิต สิ โน รส กล่าว ว่า “เสด็จ ไป สถิต บน มๆฏ บรรพต 
ทรง ทรมาน หมู่ อสูร เทพ ย ดา และ มนุษย์ ให้ เสีย พยศ อัน ร้าย แล้ว และ ให้ เลื่อมใส ใน พระ พุทธ ศาสนา” 
ภูเขา ซึ่อนี้ ยัง ค้น ไม่ พบ ว่า อยู่ ที่ ไหน ถ้า จะ คาด คะเน ก็ น่า จะ อยู่ ใน แคว้น มคธ หรือ โกศล หรือ ใน แคว้น ที่ 
ใกล้ เคียง กัน นั้น. 

สถาน เสด็จ จำ พรรษา ของ พระ พุทธเจ้า มิ ใช่ เป็น ที่ ประทับ ตลอด ปี พระ พุทธเจ้า ประทับ จำ 
พรรษา ชั่ว เวลา ๓ เดือน ใน ฤดู ฝน ออก พรรษา แล้ว ก็ เสด็จ จาริก ไป ใน ตำบล ต่าง ๆ เรื่อง พระ พุทธ 
จาริก จะ ได้ กล่าว ถึง ข้าง หน้า ใน ตอน นี้ จะ เล่า เรื่อง ภาณ ยักข์ ภาณ พระ ที่มิ ประวัติ เล่า' ว่า เกิด ขึ้น เมื่อ 
พระ พุทธเจ้า ประทับ อยู่ บน เขา ด็ชฌ กูฏ แคว้น มคธ นั้น ไม่ ปรากฏ ว่า ใน พรรษา ที่ เท่าไร. 

ภาณ ยักฃ์ ภาณ พระ นี้ ใช้ สวด ใน พระ ราช พิธี เดือน ๔ เรียก ว่า พระ ราช พิธี สัมพั จฉร ฉินท์ (ตัด 
ปี หรือ สิน ปี เพราะ เป็น พระ ราช พิธี ใน ปลาย เดือน ๔ ขึ้น เดือน ๕ ซึ่ง นับ ว่า เป็น ต้น ปี) พระ ราช พิธี นี้ 
เพิ่ง มา เลิก ใน ตอน หลัง. 

ภาณ ยักข์ ภาณ พระ นี้ ได้แก่ อา ฎาน าฎิย สูตร ๑ ซึ่ง ตัด มา สวด ใน เจ็ด ตำนาน ขึ้น ต้น ว่า 

วิปสฺ สิสฺส นม ตฺถุ มี ความ ย่อ ว่า เมื่อ พระ ผู้มีพ ระ ภาค เจ้า ประทับ อยู่ บน เขา คีชฌ กูฏ ใกล้ กรุง ราช คฤห์ 
สมัย หนึ่ง เมื่อ ล่วง ปฐมยาม แห่ง ราตรี แล้ว ท้าว มหา ราช ๔ องค์ พร้อม กับ เสนา หมู่ ใหญ่ มา เฝึา พระ พุทธองค์ 
ภูเขา คิชฌ กูฏ สว่าง ไสว ไป ทั่ว. 

ท้าว มหาราช ทั้ง ๔ มี หน้าที่ เป็น โลกบาล (ปกครอง รักษา โลก) ทั้ง ๔ ทิศ คือ 

๑. ท้าว เวส ส วัณณ์ หรือ กุเวร ก็มียั กฃ์ เป็น เสนา บริวาร เป็น โลกบาล ประจำ ทิศ เหนือ 

๒. ท้าว ธตรั ฎเ มี คน ธร รพ์ (หรือ ภูต) เป็น เสนา บริวาร เป็น โลกบาล ประจำ ทิศ ตะวัน ออก 



® ท. ปาฏิ .๑๑ / ๒๐๘ / ๒๐๗- ๒๒๐. 




©ต ๑ 



ถ. ท้าว วิรุฬ หก มี ภุม ภัณฑ์ (หรือ เท วะ) เป็น เสนา บริวาร เป็น โลกบาล ประจำ ทิศ ใต้ 
๔. ท้าว วิรู ปักข์ มี นาค เป็น เสนา บริวาร เป็น โลกบาล ประจำ ทิศ ตะวัน ตก. 

ท้าว เวส ส วัณ ณ! ดัก ราบ ทูลพระ พุทธเจ้า ว่า ยักฃ์ ทั้ง หลา ยที่มี อำนาจ มาก มี อำนาจ ปานกลาง 
มี อำนาจ น้อย บาง พวก ไม่ เลื่อมใส พระ พุทธเจ้า บาง พวก ก็ เลื่อมใส ใน พระ พุทธเจ้า แต่ โดย มาก ไม่ เลื่อมใส 
เพราะ พระ พุทธเจ้า ทรง แสดง ธรรม เพื่อ เว้น จาก การ ฆ่า ทำลาย ชีวิต เว้น การ ลัก ทรัพย์ เว้น ประพฤติ ผิด 
ใน ทาง กาม เว้น พูด เท็จ เว้น ดื่ม นํ้าเ มา คือ สุรา และ เมรัย อัน เป็น ที่ ตั้ง แห่ง ความ ประมาท ส่วน ยัก ข! โดย 
มาก ไม่ งด เว้น ดั่ง กล่าว จึง ไม่ รัก ไม่ ชอบ ธรรม ของ พระ พุทธเจ้า และ สาวก ของ พระ พุทธเจ้า ผู้ อยู่ ปา อัน 
สงัด เงียบ ก็มี อยู่ มาก พวก ยัก ข์ก็ มัก อยู่ ใน ปา เช่น นั้น ฉะนั้น เพื่อ ให้ พวก ยัก ข์ที่ ไม่ เลื่อมใส ธรรม ของ 
พระ พุทธเจ้า บังเกิด ความ เลื่อมใส ขึ้น ก็ ขอ ให้ พระ พุทธเจ้า ไดั โปรด รับ อา ฏาน าฏิย รัก ขา เพื่อ คุ้ม ครอง 
รักษา พุทธ บริบั ฑทั้ง หลาย ให้ พ้น จาก การ ถูก เบียด เบียน เพื่อ อยู่ ผาสุก พระ พุทธเจ้า ได้ ประทับ โดย ดุษณี 
ภาพ ท้าว เวส ส วัณณ์ จึง ได้ กล่าว บท อา ฏาน าฏิย รัก ขา นี้ ว่า วีปสฺ สิสฺส นม ตถ เป็น ต้น. 

ใจ ความ ของ บท รัก ขา นี้ ขึ้น ต้น ด้วย นมัสการ พระ พุทธเจ้า ๗ พระองค์ คือ 

๑. พระ วิปัส สี 

๒. พระ สิขี 

ถ. พระ เวส สภู 

๔. พระ กๆ สัน ธะ 

๔. พระ โก นา คม นะ 

๖. พระ กัสส ปะ 

๗. พระ สัก ย บุตร (คือ พระ บรม ศาสดา ของ เรา ทั้ง หลาย ใน บัด นี้). 

ต่อ จาก นั้น กล่าว ถึง เรื่อง โลก อัน ประกอบ ด้วย ดวง อาทิตย์ กลาง คืน กลาง วัน และ สมุทร กล่าว 
ถึง ท้าว จตุ โลกบาล ทิศ ตะวัน ออก ทิศ ตะวัน ตก ทิศ ใต้ และ ทิศ เหนือ ตาม ลำดับ ท้าว โลกบาล แต่ ละ 
องค์ มี โอรส องค์ ละ ๙๑ เท่า กัน ล้วน มี ชื่อ ว่า สิน ท เหมือน กัน ทั้ง หมด ต่าง ก็ เคารพ กราบ ไหว้ พระ 
โค ตม พุทธเจ้า และ ได้ กล่าว ถึง ทิศ เหนือ เป็น พิเศษ คือ กล่าว ถึง อุตต รกุรุ ทวีป มี ภูเขา มหา เนรุ หรือ สิเนรุ 
(ไทย เรา มัก เรียก ว่า เขา พระ สุเมรุ) เป็น ที่ ซึ่ง มนุษย์ จำพวก หนึ่ง เกิด อยู่ ไม่มื การ ถือ สิทธิ หวง แหน สิง ใด 
สิง หนึ่ง แก่ กัน และ กัน ทั้ง สิน ไม่ ต้อง ไถ ไม่ ต้อง หว่าน มี ข้าวสาลี เกิด ขึ้น เอง เวลา จะ หุง ต้ม ก็ ไม่ ต้อง ใช้ 
ไฟ ฟืน ไฟ ถ่าน ใช้ หม้อ ข้าว วาง บน ก้อน หิน สาม ก้อน ที่ เกิด ไฟ ขึ้น เอง เป็น ต้น และ กล่าว ถึง ท้าว โลกบาล 
ผู้ ครอง ทิศ นี้ คือ ท้าว เวส ส วัณณ์ หรือ ท้าว กุเวร ว่า มีน ศร อยู่ หลาย นคร มี ชื่อ ว่า อา ฏาน าฏา กุ สิน าฏา 
ปรกุ สิน าฎา เป็น ต้น แล ท้าว กุเวร นี้ กล่าว ว่า แต่ ก่อน เป็น พราหมณ์ ชื่อ ว่า กุเวร ได้ บำเพ็ญ กุศล ไว้ จึง 
มา เกิด เป็น ท้าว โลกบาล ประจำ ทิศ เหนือ มี ชื่อ ว่า กุเวร แล เพราะ มี ราช ธานี อัน วิ สา ณ (กว้าง ใหญ่) จึง 
เรียก ว่า เวส ส วัณ ณ์. 

ต่อ จาก นี้ กล่าว ถึง ยักข์ เสน ฬ้นหั ว หน้า ซึ่ง เป็น เสนา ผู้ น้า ข่าว สา ส์น ๑๒ คน ชื่อ ว่า ต โต ลา 




ตัตต ลา ต โต ต ลา เป็น ต้น กล่าว ถึง สระ โบกขรณี และ ยัก ข สภา ชื่อ ว่า ภ คล วตี กล่าว ถึง ต้นไม้ แล สัตว์ 
ต่าง ๆ . 

ต่อ จาก นี้ ได้ กล่าว ว่า อา ฏาน าฏิย รัก ฃานี้ เพื่อ คุ้ม ครอง รักษา พุทธ บริษัท ทั้ง หลาย ถ้า พวก 
อมนุษย์ ที่ เป็น เสนา บริวาร ของ ท้าว จตุ โลกบาล จะ เป็น ชาย หรือ หญิง ก็ ตาม ลูก ชาย หรือ ลูก หญิง ก็ ตาม 
เป็น มหา อำมาตย์ เป็น บริษัทบริวาร ก็ ตาม จะ พึง มี จิต คิด ร้าย ยืน เดิน นั่ง นอน เฉียด กราย พุทธ บริษัท 
ผู้ ใด ผู้ หนึ่ง อมนุษย์ ผู้ นั้น ก็ จะ ต้อง ถูก ตัด ลาภ ถูก ไล่ ที่ ถูก ตัด สมาคม ถูก ห้าม อา วา หะ วิ วา หะ ถูก ตำหนิ 
ถูก ครอบ คิรษ ะ ด้วย หม้อ เหล็ก เปล่า ตลอด จน ถึง ถูก ผ่า ขมอง คิรษ ะ ออก เป็น ๗ เสืย ง. 

แต่ ก็มี พ' วก อมนุษย์ ผู้ ดุ' ร้าย' หยาบ 1 ช้า ไม่ เชื่อ ฟัง ท้าว มหาราช (โลกบาล) ไม่ เชื่อ ฟัง ราชบุรุษ ของ 
ท้าว มหาราช ไม่ เชื่อ ฟัง คน ของ ราชบุรุษ ของ ท้าว มหาราช เรียก ว่า เป็น สัต รู ของ ท้าว มหาราช เหมือน อย่าง 
พวก โจร ใน แว่น แคว้น ของ พระ เจ้า กรุง มคธ ไม่ เชื่อ ฟัง พระ ราช โองการ และ เจ้า หน้าที่ ผู้ ใด ผู้ หนึ่ง ก็ เรียก 
ว่า เป็น สัต รู ของ พระ มหาราช พวก อมนุษย์ ผู้ ประพฤติ ละเมิด ดั่ง กล่าว ก็ เช่น เดียว ทัน เรียก ว่า เป็น สัต รู 
ผู้ ทำ ผิด ขัด เทพ อาณัติ ของ ท้าว จตุ โลกบาล ถ้า จะ พึง มีฃึ้น ไซร้ ก็ ให้ ร้อง กล่าว โทษ แก่ มหา เสนาบดี ยักฃ์ ว่า 
ยักข์ ตน' นี้ ๆ เข้า มา จับ มา สิง เบียน ให้ เกิด โรค เบียน ให้ เกิด อาพาธ เบียน ให้ ผ่าย ผอม เบียน ให้ เหี่ยว แห้ง 
ไม่ ยอม ปล่อย มหา เสนาบดี ยักข์ ซึ่ง มี หน้าที่ เป็น ผู้ร้บ คำ ร้อง กล่าว โทษ มี ๒๘ ตน ชื่อ ว่า อิน ทะ โสม ะ 
วรุณ ะ เป็น ต้น. 

ครั้น ท้าว เวส ส วัณณ์ ได้ แสดงอ าฏา นา ฏิย รัก ขา นี้ ถวาย พระ พุทธเจ้า แล้ว ได้ กราบ ทูล ลาก สับ วัน 
รุ่ง ขึ้น พระ ผู้มีพ ระ ภาค เจ้า ได้ ตรัส เล่า แก่ ภิกษุ ทั้ง หลาย มี ถ้อย คำ และ ข้อ ความ อย่าง เดียว ทัน. 

ความ ย่อ ของ อา ฏาน าฏิย สูตร มี ดั่ง กล่าว มา นี้ แบ่ง ออก เป็น ๒ ตอน ตอน ต้น ที่ ท้าว เวส ส วัณณ์ 
มา เผิา กราบ , ทูล แสดง อา ฏาน าฏิ ย' รัก 1 ขา' ของ ตน เรียก ว่า ภาณ ยักษ์ (บท กล่าว ของ ยักษ์) ตอน หลัง ที่ 
พระ พุทธเจ้า ตรัส เล่า เรียก ว่า ภาณ พระ (บท กล่าว ของ พระ) 

สูตร ภาณ ยักข์ ภาณ พระ นี้ ตอน ต้น เป็น บท นมัสการ พระ พุทธเจ้า ๗ พระองค์ ต่อ ไป กล่าว ถึง 
ท้าว จตุ โลกบาล และ เสนา บริวาร ทั้ง สอง เรื่อง นี้ น่า วิจารณ์ ว่า จะ เป็น พระ พุทธ ศาสนา โดย แท้ จริง เพียง ไร. 



พระ พุทธเจ้า ๒๘ พระองค์ 

เรื่อง พระ พุทธเจ้า หลาย พระองค์ มี ใน พระ พุทธ ศาสนา ที่ แสดง เป็น กลาง ๆ เช่น ใน พระ โอวาท 
๓ ที่ แปล ความ ว่า การ ไม่ ทำ บาป ทั้ง ปวง การทำ กุศล ให้ ถึง พร้อม การทำ จิต ใจ ให้ ผ่องแผ้ว นี้ เป็น 
คำ สอน ของ พระ พุทธ ทั้ง หลาย คำ ว่า พุทธะ นี้ ใช้ เป็น พหูพจน์ มี ความ หมาย ทั่ว ไป ว่า ผู้ รู้ 

ทั้ง ทลาย พระ พุทธเจ้า ซึ่ง เป็น บรม ศาสดา ก็ เรียก ว่า พุทธะ พระ อร หัน ต สาวก ก็ เรียก ว่า พุทธะ แต่ มัก 
เติม คำ ว่า อนุ ข้าง หน้า เป็น อนุ พุทธะ แปล ว่า ผ้ร้ ตาม หรือ ผ้รใ นภา ย หลัง เรียก รวม ทัน ว่า พุทธ านุ พุทธะ 

ๆ จ้จิ ป บิ ‘ป , บิ จิ จ้จิ 

แปล ว่า พระ พุทธะ และ พระ อนุ พุทธะ พระ พุทธะ นั้น มี พระองค์ เดียว ส่วน พระ อนุ พุทธะ นั้น มี มาก เท่า 
จำนวน พระ อร หัน ต สาวก ทั้ง หลาย เมื่อ ถือ ว่า เป็น พระ พุทธะ ด้วย ทัน ก็ กล่าว ได้ ว่า พระ พุทธะ มี จำนวน มาก. 




๑ ©ใฅ 



ใน บาง พระ สูตร ๒ ได้ แสดง พระ พุทธะ อีก จำพวก หนึ่ง เรียก ว่า พระ ปัจเจก พุทธะ แปล ว่า ผู้ 
ตรัสรู้ เฉพาะ ตน ผู้ เดียว ไทย เรา เรียก พระ ปัจเจก พุทธเจ้า หรือ พระ ปัจเจก โพธิ ท่าน อธิบาย ว่า เป็น ผู้ 
ตรัสรู้ ด้วย พระองค์ เอง เช่น ดียว กับ พระ พุทธเจ้า ซึ่ง เป็น พระ บรม ศาสดา ของ เรา ทั้ง หลาย ใน บัดนี แต่ ไม่ 
สอน ผู้ อื่น น่า พิจารณา ว่า คง หมาย ความ ว่า ไม่ สอน ผู้ อื่น ให้ ตรัสรู้ ตาม หรือ ไม่ ตั้ง ศาสนา ขึ้น และ เมื่อ 
มี พระ ปัจเจก พุทธเจ้า ก็ เรียก พระ พุทธเจ้า ซึ่ง สอน ผู้ อื่น เช่น พระ บรม ศาสดา ของ เรา ทั้ง หลาย ว่า 

พระ สัมมา ส้ม พุทธเจ้า แปล ว่า ผู้ ตรัสรู้ เอง หรือ พระ สัพ พัญญ พุทธเจ้า แปล ว่า พระ พุทธะ ผู้ ตรัสรู้ 
ธรรม ทั้ง ปวง พระ ปัจเจก พุทธะ ท่าน แสดง ว่า มี จำนวน มากอยู่ ด้วย กัน ใน ที่ แห่ง หนึ่ง ๆ จำนวน 

หลาย ร้อย ก็ มี. 

เมื่อ แสดง ถึง พระ ปัจเจก พุทธะ ก็ แสดง ต่อ ไป ว่า มี ขึ้น ใน กาล สมัย ที่ ว่าง พระ พุทธ ศาสนา ใน 
สมัย ที่ พระ พุทธ ศาสนา ยัง ดำรง อยู่ ไม่ อันตรธาน ไป จาก โลก พระ ปัจเจก พุทธะ ก็ ยัง ไม่ บังเกิด ต่อ เมื่อ 
พระ พุทธ ศาสนา อันตรธาน ไป หมด สิน แล้ว ทั้ง ปฏิเ วธ ปฏิบัติ และ ปริยัติ สิน บรรพชิต ใน พระ พุทธ ศาสนา 
สิ้น พุทธ บริษัท ทุก จำพวก ตั้งแต่ สมัย ดั่ง กล่าว จน ถึง เกิด มี พระ พุทธเจ้า ได้ ตรัสรู้ พระ ธรรม และ ตั้ง 
พระ พุทธ ศาสนา ขึ้น ใหม่ อีก พระองค์ หนึ่ง เรียก ว่า พุทธันดร แปล ว่า “ระหว่าง แห่ง พระ พุทธเจ้า” พระ 
ปัจเจก พุทธะ ทั้ง หลาย บังเกิด ขึ้น ใน กาล สมัย ที่ เป็น พุทธันดร เช่น นี้ ตาม คติ นี้ พระ พุทธเจ้า ผู้ เป็น บรม 
ศาสดา ของ เรา ทั้ง หลาย เมื่อ ตรัสรู้ แล้ว ถ้า ไม่ ดั่ง สอน ใคร ไม่ ได้ ตั้ง พระ พุทธ ศาสนา ไม่ ได้ ประดิษฐาน 
พุทธ บริษัท ขึ้น ก็ คง เป็น พระ ปัจเจก พุทธเจ้า พระองค์ หนึ่ง. 

เมื่อ คติ แห่ง พระ พุทธ ศาสนา ขยาย ออก ไป ถึง พระ ปัจเจก พุทธะ และ ขยาย ออก ไป ถึง กาล เวลา 
อัน เรียก ว่า พุทธันดร ก็ จะ ต้อง ขยาย ออก ไป ถึง พระ พุทธเจ้า อีก พระองค์ หนึ่ง ซึ่ง เป็น ขีด ขั้น สิ้น สุด แห่ง 
พุทธันดร เพราะ จะ ต้อง มี องค์ หนึ่ง อยู่ ที่ สุด ทาง นี้ และ อีก องค์ หนึ่ง อยู่ ที่ สุด ทาง โน้น จึง เกิด มี คติ เรื่อง 
พระ พุทธเจ้า หลาย พระองค์ ขึ้น และ มี คติ นับ เวลา ของ โลก อัน ยืด ยาว ที่ สุด เรียก ว่า กัป หรือ กัล ป็. 

ใน คัมภีร์ แสดง พระ นาม พระ พุทธเจ้า ซึ่ง บังเกิด ขึ้น ใน กัป ต่าง ๆ หลาย จำนวน เช่น ใน ภาณ 
ยักฃ์ ภาณ พระ แสดง ไว้ ๗ พระองค์ ใน ที่ อื่น เช่น ใน คัมภีร์ ขั้น อรรถ กถา , " แสดง ย้อน หลัง ไป อีก มาก 
รวม กัน ถึง ๒๘ พระองค์ ก็มี หรือ ที่ ระบุ จำนวน ไว้ มาก ยิ่ง กว่า นั้น อีก มาก ดั่ง ใน บท สวด สัมพุ ทเธ ต้น 
เจ็ด ตำนาน ซึ่ง เข้า ใจ ว่า แต่ง ใน ลังกา ก็มี จะ กล่าว แต่ เฉพาะ ๒๘ พระองค์ ซึ่ง มัก อ้าง ใน บท สวด หรือ ใน 
การ ประกอบ พิธี หลายอย่าง มี ดั่ง นี้ 
๑. พระ ตัณหั งก ร 
๒. พระ เม ธังก ร 
ถ. พระ สรณั งก ร 

๔. พระ ที ปัง กร (รวม ๔ พระองค์ อุบัติ ใน กัป หนึ่ง) 

องุ. ทุก. ๒๐ / ๙๗ / ๓๐๑; องฺ. ท สก. ๒๔ / ๒๕ / ๑๖. 

ชุ. พุทธ. ๓๓ / ๕๔๖ / ๒๗; ชิน กาล. น. ๒ ๘. 




๕. พระ โกณ ฑัญญ ะ (เพียง พระองค์ เดียว อุบัติ ใน กัป หนึ่ง) 

๖. พระ สุ มังคละ 
๗. พระ สุมนะ 
๘. พระ เรว ตะ 

๙. พระ โสกั ตะ (รวม ๔ พระองค์ อุบัติ ใน กัป หนึ่ง) 

©๐. พระ อ โน มทัส สี 
©๑. พระ ปทุม ะ 

©๒. พระ นา รท ะ (รวม ๓ พระองค์ อุบัติ ใน กัป หนึ่ง) 

©ถ. พระ ปทุ มุด ตระ (เพียง พระองค์ เดียว อุบัติ ใน กัป หนึ่ง) 

๑๕. พระ สุเมธ ะ 

©๕. พระ สุชา ตะ (รวม ๒ พระองค์ อุบัติ ใน กัป หนึ่ง) 

©๖. พระ ปียทั สสี 
©๗. พระ อัตถ ทัสสี 

©๘. พระ ธรรม ทัสสี (รวม ๓ พระองค์ อุบัติ ใน กัป หนึ่ง) 

©๙. พระ สิทธั ต ถะ (เพียง พระองค์ เดียว อุบัติ ใน กัป หนึ่ง) 

๒๐. พระ ติ สละ 

๒©. พระ ปุ สละ (รวม ๒ พระองค์ อุบัติ ใน กัป หนึ่ง) 

๒๒. พระ ริปัส สี (เพียง พระองค์ เดียว อุบัติ ใน กัป หนึ่ง) 

๒ ถ. พระ สิขี 

๒๔. พระ เวส สภู (รวม ๒ พระองค์ อุบัติ ใน กัป หนึ่ง) 

๒๕. พระ กกุสั นธะ 
๒๖. พระ โก นา คม นะ 
๒๗. พระ กัสส ปะ 

๒๘. พระ สัมมา สัม พุทธ เจ้า ของ เรา ทั้ง หลาย (รวม ๔ พระองค์ อุบัติ แล้ว ใน กัป นี้). 

อนึ่ง ใน กัป นี้ เอง จัก อุบัติ ขึ้น ใน อนาคต อีก หนึ่ง พระองค์ คือ พระ เม ต เตย ยะ ไทย เรา เรียก ว่า 
พระ เมตไตรย หรือ พระ ศรี อา รย เมตไตรย แต่ มัก เรียก กัน ว่า พระ ศรี อา รย์. 

เพราะ ใน กัป ปัจจุบัน นี้ จะ มี พระ พุทธเจ้า อุบัติ ขึ้น ถึง ๕ พระองค์ รวม ทั้ง พระ ศรี อา รย์ จึง เรียก ว่า 
ภัทท กัป หรือ ภัทรกัป แปล ว่า กัป เจริญ. 

นับ รวม พระ พุทธเจ้า ที่ ระบุพระ นาม อัน เป็น ส่วน อดีต ได้ ๒๘ พระองค์ นับ ตั้งแต่ พระ วิปัส สี ได้ 
๗ พระองค์ นับ เฉพาะ ใน ภัทท กัป นี้ ทั้ง อดีต และ อนาคต ได้ ๕ พระองค์ บท นมัสการ น โม พุทฺธ าย 
แปล ตาม ศัพท์ ว่า นอบน้อม แด' พระ พุทธเจ้า เป็น คำ กลาง ๆ แตก นับถือ กัน ว่า เป็น บท ไหว้ พระ เจ้า ๕ 




พระองค์ น่า จะ เพราะ นับ ได้ ๕ อักษร และ พระ พุทธเจ้า ๕ พระองค์ นั้น ก็ หมาย ถึง พระ พุทธเจ้า ซึ่ง ได้ 
อุบัติ แล้ว และ จัก อุบัติ ใน ภัทท กัป นี้. 

พุทธ พยากรณ์ 

จำนวน พระ พุทธเจ้า ๒๘ พระองค์ นับ ตั้ง ต้น ใน กัป ของ พระ ที ปัง กร พุทธเจ้า ซึ่ง ได้ ทรง 
พยากรณ์ พระ บรม ศาสดา ของ เรา ทั้ง หลาย ว่า จะ ได้ ตรัส เป็น พระ พุทธเจ้า ตาม ที่ ท่าน เล่า ไว้ ว่า 

ใน ที่ สุด แห่ง ๔ อสงไขย ๑๐๐, ๐๐๐ กัป จาก กัทท กัป นี้ มี นคร หนึ่ง ชื่อ ว่า อมร วดี ได้ มี 
พราหมณ์ ผู้ หนึ่ง ชื่อ ว่า สุเมธ อา ดัย อยู่ ใน นคร นั้น เป็น พราหมณ์ คฤหบดี บัณฑิต มั่งคั่ง ด้วย ทรัพย์ 
ต่าง ๆ ต่อ มา สุเมธ บัณฑิต ได้ ปรารภ ถึง ความ ทุกข์ ใน โลก อัน เนื่อง มา จาก ชาติ ภพ ปรารถนา จะ พ้น จาก 
ชาติ ภพ ได้ พิจารณา เห็น ว่า เมื่อ มี ทุกข์ ก็ ย่อม มี สุข มี ภพ ก็ ย่อม มีวิ ภพ (ปราศจาก ภพ) มี ร้อน ก็ ย่อม มี 
เย็น มี กอง ไฟ ๓ กอง (ราคะ โทสะ โมหะ) ก็ ย่อม มี นิพพาน (ดับ ไฟ กิเลส) มี บาป ก็ ย่อม มี บุญ มี 
ชาติ ก็ ย่อม มีอ ชาติ (ไม่ เกิด) เป็น คู่ กัน จึง สละ ทุก ๆ สิง ออก บวช เป็น ดาบส ประพฤติ พรต พรหมจรรย์ 
ใน ปา สำเร็จ สมาบัติ ๘ และ อภิญญา ๕ ใช้ เวลา ให้ ล่วง ไป ด้วย ความ สุข อัน เกิด จาก สมาบัติ. 

สมัย นั้น พระ พุทธเจ้า ทรง พระ นาม ว่า ที ปัง กร อุบัติ ขึ้น ใน โลก เสด็จ จาริก ประกาศ พระ พุทธ 
ศาสนา จน ใกล้ จะ ถึง รัมม ก นคร ประทับ พัก อยู่ ใน สุ ทัศ นม หา วิหาร ประชาชน ชาว รัม มก นคร ได้ ออก 
ไป เผืา ทูล เชิญ เสด็จ เข้า ส่พ ระ นคร เพื่อ รับ บิณฑบาต ใน วัน รุ่ง ขึ้น แล้ว พา กัน ตกแต่ง ทาง ที่ เป็น เปี อก ตม 
หลุม บ่อ ต้นไม้ ขึ้น รก รุงรัง ช่วย กัน ถม แผ้ว ถาง เกลี่ย ท่า ให้ เรียบ ร้อย โปรย ข้าว ตอก ดอกไม้ ยก ธง ข้ย 
ธง ผืน ผ้า ต้น กล้วย เป็น ต้น. 

ใน กาล นั้น สุเมธ ดาบส ได้ ผ่าน มา พบ เข้า ถาม ทราบ ความ แล้ว จึง ขอ แบ่ง ที่ ตกแต่ง ทาง ตอน หนึ่ง 
ไม่ ยอม ใช้ ฤทธิ้ ลง มือ ขน ดิน ถม ทาง ด้วย ตน เอง ครั้นพระ พุทธเจ้า ที ปัง กร เสด็จ ผ่าน มา ก็ ทอด ตน ลง 
นอน ถวาย หลัง ให้ เป็น ทาง เสด็จ และ เมื่อ ได้ พินิจ พิจารณา เห็น พระ พุทธ สิริ ของ พระ พุทธเจ้า ที ปัง กร มี 
ความ เลื่อมใส จน ถึง ตั้ง จิต ปรารถนา เป็น พระ พุทธเจ้า ใน อนาคต ท่าน แสดง ว่า ถ้า แม้ สุเมธ ดาบส ขอ 
บรรพชา อุปสมบท เป็น ภิกษุ พุทธ สาวก ของ พระ ที ปัง กร พุทธเจ้า ก็ จะ พึง บรรลุ นิพพาน ได้ ใน ชาติ นั้น แต่ 
สุเมธ ดาบส ปรารถนา ที่ จะ บรรลุ ลัม โพธิญาณ เหมือน พระ ที ปัง กร ทศพล ช่วย ยก มหาชน ขึ้นล่ ธรรม นาวา 
พา ให้ ข้าม จาก ลัง สาร สาคร แล้ว จึง จะ ปรินิพพาน ใน ภาย หลัง. ฝ่าย พระ ที ปัง กร ทศพล เมื่อ เสด็จ ถึง องค์ 
สุเมธ ดาบส ประทับ ยืน ณ ที่ เบื้อ งดีร ษะก็ ได้ ตรัส พยากรณ์ ว่า ดาบส นี้ ท่า อภินิหาร ปรารถนา เพื่อ เป็น 
พระ พุทธะ ความ ปรารถนา ของ ดาบส นี้ จัก สำเร็จ ใน อนาคต เบื้อง หน้า โน้น สุเมธ ดาบส ครั้น ได้ รับ พุทธ 
พยากรณ์ ก็ ได้ ชื่อ ว่า เป็น โพธิสัตว์ จำ เดิม แต่ นั้น มา. 

ท่าน แสดง ว่า อภินิหาร ความ ปรารถนา เป็น พระ พุทธเจ้า ของ บุคคล ใด บุคคล หนึ่ง นั้น จัก 
สำเร็จ เพราะ ผู้ ตั้ง ความ ปรารถนา ประกอบ ด้วย ธรรม สโมธาน ๘ ประการ , * (ความ ประชุม แห่ง ธรรม 



๔ ชา ตก. ๑ / ๒๓; ชิน กาล. น. ๒๖. 




คือ คุณสมบัติ รวม กัน ครบ) ได้แก่ 

’ : ? 1 : 1 

๑. เบน มนุ ษย 

๒. เป็น บุรุษ เพศ สมบูรณ์ 

ถ. มี เหตุ สมบูรณ์ คือ มีนิส สัย บารมี พร้อม ทั้ง การ ปฏิบัติ ประมวล กัน เป็น เหตุ ที่ จะ ให้ บรรลุ 
พระ อรหัต ต์ใน อัตภาพ นั้น ก็ ได้ แล้ว แต่ เพราะ ปรารถนา เป็น พระ พุทธเจ้า จึง ยัง ไม่ สำเร็จ ก่อน 

๔. ได้ เห็น พระ ศาสดา คือ ได้ เกิด ทัน และ ได้ เข้า เฝัา พระ พุทธเจ้า พระองค์ ใด พระองค์ หนึ่ง 
๔. บรรพ ซา คือ ถือ บวช เป็น นัก บวช เช่น ฤษี ดาบส ไม่ ใช่ เป็น คฤหัสถ์ 
๖. ถึง พร้อม ด้วย คุณ คือ ได้ อภิญญา ๕ สมาบัติ ๘ หมา ยถืง ได้ สมาธิ จิตอย่าง สูง จน จิต 
บังเกิด ความ รู้ ความ เห็น อย่าง มี ตา มีหูเ กิน มนุษย์ สามัญ 

๗. ถึง พร้อม ด้วย อธิการ คือ การ กระทำ อัน ยิ่ง จน ถึง อาจ บริจาค ชีวิต ของ ตน เพื่อ พระ พฺทธ เจ้า 
เด 

๔. มี ฉันทะ คือ มี ความ พอ ใจ มี อุตสาหะ พยายาม ยิ่ง ใหญ่ จน ถึง เปรียบ เหมือน ว่ายอม แบก 
โลก ทั้ง โลก เพื่อ นำ ไป สู่ แดน เกษม ได้ หรือ เปรียบ เหมือน ว่ายอม เหยียบ ยิ่า โลก ทั้ง โลก ที่ เต็ม ไป ด้วย ขวาก 
หนาม หอก ดาบ และ ถ่าน เพลิง ไป ได้. 

ท่าน ผู้ ประกอบ ด้วย ธรรม สโมธาน ๘ นี้ ทำ อภินิหาร ปรารถนา เป็น พระ พุทธเจ้า ใน สำนัก ของ 
พระ พุทธเจ้า พระองค์ ใด พระองค์ หนึ่ง ความ ปรารถนา ของ ท่าน ย่อม สำเร็จ ได้. 

สุเมธ ดาบ สมี ธรรม สโมธาน ๘ ข้อ เหล่า นี้ บริบูรณ์ จึง มี อภินิหาร ปรารถนา พุทธ ภูมิ ได้ และ ว่า 
เรียก พระ โพธิสัตว์ จำ เดิม แต่ ได้ รับ พยากรณ์ จาก พระ ที ปัง กร ทศพล ต่อ จาก นั้น พระ โพธิสัตว์ ก็ ได้ ปา เพ็ญ 
พุทธ การก ธรรม (ธรรม ที่ ทำ ให้ เป็น พระ พุทธเจ้า) ๑๐ ประการ ได้แก่ 

๑. บำเพ็ญ ทาน สละ บริจาค สิง ทั้ง ปวง จน ถึง ร่าง กาย ชีวิต ให้ ได้ หมด สิน เหมือน อย่าง เท 
ภาชนะ นี้าค วา จน หมด นํ้า 

๒. บำเพ็ญ สืล รักษา คืลยิ่ งก ว่า ชีวิต เหมือน อย่าง เนื้อ ทราย รักษา ขน ยิ่ง กว่า ชีวิต 
ถ. บำเพ็ญ เนกขัม ม์ ออก จาก กาม จาก บ้าน เรือน เหมือน อย่าง มุ่ง ออก จาก พันธนาคาร 
๔. บำเพ็ญ!] ญญา เข้า หาสื กษา ไต่ ถาม บัณฑิต โดย ไม่ เว้น ว่า จะ เป็น บุคคล มี ชาติ ชั้น วรรณะ ตา 
ปานกลาง หรือ สูง เหมือน อย่าง ภิกษุ เที่ยว บิณฑบาต รับ ไป โดย ลำดับ ไม่ เว้น แม้ ที่ ตระกูล ตํ่า 

๔. บำเพ็ญ วิริยะ มี ความ เพียร มั่น คง ไม่ ย่อหย่อน ทุก อิริยาบถ เหมือน อย่าง สิ หรา ช มี ความ 
เพียร มั่น คง ใน อิริยาบถ ทั้ง ปวง 

๖. บำเพ็ญ ขันติ อด ทน ทั้ง ใน การ ได้ รับ การ ยกย่อง ทั้ง ใน การ ถูก หมิ่น แคลน เหมือน อย่าง 
แผ่น ดิน ใคร ทิ้ง ของ สะอาด ไม่ สะอาด ก็ รอง รับ ได้ ทั้ง นั้น 

๗. บำเพ็ญ สัจจะ รักษา ความ จริง ไม่ พูด เท็จ ทั้ง รู้ แม้ ฟ้า จะ ผ่า เพราะ เหตุ ไม่ พูด เท็จ ก็ ไม่ ยอม 
พูด เท็จ หรือ แม้ เมื่อ พูด เท็จ จะ ได้ ทรัพย์ เป็น ต้น ก็ ไม่ ยอม พูด เท็จ เหมือน อย่าง ดาว โอ สธี ดำเนิน ไป ใน 




๑ ต ๗ 



วิถี ของ ตน เที่ยง ตรง ทุก ฤดู 

๘. บำเพ็ญ อธิษฐาน ตั้งใจ มุ่ง มั่น ไม่ หวั่น ไหว คือ เด็ด เดี่ยว แน่ นอน ใน สิ่ง ที่ อธิษฐาน ใจ ไว้ 
เหมือน อย่าง ภูเขา หิน ไม่ หวั่น ไหว ใน เมื่อ ถูกลม กระทบ ทุก ทิศ 

๙. บำเพ็ญ เมตตา แผ่ มิตรภาพ ไมตรี จิต ไม่ คิด โกรธ อาฆาต มี จิต สมั่า เสมอ เป็น อัน เดียว 
ทั้ง' ไน ผู้ ที่' ไห้ คุณ ทั้ง' ใน ผู้ ที่' ไม่' ไห้ คุณ' หรือ' ให้ โทษ เหมือน อ ย่าง นี้า แผ่ ความ เย็น ไป ให้ อ ย่าง เดี ยว กัน แก่ 
ทั้ง คน ชั่ว ทั้ง คน ดี 

๑๐. บำเพ็ญ อุเบกขา วาง จิต มัธยัสถ์ เป็น กลาง ทั้ง ใน คราว สุข ทั้ง ใน คราว ทุกข์ เหมือน อย่าง 
แผ่น ดิน เมื่อ ใคร ทิ้ง ของ สะอาด ไม่ สะอาด ลง ไป ก็ มัธยัสถ์ เป็น กลาง. 

พุทธ การก ธรรม ๑๐ ประการ เหล่า นี้ เรียก ว่า บารมี ตรง กับ คำ ว่า ปร มะ ที่ แปล ว่า อย่าง ยิ่ง 
หมาย ถึง ว่า เต็ม บริบูรณ์ แต่ ก็มิ ใช่ ว่า จะ เต็ม บริบูรณ์! ด้เ อง ต้อง ปฏิบัติ ปา เพ็ญ เพิ่ม พูน ขึ้น เรื่อย ๆ ไป 
คือ ต้อง ทำ ให้ เต็ม บริบูรณ์ เหมือน อย่าง ตัก นี้าเ ทใล่ ตุ่ม ใหญ่ อยู่ เรื่อย ๆ จน กว่า จะ เต็ม บำเพ็ญ จน เต็ม 
บริบูรณ์ เมื่อ ใด ก็ สำเร็จ เป็น พระ พุทธเจ้า เมื่อ นั้น พระ โพธิสัตว์ ได้ ปา เพ็ญ บารมี นับ ตั้ง แต่ ได้ รับ พ ยาก รณ์ 
จาก พระ ที ปัง กร พุทธเจ้า ตลอด เวลา ๔ อสงไขย ๑๐๐ ,๐๐๐ กัป ผ่านพระ พุทธเจ้า ที่ ได้ ตรัสรู้ ใน กัป 
นั้น ๆ นับ แต่ พระ ที ปัง กร เป็น ด้น มา ถึง ๒๔ พระองค์ (ดู พระ พุทธเจ้า ๒๘ พระองค์) จึง ได้ ตรัสรู้ 
เป็น พระ พุทธเจ้า. 

บารมี ที่ ปา เพ็ญ มา โดย ล่า ดับ ดั่ง กล่าว แล้ว แบ่ง เป็น ๓ ขั้น ขั้น สามัญ เรียก ว่า บารมี เฉย ๆ 
ขั้น กลาง เรียก ว่า อุป บารมี ขั้น สูง สุด เรียก ว่า ปรมั ตถ บารมี เช่น การ บริจาค พัสดุ ภาย นอก เรียก ว่า 
ทาน บารมี บริจาค อวัยวะ เรียก ว่า ทาน อุป บารมี บริจาค ชีวิต เรียก ว่า ทาน ปรมั ตถ บารมี. 

ต้นไม้ ที่ ตรัสรู้ 

คติ เรื่อง พระ โพธิสัตว์ ปา เพ็ญ บารมี เกี่ยว เนื่อง จาก คติ เรื่อง พระ พุทธเจ้า หลาย พระองค์ เพราะ 
จะ ต้อง มี ท่าน ผู้ เตรียม พระองค์ จะ เป็น พระ พุทธเจ้า แต่ ละ พระองค์ ใน คัมภีร์ ชาดก เป็น เรื่อง เล่า ถึง 

พระ พุทธเจ้า ของ เรา ทั้ง หลาย เมื่อ เป็น พระ โพธิสัตว์ เสวย พระ ชาติ ต่าง ๆ จน ถึง เป็น พระ เวสสันดร นับ ได้ 
๕๔๗ ชาดก (ไม่ นับ สุเมธ ดาบส ซึ่ง เป็น ชาติ เริ่ม ด้น) ใน' บัด' นี้ก็ มี' พระ ครือ' ารย์ เป็น' พระ" โพธิสัตว์ สถิต 
อยู่ ใน ดุสิต สวรรค์ ซึ่ง จะ ได้ จุติ มา ตรัสรู้ เป็น พระ พุทธเจ้า ใน เวลา อสงไขย ปี ใน อนาคต. 

ใน กัป ของ พระ ที ปัง กร พุทธเจ้า มี พระ พุทธเจ้า อุบัติ ขึ้น ๔ พระองค์ พระ ที ปัง กร เป็น องค์ ที่ ๔ 
ฉะนั้น พระ พุทธเจ้า จำนวน ๒๘ พระองค์ จึง นับ แต่ พระ ตัณหั งก ร ซึ่ง เป็น องค์ ๑ ใน กัป นั้น ส่วน ใน 
ภาณ ยักษ์ ภาณ พระ เป็น ด้น แสดง ไว้ เพียง ๗ พระองค์. 

โพ ธิ' พฤกษ์ หรือ ไม่ โพธ คือ ต้นไม้ ตรัสรู้ ของ พระ พุทธเจ้า ทั้ง หลาย ตั้งแต่ พระ ที ปัง กร เป็น ด้น 
ไป พบ ใน พุทธ วงศ์ เป็น ด้น ส่วน องค์ ที่ ๑ ถึง ที่ ๓ พบ ใน ชิน กาล มาลี ๕ ดั่ง ต่อ ไป นี้ 



๕ ชน กาล. น. ๑๔- ๒๖. ๓๘. 




๑. พระ ตัณหั งก ร ไม้ สัต ตปัณ ณะ (ตีน เป็ด ขาว) 

๒. พระ เม ธังก ร ไม้ กัง สุ) กะ (ทอง กวา ว) 

ฅ. พระ สรณั งก ร ไม้ ปาด ลี (แค ฝอย) 

๔. พระ ที ปัง กร ไม้ ปีป ผลิ (เลียบ) 

๕. พระ โกณ ฑัญญ ะ ไม้ สา ล กัลยาณี (ขา นาง) 

๖. พระ มังคละ ไม้ นา คะ (กากะทิง) 

๗. พระ สุมนะ ไม้ นา คะ (กากะทิง) 

๔. พระ เรว ตะ ไม้ นา คะ (กากะทิง) 

๙. พระ โสภิ ตะ ไม้ นา คะ (กากะทิง) 

๑๐. พระ อโ นม ทัสสี ไม้ อช ชุน ะ (รก ฟ้า ขาว) 

๑๑. พระ ปทุม ะ ไม้ มหา โสณ ะ (อ้อย ช้าง, คำ มอ ก) 

๑๒. พระ นา รท ะ ไม้ มหา โสณ ะ (อ้อย ช้าง, คำ มอ ก) 

๑ ฅ. พระ ปทุ มุต ตระ ไม้ สลฟ ะ (สน) 

๑๔. พระ สุเมธ ะ ไม้ มหา นิม พะ (สะเดา ปา) 

๑๔. พระ สุชา ตะ ไม้ มหา เวฬุ (ไผ่ ใหญ่) 

๑๖. พระ ปียทั สสี ไม้ กกุธ ะ (สุ่ม) 

๑๗. พระ อัตถ ทัสสี ไม้ จัมป กะ (จำปา ปา) 

๑๔. พระ ธัมม ทัสสี ไม้ พิมพ ชา ละ หรือ กุรว กะ (มะพลับ, ช้อง แมว) 

๑๙. พระ สิทธั ต ถะ ไม้ กัณณี กา ระ (กรรณิการ์) 

๒๐. พระ ติส สะ ไม้ อ สนะ (ประดู่ ลาย) 

๒๑. พระ ปุส สะ ไม้ อา ลม กะ (มะขาม ป้อม) 

๒๒. พระ วปัส สี ไม้ ปาด ลิ (แค ฝอย) 

๒ ฅ. พระ สิขี ไม้: ปุ ณฑ ริก ะ (มะม่วง ปา) 

๒๔. พระ เวส สภู ไม้ มหา สาละ (สาละ ใหญ่, ล้าน 1 หลวง หรือ มะ ตาด ทาง ภาค เหนือ) 

๒๔. พระ กะ กุ สัน ธะ ไม้ ม หา ลิ ริ สะ (ชึ ก' ใหญ่) 

๒๖. พระ โก นา คม นะ ไม้ อุทุมพร ะ (มะเดื่อ) 

๒๗. พระ กัสส ปะ ไม้ นิโครธ ะ (ไทร, กร่าง) 

๒๘. พระ โค ตม ะ คือ พระ พุทธเจ้า พระ บรม ศาสดา ของ เรา ทั้ง หลาย ไม้ อัสลั ต ถะ (โพธ, ปา 
แป้ง, ไม้ อ้สลั ต ถะ ไทย เรา ทั่ว ไป เรียก กัน ว่า โพธี้ หรือ โพ หรือ โพ ใบ (ยัง มี โพ ทะเล อีก 
อย่าง หนึ่ง) ลังกา ก็ เรียก ว่า โพ จะ เป็น คำ เดิม หรือ อาจ จะ มา จาก โพ ก็ ได้ ได้ ทราบ ว่า ทาง 
ภาค อีสาน เรียก ว่า ไม้ ปา แป้ง) 




๒๙. พระ เมตไตรย ใน อนาคต ไม้ นา คะ (กากะทิง). 

ไม้! พธิ้ฃ อง พระ พุทธเจ้า ทั้ง หลาย และ ไม้ ที่ เกี่ยว กับ พระ พุทธเจ้า ดั่ง กล่าว ใน พุทธ ประวัติ หรือ 
ที่ เกี่ ยว แก่ พระ พุทธ ศาล น ประวัติ แม้ ภา ย หลัง พุทธ ปรินิพพาน ได้ มี นิยม ปลูก ใน วัด ทั้ง หลา ย น้อย บ้าง มาก บ้าง 
แต่ ไม้ อัส สัต ถะ ที่ เรา เรียก กัน ว่า ต้นโพ ธิ้ ได้ นิยม ปลูก ใน วัด ทั่ว ไป มี หลาย วัด ได้ หน่อ หรือ พันธุ มา จาก 
โพ ธิ้ที่ พุทธ ค ยา อัน เป็น ที่ ตรัสรู้. 

คติ เรื่อง พระ พุทธเจ้า หลาย พระองค์ และ พระ โพธิสัตว์ มี กล่าว ใน คัมภีร์ ฝ่าย เถรวาท นี้ ตั้งแต่ ชั้น 
บาลี เป็น ต้น ไป จึง มี คล้าย กับ มหายาน แต่ ไม่ เหมือน กัน ถึง อย่าง นั้น ก็ คง มี แสดง เรื่อง พระ พุทธเจ้า 
หลาย พระองค์ ด้วย กัน และ แสดง พระ โพธิสัตว์ ด้วย กัน ส่วน อธิบาย มี ต่าง กัน ได้ กล่าว ใน ฝ่าย เถรวาท 
นี้ แล้ว จะ ได้ เลือก กล่าว ใน ฝ่ายมหายาน เทียบ เคียง โดย สังเขป. 

พระ พุทธเจ้า และ พระ โพธิสัตว์ ฝ่ายมหายาน 

ใน ฝ่ายมหายาน แสดง ว่า มี พระ พุทธเจ้า พระองค์ หนึ่ง สถิต อยู่ เป็น นิรันดร ใน สรวง สวรรค์ คือ 
พระ สยัม ภู พุทธเจ้า หรือ พระ อาทิ พุทธเจ้า และ มี พระ พุทธเจ้า อีก ๕ พระองค์ เถิด ด้วย อำนาจ ฌาน 
สมาบัติ ทัง ๕ ของ พระ อาทิ พุทธเจ้า สถิต อยู่ ใน สวรรค์ เล่น เดียว กัน เรียก ว่า พระ ธ ยา นิ พุทธเจ้า ๔ 
พระองค์ 

๑. พระ ไว โรจ นะ ทำ หัตถ์ อย่าง ปาง ปฐมเทศนา 

๒. พระ อัก โษภ ยะ ทำ หัตถ์ อย่าง ปาง มารวิชัย 

ถ. พระ รัต นสัม ภ วะ ทำ หัตถ์ อย่าง ปาง ประทาน พร 

๙. พระ อมีต าภะ ทำ หัตถ์ อย่าง ปาง สมาธิ 

๔. พระ อโ มฆ สิทธ ะ ทำ หัตถ์ อย่าง ปาง ประทาน อภัย. 

พระ พุทธ รูปคี ลา แห่ง พระ พุทธเจ้า ๕ พระองค์ นี้ พระ บาท สมเด็จ พระ จุล จอมเกล้า เจ้า อยู่ หัว 
ทรง ได้ มา ชุด หนึ่ง เมื่อ คราว เสด็จ พระ ราช ดำเนิน เกาะ ชวา เมื่อ พ. ศ. ๒๔๓๙ โปรด ให้ ประดิษฐาน ที่ 
พระ เจดีย์ วัด ราชา ธิวา ส ๔ องค์ ที่ ๔ มุม แห่ง พระ เจดีย์ อีก องค์ หนึ่ง โปรด ให้ ประดิษฐาน ที่ชุ้ม ยอด 
ปรางค์ ด้าน ทิศ ตะวัน ตก แห่ง พระ อุโบสถ วัด บวร นิเวศ วิหาร คือ พระ ไว โรจ นะ ถือ กัน ว่า พระ ไว โรจ นะ 
เป็น องค์ กลาง อีก ๔ องค์ อยู่ ล้อม รอบ แต่ ละ ทิศ พระ' พุทธ รูปคี ลา' ชุด ๕ องค์ นี้ เดิม ประดิษฐาน อยู่ ที่ 
พระ เจดีย์ บูโ ร' พุทโ ธ' ใน เกาะ' ชวา (เมื่อ เร็ว ๆ นี้ ที่ วัด ราชา ธิวา ส ถูก ผู้ร้าย ลัก ตัด พระ เคีย ร ไป องค์ หนึ่ง 
ถ้า ใคร ติดตาม น่า กลับ มา ต่อ คืน ได้ จะ เป็น กุศล อย่าง ยิ่ง) ๖ . 

ต่อ มา มี เพิ่ม ขึ้น มา ใหม่ อีก ปาง หนึ่ง เรียก ว่า พระ ไภษั ช คุรุ ทำ พระ หัตถ์ อย่าง ปาง สมาธิ ถือ วชิระ 
ดู เป็น หม้อ นํ้า มนต์ หรือ ผล สมอ ไป บ้าง เป็น ต้น แบบ พระ กริ่ง ทั้ง ปวง. 




พระ พุทธเจ้า เหล่า นี้ เป็น ผู้ บันดาล ให้ พระ โพธิสัตว์ จุติ ลง มา เกิด เป็น พระ มนุ ษย พุทธเจ้า 
พระ พุทธเจ้า ของ เรา ทั้ง หลาย หรือ แม้ พระ พุทธเจ้า ๒๘ พระองค์ ตลอด จน ถึง พระ ศรื อา รย์ที่ จะ ตรัสรู้ 
ข้าง หน้า เป็น พระ มนุ ษย พุทธเจ้า ทั้ง นั้น พระ มนุ ษย พุทธเจ้า มี พระ กาย ๓ อย่าง คือ 
๑. พระ ธรรมกาย ได้แก่ กาย ธรรม คือ ตัว พระ ธรรม ที่ ตรัสรู้ 
๒. ส้ม โภค กาย ได้แก่ กาย เนื้อ หรือ รูป นาม เกิด แก่ ตาย 
ค. นิร มาน กาย ได้แก่ กาย ที่บริ สุทธี้ ตั้งแต่ ได้ ตรัสรู้. 

พระ ไภษั ช คุรุ บาง พวก ถือ ว่า เป็น พระ มนุ ษย พุทธเจ้า พระองค์ หนึ่ง ด้วย. 

ส่วน พระ โพธิสัตว์ มี มาก ได้แก่ ท่าน ผู้ ที่' จะ สำเร็จ ก็’ ได้ แต่ ไม่ ยอม สำเร็จ เป็น พระ อรหันต์ มุ่ง 
จะ ช่วย โลก ต่อ ไป ก่อน แบ่ง เป็น ธ ยา นิ โพธิ ส้ตว์ พวก หนึ่ง มนุ ษย โพธิสัตว์ จำพวก หนึ่ง มี จำนวน มาก 
แต่ พระ ธ ยา นิ โพธิสัตว์ ที่ สำคัญ มี ๕ พระองค์ คือ 

๑. สมัน ต ภัทร โพธิสัตว์ ผู้ รักษา พระ ศาสนา ของ พระ กกุสั นธะ พุทธเจ้า 
๒. วัช' ร ปา ณ โพธิสัตว์ ผู้ รักษา พระ ศาสนา ของ พระ โก นา คม พุทธเจ้า 
ค. วัต น ปาณี โพธิสัตว์ ผู้ รักษา พระ ศาสนา ของ พระ กัสส ป พุทธเจ้า 
๔. อวโ ลกิ เต ศว ร โพธิสัตว์ ผู้ รักษา พระ ศาสนา ของ พระ โค ดม สัก ย มุนี พุทธเจ้า องค์ ปัจจุบัน 
๔. วิศว ปาณี โพธิสัตว์ จะ เป็น ผู้ รักษา พระ ศาสนา ของ พระ ศรือ ารย เมตไตรย พุทธเจ้า ต่อ ไป 
ใน อนาคต. 



เถรวาท และ อาจ ริย วาท 

คำ ว่า เถรวาท และ อาจ วัย วาท เป็น ตัน มี ความ หมาย โดย ย่อ ดั่ง ต่อ ไป นี้ 

เถรวาท แปล ว่า ถ้อย คำ ของ พระ เถระ ประวัติ ของ คำ นี้ มี ว่า ใน คราว ที่ พระ อรหันต์ จำนวน ๕๐๐ 
รูป ประชุม กัน ทำ สังคายนา พระ ธรรม วินัย ครั้ง ที่ ๑ ภาย หลัง พุทธ ปรินิพพาน ๓ เดือน พระ มหา กัสส ป- 
เถระ ซึ่ง เป็น ประธาน ได้ ตั้ง ข้อ ห้าม การ ถอน พระ พุทธ บัญญัติ ตาม ที่ ได้ มี พระ พุทธ านุญ าต ไว้ ว่า เมื่อ 
สงฆ์ ปรารถนา ก็ใหั ถอน สิกขาบท เล็ก น้อย ได้ ที่ ประชุม ทั้ง หมด รับรอง ฉะนั้น พระ สงฆ์ ฝ่าย ที่ ปฏิบัติ 
ตาม ข้อ ตกลง นี้ จึง เรียก ว่า ฝ่าย เถรวาท เพราะ ได้ ถือ ปฏิบัติ ตาม วา ทะ ของ พระ เถระ คือ พระ มหา กัสส ป 

หรือ ของ พระ เถระ ผู้ใหั ความ ตกลง เป็น ครั้ง แรก เหล่า นั้น แต่ ได้ มี พระ สงฆ์ อีก ฝ่าย หนึ่ง ซึ่ง ไม่ ได้ เข้า 
ประชุม สังคายนา ครั้ง นั้น ไม่ เห็น ด้วย คือ เห็น ว่า เมื่อ มี พระ พุทธ านุญ าต ให้ ถอน สิกขาบท เล็ก น้อย ได้ ก็ 
ควร จะ ถอน ได้ ฉะนั้น จึง ได้ ถอน สิกขาบท เล็ก น้อย ต่าง ๆ ที่ เห็น ว่า ปฏิบัติ ไม่ สะดวก ต่าง อาจารย์ ก็ 
ต่าง ถอน ตรง กัน บ้าง ไม่ ตรง กัน บ้าง ฝ่าย นี้ เรียก ว่า อาจ วัย วาท แปล ว่า ถ้อย คำ ของ อาจารย์ เมื่อ แผ่ 
ขยาย ออก ไป ใน ถิ่น ต่าง ๆ ก็ ยิ่ง ต่าง กัน ออก ไป ทั้ง ก็ ยิ่ง ถอน จน ถึง สิกขาบท ใหญ่ ๆ เปลี่ยน แปลง แก้ไข 
ไป ตาม หมู่ คณะ และ ถิ่น ประเทศ พระ สงฆ์ สาย นี้ โดย มาก แผ่ ขยาย ไป ทาง เหนือ ของ อินเดีย จึง เรียก ว่า 
อุตต ร นิกาย แปล ว่า นิกาย เหนือ ส่วน สาย เถรวาท โดย มาก แผ่ ไป ทาง ใต้ ของ อินเดีย จึง เรียก ว่า ทักษิณ 




นิกาย แปล ว่า นิกาย ใต้ สาย อาจ ริย วาท หรือ อุตต ร นิกาย นั้น ใน เวลา ต่อม าก็มิ ใช่ แก้ แต่ วินัย เท่า นั้น 
แต่ ได้ แก้ หลัก ธรรม ตาม คติ เดิม ด้วย ดั่ง เช่น แก้ เรื่อง พระ พุทธเจ้า และ พระ โพธิสัตว์ ดั่ง กล่าว แล้ว. 

ตาม คติ เดิม แสดง ว่า ธรรม ทั้ง ปวง เป็น อนัตตา ไม่ ใช่ ตน คำ ว่า ธรรม หมาย ถึง ทั้ง ลัง ขา รวิ สังขาร 
เป็น อนัตตา ทั้ง หมด วิ สังขาร โดย เฉพาะ คือ พระ นิพพาน ก็ เป็น อนัตตา พระ พุทธเจ้า และ พระ อรหันต์ 
ทั้ง หลาย เป็น ผู้ สิน อา สว กิเลส หมด แล้ว ก็ สิน ชาติ ภพ ไม่ เกิด เป็น อะไร อีก ต่อ ไป และ สิน สมมติ บัญญัติ ทุกอย่าง 
หมด เรื่อง ที่ จะ พูด ว่า เป็น อะไร ทั้ง สิน ส่วน ทาง อุตต ร นิกาย แก้ เป็น มี อาทิ พุทธเจ้า เป็น ต้น เป็น อัตตา ตัว ตน 
อยู่ บน สรวง สวรรค์ สถิต อยู่ เป็น นิรันดร จึง เป็น การ แก้ ธรรม ให้ เป็น อัตตา ขึ้น และ แสดง พระ โพธิสัตว์ 
เป็น อัน มาก ซึ่ง ยัง คง อยู่ กับ โลก เพื่อ ช่วย โลก จึง เรียก ฝ่าย ของ ตน ว่า มหายาน แปล ว่า ยาน คือ พาหนะ ที่ 
ใหญ่ อาจ ที่ จะ ช่วย บรรทุก สัต ว โลก เป็น อัน มาก ให้ ข้าม พ้น ความ ทุกข์ ได้ และ เรียก ฝ่าย เถรวาท ว่า หีนยาน 
แปล ว่า ยาน คือ พาหนะ ที่ เล็ก เพราะ เอา ตัว รอด เฉพาะ ตัว ปฏิบัติ เพื่อ บรรลุ พระ อรหันต์ เฉพาะ ตน ไม่ 
รอ อยู่ ช่วย โลก ต่อ ไป ก่อน ฉะนั้น เถรวาท ทักษิณ นิกาย หรือ หีนยาน จึง เป็น สาย เดียว กัน บัด นี้ ตั้ง 
อยู่ ใน สังกา ไทย พม่า มอญ เป็น ต้น สาย นี้ ยึด ถือ รักษา พระ ธรรม วินัย ตาม หลัก เดิม ไว้ ส่วน 
อาจ ริย วาท อุตต ร นิกาย หรือ มหายาน ก็ เป็น สาย เดียว ก้น บัด นี้ ตั้ง อยู่ ใน ทิเบต จีน ญี่ปุน เกาหลี 
ญวน เป็น ต้น ทั้ง สอง สาย เดิม ก็ คง ไม่ ต่าง ก้น มาก แต่ เมื่อ ล่วง มา นาน ๆ ก็ ยิ่ง ต่าง ก้น ออก ไป ทุกที และ 
ใน สาย เดียว ก้น ก็ ยัง แบ่ง ย่อยออก เป็น นิกาย เล็ก น้อย อีก เป็น อัน มาก. 

เฉพาะ ใน สาย เถรวาท นั้น คติ เรื่อง พระ พุทธเจ้า หลาย พระองค์ และ พระ โพธิสัตว์ จะ เกิด ขึ้น 
ตั้งแต่ เมื่อ ไร ยาก ที่ จะ ทราบ ได้ แต่ ถ้า สมมติ ว่า เกิด ขึ้น ภาย หลัง เพื่อ มิ ให้ ด้อย น้อย หน้า กว่า ฝ่ายมหายาน 
แต่ก็ ยัง รักษา หลัก เดิม คือ แสดง พระ พุทธเจ้า ใน มนุษย์ ซึ่ง อุบัติ ขึ้น ใน กัป ต่าง ๆ แต่ ไม่ บังเกิด ขึ้น ใน 
คราว เดียว ก้น ๒ พระองค์ เมื่อ ศาสนา ของ พระองค์ หนึ่ง เลี อม สูญ ไป สิน แล้ว ถึง ยุค สมัย จึง จะ เกิด ขึ้น 
อีก พระองค์ หนึ่ง และ ธรรม ของ พระ พุทธเจ้า ทุก พระองค์ แสดง ลัง สอน เช่น อริยสัจ จ์ ก็ เป็น อย่าง เดียว ก้น 
ไม่ มี แตก ต่าง ก้น ส่วน พระ โพธิสัตว์ ก็ใข้ จำกัด เฉพาะ ผู้ที่ จะ ตรัสรู้ เป็น พระ พุทธเจ้า พระองค์ หนึ่ง ๆ เท่า นั้น 
และ มี หลัก เกณฑ์ ดั่ง กล่าว แล้ว ใน เรื่อง สุเมธ ดาบส แต่ ก็มี แสดง ว่า อาจ สำเร็จ ได้ หาก ไม่ ยอม สำเร็จ เพราะ 
ปรารถนา พุทธ ภูมิ เพื่อ จะ ช่วย โลก คล้าย กับ ความ ต้อง การ เป็น พระ โพธิสัตว์ ใน ฝ่ายมหายาน. 

พิจารณา ดู ตาม เหตุผล อัน ความ จริง ใน โลก หรือ กฎ ความ จริง ของ สิง ทั้ง หลาย ย่อม มี อยู่ 
เป็น อย่าง เดียว ก้น ทุก กาล สมัย ยก ตัวอย่าง ใน ทาง โลก เช่น สิง ที่ เรียก ว่า ไฟฟ้า กฎ ความ จริง ใน เรื่อง นี้ 
ก็มี อยู่ ประจำ โลก เมื่อ ใคร ค้น พบ ก็ ประ ดิษฐ์ ไฟฟ้า ขึ้น ใ ช! ด้ ถ้า วิชา ใน เรื่อง นี้ ต้อง สาป สูญ ไป เพราะ เหตุ 
อะไร ก็ ตาม ก็มิ ใช่ ว่า กฎ ความ จริง ใน เรื่อง นี้ จะ ต้อง สาป สูญ ไป ด้วย เมื่อ ใคร ค้น พบ เข้า อีก ก็ อาจ 
ประ ดิษฐ์ ใ' ช! ด้อี ก. 

ธรรม คือ ความ จริง ที่ สถิต อยู่ เป็น อก าสิ โก (ไม่ มี กาล) ได้ มี พระ สูตร หนึ่ง แสดง โดย ความ ว่า “พระ 
ตถาคต (พระ พุทธเจ้า) ทั้ง หลาย จะ อุบัติ ขึ้น หรือ ไม่ ก็ ตาม ธาตุ นั้น ก็ คง ตั้ง อยู่ เป็น ธรรม ฐิติ (ความ ตั้ง 
อยู่ แห่ง ธรรม) เป็น ธรรมนิยาม (ความ กำหนด แน่ แท้ แห่ง ธรรม) คือ สังขาร ทั้ง ปวง ไม่ เที่ยง สังขาร ทั้ง 




ปวง เป็น ทุกข์ ธรรม ทั้ง ปวง เป็น อนัตตา’** 

พิจารณา ดู หลัก พระ พุทธ ศาสนา ที่ แท้ จริง นั้น มุ่ง แสดง ธรรม เพื่อ ให้ เกิด ความ รู้ เข้า ใจ ปฏิบัติ 
ให้ สำเร็จ ประ โย ชนั้! ดใน ปัจจุบัน เช่น หลัก อริยสัจ จ์ ไม่ ได้ มุ่ง สืบ ความ ยาว สาว ความ ยืด ให้ เนิ่น ข้า ไม่ มี 
ประโยชน์ และ คำ ที่ เป็น พหูพจน์ เช่น พระ พุทธเจ้า ทั้ง หลาย พระ ตถาคต ทั้ง หลาย ก็ เป็น สำนวน ของ ภาษา 
แม้ คน เดียว ก็มี สำนวน นิยม พูด เป็น พหูพจน์ เช่น เมื่อ พูด กับ ผู้ใหญ่ แม้ คน เดียว ใช้ สรรพนาม แทน 
ท่าน ด้วย พหูพจน์ หรือ ต้อง การ จะ พูด ให้ พิง รวม ๆ กัน ให้ หมาย คลุม ถึง ใน วง เดียว กัน ทั้ง หมด ก็ ใช้ 
พหูพจน์ และ ใน ปฐมเทศนา ของ พระ พุทธเจ้า ตรัส เรียก พระองค์ เอง ว่า ตถาคต แทน คำ สรรพนาม เมื่อ 
กล่าว ถึง พระองค์ ใน เวลา ก่อน ตรัสรู้ เรียก ว่า โพธิสัตว์ เป็น คำ ที่ ใช้ เรียก เพื่อ ให้ เข้า ใจ กัน เท่า นั้น แต่ เมื่อ 
ได้ มี คติ ความ คิด สืบ สาวออก ไป ก็ กลาย เป็น เรื่อง ยืด ยาว ใหญ่ โต ถึง ดั่ง นั้น ก็ เป็น เรื่อง ที่ นับถือ กัน อยู่ เป็น 
อัน มาก และ เป็น วรรณคดี ทาง ศาสนา อัน มี คำ ที่ พึง รักษา ไว้ ประกอบ ด้วย คติ ธรรม เป็น อัน มาก. 

กัป หรือ กั ล!) 

เมื่อ กล่าว ถึง พระ พุทธเจ้า หลาย พระองค์ และ พระ โพธิสัตว์ ก็ ควร จะ กล่าว ถึง เรื่อง กัป หรือ กัลป็ บ้าง 
เพราะ ท่านกล่าว ไว้ ว่า พระ โพธิสัตว์ ของ เรา ทั้ง หลาย ได้ ทรง บำเพ็ญ พระ บารมี มา ถึง สี อสงไขย แสน กัลป็ 
นับ แต่ เมื่อ เสวย พระ ชาติ เป็น สุเมธ ดาบส กล่าว ตาม สำนวน เก่า ว่า สี อสงไขย กำไร แสน กัลบ้ หรือ 
สี อสงไขย กำไร แสน มหา กัล ปี. 

ความ คิด ใน เรื่อง กาล เวลา อัน ยืด ยาว ของ โลก ได้ มี กล่าว ใน คัมภีร์ ทาง พระ พุทธ ศาสนา ซึ่ง เป็น 
คัมภีร์ 1 ชั้น แรก ก็มี ข้น หลัง ก็มี ใน คัมภีร์ ทาง ศาสนา พราหมณ์ ก็มี ความ คิด ใน เรื่อง นี้ น่า จะ มี ตั้งแต่ เก่า 
ก่อน พุทธกาล ช้า นาน วิธี หมาย รู้ ใน เรื่อง กาล เวลา ใน คัมภีร์ ทั้ง หลาย ดั่ง กล่าว น่า จะ สรุป ได้ เป็น ๒ วิธี 
คือ 

๑. นับ ด้วย จำนวน สังขยา หรือ นับ ด้วย ตัว เลข เช่น ๑- ๒- ๓ เป็น ต้น 

๒. กำหนด ด้วย อุปมา หรือ ด้วย เครื่อง กำหนด อย่าง ใด อย่าง หนึ่ง ใน เมื่อ มาก เกิน ไป ที่ จะ นับ 
ด้วย สังขยา หรือ เลข. 

การ กำหนด ดั่ง กล่าว ใน วิธี ที่ ๒ นี้ แหละ เป็น ที่ มา ของ คำ ว่า กัป (กัป ปะ) ใน ภาษา มคธ หรือ 
กั ล!) (ใน ภาษา สันสกฤต) เพราะ คำ นี้ แปล อย่าง หนึ่ง ว่า กำหนด แต่ ก็ใซ ใน ความ หมาย หลายอย่าง เช่น 
ใน ความ หมาย ว่า “สมควร” เป็น ต้น และ ที่ใช ใน ความ หมาย ถึง กาล เวลา แห่ง อายุ ตาม ยุค ตาม สมัย ก็มี 
เช่น ใน คราว ที่ พระ พุทธเจ้า ปลง อายุ สังขาร ว่า อีก สาม เดือน จะ เสด็จ ปรินิพพาน พระ อานนท์ ได้ กราบ ทูล 
อาราธนา ขอ ให้ เสด็จ อยู่ กัป หนึ่ง เพราะ ได้ เคย สดับ พระ พุทธเจ้า ตรัส ว่า ผู้ที่ เจริญ อิทธิ บาท ๔ ประการ 
ถ้า จำนง ใจ จะ ดำรง รูป กายอยู่ ก็ จะ พึง อยู่ ได้ กัป หนึ่ง หรือ เหลือ กว่า กัป หนึ่กั พระ อาจารย์ อธิบาย ว่า คำ ว่า 



๗ ธมฺม นิยาม สุตฺต องฺ. ติ ก. ๒๐ / ๑๖๘ / ๕๗๖. 

๘ มหา ปรินิพพาน สุตฺต ที. มหา. ๑๐ / ๑๒๐ ๔. 




กัป ใน ที่นี้ หมาย ถึง อายุ กัป คือ กำหนด อายุ ของ คน ใน ยุค ปัจจุบัน ซึ่ง มี ประมาณ ร้อย ปี ฉะนั้น กัป 
หนึ่ง จึง กำหนด ว่า ร้อย ปี 5 ' ส่วน คำ ว่า กัป กั ล!! ที่ จะ กล่าว ต่อ ไป นี้ มิ ได้ หมาย ถึง กัป ที่ ใช้ ใน ความ หมาย 
ต่าง ๆ ดั่ง กล่าว นั้น แต่ หมาย ถึง ระยะ เวลา ยืด ยาว เกิน ที่ จะ นับ ด้วย สังขยา หรือ เลข ต้อง กำหนด ด้วย 
วิธี อุปมา. 

ใน เบื้อง ต้น พึง ทราบ ความ หมายอย่าง กว้าง ก่อน ว่า กัป หรือ กั ล!! คือ กำหนด อายุ ของ โลก 
หมาย ถึง ระยะ เวลา ตั้งแต่ เกิด โลก จน โลก สลาย เหมือน อย่าง กำหนด อายุ ของ บุคคล หมาย ถึง ตั้งแต่ 
เกิด จน ตาย กำหนด อายุ ของ โลก ดั่ง กล่าว คราว หนึ่ง ๆ เรียก ว่า กัป หนึ่ง ๆ มี ระยะ เวลา ยืด ยาว มาก ไม่ 
เป็น การ ง่าย ที่ จะ นับ ว่า มี จำนวน กี่ หมื่น กี่ แสน ปี แต่ อาจ จะ กำหนด ได โดย อุปมา เหมือน อย่าง ภูเขา หิน 

ใหญ่ ยาว โยชน์ หนึ่ง กว้าง โยชน์ หนึ่ง สูง โยชน์ หนึ่ง ไม่ มี 1 ช่อง' ไม่ มี' โพรง เป็น ก้อน หิน แท่ง ทึบ ถึง ร้อย ปี หน 
หนึ่ง มี บุรุษ ใช้ ผ้า ทอ ที่ แคว้น กาลื (ผ้า เนื้อ ดี ) มา ลูบ ครั้ง หนึ่ง ทุก ๆ ร้อย ปี ภูเขา หิน นั้น ก็ จะ พึง ราบ เรียบ 
ไป ก่อน แต่ กัป ยัง ไม่ สิน อีก อุปมา หนึ่ง เหมือน อย่าง นคร ยาว หนึ่ง โยชน์ กว้าง หนึ่ง โยชน์ กำแพง สูง หนึ่ง โยชน์ 
เต็ม ด้วย เมล็ด พันธุ ผัก กาด แน่น ขนัด ถึง ร้อย ปี หน หนึ่ง มี บุรุษ หนึ่ง มา หยิบ พันธุ ผัก กาด ไป เมล็ด หนึ่ง 
ทุก ๆ ร้อย ปี กอง เมล็ด พันธุ ผัก กาด นั้น ก็ จะ พึง สิน ไป ก่อน ส่วน กัป ยัง ไม่ สิน กัป ที่ ยาว มาก ดั่ง นี้ 
เรียก ว่า มหา กัป ก็ มี. 

กัป หนึ่ง ๆ แม้ จะ มี ระยะ เวลา ยืด ยาว จน ต้อง กำหนด ด้วย อุปมา ดั่ง กล่าว แต่ ก็ ยัง มี คติ ความ 
คิด ของ คน ใน สมัย เก่า แก่ ว่า ได้ มี กัป จำนวน มาก มาย ล่วง ไป แล้ว ใน อดีต หมาย ความ ว่า โลก ได้ เคย เกิด 
ดับ หรือ ดับ เกิด มา แล้ว ใน อดีต มาก ครั้ง จน นับ ไม่ ถ้วน จน ถึง ต้อง กำหนด ด้วย อุปมา เหมือน กัน คือ 
เหมือน อย่าง สาว กสิ คน มี อายุ ร้อย ปี ระลึก ถึง กัป ใน อดีต ได้ วัน ละ แสน กัป ระลึก อยู่ ถึง ร้อย ปีก็ ยัง ไม่ หมด 
กัป ที่ ล่วง ไป แล้ว ต้อง ตาย ไป เสืย ก่อน อีกอ ย่าง หนึ่ง เปรียบ เหมือน ทราย ใน เนื้อที่ ตั้งแต่ ต้น แม่ นํ้า คงคา 
จน จด ถึง มหาสมุทร ซึ่ง นับ ไม่ ได้ ว่า มี จำนวน เท่าไร เม็ด กัป ใน อดีต มี จำนวน มาก มาย เหลือ ที่ จะ นับ ดั่ง กล่าว 
เรียก ว่า อสงไขย ตรง กับ คำ ว่า นับ ไม่ ถ้วน สงสาร คือ ความ ท่อง เที่ยว เวียน ตาย เกิด หรือ เกิด ตาย 
ของ สัต ว โลก ทุก สัตว์ ทุก บุคคล ใน กัป ทั้ง หลาย นับ ไม่ ถ้วน จึง เรียก ว่า อ นม ตัค คะ แปล ว่า มีที่ สุด (ที่ สุด 
เบื้อง ต้น และ ที่ สุด เบื้อง ปลาย) ที่ ไม่ รู้. 

ท่าน แสดง ว่า พระ โพธิสัตว์ ได้ ทรง บำเพ็ญ พระ บารมี มา ตลอด เวลา ลือ สง ไข ย คือ ตลอด กัป 
ที่ นับ ไม่ ถ้วน นั้นลื ครั้ง มี ปัญหา ว่า มี เกณฑ์ อะไร เป็น เครื่อง กำหนด ว่า อสงไขย หนึ่ง ๆ เรื่อง นี้ ตรวจ ดู 
ใน พุทธ วงค์ พอ จับ ความ ได้ ว่า ถือ เอา เกณฑ์ พระ พุทธเจ้า ใน อดีต ดั่ง ที่ ได้ กล่าว มา แล้ว คือ พระ พุทธเจ้า 
องค์ ต้น ๆ ได้ ตรัสรู้ ใน กัป หนึ่ง แล้ว เว้น ไป นับ ไม่ ถ้วน กัป จึง มี มา ตรัสรู้ ขึ้น อีก ระยะ เว้น ว่าง ของ 
พระ พุทธเจ้า ตลอด เวลา เป็น กัป จน นับ ไม่ ถ้วน นี้ เรียก ว่า อสงไขย หนึ่ง ๆ เป็น ดั่ง นี้ลื อสงไขย จึง ถึง ระยะ 
ที่ นับ ได้ แสน กัป ย้อน กลับ ไป จาก กัป ปัจจุบัน ซึ่ง ได้ มี พระ พุทธเจ้า มา ตรัส โดย ลำดับ มา จน ถึง พระองค์ ปัจจุบัน 




ฉะนั้น จึง กล่าว ว่า สี อสงไขย กำไร แสน มหา กัล ปี. 

เรื่อง กัป ที่ นับ ไม่ ถ้วน ซึ่ง เรียก ว่า อสงไขย และ ที่ นับ ได้ แสน หนึ่ง นี้ ท่านกล่าว ว่า ได้ ปรากฏ ใน 
ปุ พ เพ นิวาส ญาณ คือ ความ รู้ ระลึก ชาติ หน หลัง ได้ ของ พระ พุทธเจ้า นึก ทำ ความ เข้า ใจ ตาม คำ ของ ท่าน 
เอา เอง ว่า เมื่อ ระลึก ย้อน กลับ ไป ยาว ไกล เหมือน อย่าง ดู ออก ไป สุด ลูก ตา ก็ คง จะ ปรากฏ เป็น ห้วง ๆ เหมือน 
อย่าง มอง ไป ใน อากาศ ใน เวลา กลาง คืน เห็น ดวง ดาว ทั้ง หลาย แต่ จะ กำหนด ระยะ ห่าง กัน ของดวง ดาว 
เหล่า นั้น ว่า เท่าไร ก็ นับ ได้ ยาก (เช่น ใน บัด นี้ก็ต้ อง คิด นับ ด้วย ปี แสง) เมื่อ มา ถึง ระยะ ใกล้ จึง พอ นับ ได้ 
ใน ระยะ แสน กัป ก็ น่า จะ ปรากฏ พอ นับ ได้ เหมือน กัน ฉะนั้น. 

กล่าว ถึง การ กำหนด นับ ใน พุทธ วง ค์® 0 พระ พุทธเจ้า องค์ ที่ ๑ ถึง องค์ ที่ ๔ อุบัติ ใน กัป หนึ่ง องค์ 
ที่ ๕ อุบัติ ขึ้น ใน อีก กัป หนึ่ง แต่ ใน ระหว่าง องค์ ที่ ๔ ถึง องค์ ที่ ๕ มี ระยะ ห่าง กัน มาก จน นับ กัป ไม่ ถ้วน 
(เป็น อสงไขย ที่ ๑) พระ พุทธเจ้า องค์ ที่ ๖- ๗- ๘- ๙ อุบัติ ขึ้น ใน อีก กัป หนึ่ง แต่ ใน ระหว่าง องค์ ที่ ๕ และ 
องค์ ที่ ๖ มี ระยะ ห่าง กัน มาก จน นับ กัป ไม่ ถ้วน (อสงไขย ที่ ๒) องค์ ที่ ๑๐- ๑๑- ๑๒ อุบัติ ขึ้น ใน อีก กัป 
หนึ่ง แต่ ใน ระหว่าง องค์ ที่ ๙ และ องค์ ที่ ๑๐ มี ระยะ ห่าง กัน มาก จน นับ กัป ไม่ ถ้วน (อสงไขย ที่ ๓) องค์ 
ที่ ๑๓ อุบัติ ขึ้น ใน อีก กัป หนึ่ง แต่ ใน ระหว่าง องค์ ที่ ๑๒ และ องค์ ที่ ๑๓ มี ระยะ ห่าง กัน มาก จน นับ กัป 
ไม่ ถ้วน (อสงไขย ที่ ๔). 

นับ ตั้งแต่ องค์ ที่ ๑๓ นั้น มา จน ถึง ปัจจุบัน หรือ ว่า นับ ตั้งแต่ ภัทรกัป ใน ปัจจุบัน นี้ ย้อน ไป จน ถึง 
องค์ ที่ ๑๓ อุบัติ ขึ้น รวม ได้ แสน กัป ท่าน ใช้ วิธี นับ ย้อน กลับ ไป แบบ วิธี ระลึก ชาติ คือ ย้อน กลับ ไป แสน 
กัป องค์ ที่ ๑๓ ด้ง กล่าว องค์ เดียว อุบัติ ขึ้น ใน กัป นัน ย้อน กลับ ไป สาม หมี น กัป องค์ ที ๑๔- ๑๕ อุบัติ 
ขึ้น ใน กัป นั้น ย้อน กลับ ไป หมื่น แปด พัน กัป องค์ ที่ ๑๖- ๑๗- ๑๘ อุบัติ ขึ้น ใน กัป นั้น ย้อน กลับ ไป เถ้า 
สิบ สีกัป องค์ ที่ ๑๙ อุบัติ ขึ้น องค์ เดียว ใน กัป นั้น ย้อน กลับ ไป เถ้า สิบ สอง กัป องค์ ที่ ๒๐- ๒๑ อุบัติ ขึ้น 
ใน กัป นั้น ย้อน กลับ ไป เถ้า สิบ เอ็ด กัป องค์ ที่ ๒๒ องค์ เดียว อุบัติ ขึ้น ใน กัป นั้น (นี้ คือ พระ วิปัส สิที่ 
กล่าว ถึง เป็น องค์ แรก ใน พระ พุทธเจ้า จำนวน เจ็ด พระองค์ ใน ภาณ ยักข์ ภาณ พระ) ย้อน กลับ ไป สาม สิบ เอ็ด 
กัป องค์ ที่ ๒๓- ๒๔ อุบัติ ขึ้น ใน กัป นั้น ต่อ จาก นั้น ก็ มา ถึง ภัทรกัป ปัจจุบัน อง คท ๒๕- ๒๖- ๒๗- ๒๘ 
ได้ อุบัติ ขึ้น แล้ว โดย ลำดับ และ จะ อุบัติ ขึ้น ข้าง หน้า อีก พระองค์ หนึ่ง รวม เป็น พระ เจ้า ๕ พระองค์ ใน กัป นี้ 
เพราะ กัป นี้มีพ ระ พุทธเจ้า อุบัติ ขึ้น มากกว่า กัป อื่น ๆ ใน อดีต ที่ ท่าน ระลึก ไป ถึง จึง เรียก ว่า ภัทท กัป หรือ 
ภัทรกัป แปล ว่า กัป เจริญ. 

ใน คัมภีร์ ฝ่าย เถรวาท นี้ ได้ มี กล่าว ถึง พระ โพธิสัตว์ ของ เรา ทั้ง หลาย ได้ ทรง บำเพ็ญ พระ บารมี 
มา ตั้งแต่ สมัย พระ พุทธเจ้า องค์ ที่ ๔ จน มา ตรัส เป็น องค์ ที่ ๒๘ กำหนด นับ ได้ สี อสงไขย กำไร แสน 
มหา กัลปี ด้วย วิธี กำหนด นับ ดั่ง กล่าว นี้ ได้ มี ฝ่าย ที่ นับถือ เรื่อง นี้ อยู่ ไม่ น้อย ที่ กา บา เอ้ ประเทศ พม่า ได้ 
ปลูก ไม้ ตรัสรู้ ของ พระ พุทธเจ้า ทั้ง หมด ไว้ แต่ ถึง จะ ไม่ นับถือ เมื่อ ทราบ วิธี กำหนด นับ ของ ท่าน ก็ อาจ จะ 



'“ ๐ ฃุ. พุทธ. ๓๓ / ๕๔๖ / ๒๗. 




เข้า ใจ หนังสือ ที่ ได้ อ่าน หรือ ได้ ฟัง ซึ่ง มี อยู่ ไม่ น้อย ใน สำนวน เก่า โดย เฉพาะ ก็ จะ ได้ ทราบ ว่า ความ คิด 
ของ คน เก่า แก่ นั้น มี อยู่ ใน เรื่อง อายุ โลก ว่า อย่าง ไร เมื่อ สรุป ความ เข้า แล้ว คน รุ่น เก่า แก่ ได้ เห็น แล้ว ว่า 
โลก นี้มี เกิด ดับ เช่น เดียว กับ สังขาร มนุษย์ และ มี ความ เชื่อ ว่า โลก นี้ เมื่อ ดับ แล้ว ก็ เกิด ขึ้น อีก คล้าย กับ มี 
ชาติ ภพ และ ชาติ หนึ่ง ๆ ของ โลก มี ระยะ เวลา ยาว ไกล เรียก ว่า กัป หรือ กัลป้ ดั่ง กล่าว มา นั้น แล. 

ระยะ เวลา เกิด ดับ ของ โลก คราว หนึ่ง ๆ อัน เรียก ว่า กัป หนึ่ง ๆ ตาม ที่ กล่าว มา แล้ว ท่าน 
จำแนก ออก เป็น ๔ ส่วน คือ 8 ’ 6, 

๑. สังวั ฏฏ กัป แปล ว่า กัป เสี อม 

๒. สังวั ฎฎฐ ายี กัป แปล ว่า กัป ที่ ตั้ง อยู่ เนื่อง ด้วย กัป เนื่อ ม 

ค. วิวัฏ ฏ กัป แปล ว่า กัป เจริญ 

๙. วิวัฎ ฎฐา ยี กัป แปล ว่า กัป ที่ ตั้ง อยู่ เนื่อง ด้วย กัป เจริญ. 

กัป ทั้ง ๔ นี้ เป็น กัป ย่อย คือ จำแนก กัป ที่ เป็น อายุ โลก ออก เป็น ๔ กัป ย่อย เพื่อ เรียก ให้ ต่าง กัน 
จึง เรียก กัป ที่ เป็น อายุ โลก ทั้ง หมด ว่า มหา กัป แม้ แยก ย่อยออก เป็น ๔ ก็ เป็น การ ไม่ ง่าย ที่ จะ นับ ว่า 
เท่า นั้น เท่า นี้ปี หรือ ร้อย ปี พันปี แสน ปี จึง เรียก ว่า อสงไขย เหมือน กัน หมาย ความ ว่า นับ ไม่ ถ้วน ฉะนั้น 
กัป ย่อย ทั้ง ๔ จึง เรียก ว่า อสงไขย ทั้ง ๔ รวม ความ ว่า แบ่ง กัป ใหญ่ ที่ เป็น อายุ โลก ทั้ง หมด ออก เป็น ๔ กัป 
หรือ ๔ อสงไขย แต่ พึง เข้า ใจ ว่า ๔ อสงไขย ใน ที่นี้ห มาย ถึง ๔ กัป ย่อย ดั่ง กล่าว เท่า นั้น มิ ใช่ หมาย ถึง 
๔ อสงไขย ที่ กล่าว มา แล้ว ใน ตอน ที่ ว่า ด้วย เรื่อ งสื อสงไขย กำไร แสน มหา กัลป็ ฉะนั้น อสงไขย ใน ที่นี้ 
เท่า กับ เป็น อสงไขย ย่อย เช่น เดียว กับ กัป ย่อย บาง ทีก็ เรียก รวม ว่า อสงไขย กัป อัน หมาย ถึง ส่วน ย่อย 
ทั้ง ๔ ของ อายุ โลก ดั่ง กล่าว เท่า นั้น และ ใช้ เรียก ว่า อสงไขย ก็ เพราะ แม้ เป็น ส่วน ย่อย ก็ นับ ปี ไม่ ถ้วน เหมือน กัน 
(อสงไขย ใน ตอน นี้ หมาย ถึง นับ ปี ไม่ ถ้วน ส่วน ใน ตอน โน้น หมาย ถึง นับ กัป ไม่ ถ้วน). 

ใน กัป ย่อย ทั้ง ๔ นั้น จะ กล่าว ถึง กัป เสือ ม ก่อน หมาย ความ ว่า ระยะ เวลา ที่ โลก วินาศ คือ 
สลาย หรือ ดับ ความ วินาศ ของ โลก มี ๓ อย่าง คือ อาโป สัง วัฏฏะ วินาศ เพรา ะ นา เตโช สัง วัฏฏะ วินาศ 
เพราะ ไฟ วา โย สัง วัฏฏะ วินาศ เพราะ ลม อธิบาย ตาม คติ เก่า แก่ นั้น ว่า เมื่อ โลก วินาศ เพราะ ไฟ จะ เกิด 
มหาเมฆ กัป วิ ลา ศ คือ เกิด ฝน ตก ใหญ่ ทั่ว โลก ก่อน ครั้น ฝน นั้น หยุด แล้วจะ ไม่ มี ฝน ตก อีก จะ เกิด 

ความ แห้ง แล้ง ไป โดย ส่า ดับ จะ มีดวง อาทิตย์ ดวง ที่ ๒ ปรากฏ ขึ้น จน ถึง ดวง ที่ ๗ จึง จะ เกิด ไฟ 
ประลัย กัลป้ ไหม้ โลก จน หมด สิน อากาศ เบื้องบน จะ เป็น อัน เดียว กับ อากาศ เบื้อง ล่าง หมาย ความ ว่า 
เหลือ แต่ อากาศ ว่าง เปล่า มี ความ มีด มิด ทั่ว ไป ครั้น แล้ว มหาเมฆ กัป สมบัติ (ก่อ เกิด กัป) จะ ตั้ง ขึ้น ฝน 
จะ ตก ทั่ว ที่ ซึ่ง ถูก ไฟ ไหม้ ลม จะ ประคอง รวม นํ้า ฝน ให้ รวม กัน เป็น ก้อนกลม เหมือน หยาด นี้า บน ใบ บัว 
แล้ว ก็ แห้ง ขอด ลง ไป ปรากฏ โลก ขึ้น ใหม่ จึง ถึง วาระ ที่ เรียก ว่า กัป เจริญ สัตว์ ที่ บังเกิด ขึ้น เป็น พวก แรก 
นั้น เป็น พวก พรหม ใน พรหม โลก ชั้น ที่ ไฟ ไหม้ ขึ้น ไป ไม่ ถึง ลง มา เกิด เป็น พวก อุป ปา ติกะ (แปล กัน ว่า 



* ๑ วิ สุทธิ. ๒ / ๒๕๘- ๒๗๑. 




ลอย เกิด หมาย ความ ว่า เกิด เป็น ตัว ตน ใหญ่ โต ปรากฏ ขึ้น ที เดียว) พา กัน บริโภค ง้วน ดิน (ปฐ วิ รส คือ 
เมื่อ นํ้า แห้ง ขอด ก็ เกิด เป็น แผ่น ฟ้า ขึ้น ใน เบื้องบน มีสี งาม มี รส หอม หวาน) สะเก็ด ดิน (ปฐวี ปัปป ฏ ก) 
เครือ ดิน (ป ทา ล ตา) หมด ไป โดย ลำดับ จาก นั้น จึง บริโภค ธัญชาติ เป็น ต้น ว่า ข้าวสาลี สืบ ต่อ มา 
สัต ว โลก จำพวก แรก เหล่า นั้น จึง มี ร่าง กายหยาบ ขึ้น โดย ลำดับ จน ปรากฏ เป็น บุรุษ สตรี สร้าง บ้าน เรือน 
สืบ พันธุ กัน มา ใน ชั้น แรก มี อายุ ยืน ยาว เป็น อสงไขย (นับ ปี ไม่ ถ้วน) ต่อ มา พา กัน ประพฤติ อกุศลกรรม 
ด้วย อำนาจ ของ ราคะ โลภ ะ โทสะ โมหะ มาก ขึ้น อายุ ก็ ลด น้อย ถอย ลง โดย ลำดับ จน ถึง ๑๐ ปี ก็ พา 
กัน ถึง ความ พินาศ เป็น ส่วน มาก เพราะ ภัย ๓ อย่าง คือ ดัสต รา วุธ โรค ทุพภิกขภัย คือ ความ 
ขาด แคลน อาหาร เรียก ว่า ถึง สมัย มิคสัญญี แปล ว่า มี ความ สำคัญ ใน กัน แล กัน ว่า เหมือน อย่าง เนื้อ 
คือ เห็น กัน ฆ่า กัน เหมือน อย่าง เนื้อ ถึก แต่ ก็ ยัง ไม่ พินาศ กัน หมด ทั้ง โลก ยัง มี สัตว์ ที่ เหลือ ตาย หลบ หลีก 
ไป และ กลับ ได้ ความ สังเวช สลด จิต พา กัน ประพฤติ กุศล กรรมมาก ขึ้น ก็ พา กัน เจริญ อายุ มาก ขึ้น ด้วย 
อำนาจ กุศล โดย ลำดับ จน ถึง อสงไขย แล้วกลับ อายุ ถอย ลง มา ด้วย อำนาจ กุศล กรรม จน ถึง อายุ ๑๐ ปี 
แล้ว ก็ กลับ เจริญ อายุ ขึ้น ใหม่ อีก วน ขึ้น วน ลง อยู่ อย่าง นี้ จน กว่า จะ ถึง คราว โลก วินาศ อีก ครั้ง หนึ่ง ระยะ 
เวลา ทั้ง หมด นื้จัด เป็น กัป ย่อย ทั้ง ๔ ได้ ดั่ง นี้:- 

สังวั ฏ ฎ กัป กัป เนื้อ ม ตั้งแต่ เกิด มหาเมฆ กัป วินาศ ตก ใหญ่ จน ถึง ไฟ ประลัย กัลบ้ ไห มี โลก จน 
หมด สิน ดับ ลง แล้ว 

สังวั ฎฏฐ ายี กัป กัป ที่ ตั้ง อยู่ เนื่อง ด้วย กัป เนื้อ ม ตั้งแต่ ไฟ ไห มี โลก ดับ จน ถึง มหาเมฆ กัป สมบัติ 
ตก ใหญ่ เริ่ม ก่อ กำเนิด โลก ขึ้น ใหม่ 

วิวัฎ ฎ กัป กัป เจริญ ตั้งแต่ มหาเมฆ กัป สมบัติ จน ถึง ปรากฏ ดวง จันทร์ ดวง อาทิตย์ 

วิวัฎ ฎฐา ยี กัป กัป ที่ ตั้ง เนื่อง อยู่ ด้วย กัป เจริญ ตั้งแต่ บัดนื้ จน ถึง มหาเมฆ กัป วินาศ บังเกิด ขึ้น อีก. 

ส่วน ความ วินาศ ด้วย นํ้า นั้น เกิด มหาเมฆ กัป วินาศ ขึ้น เช่น เดียว กัน ก่อน แล้ว จึง เกิด มหาเมฆ 
นั้า ด่าง ตกลง มา เป็น นั้า ประลัย กัลบั ย่อย โลก ให้ วินาศ ไป เช่น เดียว กับ ไฟ ไห มี โลก และ ความ วินาศ 
ด้วย ลม นั้น ก็ เกิด มหาเมฆ กัป วินาศ ขึ้น ก่อน แล้ว เกิด ลม กัป วินาศ เป็น ลม ประลัย กัลบั พัด ผัน โลก ให้ 
ย่อยยับ เป็น จุณ วิ จุณ ไป เช่น เดี ยว กับ ไฟ ไห มี โลก . 

เกณฑ์ โลก วินาศ ดั่ง กล่าว นี้ คติ เก่า แก่ นั้น กล่าว ไว้ ว่า วินาศ ด้วย ไฟ ๗ ครั้ง แล้ว วินาศ ด้วย นี้า 
ใน ครั้ง ที่ ๘ ครั้น วินาศ ด้วย ไฟ และ นั้าดั่ งนี้ค รบ ๘ ครั้ง ๘ หน แล้ว จึง วินาศ ด้วย ลม ครั้ง ๑ และ ส่วน ที่ 
๔ ของ กัป ย่อย (วิ วัฏฏ ฐายี กัป) ระยะ เวลา สัต ว โลก มี อายุ ๑๐ ปี เพิ่ม ขึ้น จน ถึง อสงไขย แล้ว ถอย ลง 
จน ถึง ๑๐ ปี อีก เรียก ว่า อันตร กัป (กัป ใน ระหว่าง) ๑ ประมาณ ๖๔ อันตร กัป จึง เป็น กัป ย่อย ที่ ๔ นั้น 
แต่ บาง อาจารย์ กล่าว ว่า ประมาณ ๒๐ อันตร กัป และ ระยะ เวลา ที่ พระ พุทธเจ้า มา ตรัส นั้น ใน ยุค ที่ 
มนุษย์ มี อายุ ๑ แสน ปี ลง มา ถึง ๑๐๐ ปี เพราะ เมื่อ มนุษย์ มี อายุ มาก เกิน ไป ก็ เห็น ทุกข์ ได้ ยาก มี อายุ 
น้อย เกิน ไป ก็มี กิเลส หนา แน่น มาก ยาก ที่ จะ ตรัสรู้ ธรรม ได้ เช่น เดียว กัน. 

เรื่อง โลก วินาศ และ โลก สมบัติ หรือ โลก ดับ โลก เกิด ตาม คติ ความ คิด เก่า แก่ ซึ่ง ติด มา ใน คัมภีร์ 




๑๔๗ 



ทาง พระ พุทธ ศาสนา มี ดั่ง ที่ กล่าว มา โดย ย่อ ฉะนี้. 

ตาม คติ ความ คิด เรื่อง โลก ประลัย ได้ มี กล่าว ถึง เขต แห่ง ความ ประลัย ไว้ ว่า ไฟ ประลัย กัลป็ ไหม้ 
โลก ตั้งแต่ พรหม ชั้น อา ภัส สร ลง มา นี้า ประลัย กัลป๋ ท่วม โลก ตั้งแต่ พรหม ชั้น สุภกิ ณ หะ ลง มา ลม ประลัย 
กัลป็ พัด ผัน โลก ตั้งแต่ พรหม ชั้น เวหั ป ผล ลง มา ฉะนั้น ก็ ควร กล่าว ถึง เรื่อง โลก ตาม คติ ความ คิด เก่า แก่ 
นั้น ต่อ ไป. 

โลก ฅ ประเภท 

ได้ มี กล่าว ถึง ใน วรรณคดี ภาษา ไทย เรื่อง ไตรภูมิ ไตรภพ หรือ ไตรโลก ไตรภูมิ ได้แก่ 
กาม ภูมิ รูป ภูมิ อรูป ภูมิ ไตรภพ ได้แก่ กามภพ รูป ภพ อรูป ภพ ไตรโลก ได้แก่ กาม โลก รูป โลก 
อรูป โลก แต่ เมื่อ หมาย เฉพาะ โลก ที่ เป็น ชั้น ดี อัน เรียก ว่า สุคติ ก็ จัด เป็น มนุษยโลก เท ว โลก พรหม โลก 
พระ พุทธเจ้า ได้ พระ นาม ว่า ไตรโลก นาถ แปล ว่า ที่ พึง ของ โลก สาม คำ นี้ ใช้ เป็น พระ ปรมาภิไธย พระ 
เจ้า แผ่น ดิน ก็มี ดั่ง เช่น สมเด็จ พระ บรม ไตรโลก นาถ ใน สมัย กรุง ศรีอยุธยา คำ ว่า โลก หรือ ภพ ใช้ 
ใน ความ หมาย ที่ ยัง เป็น โลก ด้วย กัน ส่วน คำ ว่า ภูมิ ใช้! นความ หมาย ตั้งแต่ ยัง เป็น โลก จน ถึง เป็น โลกุ ตตร 
ฉะนั้น ภูมิ จึง มี ๔ ด้วย กัน เพ ม โลกุ ตตร ภูมิ อีก ข้อ หนึ่ง. 

คำ ว่า โลก ภพ หรือ ภูมิ นี้ พึง เช้า ใจ ความ หมาย รวม ๆ กัน ก่อน ว่า ได้แก่ ที่ เป็น ที่ ถือ 
ปฏิสนธิ คือ เป็น ที่ เกิด ของ ลัตว โลก ทั้ง หลาย ผู้ที่มี จิต ใจ ยัง ท่อง เที่ยว พัวพัน อยู่ ใน กาม ก็ ยัง เกิด ใน กาม โลก 
(หรือ กามาวจร โลก แปล ว่า โลก ของ ผู้ที่ เที่ยว ข้องอยู่ ใน กาม จะ เรียก ว่า กามาวจร ภูมิ หรือ 

กามาวจร ภพ ก็ ได้) ผู้ ที่ ปา เพ็ญ สมาธิ จน จิต ใจ สงบ จาก กามารมณ์ บรรลุ ถึง รูป ฌาน ย่อม บังเกิด ใน รูป โลก 
(หรือ รู ปาว จร โลก แปล ว่า โลก ของ ผู้ที่ เที่ยว ข้องอยู่ ใน รูป สมา ข้) ผู้ที่ ปา เพ็ญ สมาธิ ละเอียด กว่า นั้น จน 
บรรลุ ถึง อรูป ฌาน ย่อม บังเกิด ใน อรูป โลก (หรือ อรูป าว จร โลก โลก ของ ผู้ที่ เที่ยว ข้องอยู่ ใน อรูป สมา ธ) 
โลก เหล่า นี้ แบ่ง ไว้ ตาม ภูมิ ชั้น ของ จิต ใจ เมื่อ จิต ใจ แยก ภูมิ ชั้น ออก ไป ก็ เลย แยก โลก ซึ่ง เป็น ที่ อาลัย อยู่ 
ให้ ต่าง กัน ออก ไป อีก มาก มาย ผู้ อ่าน หรือ ฟัง ควร ท่า ใจ ไว้ ก่อน ว่า เป็น เรื่อง คติ ความ คิด เก่า แก่ เท่า นั้น ยัง 
ไม่ ควร ตั้ง ข้อ คาด คั้น ว่า จริง หรือ ไม่ จริง เพราะ ไม่ ใช่ เป็น ธรรมะ ซึ่ง พึง พิสูจ นึ่! ด้ภา ย ใน ตน เอง แต่ เป็น 
เรื่อง โลก ช้าง นอก ซึ่ง มี บาลี หลาย แห่ง แสดง ว่า พระ พุทธเจ้า ไม่ ทรง พยากรณ์. 

จะ กล่าว ถึง กาม ภูมิ ก่อน แบ่ง ไว้ ดั่ง นี้ คือ อบายภูมิ ๔ มนุษย์ ๑ สวรรค์ ๖ รวม เป็น ๑๑ 
จะ กล่าว ถึง มนุษย์ ก่อน. 

มนุษยโลก 

โลก ที่ คน เรา อาลัย อยู่ นี้ มี สัตว์ เดียรัจฉาน อาลัย อยู่ ด้วย ก็ จริง แต่ มนุษย์ เรา ก็เรื ยก ยึด ถือ เอา ว่า 
มนุษยโลก ถ้า จะ พูด เป็น กลาง ๆ ก็ ว่า โลก นี้ ตาม คติ ความ คิด โบราณ ว่า กลม อย่าง ล้อ รถ หรือ 
ล้อ เกวียน ตั้ง อยู่ ใน นั้า ใน อากาศ และ มี ขอบ เหล็ก เป็น เหมือน กำแพง กั้น ข้าง นอก อยู่ โดย รอบอย่าง กง ล้อ 




๑๔๘ 

จึง เรียก ว่า จัก กวา ฬะ หรือ จักร วา ละ แปล ว่า สีง ที่, ม' ขอบ กั้น, ล้อม เป็น- วง กลม เหมือน อย่าง ล้อ คำ ว่า 
จักรวาล จึง หมาย ถึง โลก นี้ เอง คติ ความ คิด โบราณ กล่าว ว่า มี จักรวาล ลักษณะ ดั่ง กล่าว นี้ อยู่ เป็น อัน มาก 
ถึง แสน โกฏิ จักรวาล จะ เรียก ว่า แสน โกฏิ โลก ก็ ได้ คติ ดั่ง กล่าว นี้ แสดง ว่า ความ คิด เรื่อง โลก กลม ได้ มี 
มา นาน แล้ว แต่ กลม อย่าง ล้อ รถ หรือ ล้อ เกวียน น่า จะ เพราะ มอง ด้วย ตา เห็น ดวง จันทร์ ดวง อาทิตย์ มี 
ลักษณะ กลม เช่น นั้น และ ก็ จำ จะ ต้อง มี ขอบ กั้น ข้าง นอก โดย รอบ ไม่ เช่น นั้น ก็ จะ พัง ทลาย ลง เป็น เหตุ 
ให้ เกิด คำ ว่า จักรวาล ที่ แปล ว่า มี ขอบ กั้น เป็น วง ล้อ เหมือน อย่า งวง เกวียน ส่วน ที่ ว่า ตั้ง อยู่ ใน นํ้า ใน 
อากาศ นั้น พิจารณา ดู ถึง ความ รู้ ใน ปัจจุบัน ซึ่ง ทราบ แน่ แล้ว ว่า โลก กลม (แต่ ไม่ ใช่ อย่าง ล้อ รถ) และ 
พื้น โลก เป็น นํ้า โดย มาก ฉะนั้น ถ้า มี ใคร ซึ่ง อยู่ ใน ภาคพื้น ส่วน ใด ส่วน หนึ่ง ของ โลก ถ้า สามารถ มอง 
ทะลุ โลก ลง ไป จน ถึง อีก ด้าน หนึ่ง คง จะ พบ นั้า เป็น ส่วน มาก พัน นํ้า ไป ก็ เป็น อากาศ และ คติ ความ คิด 
นั้น ยัง มี ว่า เมื่อ ไม่ มีดวง อาทิตย์ ก็ คง จะ มี แต่ ความ มีด มิด ทั่ว ไป ก็ น่า จะ ต้อง กับ ความ รู้ ใน ปัจจุบัน. 

เมื่อ วาง รูป โลก ให้ กลม แบบ ล้อ รถ และ มี กำแพง เหล็ก เป็น ขอบวง รอบอย่าง กง ล้อ จึง เรียก ว่า จักรวาล 
(แปล ล้น ว่า มี ขอบ กำแพง เป็น วง กลม) เช่น นั้น แล้ว ก็ ได้ มี คติ ความ คิด วาง แผน ผัง โลก ไว้ อย่าง มี ระเบียบ 
คือ ตรง ใจ กลาง โลก มี ภูเขา สูง ใหญ่ ชื่อ ว่า สุเมรุ (มัก เรียก ใน ภาษา ล้น สก ฤต) หรือ สิเนรุ (มัก เรียก 
ใน ภาษา มคธ) เหมือน อย่าง เพลา รถ อยู่ กลาง ล้อ รถ เขา สุเมรุ จึง เท่า กับ เป็น เพลา โลก หรือ จักร ว วาล นี้. 

เขา สุเมรุ มี ภูเขา แวด ล้อม เป็น วง รอบ อีก ๗ ข้น และ มี มหาสมุทร คั่น อยู่ ใน ระหว่าง ๗ มหาสมุทร 
ภูเขา ทั้ง ๗ มีซึ่อ นับ จาก ข้าง ใน ออก มา ข้าง นอก ดั่ง ต่อ ไป นี้ ๑. อัสส กัณณ ะ ๒. ริน ตก ะ ถ. เนมิ น ธร 
๙. ยุ คัน ธร ๔. อิสิ น ธร ๖. กร วี กะ และ ๗. สุทัส สนะ ชื่อ เหล่า นี้ กล่าว เรียง ลำดับ ตาม เนมิ ราช ชาดก ๑๒ 
ใน ชาดก นั้น กล่าว ว่า เขา เหล่า นี้ สูงก ว่า กัน ขึ้น ไป โดย ลำดับ นับ จาก เขา สุทัส สนะ ซึ่ง อยู่ ข้าง นอก ตากว่า 
ทั้ง หมด จน ถึง เขา อัสส กัณณ ะ' ซึ่ง อยู่ 1 ข้าง' ใน ซึ่ง สูง ถัด จาก เขา สุเมรุ รวม เรียก ว่า สัต ต ปริ ภัณท บรรพต 
หรือ เขา สัต ตบ ริ ภัณฑ์ (สัต ต แปล ว่า ๗ บรี กัณฑ์ แปล ว่า วง ล้อม). 

ส่วน สมุทร ซึ่ง คั่น อยู่ ระหว่าง นับ จากระ หว่า ง เขา สุเมรุ เขา อัสส กัณณ ะ รวม ๗ สมุทร เรียก ว่า 
สี ทัน ดร มหาสมุทร แปล ว่า มหาสมุทร ที่ อยู่ ใน ระหว่าง ซึ่ง มีนี้า สุขุม ละเอียด ยิ่ง 1 นัก ถึง กับ ทำ ให้ ทุก ๆ สิง 
แม้ เบา ที่ สุด เช่น แวว หาง นก ยูง เมื่อ ตกลง ก็ จม ทันที คำ ว่า สี ทะ แปล ว่า ทำ ให้ ทุก ๆ ^งจ ม ลง บวก 
กับ คำ ว่า อันตร แปล ว่า ระหว่าง หมาย ถึง คั่น อยู่ ระหว่าง ภูเขา ดั่ง กล่าว จึง รวม เรียก ว่า สี ทัน ตระ ไทย 
เรา เรียก ว่า สี ทัน ดร. 

ส่วน ใน ไตรภูมิ พระ ร่วง ลำดับ ชื่อ ภูเขา นับ จาก ข้าง ใน ออก ไป ข้าง นอก แตก ต่าง ออก ไป บ้าง คือ 

๑. ยุ คัน ธร ๒. อิสิ น ธร ถ. กร ริก ๔. สุทัส สนะ ๔. เนมิ น ธร ๖. รินัน ตก ๗. อัสส กัณณ ะ. 

ใน คัมภีร์ มหายาน ของ ทิเบต ๑๓ เรียง ลำดับ ชื่อ ต่าง ออก ไป อีก บ้าง และ ให้ คำ แปล ดั่ง นี้ 
๑. ยุ คัน ธร (ทรง แอก) ๒. อิสัน ธร (ทรง คัน ไถ ตาม เนมิ ราช ชาดก เรียก อิสิ น ธร แปล ว่า ทรง ฤษี) 



๑๒ ชา ตก. ๙ / ๒๑๔- ๕. 
๑๓ แล ๓ ล! ร ๓, (ว. 78. 




๑๔๙ 



๓. กร วี กะ (เขียง เท้า หรือ ไม้ จันทร์ แต่ ทั่ว ไป แปล ว่า นก ชื่อ นี้) ๔. สุ ทัศนะ (มี ทัศนะ ที่ดี คือ น่า ดู) 
๕. อัศ วก รฺณะ (หู ม้า) ๖. วี นาย กะ (มาร ร้าย หรือ ที่ ประชุม) ๗. เนมิ น ธร (ทรง วง กลม หรือ กง). 

ใน อภิ ธานั ปปที ปี กา เรียง ลำดับ ดั่ง นี้ ๑. ยุ คัน ธร ๒. อิส ธร ฅ. กร วี กะ ๔. สุทัส สะ ๔. เน 
มีน ธร ๖. วินต กะ ๗. อัสส กัณณ ะ และ กล่าว ว่า เขา สุเมรุ นั้น เรียก ๕ ชื่อ คือ สิเนรุ เมรุ ติ ทิวา ธาร 
มรุ สุเมรุ ป ๙ 

เขา สัต ตบ ริ ภัณฑ์ คือ เขา บริวาร ของ เขา สุเมรุ ทั้ง ๗ ถึง จะ เรียก ชื่อ สับ กัน บ้าง แต่ ก็' รวม ลง' ว่า 
ทั้ง หมด มี ๗ เทือก เขา และ ใน ฉบับ มหายาน ของ ทิเบต ยัง กล่าว ถึง นี้า ใน สี ท้น ดร มหาสมุทร ทั้ง ๗ พิสดาร 
ออก ไป อีกว่า เป็น' นํ้า ต่าง ๆ กัน นับ จาก ข้าง ใน ออก ไป โดย ลำดับ ดั่ง นี้ ๑. มหาสมุทร แห่ง นี้าน มที่มี 
กลิ่น หอม ๒. แห่ง นั้า นม ส้ม ๓. แห่ง เนย ๔. แห่ง นํ้า โลหิต หรือ นั้า อ้อย ๕. แห่ง นั้า ยา พิษ หรือ เหล้า 
๖. แห่ง' นั้า 1 จืด ๗. แห่ง นี้า เค็ม และ กล่าว ว่า มหาสมุทร เหล่า นี้ กว้าง ลึก มาก และ น้อย ลง โดย ลำดับ จาก 
ข้าง ใน ออก มา ข้าง นอก เช่น เดียว กับ เขา สัต ตบ ริ กัณฑ์ ครั้น พ้น เทือก ที่ ๗ ออก มา แล้ว ก็ เป็น มหาสมุทร 
นี้า เค็ม มี เกาะ' ใหญ่' ที่เรื ยก' ว่า ทวีป อยู่ ใน ๔ ทิศ ทิศ ละ ๑ ทวีป คือ 

๑. ทาง ทิศ ตะวัน ออก มี ทวีป ชื่อ ว่า วี เท หะ (กาย ใหญ่) หรือ เรียก ว่า บุพ พ วิ เท หะ ฉบับ ทิเบต 
กล่าว ว่า มี รูป เหมือน พระ จันทร์ ครึ่ง ซีก เป็น ถิ่น ผิว ขาว ชาว ทวีป นี้มี จิต ใจ สงบ และ มี ความ ประพฤติ ดี 
มี รูป หน้า เหมือน อย่าง รูป ของ ทวีป 

๒. ทาง ทิศ ใต้ มี ทวีป ชื่อ ว่า ชมพู (ชื่อ ต้นไม้) ดั่ง ที่ เรียก ว่า ชมพู ทวีป คัมภีร์ ทิเบต เรียก ชื่อ ว่า 
ชมุ และ กล่าว ว่า มี รูป เหมือน สบัก แกะ (สาม เหลี่ยม) ศูนย์ กลาง ของ ทวีป นี้ อยู่ ที่ โพธิ พฤกษ์ พุทธ ค ยา (เห็น 
ได้ ว่า รูป คาบ สมุทร อินเดีย นั่น เอง) เป็น ถิ่น ผิวสี นั้า เงิน มี ความ สมบูรณ์ ด้วย ทรัพย์สิน มี ทั้ง ความ ชั่ว 
และ ศวา มดี ชาว ทวีป นี้มี รูป หน้า เป็น สาม เหลี่ยม เหมือน อย่าง รูป ทวีป 

๓. ทาง ทิศ ตะวัน ตก มี ทวีป ชื่อ ว่า อมร โค ยาน คัมภีร์ ทิเบต เรียก ว่า โค ธัน ยะ (สมบัติ แห่ง โค 
คำ ว่า โค แปล ว่า สัตว์ ชนิด หนึ่ง ก็ ได้ แปล ว่า พระ อาทิตย์ ก็ ได้) และ กล่าว ว่า มี รูป เหมือน อย่าง ดวง อาทิตย์ 
คือ กลม เป็น ถิ่น ผิวสี แดง ชาว ทวีป นี้มี อำนาจ มาก ชอบ บริโภค เนื้อ ปศุ สัตว์ มี รูป หน้า กลม เหมือน 
อย่าง รูป ทวีป 

๔. ทาง ทิศ เหนือ มี ทวีป ชื่อ อุตต รกุรุ (ซาว กร ภาค เหนือ) คัมภีร์ ทิเบต กล่าว ว่า มี รูป ๔ เหลี่ยม 
เป็น ถิ่น ผิวสี เขียว ชาว ทวีป นี้ เข้ม แข็ง มี เสียง ดัง มี รูป หน้า ลี่ เหลี่ยม เหมือน ม้า มี ต้นไม้ ซึ่ง อำนวย ความ 
สำเร็จ ลี่งที่ ต้อง การ เป็น' ที่ อยู่ อาคั ย. 

ทวีป ใหญ่ ทั้ง ๔ นี้ คัมภีร์ ทิเบต กล่าว ว่า มี ทวีป น้อย เป็น บริวาร ทวีปละ ๒ ตั้ง อยู่ สอง ข้าง ของ 
ทวีป ใหญ่ รวม เป็น ๑๒ ทวีป ๑๕ ส่วน ใน ไตรภูมิ พระ ร่วง กล่าว ว่า มี ทวีป เล็ก ๆ เป็น บริวาร มาก นับ รวม 
ถึง สอง พ้น และ ได้ กล่าว รูป หน้า ของ ชาว ทวีป ทั้ง ๔ นี้ ว่า คน ใน ชมพู ทวีป หน้า ดั่ง ดุม เกวียน คน ใน 



๑ * อภิ ธา น. น. ๘. 

* ๕ 18๓ ฟ 3 ๓, เวเ ว. 78-81. 




๑๔๐ 



บุพ พวิ เท หะ หน้า ดั่ง เดือน เพ็ญ และ กลม ดั่ง หน้า แว่น คน' ใน อุต ต' ร กรุ 1 หน้า เป็น .สี มุม คน ใน อมร โค ยาน 
หน้า ดั่ง เดือน แรม ๘ คา 3 ” 0 ไตรภูมิ พระ ร่วง แต่ง จาก คัมภีร์ ทาง หินยาน หรือ ทักษิณ นิกาย คัมภีร์ ฝ่าย นี้ 
พรรณนา อุตต รกุรุ ทวีป ไว้ดื วิเศษ ดั่ง ที่ ได้ กล่าว มา แล้ว โดย ย่อ ใน ตอน ที่ ว่า ด้วย ภาณ ยักฃ์ ภาณ พระ. 

ทวีป ทั้ง หมด เหล่า นี้ ตั้ง อยู่ ใน มหาสมุทร นี้า เค็ม ใน ๔ ทิศ ของ เขา สัต ตบ ริ ภัณฑ์ ซึ่ง มี เขา สุเมรุ 
เป็น ศูนย์ กลาง ถัด จาก ทวีป เหล่า นี้ ออก ไป ก็ ถึง ที่ สุด โลก โดย รอบ ซึ่ง มี กำแพง เหล็ก เป็น ขอบ กั้น อยู่ รอบ 
เหมือน อย่าง กง แห่ง ล้อ รวม เป็น จักรวาล โลก ของ เรา นี้ก็ เป็น จักรวาล อัน หนึ่ง ใน จักรวาล ทั้ง หลา ยที่มี 
อยู่ เป็น อัน มาก คัมภีร์ ฝ่ายมหายาน ของ ทิเบต กล่าว ไว้ ว่า ทุก ๆ จักรวาล ตั้ง อยู่ ใน อากาศ ว่าง เปล่า (8ก3อ6) 
อัน ไม่ อาจ หยั่ง อาศัย อยู่ บน ผืน ลม เหมือน อย่าง วัช ระ คือ ศร พระ อินทร์ (อ ศนิ บาต รูป กากบาท) แข็ง 
ทน ทาน เหมือน วัช ระ คือ เพชร บน ลม นั้นมื ห้วง นี้า ตั้ง อยู่ บน ห้วง นํ้ามื ราก ฐาน เป็น ทองคำ โลก ตั้ง อยู่ บน 
ราก ฐาน ทองคำ นั้น มี เขา พระ สุเมรุ พุ่ง ขึ้น ไป เป็น แกนกลาง. 3, ๗ 

แผน ผัง โลก ตาม ความ คิด เก่า ของ อินเดีย ดั่ง ที่ กล่าว มา นี้ ถ้า ลอง เขียน เป็น แผนที่ ย่อ ดู จะ เห็น ว่า 
วาง เป็น ระเบียบ เรียบ ร้อย น่า ดู คือ จะ เห็น โลก ทั้ง หมด เป็น รูป จักรวาล คือ วง กลม ชนิด มืฃอ บอ ย่าง ล้อ รถ 
ซึ่ง ใหญ่ โต มหึมา มี เขา สุเมรุ สูง ใหญ่ เป็น ศูนย์ กลาง มี เขา สูง ลด หลั่น ลง ไป ล้อม เป็น บริวาร อยู่ อีก ๗ ชั้น 
และ มี มหาสมุทร คั่น อยู่ ใน ระหว่าง ทุก ชั้น พ้น ออก ไป ก็ เป็น มหาสมุทร มี ทวีป ทั้ง ๔ ตั้ง อยู่ ใน ๔ ทิศ 
ดู อย่าง แผน ผัง เมือ งที่มี ระเบียบ แต่ อย่า เพ่ง คาด คั้น เอา ความ จริง เพราะ เป็น ตำรา ภูมิศาสตร์ โลก ใน 
สมัย หลาย พันปี มา แล้ว ทวีป ทั้ง ๔ นั้น ชมพู ทวีป ก็ คือ โลก ใน ความ จริง ของ ผู้ เป็น ต้น คติ ความ คิด เรื่อง 
นี้ โดย เฉพาะ ก็ คือ อินเดีย เอง ส่วน อีก ๓ ทวีป แม้ จะ กล่าว ว่า มี อยู่ ใน จักรวาล นี้ แต่ ก็ น่า จะ เป็น โลก ใน 
ความ คิด นึก ใน ใจ หรือ กำหนด เอา ด้วย ภาพ ทาง ใจ ซึ่ง จะ ปรากฏ ขึ้น ด้วย เหตุ ไร ก็ ตาม เพราะ ใน สมัย 
โบราณ นาน ไกล น่า จะ ไป เที่ยว สำรวจ ให้ รอบ โลก ได้ ยาก แต่ เมื่อ กำหนด ลง เป็น แน่ ว่า มี ทวีป ใน ๔ ทิศ 
ทวีป ใน ทิศ ที่ ตน อาศัย อยู่ ก็ ได้ เห็น อยู่ แน่ แล้ว จึง ต้อง ค้น คิด หา ทวีป ใน อีก ๓ ทิศ ตั้ง เขา สุเมรุ เป็น ศูนย์ กลาง. 

ได้ มี บุคคล บาง พวก ใน ปัจจุบัน แสดง ความ เห็น ว่า อีก ๓ ทวีป นั้น ไม่ ได้ ตั้ง อยู่ ใน โลก นี้ แต่ 
ใน คัมภีร์ ที่ กล่าว ถึง ทวีป เหล่า นี้โด้ กล่าว ว่า มี อยู่ ใน จักรวาล นี้ นั่น แหละ พิเคราะห์ ดู ตาม แผน ผัง โลก ของ 
ท่าน ก็ จะ ต้อง มี ไม่ เช่น นั้น ก็ ขาด ไป ๓ ทิศ และ ยัง ได้ แสดง เวลา ของดวง อาทิตย์ ไว้ ว่า เวลา ดวง อาทิตย์ 
ขึ้น ใน ชมพู ทวีป นี้ เป็น เวลา เที่ยง วัน ใน บุพ พวิ เท หะ เป็น เวลา อาทิตย์ ตก ใน อุตต รกุรุ เป็น เวลา เที่ยง คืน 
ใน อมร โค ยาน เวลา อาทิตย์ ขึ้น ใน บุพ พวี เท หะ เป็น เวลา เที่ยง วัน ใน อุตต รกุรุ เป็น เวลา อาทิตย์ ตก ใน 
อมร โค ยาน เป็น เวลา เที่ยง คืน ใน ชมพู ทวีป, เวลา อาทิตย์ ขึ้น ใน อุตต รกุรุ เป็น เวลา เที่ยง วัน ใน อมร โค ยาน 
เป็น เวลา อาทิตย์ ตก ใน ชมพู ทวีป เป็น เวลา เที่ยง คืน ใน บุพ พวี เท หะ, เวลา อาทิตย์ ขึ้น ใน อมร โค ยาน เป็น 
เวลา เที่ยง วัน ใน ชมพู ทวีป เป็น เวลา อาทิตย์ ตก ใน บุพ พวี เท หะ เป็น เวลา เที่ยง คืน ใน อุตต รกุรุ ตาม คติ 
ความ คิด นี้ ดวง อาทิตย์ เดิน โคจร ไป ตาม วง กลม ของ จักรวาล ผ่าน ทวีป ทั้ง ๔.®* 

๑๖ ไตรภูมิ. น. ๑๓๒- ๓, ๑๓๘-®'. 

* ๗ แ6เ ๓ 818๓, เวเ ว. 77-8. 

๑๘ ไตรภูมิ. น. ๑๓๑. 




ได้ ขอ ให้ ผู้ทรง ภูมิ รู้ ใน ปัจจุบัน ช่วย ค้น เวลา เทียบ เคียง ดู ว่า เวลา ๖. ๐๐ น. ที่ อินเดีย อัน เป็น 
ชมพู ทวีป ใน เวลา นั้น โดย เฉพาะ ที่ พารา ณสีชึ่ ง เป็น ที่ ตั้ง แห่ง พุทธ ค ยา จะ เป็น เวลา เที่ยง วัน เป็น ต้น ที่ 
ประเทศ ไหน บ้าง ฟาน ผู้ นั้น ได้ จด ให้ ดั่ง ต่อ ไป นี้ 

เวลา ๖. ๐๐ น. พารา ณสี แส I. ๒๖ ผ. แอก 9- ๘๓ ธ. 

เวลา ๑๒. ๐๐ น. นิวซีแลนด์ แ ๙. ๒๖ 1\1. 1-0 ก ฐ. ๑๗๓ 5. 

เวลา ๑๘. ๐๐ น. นิ วอ อร์สิ นส์, ชิคาโก แลแ ๒๖ ผ. แอก 9. ๙๗ ผ. 

เวลา ๒๔. ๐๐ น. อิง แลนด์ แส!. ๒๖ ผ. แอก 9- ๗ พ. 

ตาม ที่ เทียบ กัน นี้ ชมพู ทวีปอยู่ ที่ อินเดีย บุพ พวิ เท หะ อยู่ ที่ แถบ นิวซีแลนด์ อุตต รกุรุ อยู่ ที่ แถบ 
นิ วอ อร์ลี นส์, ชิคาโก (นับ กว้าง ๆ ว่า อเมริกา อมร โค ยาน อยู่ ที่ แถบ อังกฤษ (นับ กว้าง ๆ ว่า ยุโรป) แต่ 
ตาม คติ ความ คิด เรื่อง ๔ ทวีป น่า จะ มิ ได้ มุ่ง หมาย ถึง ประเทศ ปัจจุบัน เหล่า นี้ เพราะ มี แนว ความ คิด 
เรื่อง โลก กลม คน ละ อย่าง ทั้ง พรรณนา ถึง ลักษณะ ภูมิประเทศ และ บุคคล คล้าย กับ เรื่อง ใน นิยาย (หรือ 
จะ เป็น อย่าง เดียว กัน แต่ มอง คน ละ ทัศนะ เหมือน อย่าง ดวง อาทิตย์ โคจร กับ ดวง อาทิตย์ อยู่ กับ ที่ ใช้ 
อัน ไหน เป็น เกณฑ์ คำนวณ เวลา ก็ ได้ ผล อย่าง เดียว กัน) แต่ เมื่อ แสดง เวลา อาทิตย์ โคจร ผ่าน ทวีป ทั้ง ๔ 
ไว้ ด้วย จึง ลอง ค้น หา ดู ก็ ได้ พบ ประเทศ ต่าง ๆ ดั่ง กล่าว นั้น. 

เรื่อง จักรวาล โลก ตาม คติ ความ คิด ที่ เล่า มา นี้ เห็น ได้ ชัด ว่า ไม่ ใช่ พุทธ ศาสน์ แต่ เป็น ภูมิศาสตร์ 
เก่า จะ เป็น เพรา ะมีผู้ เชื่อ ถือ อยู่ มาก จึง ติด เช้า มา ใน คัมภีร์ ทาง พระ พุทธ ศาสนา ด้วย คัมภีร์ ชั้น หลัง ยิ่ง 

แสดง วิจิตร พิสดาร มาก ถ้า พุทธ ศาสน์ จะ มุ่ง แสดงอย่าง นี้ก็ก ลาย เป็น ภูมิศาสตร์ ไป และ ท่าน ผู้ แสดง ก็ 
จะ กลาย เป็น อาจารย์ ภูมิศาสตร์ ใน ยุค หนึ่ง มิ ใช่ เป็น ศาสดา ผู้ ประกาศ ศาสนา ที่ เป็น ลัจจ ธรรม อยู่ ทุก 

ยุค สมัย ด้วย เหตุผล ที่ เป็น สามัญ สำนึก เพียง เท่า นี้ ไม่ ต้อง อ้าง หลัก ฐาน ธรรม ใน พระ พุทธ ศาสนา ก็ 
เพียง พอ ที่ จะ กล่าว ได้ ว่า ไม่ ใช่ พระ พุทธ ศาสนา ได้ มีผู้ แสดง ประกาศ ลัทธิ ศาสนา มาก ด้วย กัน ทั้ง ที่ เกิด 
ก่อน ทั้ง ที่ เกิด หลัง พระ พุทธ ศาสนา ชอบ แสดง ตน เป็น อาจารย์ ภูมิศาสตร์ (แม้ ผู้ อธิบาย พระ พุทธ ศาสนา 
ต่อ ๆ มา คือ พระ อาจารย์ ยุค ต่าง ๆ ก็ เช่น เดียว กัน) แม้ จะ เป็น มูลฐาน ของ ปัจจุบัน แต่ ก็ ก้าว มา ไม่ 
ถึง ยุค ปัจจุบัน จึง กลาย เป็น เรื่อง ล้า หลัง เป็น นิยาย หรือ วรรณคดี โบราณ ไป แต่ ก็ เป็น เรื่อง น่า รู้ อยู่ เพราะ 
จะ ได้ ทราบ คติ ความ คิด ใน ชั้น เดิม เมื่อ อ่าน คัมภีร์ หรือ หนังสือ วรรณคดี ทาง ศาสนา เก่า ๆ ก็ จะ พอ 
เข้า ใจ และ มอง เห็น ภูมิประเทศ ตาม คติ ความ คิด นี้! ด้ โดย ตลอด. 




นรก ใหญ่ 

ตาม คติ ความ คิด ของ อินเดีย เก่า แก่ ที่ ติด มา กล่าว ว่า ลึก ลง ไป ภาย ใต้ แผ่น ดิน ของ จักรวาล โลก 
นี้ เป็น ที่ ตั้ง ของ นรก มาก มาย เป็น สถาน ที่ ทรมาน สัตว์ ผู้ ทำ บาป ต่าง ๆ ซึ่ง ไป บังเกิด รับ การ ทรมาน ภาย 
หลัง จาก ที่ ตาย ไป แล้ว คำ ว่า นรก แปล ว่า เหว ใน ภาษา บาลี มัก เรียก ว่า นิร ยะ แปล ว่า สถาน ที่ ไม่ มี 
ความ เจริญ คือ' ไม่ มี สุข มี แต่' ทุกข์' ทรมาน คำ ว่า นิร ยะ หรือ นรก ใช้ หมาย ถึง สถาน ที่ ทรมาน สัตว์ 
ทำ บาป ดั่ง กล่าว เช่น เดียว กัน. 

นรก ที่ เป็น ขุม ใหญ่ มี กล่าว ไว์ใ น สัง กิจ จ ชาดก ๑ * เป็น ต้น ว่า มี ๘ คือ 

๑. สัญชี วะ แปล ว่า คืน ชีวิต ขึ้น เอง คือ สัตว์ นรก ใน ขุม นี้ ถูก ตัด เป็น ท่อน เล็ก ท่อน ใหญ่ แล้ว ก็ 
กลับ คืน ชีวิต ขึ้น มา เอง อีก รับ การ ทรมานอยู่ รา ไป ใน คัมภีร์ มหายาน ของ ทิเบต ๒๐ แสดง ว่านรก ขุม นี้ 
สำหรับ บาป ที่ ทำ ฆาตกรรม ตน เอง ทำ ฆาตกรรม ผู้ อื่น หมอ ที่ ทอด ทิ้ง ฆ่า คน ไข้ ของ ตน ผู้ จัดการ ทรัพย์ 
มรดก ที่ คด โกง และ ผู้ ปกครอง ที่ โหด ร้าย เบียด เบียน ประชาชน 

๒. กาฬ สุตตะ แปล ว่า เสัน ดำ คือ สัตว์ นรก ใน ขุม นี้ ถูก ขีด เป็น เส้น ดำ ที่ ร่าง กาย เหมือน อย่าง 
ตี เส้น ที่ ต้น ซุง เพื่อ จะ เลื่อย แล้ว ถูก ผ่า ด้วย ขวาน เป็น ๘ เสียง ๑๖ เสียง แต่ ตาม คัมภีร์ ทิเบต กล่าว ว่า 
ถูก เลื่อย ด้วย เลื่อย และ กล่าว การ ลง โทษ อีกอ ย่าง หนึ่ง คือ ลาก ลิ้น ออก มา ตอก และ ไถ ด้วย ไถ เหล็ก 
แหลม เป็น จัก ๆ สำหรับ บาป ที่ พูด ส่อเสียด ยุยง ให้ เขา แตก กัน และ เช้า ไป ยุ่ง เกี่ยว ขัด ขวาง กิจการ ของ 
ผู้ อื่น และ แสดง โดย ทั่ว ไป ว่า นรก ขุม นี้ สำหรับ บาป ที่ แสดง ความ ไม่ นับถือ ลบ หลู่ ดู หมิ่น มารดา บิดา 
พระ รัต น ตรัย หรือ พระ ศาสนา 

ฅ. สังฆ าฎะ แปล ว่า กระทบ กัน คือ มี ภูเขา เหล็ก คราว ละ ๒ ลูก จาก ทิศ ที่ ตรง กัน ข้าม เลื่อน 
เช้า มากระ ทบ กัน เอง บด สัตว์ นรก ใน ระหว่าง แหลก ละเอียด จาก ๔ ทิศ ก็ เป็น ภูเขา ๔ ลูก เลื่อน เช้า 
มากระ ทบ กัน ตลอด เวลา ใน คัมภีร์ มหายาน ของ ทิเบต กล่าว ว่า ภูเขา มีคืร ษะ เป็น สัตว์ หรือ เป็น เหล็ก 
ใหญ่ รูปอย่าง หนังสือ เลื่อน เข้า มา บด ขยี้ สัตว์ เช่น เดียว กัน และ กล่าว ว่านรก ขุม นี้ สำหรับ พวก พระ 

คฤหัสถ์ และ คน ที่ ไม่ เชื่อ ใน ศาสนา ซึ่ง ลบ หลู่ ดู หมิ่น หรือ ทำลาย ความ คักดั่ สิทธิ้ ของ พระ คัมภีร์ และ 
สำหรับ พวก พระ ที่ สะสม เงิน เป็น ก้อน ซึ่ง พวก ตน ไม่ ได้ ประกอบ การ งาน และ แสดง การ ทรมาน อีกอ ย่าง หนึ่ง 
คือ บด ตำ ใน ครก เหล็ก ตีบ น ทั่ง เหล็ก สำหรับ ทรมาน ผู้ ทำ โจรกรรม ผู้ที่มี สันดาน ร้ายกาจ ด้วย ความ 
โกรธ ริษยา โลภ อยาก ได้ ผู้ที่ ใช้ เครื่อง ชั่ง ตวง วัด โกง และ ผู้ที่ ทิ้ง ขยะ มูล ฝอย หรือ สัตว์ ตายลง ใน ถนน 
หน ทาง สาธารณะ 

๔. โร รุ วะ แปล ว่า ร้อง ครวญ คราง คือ มี เปลว ไฟ เช้า ไป ทาง ทวาร ทั้ง เก้า เผา ไหม้ ใน สรีระ จึง 
ร้อง ครวญ คราง เพราะ เปลว ไฟ (ชา ล โร รุ วะ) บาง พวก ถูก หมอก ควัน ด่าง (กรด) เช้า ไป ละลาย สรีระ จน 
ละเอียด เหมือน แป้ง จึง ร้อง ครวญ คราง เพราะ หมอก ควัน (ธูม โร รุ วะ) ใน คัมภีร์ ทิเบต กล่าว ว่า กรอก 



๑ '* ชา ตก. ๘ / ๑๑๗- ๘. 

๒0 เรื่อง นรก ใน คัมภีร์ ภิเบ ตที่ อ้าง ถึง นี้ ดู แล ๓ 818 ๓, เวเ ว. - 93-95. 




นํ้า เหล็ก แดง อัน ร้อน แรง ทาง ปาก ผ่าน ลำ คอ ลง ไป สำหรับ บาป ที่ กั้น ปิด ทาง นํ้า เพื่อ ประโยชน์ ของ ตน 

แช่ง ด่า ดิน ฟ้า อากาศ ทำลาย พืช พันธุ ธัญญาหาร ให้ เสีย หาย 

๔. มหา โร รุ วะ แปล ว่า ร้อง ครวญ คราง มาก คือ เป็น ที่ ทุกข์ ทรมาน ยิ่ง กว่า ข้อ ๔ ใน คัมภีร์ 
ทิเบต กล่าว ว่า สำหรับ พา หิร ชน คน บาป หนา 

๖. ตา ปน ะ แปล ว่า ร้อน ได้แก่ ถูก ให้ นั่ง เสียบ ตรึง ไว้ ด้วย หลาว เหล็ก บน แผ่น ดิน เหล็ก แดง ลุก 
เป็น ไฟ ร้อน แรง บ้าง ก็ ถูก ต้อน ขึ้น ไป บน ภูเขา เหล็ก แดง เป็น ไฟ ลุก โพลง ถูกลม พัด ตกลง มา ถูก เสียบ 
ด้วย หลาว เหล็ก ที่ โผล่ ขึ้น มา จาก แผ่น ดิน เหล็ก แดง ใน คัมภีร์ ทิเบต กล่าว ว่า ถูก ขัง อยู่ ใน ห้อง เหล็ก แดง 
เป็น ไฟ ร้อน แรง สำหรับ บาป ที่ปิง ทอด หรือ เสียบ สัตว์ ปิง เป็น อาหาร 

๗. ป ตา ปน ะ แปล ว่า ร้อน สูง มาก คือ เป็น ที่ ทุกข์ ทรมาน ยิ่ง กว่า ข้อ ๖ ใน คัมภีร์ ทิเบต กล่าว ว่า 
ถูก ทิ่ม แทง ด้วย หอก สาม ง่าม ล้ม กลิ้ง ลง ไป บน พื้น เหล็ก แดง อัน ร้อน แรง สำหรับ บาป ที่ ละทิ้ง พระ ศาสนา 
(เลิก นับถือ) หรือ ปฏิเสธ ความ จริง 

๘. อวีจิ แปล ว่า ไม่ มี ระหว่าง คือ ไม่ เว้น ว่าง บาง ที เรียก มหา อวีจิ แปล ว่า อเวจี ใหญ่ ภาษา 
ไทย มัก เรียก ว่า อเวจี เปลว ไฟ นรก ใน นรก ขุม นี้ ลุก โพลง เต็ม ทั่ว ไป หมด ไม่ มี ระหว่าง หรือ เว้น ว่าง 
สัตว์ นรก ใน ขุม นี้ก็ แน่น ขนัด เหมือน ยัด ทะนาน ไม่ มี ระหว่าง หรือ เว้น ว่าง แต่ ก็ ไม่ เบียด เสียด กัน อย่าง วัตถุ 
ต่าง ถูก ไฟ ไหม้ อยู่ ใน ที่ เฉพาะ ตน ๆ และ ความ ทุกข์ ทรมาน ของ สัตว์ นรก ใน ขุม นี้ ก็ บังเกิด ขึ้น สืบ เนื่อง กัน ไป 
ไม่ มี ระหว่าง หรือ เว้น ว่าง ฉะนั้น จึง เรียก ว่า อวีจี หรือ อเวจี ซึ่ง มี คำ แปล ดั่ง กล่าว ใน คัมภีร์ ทาง ทิเบต 
กล่าว ว่า ล่า หรับ บาป ที่ ถือ ว่า เป็น อุกฤษฏ์ โทษ ตาม ลัทธิ ลา มะ แต่ ฝ่าย เถรวาท แสดง ว่า สำหรับ บาป ที่ เป็น 
อนัน ตริ ย กรรม. 

นรก ใหญ่ ทั้ง ๔ ขุม นี้ ใน สัง กิจ จ ชาดก เป็น ต้น เรียง อวีจิ ไว้ หน้า ตา ปน ะ แต่ ใน ที่ อื่น เช่น ใน 
ไตรภูมิ พระ ร่วง แสดง อ วจี ไว้ เป็น ที่ สุด และ กล่าว ว่า อยู่ ช้อน ไป ตาม ลำดับ สัญ # วะ อยู่ เบื้องบน ที่ สุด 
และ อยู่ ใต้ กันลง ไป จน ถึง อเวจี อยู่ ใต้ ที่ สุด. 

เครื่อง ทรมาน ใน นรก ใหญ่ ทั้ง ๘ ขุม ดั่ง กล่าว มี เหล็ก เช่น พื้น แผ่น ดิน เหล็ก และ เครื่อง อาวุธ 
เหล็ก ต่าง ๆ มี ไฟ คือ เหล็ก นั่น แหละ ลุก เป็น ไฟ ร้อน แรง มี ภูเขา เหล็ก ที่ กลิ้ง มา บด และ มี หมอก ควัน 
ชนิด เป็น กรด หรือ ด่าง ใน ขุม นรก ที่ ๑ และ ที่ ๒ มี นาย นิร ย บาล แปล ว่า ผู้ รักษา นรก ไทย เรา เรียก ว่า 
ยม บาล เป็น ผู้ ทำ การ ทรมาน สัตว์ นรก แต่ นรก ขุม ที่ ลึก ลง ไป กว่า นั้น ใน อรรถกถา ลัง กิจ จ ชาดก ไม่ ได้ 
กล่าว ถึง นาย นิร ย บาล กล่าว ถึง ไฟ เหล็ก เช่น เครื่อง อาวุธ ต่าง ๆ เป็น ต้น บังเกิด ขึ้น ทรมาน สัตว์ นรก 
เอง. 



นรก น้อย 

อนึ่ง มี แสดง ไว้ ว่า นรก ใหญ่ ทั้ง ๘ ขุม มีนรก เล็ก เป็น บริวาร ใน ๔ ด้าน ต้าน ละ ๔ ขุม รวม 
๑๖ ขุม รวม นรก บริวาร ของ นรก ใหญ่ ทั้ง ๘ ขุม ได้ ๑๒๘ ขุม รวม นรก ใหญ่ อีก ๘ ขุม เป็น ๑๓๖ ขุม 




นรก บริวาร ใน ไตรภูมิ พระ ร่วง เรียก ว่า ฝูง นรก บ่าว . 

ใน เนมิ ราช ซาด ก 10 ® กล่าว ว่า พระ มา ตลี เทพ สารถี นำ พระ เจ้า เนมิ ราช พระ ราชา ครอง 
นคร มิถิ ลา ใน แคว้น วิ เท ห รัฐ ไป เที่ยว ดู นรก บริวาร ๑๖ ขุม ซึ่ง อยู่ ล้อม รอบ สัญชี วน รก อัน เป็น นรก 
ใหญ่ ขุม ที่ ๑ มี ชื่อ ดั่ง ต่อ ไป นี้ 

๑. เวต รณีน รก แปล ว่า นรก แม่นํ้ าเว ตรณี แปล ว่า ข้าม ยาก คือ เป็น แม่ นํ้า ด่าง ที่ ร้อน เดือด 
พล่าน เรียก ว่า เวต รณี บัว และ สิง ต่าง ๆ ใน แม่ นี้' านั้น เป็น อาวุธ' ทั้ง สิ้น นาย นิร ย บาล ตก เบ็ด สัตว์ นรก 
อีก ด้วย สำหรับ บาป ที่ ประกอบ กรรม หยาบ ข้า เบียด เบียน ผู้ที่ อ่อน กำลัง กว่า 

๒. สุนข นรก แปล ว่า นรก สุนัข คือ มี ฝูง สุนัข ขาว แดง ดำ เหลือง และ ฝูง แร้ง กา กลุ้ม รุม กัด 
ตี จิก ทรมาน สำหรับ บาป ที่ กล่าว คำ ร้าย ด่า ว่า สม ณ พราหมณ์ และ ท่าน ผู้มี คุณ 

ฅ. สัญ โชติ นรก แปล ว่า นรก ไฟ โพลง คือ สัตว์ นรก ใน ขุม นี้มี สรีระ ลุก เป็น ไฟ โพลง แผด เผา 
ทั้ง ถูก ทรมาน ต่าง ๆ สำหรับ บาป ที่ ประกอบ กรรม หยาบ ช้า เบียด เบียน บุรุษ สตรี ที่ เป็น คน ดืมี ศีลธรรม 
ไม่ มี ความ ผิด 

๔. อังคาร กา สุ นรก แปล ว่า นรก หลุม ถ่าน เพลิง คือ ตกลง ไป ไหม้ ทรมาน ใน หลุม ถ่าน เพลิง สำหรับ 
บาป ที่ ฉ้อ โกง เบียด บัง ถือ เอา ทรัพย์ ที่ เขา บริจาค เพื่อ การ กุศล หรือ ชัก ชวน ให้ เขา บริจาค อ้าง ว่า เพื่อ การ 
กุศล ได้ ทรัพย์ มา แล้ว ถือ เอา เลืย เอง แล สำหรับ บาป ที่ เป็น หนี้ ทรัพย์ ผู้ อื่น แล้ว โกง หนี้ นั้น 

๕. โลห กุมภี นรก แปล ว่า นรก หม้อ โลหะ ไทย เรา เรียก ว่า นรก หม้อ ทอง แดง เป็น ที่ ตกลง ไป 
ไหม้ ทรมาน สำหรับ บาป ที่ ทุบ ตี เบียด เบียน สม ณ พราหมณ์ ผู้มีคื ล 

๖. คีวลุ ญ จน รก แปล ว่า นรก ที่ ดึง คอ ให้ หลุด คือ ถูก เอา เชือก พัน คอ ดึง จุ่ม ลง ไป ใน นํ้า ร้อน ใน 
หม้อ ทอง แดง ให้ คอ หลุด ทรมาน สำหรับ บาป ที่ ประกอบ กรรม หยาบ ช้า เบียด เบียน ท่า ลาย หมู่ เนื้อ นก 
(นรก ขุม นี้ ใน ไตรภูมิ พระ ร่วง เรียก โลห กุมภี เหมือน กัน) 

๗. ถุสป ลา สน รก แปล ว่า นรก ข้าว ลืบ และ แกลบ คือ สัตว์ นรก ขุม นี้ ลง ไป วัก นั้า ใน แม่ นั้าน รก 
ดื่ม ด้วย ความ กระหาย นั้าที่ ดื่ม เข้า ไป นั้น ก็ กลาย เป็น ข้าว ลีบ และ แกลบ ไฟ ไหม้ ร่าง กาย ทั้ง หมด เป็น การ 
ทรมาน สำหรับ บาป ที่ เอา ข้าว ลีบ แกลบ หรือ ฟาง ปน ข้าว เปลือก ลวง ขาย ว่า ข้า วดี (เอา ข้าว สาร' ไม่ ดี ปน 
ข้า วดี ลวง ขาย ว่า ข้า วดี ก็ นำ จะ อยู่ ใน นรก ขุม นี้) 

๘. สัต ติหต สยน รก แปล ว่า นรก ที่ แทง ด้วย หอก จน ล้ม ลง คือ สัตว์ นรก ใน ขุม นี้ ถูก แทง 
ด้วย อาวุธ ต่าง ๆ จน ตัว พรุน อย่าง ใบไม้ เก่า สำหรับ บาป ที่ ประกอบ กรรม มิ ชอบ เลี้ยง ชีวิต ด้วย 
อทินนาทาน ต่าง ๆ มี ปล้น สะดม ขโมย ฉ้อ โกง ทุจริต เบียด บัง เป็น ต้น 

๙. รีลก ตน รก แปล ว่า นรก แล่ เนื้อ คือ แล่ เนื้อ สัตว์ นรก ออก เป็น ชิ้น ๆ สำหรับ บาป ที่ 
ประกอบ กรรม หยาบ ช้า ฆ่า สัตว์ ตัด ชีวิต 



* ๑ ชา ตก. ๙ / ๑๗๘ -๒๐๐. 




๑๐. ปุราณ มิฬ ห' นรก แปล ว่า นรก มูตร คูถ หรือ นรก อา จม เก่า คือ สัตว์ นรก ใน ฃุมนี้ กิน อา จม 
เก่า ที่ เหม็น นักหนา และ ลุก เป็น ควัน หรือ เป็น ไฟ ร้อน แรง สำหรับ บาป ที่ ประทุษร้าย เบียด เบียน มิตร สหาย 
หรือ อาศัย กิน ข้าว เขา แล้ว ยังฃู่ เอา ทรัพย์ ของ เขา หรือ เจ้า หน้าที่ ผู้ ขูด รีด 

๑๑. โลหิต ปุพ พ' นรก แปล ว่า นรก นา เลือด นา หนอง คือ สัตว์ นรก ใน ฃุมนี้ อยู่ ใน แมน า แห่ง 
เลือด และ หนอง หิว กระหาย กิน นํ้าเ ลือ ดนํ้า หนอง ซึ่ง ร้อน เป็น ไฟ เข้า ไป ลวก ไหม้ ทรมาน สำหรับ บาป ที่ 
ทำ ร้าย มารดา บิดา และ ท่าน ที่มี คุณ ควร กราบ ไหว้ บูชา ทั้ง หลาย. 

๑๒. อยพ สิ สน รก แปล ว่า นรก เบ็ด เหล็ก (หรือ เรียก ว่า โลห พลิ สน รก) คือ สัตว์ นรก ใน ขุม นี้ 
ถูก เบ็ด เหล็ก ร้อน แดง เกี่ยว ลิ้น ลาก ออก มา ให้ ล้ม ไป ทรมาน บน พื้น เหล็ก แดง แรง ร้อน สำหรับ บาป ที่ กด 
ราคา ของ ซื้อ โก่ง ราคา ของ ขาย เกิน ควร และ ใช้ วิธี ชั่ง ตวง วัด คด โกง ด้วย โลภ เจตนา. 

๑ ฅ. อุทธั ง ปาท นรก แปล ว่า นรก ที่ จับ เท้า ยก ขึ้น เบื้องบน ทิ้ง ลง ไป ให้ จม ฝัง ลง ไป แค่ สะเอว แล้ว 
ยัง มี ภูเขา กลิ้ง จาก ทิศ ทั้ง ๔ มา บด ทรมาน เป็น นรก สำหรับ สตรี ที่ นอก ใจ สามี เป็น ชู้ ด้วย ชาย อื่น (นรก 
แยก เพศ เฉพาะ หญิง). 

๑๙. อ วัง สิ รน รก แปล ว่า นรก ที่ จับ ลืรษ ะ ห้อย ลง เบื้อง ตา ทิ้ง ลง ไป ให้ ไหม้ ทรมาน เข้ น เดียว กัน 
เป็น นรก สำหรับ บุรุษ ที่ เป็น ชู้ ด้วย ภรรยา ของ คน อื่น (นรก แยก เพศ เฉพาะ ชาย). 

๑๙. โลห สิม พลี นรก แปล ว่า นรก ต้น งิ้ว เหล็ก คือ สัตว์ นรก ใน ขุม นี้ ต้อง ปีน ด้น งิ้ว เหล็ก มี 
หนาม เหล็ก แหลม แดง เป็น เปลว ไฟ ร้อน แรง สำหรับ บาป ผิด ศัล ข้อ ๓ ทั้ง ชาย และ หญิง (นรก สห เพศ 
หรือ ส หน รก). 

๑๖. ป จน นรก แปล ว่า นรก หมก ไหม้ (หรือ เรียก ว่า มิจฉา ทิฏฐิ นรก) คือ สัตว์ นรก ใน ขุม นี้ 
ต้อง ถูก หมก ไหม้ และ ถูก ทิ่ม แทง ทรมาน สำหรับ บาป ที่ เป็น มิจฉา ทิฏฐิ คือ เห็น ผิด ว่า ผล ทาน ผล ศัล ไม่ มี 
ผล กรรมดี กรรม ชั่ว ไม่ มี คุณ มารดา บิดา ไม่ มี คุณ สม ณ พร าหม ณ! ม่มี เป็น ต้น. 

นรก ๑๖ ขุม นี้มี ใน ไตรภูมิ พระ ร่วง ส่วน ใน เนมิ ราช ชาดก มี เพียง ๑๕ ขุม เว้น นรก สห เพศ 
(ขุม ที่ ๑๕) ขาด ไป ก็ดู ไม่ เป็นไร เพราะ มีนรก แยก เพศ อยู่ แล้ว จึง ยัง มีที่ สำหรับ ผู้ ผิด ศัล 1 ข้อ ๓ ไป ได้ อยู่ 
เป็น แต่ ต้อง แยก กัน อยู่ คน ละ แห่ง. 

นรก ทั้ง ๑๖ ขุม นี้ ท่าน ว่า ยัด เยีย ด เบียด เลืย ด เต็ม ไป ด้วย สัตว์ นรก จึง เรียก ว่า อุส ส' ทน' รก 
แปล ว่า นรก ยัด เปีย ด เบียด เลืย ด เป็น นรก บริวาร ซึ่ง อยู่ ๙ ด้าน ของ สัญชี วน รก ซึ่ง เป็น นรก ใหญ่ ขุม ที่ 
๑ มี นาย นัรย บาล เป็น ผู้ ท่า หน้าที่ ทรมาน ประจำ อยู่ ทุก ขุม เป็น จำพวก นรก ร้อน เช่น เดียว กัน ส่วน นรก 
บริวาร ของ นรก ใหญ่ อีก ๗ ขุม ยัง ไม่ พบ แสดง ไว้ นอก จาก นี้ ยัง กล่าว ว่า มีนรก อนุ บริวาร ถัด ออก ไป อยู่ 
รอบนอก ของ นรก บริวาร ทั้ง ๑๖ นั้น อีก มาก มาย และ เป็น ธรรมดา ของ สัตว์ นรก ทั้ง ปวง ที่ ถูก ทรมานอยู่ 
ใน นรก จะ ไม่ ตาย รับ การ ทรมาน ต่อ ไป จน กว่า จะ ลิ้น กรรม ดั่ง คำ ที่ เรียก ว่า สัญธี วะ (แต่ พระ อาจารย์ 
อธิบาย ว่า ตาย แล้ว เป็น ขึ้น อีก ทันที ส่วน ชั้น บาลี ว่า ไม่ ตาย จน กว่า จะ ลิ้น กรรม). 

อนึ่ง ใน ที่ อื่น จาก ที่ อ้าง และ นำ มา กล่าว แล้ว ได้ มี แสดง ถึง วิธี นำ ตัว คน บาป ไปล่ การ พิจารณา 




๑๕๖ 

ของ ยมราช (พญา ยม) แล้ว ถูก นำ ตัว ไป สู่ นรก พรรณนา นรก เพี้ยน กัน ไป เช่น ใน เท ว ทูต สูตร ๒๒ เล่า 
ไว โดย ความ ว่า สัตว์ (คน) ผู้ ประกอบ ด้วย ทุจริต ทาง กาย วาจา และ ใจ ติเตียน ด่า ว่า คน ดี ประเสริฐ 
เป็น มิจฉา ทิฏฐิ ยึด ถือ กรรม ของ คน มิจฉา ทิฏฐิ ครั้น กาย แตก สลาย ตายลง นาย นิร ย บาล จับ ไป แสดง 
แก่ ยมราช ขอ ให้ ลง โทษ ยมราช ชัก ถาม ว่า เคย เห็น เท ว ทูต ๕ คือ เด็ก แรก คลอด คน แก่ คน เจ็บ คน 
ถูก ราชทัณฑ์ คน ตาย บ้าง หรือ ไม่ เมื่อ ผู้ นั้น ตอบ ว่า เคย เห็น ก็ ชัก ต่อ ไป ว่า ได้ เคย คิด บ้าง หรือ ไม่ ว่า เรา 
มี ความ เกิด เป็น ธรรมดา มิค วาม แก่ เป็น ธรรมดา มิค วาม เจ็บ เป็น ธรรมดา ผู้ ทำ กรรม ชั่ว ก็ จะ ต้อง 
ถูกลง ราชทัณฑ์ ต่าง ๆ ใน ปัจจุบัน และ เรา มี ความ ตาย เป็น ธรรมดา เอา ละ เรา จะ ทำ กรร มที่ดี งาม 
ทาง กาย วาจา ใจ ต่อ ไป เมื่อ ผู้ นั้น กล่าว ว่า ไม่ ได้ คิด มัว ประมาท ไป เสีย ยมราช จึง กล่าว ว่า เจ้า มี ความ 
ประมาท จึง ไม่ ทำ กรรม งาม ทาง กาย วาจา ใจ ก็ จัก ทำ เจ้า ให้ สา สม กับ ที่ ประมาท ไป แล้ว บาป กรรม นั้น 
มารดา บิดา เป็น ต้น ไม่ ได้ ทำ ให้ เจ้า เจ้า ทำ เอง ก็ จัก เสวย วิบาก ของ กรรม นั้น เอง เมื่อ ยมราช ว่า ดั่ง นี้ แล้ว 
ก็ นิ่ง อยู่ นาย นิร ย บาล ทั้ง หลาย ทำ กรรมกรณ์ มี พันธน ะ (การ ผูก ตรึง หรือ จอง จำ) ๕ อย่าง ได้แก่ 
ตรึง ดุ้น เหล็ก อัน ร้อน ที่มีอ ๒ ข้าง ที่ เท้า ๒ ข้าง และ ที่ กลา งอก เขา เสวย เวทนา เผ็ด ร้อน แต่ ไม่ ทำ 
กาลกิริยา จน กว่า บาป กรรม นั้น จะ สิน ไป ต่อ จาก นี้ แสดง วิธี ทรมาน ที่ ยิ่ง ขึ้น ไป คือ 
๑. นาย นิร ย บาล ถาก ด้วย ผึ่ง 
๒. จับ ตัว ให้ หัว ห้อย เท้า ชี้ ฟ้า ถาก ด้วย พร้า 
๓. เอา ตัว เ' ที ยม รถ ให้ วิ่ง ไป วิ่ง มาบ นพี้น อัน ร้อน โชน 
๔. ให้ ขึ้น ภูเขา ถ่าน เพ สิง อัน ร้อน โชน 

๕. จับ ตัว เอา หัว ห้อย เท้า ชี้ ฟ้า ทิ้ง ลง ใน โลห กุมภี (หม้อ เหล็ก) อัน ร้อน โชน ถูก เคี่ยว อยู่ ใน นั้น 
ผุด เป็น ฟอง ผุด ขึ้น ข้าง บน บ้าง จม ลง ข้าง ล่าง บ้าง รี ๆ ขวาง ๆ บ้าง แต่ ก็ ไม่ ตาย. 

ต่อ จาก นี้ แสดง ถึง มหา นิร ยะ ว่า นาย นิร ย บาล ใส่ ลง ไป ใน มหา นิร ยะ (นรก ใหญ่ พระ อาจารย์ 
อธิบาย ว่า ได้แก่ อเวจี นรก ซึ่ง เป็น นรก ใหญ่ ขุม ที่ ๘ ที่ กล่าว แล้ว) นรก ใหญ่ นั้น มี สัณฐาน เป็น ๔ เหลี่ยม 
มี ๔ ประตู (ด้าน ละ ๑ ประตู) ภาย ใน จัด เป็น ส่วน ๆ มี กำแพง เหล็ก ล้อม ครอบ ข้าง บน ด้วย เหล็ก 
พื้น เป็น เหล็ก ร้อน โชน เป็น เปลว แผ่ ไป ๑๐๐ โยชน์ โดย รอบ เปลว ไฟ เกิด จาก ฝา ทั้ง ๔ ทิศ พุ่ง ไป 
กระทบ ฝา ด้าน ตรง กัน ข้าม สัตว์ นรก ถูก เผา ไหม้ ดั่ง นั้น ก็ ไม่ ตาย บาง คราว เห็น ประตู ด้าน ใด ด้าน หนึ่ง เปิด 
วิ่ง ไป เพื่อ จ ะ หนี ผิว หนัง เนื้อ เอ็น ไหม้ กระดูก ร้อน เป็น ควัน ไป ยัง ไม่ ท้น ถึง ประตู ปิด เสีย. 



๒๒ 



ม. อุ. ๑๔ / ๓๓๔ / ๕๐๔- ๕๒๕. 




๑๕๗ 



เท ว ทูต 

พระ อาจารย์ ผู้ อธิบาย มฆ เท ว สูตร ๒๓ ได้ กล่าว อธิบาย ดำ ไว้ ว่า เท ว ทูต แปล ว่า ทูต ของ เท วะ 
อะไร คือ เท วะ ยก ตัวอย่าง ว่า มัจจุ (ความ ตาย) ชื่อ' ว่า เท' ว' ทูต , ของ มัจจุ ชื่อ ว่า เท ว ทูต อย่าง หนึ่ง ได้แก่ 
ทุก สิง ที่ เตือน ว่า ใกล้ ความ ตาย เข้า ทุกที เช่น เมื่อ เส้น ผม บน คืรษ ะ หงอก ก็ เป็น เครื่อง เตือน ใจ ว่า ใกล้ 
ความ ตาย เข้า แล้ว ผม หงอก จึง เป็น เท ว ทูต อย่าง หนึ่ง ทุก ๆ สิง ที่ เป็น ลักษณะ แห่ง เกิด แก่ เจ็บ ตาย 
และ ราชทัณฑ์ ชื่อ ว่า เท วะ ทั้ง นั้น และ เพราะ เป็น เครื่อง เตือน ใจ เหมือน อย่าง ทูต มาบอก ข่าว จึง เรียก ว่า 
เท ว ทูต อีกอ ย่าง หนึ่ง เท ว ทูต แปล ว่า ทูต เหมือน เทพ ย ดา คล้าย คำ ว่า ทูต สวรรค์ คือ เหมือน เทวดา 
มาบอก เตือน ให้ ไม่ ประมาท อีกอ ย่าง หนึ่ง เท ว ทูต แปล ว่า ทูต ของ วิ สุทธิ เทพ หมาย ถึง พระ อรหันต์ 
มี พระ พุทธเจ้า เป็น ต้น เพราะ ได้ สอน ให้ พิจารณา เนือง ๆ เพื่อ ความ ไม่ ประมาท ฉะนั้น เมื่อ เห็น เท ว ทูต 
ก็ ย่อม จะ ไม่ ประมาท และ เว้น ทุจริต ต่าง ๆ ได้ ส่วน คน ที่ ประพฤติ ทุจริต ต่าง ๆ นั้น ก็ เพราะ ไม่ เห็น 
เท ว ทูต มา ตัก เตือน ใจ จึง เป็น ผู้ ประมาท มัว เมา ต่าง ๆ แม้ จะ ได้ พบ เห็น คน เกิด แก่ เจ็บ ตาย และ คน 
ถูกลง ราชทัณฑ์ แต่ ก็ ไม่ ได้ ข้อ เตือน ใจ เท ว ทูต ก็ ไม่ ปรากฏ เรียก ว่า ไม่ เห็น เท ว ทูต นั่น เอง ฉะนั้น คน ที่ 
ทำ บาป ทุจริต ทั้ง ปวง เรียก ว่า ไม่ เห็น เท ว ทูต ทั้ง นั้น ตาม ที่ กล่าว มา นี้ จะ เห็น ได้ ว่า เท ว ทูต ไม่ อาจ จะ เห็น 
ได้ ด้วย ตา ธรรมดา จะ เห็น ได้ ด้วย ตา ปัญญา เช่น เดียว กับ เทวดา (ตาม ที่ เชื่อ ถือ กัน) ตา ธรรมดา มอง 
ไม่ เห็น น่า จะ เรียก ว่า เท ว ทูต เพราะ มี แยบ ยล ดั่ง กล่าว นี้ ด้วย. 

ครั้น ยมราช ชัก แล้ว ปรากฏ ว่า ผู้ นั้น ไม่ เห็น เท ว ทูต คือ ได้ ทำ บาป ทุจริต แล้ว ก็ นึ่ง อยู่ หา ได้ สิง 
ให้ ลง โทษ อย่าง ไร ไม่ การที่ ชัก ถาม นั้น ก็ เป็น เงื่อน ให้ คิด ว่า เตือน ให้ ระลึก ถึง บุญ กุศล คือ ความ ดี ที่' ได้ 
ทำ มา แล้ว ด้วย ความ ไม่ ประมาท เพราะ ได้ เห็น เท ว ทูต ใน บาง ครั้ง บาง คราว ถ้า ไม่ ได้ ทำ บุญ กุศล ไว้ บ้าง เลย 
ก็ เป็น การ จน ใจ ช่วย ไม่ ได้ ดู ยมราช ก็ จะ ช่วย อยู่ เท่า กับ เป็น ตัว สติ นั่น เอง แต่ เมื่อ ช่วย ไม่ ได้ 

ไม่ ได้ สติ ที่ จะ ระลึก ถึง คติ ธรรมดา และ บุญ กุศล บ้าง เลย แล้ว ก็ จำ ต้อง นึ่ง อยู่ เหมือน อย่าง วาง อุเบกขา 
ปล่อย ให้ เป็น ไป ตาม ยถากรรม ยมราช จึง ไม่ ต้อง สิง ลง โทษ สัตว์ ผู้ ทำ บาป ต้อง เป็น ตาม กรรม ของ ตน เอง 
ตาม หลัก กรรม ใน พระ พุทธ ศาสนา เท ว ทูต สูตร นี้ จึง แฝง คติ ธรรม ที่ สุขุม อยู่ มาก แต่ แสดง เป็น 

ปุคค ลา ธิษ ฐาน คือ ตั้ง เรื่อง ขึ้น เป็น บุคคล มี ตัว ตน และ แสดง นรก ตาม เค้า คติ ความ คิด เรื่อง นรก ใน ชาดก 
ดั่ง กล่าว นั่น แหละ แต่ ปรับ ปรุง รวบ รัด เข้า แต่ พระ อาจารย์ ก็ ยัง อธิบาย ให้ เข้า กัน กับ นรก ใน ชาดก คือ 
อธิบาย ว่า มหา นิร ยะ ที่ กล่าว ใน เท ว ทูต สูตร ก็ คือ อวีจี นีร ยะ หรือ อเวจี นรก อเวจี ใน ชาดก สำหรับ บาป 
หนัก แต่ มหา นิร ยะ ใน พระ สูตร เป็น นรก กลาง สำหรับ บาป ทั่ว ไป เพราะ มิ ได้ ระบุ ประ ๓ ท ชนิด ของ บาป ไว้ 
ทั้ง ใน พระ สูตร นี้ ยัง เอื้อ ถึง กฎหมาย บ้าน เมือง แสดง ราชทัณฑ์ เป็น เท ว ทูต อย่าง หนึ่ง เพราะ แม้ จะ ไม่ 
คำนึง ถึง คติ ธรรมดา นึก ถึง กฎหมาย บ้าน เมือง เกรง ราชทัณฑ์ ก็ ยัง ช่วย ให้ ละเว้น ทุจริต ต่าง ๆ ตาม 
กฎหมาย ได้ เป็น เค้า เงื่อน ให้ เห็น ความ สัมพันธ์ แห่ง ชาติ และ ศาสนา เหมาะ ดี อยู่ และ ใน เท ว ทูต สูตร นั้น 



ม. ม. ๑๓ / ๔๑๕ / ๔๕๒- ๔๖๓. 




ไม่ ได้ กล่าว ว่านรก อยู่ ที่ ไหน ต่าง จาก คติ ที่ กล่าว ว่านรก อยู่ ใต้ แผ่น ดิน นี้ ลง ไป ซึ่ง พระ อาจารย์ นำ มา 
อธิบาย นรก ที่ กล่าว ใน ชาดก พิจารณา ดู จะ เห็น ได้ ว่า คติ ความ คิด ว่านรก อยู่ ใต้ พื้น แผ่น ดิน น่า จะ เป็น 
ของ เก่า กว่า คือ เก่า แก่ มา ตั้งแต่ ก่อน พุทธกาล เช่น เดียว กับ คติ เรื่อง กัป กัลป้ และ ๔ ทวีป แล้ว 
จึง เปลี่ยน แปลง มา เป็น คติ ความ คิด ที่ ไม่ แสดง ว่า อยู่ ที่ ไหน, ทั้ง ใน พระ สูตร นั้น กล่าว ว่า สัตว์ นรก ไม่ 
ตาย จน กว่า จะ สิน กรรม ต่าง จาก ที่ พระ อาจารย์ อธิบาย ใน ชาด กว่า ตาย แต่ เกิด อีก ทันที. 

ยัง มีนรก อีก ๑๐ ชื่อ ต่าง จาก ชื่อ นรก ที่ กล่าว แล้ว แสดง ไว้ ใน คัมภีร์ ชั้น บาลี เหมือน กัน ไม่ ได้ 
กล่าว ถึง วิธี ทรมาน แสดง แต่ ระยะ กาล ที่ สัตว์ นรก จะ ต้อง เสวย ทุกข์ ตั้งแต่ นรก ที่ ๑ จน ถึง ที่ ๑๐ 
ยืด ยาวกว่า กัน ขึ้น ไป โดย ลำดับ อย่าง กำหนด การ จำ คุก ใน กฎหมาย คือ:- 

๑. อัพ พุ ทะ มี เกณฑ์ นับ ดั่ง นี้ เมล็ด งา โกศล เต็ม เกวียน อัน บรรทุก นั้าห นัก ได้ ๒๐ ฃารี 
(๔ ปัต ถะ มคธ เป็น ๑ ปัต ถะ โกศล, ๔ ปัต ถะ นั้น เป็น ๑ อาฬ หก ะ, ๔ อา ฬห กะ เป็น ๑ โท ณ ะ, ๔ 
โท ณะ เป็น ๑ มา นิ กะ, ๔ มา นิ กะ เป็น ๑ ขา รี) ล่วง แสน ปี หยิบ เอา ออก เลีย เมล็ด หนึ่ง เมล็ด งา นั้น จะ 
หมด ก่อน อัพ พุ ทะ หนึ่ง. 

๒. นิรัพพุท ะ หนึ่ง เท่า กับ ๒๐ อัพ พุ ทะ. 

ฅ. อพัพ พะ หนึ่ง เท่า กับ ๒๐ นิรัพพุท ะ. 

๔. อห หะ หนึ่ง เท่า กับ ๒๐ อพั พ' พะ. 

๔. อฎฏ ะ หนึ่ง เท่า กับ ๒๐ อหห ะ. 

๖. กุมุ ทะ หนึ่ง เท่า กับ ๒๐ อฏฏ ะ. 

๗. โสคั นธิ กะ หนึ่ง เท่า กับ ๒๐ กุมุท ะ. 

๘. อุป ปละ หนึ่ง เท่า กับ ๒๐ โสคั นธิก ะ. 

๙. ปุณฑ ริก ะ หนึ่ง เท่า กับ ๒๐ อุป ปละ. 

๑๐. ปมุ ทะ หนึ่ง เท่า กับ ๒๐ ปุณฑ ริก ะ. 10 ' 1 

พระ อาจารย์ แสดง การ คำนวณ ปี ไว้ ดั่ง นี้: ร้อย แสน เป็น โกฏิ, ร้อย แสน โกฏิ เป็น ป โกฏิ, ร้อย 
แสน ป โกฏิ เป็น โกฏิ ป โกฏิ, ร้อย แสน โกฏิ ป โกฏิ เป็น นหุ ต, ร้อย แสน' นหุต เป็น' นิน น' ทุ ต, ร้อย แสน- 
นิ น น' หุต เป็น' หนึ่ง อัพ' พุ , ทะ, ๒๐ อัพ พุ ทะ เป็น ๑ นิรัพพุท ะ ต่อ จาก นั้น ก็ คูณ ด้วย ๒๐ โดย ลำดับ และ 
ท่าน อธิบาย ว่า อัพ พุ ทะ เป็น ต้น ไม่ ใช่ เป็น นรก แผนก หนึ่ง แต่ หมาย ถึง เกณฑ์ คำนวณ ระยะ กาล ที่ 
จะ ต้อง ไหม้ ทรมานอยู่ ใน อวีจิ นิร ยะ นั้น เอง เมื่อ มี ระยะ กาล ยืด ยาว ที่ จะ พึง คำนวณ ด้วย อัพ พุ ทะ คณนา 
ก็ เรียก ว่า อัพ พุ ทะ นิรัพพุท ะ เป็น ต้น ก็ เช่น เดียว กัน ตาม อธิบาย ของ ท่าน นี้ ชื่อ ทั้ง สิน นี้ จึง เป็น ชื่อ สังขยา 
เหมือน อย่าง คำ ว่า โกฏิ น ทุ ต เป็น ต้น.' 0 ๕ 



๒๙ อง.. ท สก. ๒๔ / ๑๘๔- ๕ / ๘๙; ดู โม คฺคลฺ ลาน. อ้าง ใน ชิน กาล. น. ๑๗๒. 
๒๕ ดู วิธี นับ อ สง ขัย ใน ชิน กาล. น. ๑๗๒. 




๑๕๙ 



นรก รอบนอก 

บาง คราว สัตว์ นรก หนี ออก ไป ได้ ทาง ประตู ใด ประตู หนึ่ง แต่ ก็ ไป ตก นรก ใหญ่ ชึ่งมี อยู่ หลาย 
นรก ด้วย กัน ตั้ง อยู่ ถัด กัน ออก ไป โดย ลำดับ คือ:- 

๑. คูถ นิร ยะ แปล ว่า นรก คูถ มี สัตว์ ปาก แหลม เหมือน อย่าง เข็ม พา กัน บ่อน ผิว หนัง เนื้อ เอ็น 
กระดูก เยื่อ กระดูก เจ็บ ปวด รวด ร้าว ยิ่ง นัก แต่ ก็ ไม่ ตาย. 

๒. กุก กุล นิร ยะ แปล ว่า นรก เถ้า รึง อยู่ ถัด จากนรก คูถ ไป เต็ม ไป ด้วย ถ่าน เพลิง มี เปลว 
แรง ร้อน สุม เผา ให้ เร่า ร้อน แต่ ก็ ไม่ ตาย. 

ฅ. สิมพ สิว น นิร ยะ แปล ว่า นรก ปา ไม งิ้ว อยู่ ถัด จากนรก เถ้า รึง ไป มี ปา งิ้ว ใหญ่ แต่ ละ ต้น สูง 
ตั้ง โยชน์ มี หนาม ยาว ๑๖ นิ้ว ร้อน โชน ถูก ให้ ปีน ขึ้น ปีน ลง ต้น งิ้ว ถูก หนาม ทิ่ม แทง เจ็บ ปวด ร้อน แรง 
แต่ ก็ ไม่ ตาย. 

๔. อสิ ป็ตต วน นิร ยะ แปล ว่า นรก ปา ไม้ มี ใบ คม ดุจ ดาบ เมื่อ ถูกลม พัด ก็ บาด มือ เท้า ใบ หู 
และ จมูก ให้ เกิด ทุกขเวทนา เผ็ด ร้อน แต่ ก็ ไม่ ตาย. 

๔. ฃาโ รท กน ที นิร ยะ แปล ว่า นรก แม่ นา ด่าง หรือ นาก รด อยู่ ถัด ไป จากนรก ปา ไม้ มี ใบ คม ดุจ 
ดาบ เป็น ที่ ตกลง ลอย ไป ตาม กระแส บ้าง ทวน กระแส บ้าง รี ๆ ขวาง ๆ บ้าง เสวย ทุกขเวทนา เผ็ด ร้อน 
แต่ ก็ ไม่ ตาย. นาย นิร ย บาล เอา เบ็ด เกี่ยว ขึ้น มา บน บก ถาม ว่า อยาก อะไร เขา บอกว่า หิว นาย นิร ย บาล 
เอา ขอ เหล็ก แดง งัด ปาก ยัด ก้อน เหล็ก แดง เข้า ไป ไหม้ ริมฝึ ปาก ไหม้ ปาก คอ อก พา เอา ไสั ใหญ่ 
ไส้ น้อย ออก มา ทาง เบื้อง ล่าง, แต่ ถ้า เขา บอกว่า ระ หาย นาย นิร ย บาล งัด ปาก เอา ทอง แดง ละลาย คว้าง 
กรอก เข้า ไป ใน ปาก เผา อวัยวะ ที่ กล่าว แล้ว นำ ออก มา เบื้อง ล่าง เสวย ทุกขเวทนา เผ็ด ร้อน แต่ ก็ ไม่ ตาย. 
(นรก แม่ นื้า ด่าง นี้ พระ อาจารย์ อธิบาย ว่า เรียก ว่า นรก แม่นํ้ าเว ตรณี ซึ่อ เดียว กับ นรก บริวาร ใน ชาดก 
ที่ กล่าว แล้ว) นาย นิร ย บาล เอา ตัว ใส่ เข้า ไป ใน มหา นิร ยะ อีก เขา เสวย ทุกขเวทนา แรงกล้า ถึง เพียง นั้น 
ก็ ไม่ ตาย จน กว่า จะ สิน กรรม. ๒๖ 

พระยา ยม 

ใน ท้าย พระ สูตรกล่าว ว่า ยมราช คิด ถึง เหล่า สัตว์ ผู้ ท้า บาป ถูก ทำ กรรมกรณ์ ต่าง ๆ อย่าง นั้น ยมราช 
เอง ปรารถนา ความ เป็น มนุษย์ และ ได้ พบ ได้ ฟัง ธรรม ได้ รู้ ธรรม ของ พระ ตถาคต อร หัน ต สัมมา ส้ม พุทธเจ้า 
ซึ่ง อุบัติ ขึ้น ใน โลก. 

พระ อาจารย์ ได้ อธิ บา ย เพิ่ม เติม ว่า ยมราช เป็น ราชา แห่ง เปรต ที่มีวิ มาน ใน คราว หนึ่ง เส ว ย ทิพ ย 
สมบัติ ใน คราว หนึ่ง เป็น ธรรมิก ราช เสวย กรรม วิบาก และ กล่าว ถึง พระ เท ว ท้ตต์ ว่า บังเกิด ใน มหา 
นิร ยะ หรือ อวีจิ นิร ยะ นั้น ยืน ถูก ทรมานอยู่ เท้า ทั้ง ๒ จม พื้น โลหะ ถึง ข้อ เท้า มือ ทั้ง ๒ จม ฝา โลหะ 



เท' ว , ทูต สุตฺต ม. อุ. ๑๔ / ๓๔๓' ๔. 




๑๖๐ 

ถึง ข้อ มือ ศรี ษะเ ข้า ไป ใน เพดาน โลหะ ถึง คิ้ว หลาว โลหะ อัน หนึ่ง ออก จาก พื้น เบื้อง ล่าง แทง ร่าง กาย ทะลุ 
ขึ้น ไป ใน เพดาน หอก อัน หนึ่ง ออก จาก ฝา ทิศ ตะวัน ออก แทง ทะลุ หทัย ไป เข้า ฝา ทิศ ตะวัน ตก หอก อีก 
เล่ม หนึ่ง ออก จาก ฝา ทิศ เหนือ แทง ทะลุ ซี่โครง ไป เข้า ฝา ทิศ ใต้ ถูก ตรึง แน่น ไม่ หวั่น ไหว ไหม้ อยู่ 
(มี รูป เขี ยน ใน โบสถ์ บาง แห่ง). ๒๗ 

คติ เรื่อง นรก ใน พระ สูตร ที่ กล่าว มา ดูก็ คล้าย คลึง กัน กับ ใน ชาดก แต่ มี เพี้ยน กัน ดู น่า จะ มี 
คติ ความ คิด ใน สาย เดียว กัน แต่ ปรับ ปรุง แกั ไข ให้ เข้า หลัก ธรรม ใน พระ พุทธ ศาสนา มาก ขึ้น และ ให้ มี 
ความ กว้าง ขวาง ขึ้น นรก ใน เนมิ ราช ชาดก กล่าว ถึง นรก ๑๕ ขุม ซึ่ง พระ เจ้า เนมิ ราช เสด็จ ไป เที่ยว ดู ส่วน 
ใน ลัง กิจ จ ชาดก กล่าว ถึง นรก ๘ ขุม ดูก็ น่า จะ มา จาก คติ ความ คิด ๒ ฝ่าย แต่ พระ อาจารย์ อธิบาย ให้ 
เกี่ยว กัน ว่า นรก ๘ ขุม นั้น มีนรก บริวาร อีก ขุม ละ ๑๖ ทั้ง ยัง มีนรก อนุ บริวาร อีก มาก มาย และ นรก ที่ 
พระ เจ้า เนมิ ราช เสด็จ ไป เที่ยว ดู นั้น เป็น นรก บริวาร ของ นรก ที่ ๑ ที่ กล่าว ใน ลัง กิจ จ ชาดก จึง ต้อง เพิ่ม 
เข้า อีก ขุม หนึ่ง ให้ ครบ ๑๖ (คือ นรก ไม้ งิ้ว) ดั่ง กล่าว ใน ไตรภูมิ พระ ร่วง และ ยัง ได้ อธิบาย ถึง บาป 
ประเภท ชนิด ต่าง ๆ ที่ ทำ ให้ ไป ตก นรก ต่าง ๆ เหล่า นั้น, แต่ เมื่อ พิจารณา ดู แล้ว ก็ ยัง ไม่ ได้ เหตุผล และ 
หลัก เกณฑ์ เพียง พอ ทั้ง บาป ต่าง ๆ ที่ ไม่ ได้ ระบุ ไว้ ก็มี อีก มาก. ครั้น มา ถึง เท ว ทูต สูตร ไม่ ได้ ระบุ ประเภท 
ชนิด ของ บาป โดย เฉพาะ ไว้ แต่ ระบุ รวม กัน ไป ว่า ประพฤติ ทุจริต ต่าง ๆ เป็น ต้น เท่า กับ วาง แม่ บท ใหญ่ ไว้ ว่า 
เมื่อ ประพฤติ ทุจริต ก็ จะ ต้อง ไป อบายภูมิ มีนรก เป็น ต้น เป็น การ แสดง เข้า หลัก ใหญ่ เหมือน อย่าง คำ ว่า 
ทำ ชั่ว ได้ ชั่ว เมื่อ กล่าว ถึง นรก ก็ แสดง นรก เป็น หลัก ไว้ เพียง หนึ่ง คือ มหา นิร ยะ นอก จาก นั้น เป็น นรก 
ประกอบ ทั้ง ได้ กล่าว ถึง เจ้า นรก คือ ยมราช มี นาย นิร ย บาล ทั้ง หลาย เป็น ลูก มือ. ส่วน ใน ชาดก ไม่ ได้ 
กล่าว ถึง ยมราช กล่าว ถึง แต่ นาย นิร ย บาล ซี่งมี อยู่ ใน นรก ขุม ตื้น ๆ หน้าที่ ของ ยมราช คือ เป็น ผู้ ชัก 
ถาม ผู้ ทำ บาป ที่ ถูก น่า ตัว เข้า ไป หลัก ชัก ถาม คือ เท ว ทูต ๕ ถ้า , พิจาร ณดู ต' รง ๆ ก็ ยาก ที่ จะ เข้า ใจ ว่า จะ ใช้ 
เป็น กฎเกณฑ์ สำหรับ วินิจฉัย ได้ อย่าง ไร แต่ เมื่อ พิจารณา โดย หลัก ธรรม ก็ อาจ จะ เห็น ความ มุ่ง หมาย ว่า 
คน ที่ ทำ บาป ทุจริต ต่าง ๆ นั้น ก็ เพราะ มี ความ ประมาท ไม่ ได้ คิด พิจารณา ว่า เกิด มา แล้วจะ ต้อง แก่ เจ็บ 
ตาย เป็น ธรรมดา ไม่ ได้ คิด ถึง ราชทัณฑ์ คือ ไม่ เกรง กฎหมาย บ้าน เมือง เรียก ว่า ไม่ เห็น เท ว ทูต. 



นรก ใน นิกาย ลา มะ 

นรก ทั้ง ๑๐ ตาม ที่ กล่าว มา นี้ ท่าน ใช้ คำ ว่า นิร ยะ ประจำ อยู่ ทุก ๆ คำ ดู เค้า เงื่อน จะ เป็น 
นรก อีก แผนก หนึ่ง ได้ พบ ใน หนังสือ กล่าว ถึง นรก ตาม ลัทธิ ลา มะ ของ ทิเบต ๒๙ กล่าว ว่านรก มี ๒ ส่วน 
คือ นรก ร้อน และ นรก เย็น ผู้ เรียบ เรียง สันนิษฐาน ว่า น่า จะ เป็น เพราะ พระ พุทธ ศาสนา ฝ่าย เหนือ แผ่ ไป 
ตั้ง อยู่ ใน ท้อง ถิ่น ที่ หนาว เย็น จึง มีนรก เย็น ขึ้น อีก ส่วน หนึ่ง แต่ พระ พุทธ ศาสนา ฝ่าย ใต้ แผ่ ไป ตั้ง อยู่ ใน 
ท้อง ถิ่น มี อากาศ ร้อน ไม่ มี อากาศ หนาว เย็น ร้ายกาจ จึง มี แต่ นรก ร้อน เท่า นั้น. นรก ร้อน ๘ ขุม ตาม 



๒๗ เท วทตฺ ตวต ถ ธมฺม ป ท. ๑ / ๑๓๗- ๘. 
๒ * เ-ล ๓ ฌ่ธ ๓, (ว [ว. 92-96. 




ลัทธิ ลา มะ นั้น มี ชื่อ เหมือน กัน กับ นรก ใหญ่ ๘ ขุม ทาง ฝ่าย ใต้ และ ตั้ง อยู่ กัน บึ้ง ของ แผ่น ดิน เช่น เดียว กัน, 
ส่วน นรก เย็น อีก ๘ ขุม ตั้ง อยู่ ภาย ใต้ ของ กำแพง ที่ วง รอบ โลก (จักรวาล) มี ภูเขา นั้า แข็ง ล้อม รอบ และ 
มี นาย นิร ย บาล ที่ น่า กลัว เหมือน ใน นรก ร้อน มี ชื่อ เป็น ภาษา ลัน สก ฤต ดั่ง ต่อ ไป นิ: 

๑. อร พุ ทะ แปล ว่า บวม เจ็บ ปวด คือ สัตว์ นรก ที่นี่ ถูก ใส่ ลง ไป แช่ นํ้า แข็ง ที่ เลื่อน ไหล ไป มี 
ร่าง กาย เช่น มือ เท้า บวม เบ่ง เจ็บ ปวด ด้วย ความ หนาว เย็น (ภาษา บาลี ว่า อัพ พุ ทะ เป็น ชื่อ นรก ๑๐ 
ขุม ที่ ๑). 

๒. นิร รพุ ทะ ร่าง กาย เช่น มือ เท้า บวม เบ่ง ยิ่ง ขึ้น เป็น เม็ด เจ็บ ปวด มี โลหิต ไหล ออก ซิบ ๆ เจ็บ 
ปวด รวด ร้าว ด้วย ความ หนาว (ภาษา บาลี ว่า นิรัพพุท ะ เป็น ชื่อ นรก ๑๐ ขุม ที่ ๒). 

ฅ. อต ตะ คือ ร้อง ไม่ เป็น ภาษา ด้วย ความ ทุกข์ ทรมาน (ภาษา บาลี ว่า อฏฏ ะ เป็น ชื่อ นรก ๑๐ 
ขุม ที่ ๕). 

๔. ห หวะ คือ หนาว เย็น ยิ่ง ขึ้น จน ลิ้น แข็ง ร้อง ได้ แต่ ว่า ฮะ ๆ เท่า นั้น (คล้าย อพั พ' พะ ซึ่ง 
เป็น ชื่อ ภาษา บาลี ของ นรก ๑๐ ขุม ที่ ๓). 

๔. อห หะ ขา กรรไกร และ ฟัน กระทบ กัน เพราะ ความ หนาว (ภาษา บาลี อย่าง เดียว กัน เป็น ชื่อ นรก 
๑๐ ขุม ที่ ๔). 

๖. อุตป ละ อาการ บวม เบ่ง เจ็บ ปวด ของ ร่าง กาย บวม เบ่ง มาก จน เหมือน ดอก บัว เขียว (ภาษา 
บาลี ว่า อุป ปละ เป็น ชื่อ นรก ๑๐ ขุม ที่ ๘). 

๗. ปท มะ อาการ บวม เบ่ง ที่มี โลหิต ไหล ซิบ ๆ พุพอง มาก ขึ้น จน เหมือน ดอก บัว แดง (ภาษา 
บาลี ว่า ปทุม ะ เป็น ชื่อ นรก ๑๐ ขุม ที่ ๙). 

๔. ปุณฑ รี กะ อาการ บวม เบ่ง ที่มี โลหิต ไหล ซิบ ๆ นั้น บวม เบ่ง มาก ขึ้น จน เนื้อ หลุด ออก จาก 
กระดูก เหมือน กลีบดอก บัว ใหญ่ หลุด ออก ไป มืนก และ แมลง ปาก เหล็ก จิก กัด ได้ รับ ทุกข์ ทรมาน แสน 
สาหัส (ภาษา บาลี ก็ ว่า ปุณฺฑ ‘ ริก เป็น ชื่อ นรก ๑๐ ขุม ที่ ๑๐). 

นรก เย็น ๘ ขุม ดั่ง กล่าว นี้ ได้ เทียบ กับ นรก ๑๐ ไว้ ด้วย แล้ว มืชื่อ เดียว กัน เกือบ ทั้ง หมด 
ต่าง แต่ ใช้ ภาษา บาลี หรือ มคธ ฝ่าย หนึ่ง ใช้ ภาษา สันสกฤต ฝ่าย หนึ่ง นรก ๑๐ มี เพิ่ม กุ มุ' ทะ (ที่ ๖) 
และ โสคั นธิ กะ (ที่ ๗) นรก ๘ ก็ ขาด ๒ ชื่อนื้ แม้ จะ ชื่อ เดียว กัน แต่ ก็ เรียง ลำดับ สับ กัน ดั่ง ที่ เทียบ 
ไว้ แล้ว น่า ตั้ง ข้อ สังเกต ว่า มา จาก เค้า คติ เดียว กัน ฝ่าย ไหน จะ ได้ จาก ฝ่าย ไหน ไม่ อาจ ทราบ ได้ ส่วน 
คำ อธิบาย ต่าง กัน ไป คน ละ อย่าง. 

ทาง ลัทธิ ลา มะ ของ ทิเบต นั้น มี กล่าว ต่อ ไป ว่า ยัง มีนรก ที่ เป็น ด้าน หน้าที่ ทางออก จากนรก ใหญ่ 
อีก ๔ ส่วน คือ 

๑. อัคนิ นรก แปล ว่า ขุม ไฟ เต็ม ไป ด้วย เถ้า ถ่าน ที่ ร้อน แรง ท่า ให้ หายใจ ไม่ ออก เป็น เถ้า ถ่าน 
ของ ซาก ศพ และ สิ่ง ปฏิกูล ทุก ชนิด. 

๒. กุณ ปัง กะ แปล ว่า สถาน แห่ง ซาก ศพ อยู่ ถัด ไป จาก อัคนิ นรก. 




๑๖๒ 

(ก. ฃุร ธารา วน ะ แปล ว่า ปา ไม้ คม มีด โกน คือ ปา ไม้ แห่ง หอก และ จักร อัน คม เหมือน ใบ มีด โกน 
อยู่ ถัด ไป จากนรก ที่ ๒. 

๔. อสิ ธารา วน ะ แปล ว่า ปา ไม้ คม ดาบ คือ ปา ไมื ใบ เป็น ดาบ อยู่ ถัด นรก ที่ ๓ แต่ มี แม่ , นํ้า แข็ง 
คั่น อยู่ สัตว์ นรก หนี จากนรก ที่ ๓ ข้าม แม่ นํ้า นั้น ได้ แล้ว ขึ้น ฝัง เป็น นรก ที่ ๔ ต้อง ถูก ใบไม้ คม ดาบ 
บาด เจ็บ ทรมาน. มี พิธี สวด สำหรับ ผู้ ตาย ขอ ให้ แม่ นํ้า แข็ง ซึ่ง ใหญ่ โต ปาน มหาสมุทร เป็น ลำธาร เล็ก ๆ และ 
ขอ ให้ ต้นไม้ คม ดาบ กลาย เป็น ต้น กัลปพฤกษ์ อำนวย ให้ สำเร็จ ปรารถนา สิ่ง ต่าง ๆ. ๒๙ 

นรก รอบนอก เหล่า นี้ ดู เค้า เดียว ถัน กับ นรก รอบนอก ของ นรก ใหญ่ ใน เท ว ทูต สูตร น่า จะ มา 
จาก คติ เดิม เดียว กัน และ นรก เย็น ขุม ที่ ๑ คือ อร พุ ทะ หรือ อัพ พุ ทะ ใช้ ชื่อ เดียว ถัน กับ กำเนิด รูป กาย 
ใน ครรภ์ มารดา ที่ แสดง ไว์ใ น อิน ทก สูตร สังยุ ตตนิ กาย "’ 0 ว่า สัปดาห์ ที่ ๑ เป็น กลละ สัปดาห์ ที่ ๒ เป็น 
อัพ พุ ทะ หรือ อัม พุ ทะ คือ เริ่ม มีสี เรื่อ ๆ เป็น นี้า ล้าง เนื้อ แต่ ยัง เหลว เหมือน ดีบุก เหลว (จะ แสดง ถึง ใน 
พรรษา ที่ ๗) ใน ลัทธิ ลา มะ นั้น ยัง กล่าว ว่า มีนรก ภาย นอก อีก มาก มาย จำนวน ถึง ๘๔, ๐๐๐ โดย มาก 
ตั้ง อยู่ บน พื้น โลก ใน ภูเขา ใน ที่ รก ร้าง ใน ที่ ร้อน ใน ทะเล สาป ๓ ® 

นรก อีก ชนิด หนึ่ง รู้จัก ถัน ใน ภาษา ไทย โดย มากว่า โล กันต์, แต่ ชื่อ ที่ ถูก ต้อง ว่า โล กัน ตริ กะ 
แปล ว่า ตั้ง อยู่ ใน ระหว่าง แห่ง โลก ท่าน อธิบาย ว่า อยู่ นอก ขอบ กำแพง วง กลม รอบ โลก (จักรวาล) คือ 
อยู่ ใน ระหว่าง ๓ จักรวาล หรือ ระหว่าง โลก ๓ โลก ที่ อยู่ ใกล้ ถัน ดัง เกวียน ๓ เกวียน หรือ บาตร ๓ 
บาตร ที่ วาง ไว้ ใกล้ กัน (เป็น ๓ มุม กระมัง) โล ถัน ตริ กะ อยู่ ใน ระหว่าง นั้น เป็น นรก ที่ มีด มิด อยู่ นิรันดร 
ต่อ พระ พุทธเจ้า เกิด ขึ้น จึง มี แสง สว่าง คราว หนึ่ง แต่ ไม่ สว่าง อยู่ นาน แวบ เดียว เท่า นั้น แล้ว ก็ มีด ไป ตาม 
เดิม สัตว์ บาป ใน นรก แห่ง นี้ เกาะ โหน ห้อย กำแพง จักรวาล อย่าง ค้าง คาว จับ ตะครุบ กิน ถัน เอง พา ถัน 
ตกลง' ไป' ใน' นํ้าที่ เย็น' นักหนา ร่าง กาย ก็เบื่ เอย แหลก แล้ว ก็ กลับ เป็น รูปร่าง ปีน ขึ้น ไป เกาะ โหน อ ยู่ ใหม่ 
สำหรับ บาป ที่ เป็น พาล หลง (เรียก ใน ไตรภูมิ พระ ร่วง) คือ ที่ เป็น นิยต มิจฉา ทิฎฐิ ความ เห็น ผิด ที่ ดิ่ง ลง 
๓ อย่าง คือ:- 

๑. อกัริ ย ทิฏฐิ เห็น ว่า ไม่ เป็น อัน ทำ คือ ท่า บาป ไม่ เป็น บาป ท่า บุญ ไม่ เป็น บุญ. 

๒. อ เหตุ ก ทิฎเ เห็น ว่า ไม่ มี เหตุ เช่น เห็น ว่า สุข ทุกข์ ไม่ มี เหตุ เกิด ขึ้น เอง. 

ฅ. นัตถํ ก ทิฏฐิ เห็น ว่า ไม่ มิ เช่น เห็น ว่า ทาน คืล เป็น ต้น ไม่ มี ผล วิบาก ของ กรรมดี กรรม ชั่ว 
ไม่ มี มารดา บิดา ไม่ มี คุณ เป็น ต้น. 

นอก จาก นี้ สำหรับ บาป ที่ ทำ หนัก หนา ทารุณ ต่อ มารดา บิดา สม ณ พราหมณ์ ผู้ทรง ธรรม และ 
ท่า กรรม ที่ สาหัส อย่าง อื่น มี ฆ่า สัตว์ ทุก ๆ วัน เป็น ต้น. 



๒ * เชเ ช. [ว. 96” 

๓0 สํ. ส คา. ๑๕ / ๓๐๓ / ๘๐๑- ถา. 
๓ ® แล ๓ ลเร ๓, (ว. 96. 




ใน ภาษา ไทย มัก เรียก ว่า โล กัน ตน รก แต่ คำ ว่า โล กัน ต แปล ว่า ที่ สุด แท่ง โลก (โลก +อัน ตะ) 
ใน ที่ บาง แห่ง ใช้ เป็น ที่ ชื่อ แห่ง พระ นิพพาน ดั่ง แสดง ไว้ ใน โร หิตัส ส สูตร ๓๒ ว่า ที่ สุด แท่ง โลก ไม่ พึง ถึง ด้วย 
การ ไป ใน เวลา ไหน ๆ, จึง ต่าง จาก คำ ว่า โล กัน ตริ กะ ดั่ง กล่าว แล้ว (โลก +อัน ตรี กะ ตั้ง อยู่ ใน ระหว่าง 
แห่ง โลก). 

ตาม คติ ความ คิด เรื่อง โลก ประลัย แสดง ว่านรก สวรรค์ ทั้ง ปวง พลอย ประลัย ไป ด้วย กับ โลก 
จน ถึง พรหม โลก (มี ระบุ ไว้ ว่า ประลัย ขึ้น ไป ถึง ชั้น ไหน) เหมือน อย่าง ล้าง กัน เสีย คราว หนึง ลัตว โลก 
ตลอด ถึง พวก นรก ก็ ขึ้น ไป เกิด ใน พรหม โลก ที่ ยัง เหลือ อยู่ พวก นรก ที ยัง ไม่ สิน กรรม ก็ ต้อง อพยพ ไป ใน 
นรก ของ จักรวาล อื่น (ท่าน ว่า ไว้ อย่าง นี้ เพื่อ แก้ ปัญหา เกี่ยว แก่ ที่ อยู่ ของ ลัตว โลก ทุก ประเภท) แต่ 
สำหรับ โล กัน ตรี กน รก ไม่ ต้อง ประลัย ไป พร้อม กับ โลก เพราะ อยู่ ใน ระหว่าง โลก จึง ยัง เหลือ ที่ อยู่ สำหรับ 
พวก บาป ที่ เป็น มิจฉา ทิฏฐิ ดิ่ง ลง และ พวก บาป หนัก อย่าง อื่น ดู ท่าน ที่ เป็น ต้น คติ ความ คิด เรื่อง นิ จะ มุ่ง 
ให้ มีนรก ลัก แห่ง หนึ่ง ที่ ยั่งยืน ไม่ ต้อง ประลัย ไป พร้อม กับ โลก จึง ตั้ง นรก นิ ไว้ ใน ระหว่าง โลก หรือ 
จักรวาล ทั้ง หลาย เพื่อ เป็น ที่ ทรมาน สัตว์ บาป ประเภท ที่ ท่าน ไม่ ยอม ให้ เลิก แล้ว กัน เสีย ที ใน คราว โลก 
วินาศ นั้น. 

เรื่อง นรก มี ลักษณะ ต่าง ๆ ตาม ที่ กล่าว มา นี้ น่า จะ เป็น ที่ เชื่อ ถือ กัน ตลอด เวลา ช้า นาน, ใน 
มิ สิ , นทปัญหา ก็ ยัง ได้ กล่าว ถึง ว่า ไฟ นรก ร้อน ยิ่ง กว่า ไฟ ปกติ มาก มาย ก้อน หิน เล็ก ๆ ที ใส่ เผา' ใน ไฟ 
ปกติ ตลอด วัน ก็ ยัง ไม่ ย่อย ละลาย แต่ ถ้า ใส่ ใน ไฟ นรก แม้ จะ ใหญ่ โต เท่า เรือน ยอด ก็ ย่อย ละลาย ลง ไป ทันที 
แต่ ว่า สัตว์ นรก บังเกิด อยู่ ได้ นาน ไม่ ย่อย ละลาย ไป พระ เจ้า มิ สิน ท ไม่ ทรง เชื่อ ใน เรือง นิ พระ นาค เสน 
ทูล แถลง ว่า อยู่ ได้ เพราะ กรรม ๓๓ ตาม มิลิ นทปัญหา นี้ โม่ ได้ ค้าน ว่านรก ไม่ มี แต่ ค้าน ใน ลักษณะ บาง อย่า งเทั านัน 
แสดง ว่า ใน สมัย นั้น ยัง เชื่อ ถือ กัน อยู่ ใน เมือง ไทย ก็ คง ได้ เชื่อ กัน มา นาน เหมือน กัน แม้ ท่าน จะ แสดง 
นรก ไว้ น่า กลัว มาก เพื่อ ให้ คน กลัว จะ ได้ ไม่ ท่า บาป ถึง ดั่ง นั้น คน ก็ ยัง ท่า บาป กัน อยู่ เรื่อย มา แม้ ใน สมัย ที่ 
มี ความ เชื่อ กัน สนิท ก็ ยัง ท่า บาป กัน อยู่ นั่น แหละ, แต่ ก็มี คน ไม่ น้อย ที่ ไม่ ท่า บาป เพราะ กลัว ไป นรก เพราะ 
ท่าน แสดง นรก ไว้ ล้วน แต่ น่า กลัว ใน ที่ บาง แห่ง ยัง ได้ กล่าว ว่า ทุกข์ ใน นรก นั้น ร้ายกาจ นัก นัก โทษ ที 
ถูก ทรมาน แทง ด้วย หอก ๑๐๐ เล่ม ใน เวลา เช้า ยัง ไม่ ตาย ก็ แทง ด้วย หอก อีก ๑๐๐ เล่ม ใน เวลา กลาง วัน 
ยัง ไม่ ตาย ก็ แทง ด้วย หอก อีก ๑๐๐ เล่ม ใน เวลา เย็น ความ ทุกข์ ของ นัก โทษ นิ เมื่อ เทียบ กับ ทุกข์ ใน นรก แล้ว 
ก็ เล็ก น้อย เหมือน อย่าง หิน ก้อน เล็ก ๆ ส่วน ทุกข์ ใน นรก เหมือน อย่าง พญา เขา หิม วันต์ เรื่อง คน ไม่ กลัว 
นรก ทั้ง ที่ เชื่อ ว่านรก มี อยู่ และ เป็น ทุกข์ มาก มาย ไม่ ใช่ เป็น ของ แปลก เพราะ มอง ไม่ เห็น แม้ คุก ตะราง 
และ การ ลง ราชทัณฑ์ ต่าง ๆ มอง เห็น อยู่ ด้วย ตา ก็ ยัง ไม่ กลัว ยัง มี คน เข้า ไป อยู่ เต็ม โดย มาก เวลา จะ ท่า 
ผิด ก็ ไม่ ได้ คิด กลัว กัน เช่น พวก ปล้น เวลา ปล้น ดู จะ กลัว ไม่ ได้ ทรัพย์ มากกว่า โลภ โกรธ หลง นี้ เมื่อ 
เกิด ขึ้น แล้ว ท่า ให้ ไม่ ค่อย กลัว อะไร ใกล้ ตา ยัง ไม่ กลัว ไกล ตา ก็ ยิ่ง ลืม กลัว ไป เลย. 



องฺ. จตุ กุก. ๒๑ / ๘๗ / ๒®' ๕- ๘. 

ปกติ อัคคิ' นิร ยัคคี อุ ณ' หา การ ปัญหา มิลิน ท. น. ๙๗. 




การ ลง ทณฑ 

เรื่อง นรก มี ลักษณะ ส่วน ใหญ่ คล้าย คลึง กับ คุก ตะราง และ การ ลง ทัณฑ์ นัก โทษ สมัย โบราณ อัน 
เรียก ว่า กัมม กรณ์ แปล ว่า การ กระทำ กรรม หมาย ถึง การ ลง ทัณฑ์ ท่าน แสดง ว่า มี ๓๒ อย่าง เรียก ว่า 
ท วัต ติง สกัม มกร ณ์ แปล ว่า กัมม กรณ์ สาม 3 บ สอง มี กล่าว ถึง ใน หลาย พระ สูตร จะ ได้ นำ มา กล่าว 
โดย คัด จาก คำ แปล และ อธิบาย ตาม นัย อรรถกถา ของ ท่าน ผู้ หนึ่ง ดั่ง ต่อ ไป นี้ คือ 

๑. ก สา หิปี ตา เฬนฺ เต โบย ด้วย แส้ 

๒. เวตฺ เต หิปี ตา เฬนฺ เต โบย ด้วย หวาย 

ฅ. อทฺธ ทณฺฑ เก หิปี ตา เฬนฺ เต ตี ด้วย ตะบอง สั้น 

๔. หตฺถ มฺปี ฉินฺท นฺเต ตัด มือ 

๕. ปาท มฺปี นินุท นุ เต ตัด เท้า 

๖. หตฺถ ปาท มฺปี นินุท นุ เต ตัด ทั้ง มือ ทั้ง เท้า 

๗. กณฺณ มฺปี นินุท นุ เต ตัด หู 

๘. นา สมฺปี นิ นุทนฺ เด ตัด จมูก 

ค’. กณฺณ นา สมฺปี นินุท นุ เต ตัด ทั้ง หู ทั้ง จมูก 

๑๐. พิลงฺ ค ถา ลิกมฺ ปี ก โร นุ เต ลง กัมม กรณ์ วิธี หม้อ เคี่ยว นี้า ล้ม (คือ ต่อย ขมอง ออก แล้ว เอา 
คีม คืบ ก้อน เหล็ก แดง ใส่ ลง ไป ให้ มัน สมอง เดือด พลุ่ง ขึ้น เหมือน นี้า ล้ม เดือด ล้น หม้อ) 

๑๑. สงฺข มุณฺฑิ กมฺปี ก โร นุ เต ลง ก้ม มกร ณ์ วิธี' ขอด สังข์ (คือ กรีด หนัง ตัด กำหนด ตรง จอน หู 
ทั้ง สอง และ หลุม คอ โดย รอบ รวบ ผม ทั้ง หมด ขมวด รวม ก้น เข้า พัน กับ ท่อน ไม้ ถลก ขึ้น ให้ หนัง หลุด ขึ้น 
ไป พร้อม กับ ผม แล้ว ขัด กระ โหล ก ศีรษะ ด้วย ก้อนกรวด หยาบ ๆ ล้าง ทำ ให้ มีสี เหมือน สังข์) 

๑๒. ราหุ มุข มฺปี ก โร นุ เต ลง ก้ม มกร ณ์วิธี ปากราหู (คือ เอา ขอ เกี่ยว ปาก ให้ อ้า แล้ว จุด ไฟ ใน ปาก นั้น 
หรือ เอา สิว ตอก แต่ จอน หู เข้า ไป ทะลุ ปาก โลหิต ไหล ออก มา เต็ม ปาก ดู ปาก อ้า แดง ดั่ง ปากราหู) 

๑ 61 . โชติ มา สิกมุ่ ปี ก โร นุ เต ลง ก้ม มกร ณ์มา ลัย ไฟ (คือ เอา ผ้า ชุบ นํ้า มัน พัน ทั่ว ตัว แล้ว เอา ไฟ 

จุด) 

๑๔. หตฺถ ปฺปซฺ โชติ กมฺป็ ก โร นุ เต ลง ก้ม มกร ณ์วิธี คบ มือ (คือ เอา ผ้า ชุบ นั้า มัน พัน นิ้ว ทั้ง ๑๐ 
แล้ว เอา ไฟ จุด) 

๑๔. เอ รก วตฺติ กมฺปี ก โร นุ เต ลง ก้ม มกร ณ์วิธี ริ้ว ส่าย (คือ เชือด หนัง ออก ลอก เป็น ริ้ว ๆ ตั้ง 
แต่ ใต้ คอ ลง ไป จน ถึง ข้อ เท้า แล้ว เอา เชือก ผูก ฉุด ให้ เดิน นัก โทษ เดิน เหยียบ ริ้ว หนัง ของ ตัว ก็ ล้ม ลุก คลุก 
คลาน ไป จน กว่า จะ ตาย) 

๑๖. จี รก วา สิกมฺ ปี ก โร นุ เต ลง ก้ม มกร ณ์ วิธี' นุ่ง เปลือก' ไม้ (คือ เชือด หนัง เป็น ริ้ว ๆ อย่าง บท 
ก่อน แต่ ทำ เป็น ๒ ตอน ตั้งแต่ ใต้ คอ ถึง เอว ตอน หนึ่ง ตั้งแต่ เอว ถึง ข้อ เท้า ตอน หนึ่ง ริ้ว หนัง ตอน บน 
ห้อย คลุม ลง มา ปิด กาย ตอน ใต้ เอว ดู ดั่ง นุ่ง เปลือก ไม้) 




๑๗. เอเ ณ ยฺยก มฺปี ก โรนฺ เต ลง กัมม กรณ์ วิธี ยืน กวาง (คือ เอา ห่วง เหล็ก สวม ข้อ ศอก ทั้ง สอง 
และ เข่า ทั้ง สอง ให่ โก้ ง โค้ง ลง กับ ดิน เอา หลัก เหล็ก สอด ตอก ตรึง ไว้ เป็น กิริยา ว่า สัตว์ ๔ เท้า แล้ว ก่อ ไฟ 
ล้อม ลน ไป จน ตาย) 

๑๘. พลิ สมํสิ กมฺปี ก โรนฺ เต ลง ก้ม มกร ณ์วิธี เกี่ยว เหยื่อ เบ็ด (คือ เอา เบ็ด มี เงี่ยง สอง ข้าง เกี่ยว 
ตัว ดึง เอา หนัง เนื้อ และ เอ็น ออก มา ให้ หมด) 

๑๙. ก หา ปณก มฺปี ก โรนฺ เต ลง ก้ม มกร ณ์วิธี เหรียญ กษาปณ์ (คือ เอา มีด คม ค่อย เฉือน เนื้อ 
ออก เป็น แว่น ๆ ขนาด เท่า เงิน เหรียญ จน กว่า จะ ตาย) 

๒๐. ขา รา ปตจฺ ฉิกมฺ ปี ก โรนฺ เต ลง ก้ม มกร ณ์วิธี แปรง แสบ (คือ สับ ฟัน เสีย ให้ ยับ ทั่ว กาย แล้ว 
เอา แปรง หรือ หวี แข็ง ชุบ นํ้าแ สบ (นํ้า เกลือ นํ้า ด่าง นํ้าก รด) ขูด ถู ไป ให้ หนัง เนื้อ เอ็น ขาด หลุด ออก มา หมด 
เหลือ แต่ กระดูก) 

๒๑. ปลี ฆ ปริ วตุติ กมปี ก โรนฺ เต ลง ก้ม มกร ณ์วิธี การ เวียน (คือ ให้ นอน ตะแคง แล้ว เอา 
หลาว เหล็ก ตอก ตรง ช่อง หู ทะลุ ลง ไป ตรึง แน่นอยู่ กับ ดิน แล้ว จับ เท้า ทั้ง สอง ยก เดิน เวียน ไป) 

๒๒. ปลา ล ปี® กมฺป็ ก โร นฺเต ลง ก้ม มกร ณ์วิธี ตั่ง ฟาง (คือ เอา ลูก บดคื ลา กลิ้ง ทับ ตัว บด ให้ 
กระดูก แตก ปน แต่ ระวัง ไม่ ให้ หนัง ขาด แล้ว จับ ผม รวบ ยก ข ย่อ น ๆ ให้ เนื้อ รวม ก้น เข้า เป็น กอง จึง 
เอา ผม นั่น แหละ พัน ตะล่อม เข้า วาง ไว้ เหมือน ตั่ง ท่า ด้วย ฟาง สำหรับ เช็ด เท้า) 

๒ ฅ. ตตฺเ ตน ปี เต เลน โอ สิญจ นฺเต ราด ด้วย นื้า มัน เดือด ๆ 

๒๔. สุนเ ขหิปี ขา ทา เปนฺ เต ให้ สุนัข ทึ้ง (คือ ขัง ฝูง สุนัข ไว้ ให้ อด หิว หลาย วัน แล้ว ปล่อย ให้ 
ออก มารุม กัด ทึ้ง พัก เดียว เหลือ แต่ กระดูก) 

๒๔. ข้วนฺ ตมฺปี สูเล อุตุ ตา เส นฺเต ให้ นอน หงาย บน หลาว ทั้ง เป็น ๆ (คือ ตรง ก้บที่ กฎหมาย 
เก่า เรียก ว่า เสียบ เป็น) 

๒๖. อสิ นาปี สีสํ ฉินฺท นฺเต ตัด คืรษ ะ ด้วย ดาบ. 

วิธี ลง ก้ม มกร ณ์ ตั้งแต่ ข้อ ๑- ๒๖ เหล่า นี้ ใน กฎหมาย เก่า ๓๔ ได้ น่า ไป ตรา ไว้ เป็น บท ลง โทษ เหมือน ก้น 
ขึ้น ต้นมื พระ บาลี ตั่ง ที่ ยก มา ไว้ แล้ว กำหนด ความ ผิด ต่าง ๆ มี ขบถ ต่อ ราช บัลลังก์ เป็น ต้น แล้ว จึง 
กล่าว บท ลง โทษ ตามพระ บาลี นั้น วิธี ลง ก้ม มกร ณ์ที่ กล่าว ถึง ใน พระ สูตร ๓๕ มี เพียง ๒๖ แต่ อ้าง ก้น ใน ที่ 
โดย มากว่า มี ๓๒ จึง เรียก ว่า ท วัต ติง สกัม มกร ณ์ ท่าน ผู้ แปล นั้น ได้ รวบ รวม มา อีก ๖ อย่าง นี้:- 

๒๗. เอา ขวาน ผ่า อก 

๒๘. แทง ด้วย หอก ที ละ น้อย กว่า จะ ตาย 

๒๙. ขุด หลุม ฝืง เพียง เอว เอา ฟาง สุม คลอก ด้วย ไฟ พอ หนัง ไหม้ เอา ไถ เหล็ก ไถ 



๓๙ กฎหมาย ราชบุรี เล่ม ๒ ตอน ลักษณะ ขบถ สืก น. ๒๔๑- ๒๔๖. 
๓๕ เท ว ทูต สูตร ม. อุ. ๑๔ / ๓๓๘ / ๕๑๐. 




ถ ๐. เสือ ด เนื้อ ออก มาทอด ให้ กิน เอง 
ถ©. ตัด หรือ แหวะ ปาก 
ถ ๒. จำ ๔ ประการ ไว้ ใน คุก. ๓๖ 

คุก ตะราง และ ก้ม มกร ณ์ ต่าง ๆ เช่น ที่ กล่าว มา นี้ เป็น นรก ใน โลก นี้ สำหรับ คน ประพฤติ ผิด กฎหมาย 
มี วิธี และ เครื่อง มือ ทรมาน เค้า เดียว กับ นรก ที่ กล่าว มา โดย มาก อาจ จะ เป็น ต้น แบบ ของ นรก ทั้ง หลาย ก็ ได้. 

พระ พุทธ ศาสนา กับ เรื่อง นรก 

ทาง พระ พุทธ ศาสนา รับรอง เรื่อง นรก ทั้ง หลาย เพียง ไร ? การที่ จะ ตอบ ปัญหา นี้ ต้อง อา ค้ย 
หลัก ฐาน และ เหตุผล ตาม หลัก ชั้น บาลี ที่ อ้าง ว่า เป็น พระ พุทธ วจนะ ก็ กล่าว ใน ที่ ทั่ว ไป ถึง นิร ยะ หรือ นรก 
ใน ฐานะ เป็น คติ ที่ ไป ภาย หลัง ตาย ของ คน ทำ บาปอกุศล ทุจริต แต่ โดย มาก มี ได้ กล่าว ถึง ลักษณะ และ 

ราย ละเอียด ต่าง ๆ มี เฉพาะ บาง พระ สูตร และ ชาดก เท่า นั้น แสดง ลักษณะ และ ราย ละเอียด ไว้ ดั่ง ได้ 
ยก มา กล่าว ไว้ แล้ว ลักษณะ และ ราย ละเอียด เหล่า นั้น น่า จะ เป็น เรื่อง แทรก เข้า มา ตาม คติ เก่า แก่ ซึ่ง เชื่อ 
ก้น ต่อ ๆ มา จาก ต้น เดิม หลาย ทาง ด้วย ก้น จน ถึง พระ อาจารย์ จด เข้า ไว้ ใน บาลี พระ สูตร พระ อาจารย์ 
ต่อ มา ผู้ อธิบาย บาลี ได้ ปรับ ปรุง จัด ให้ อยู่ ใน แนว ทาง เดียว ก้น ซึ่ง ก็ ไม่ สนิท นัก ดั่ง กล่าว แล้ว และ ใน นรก 
ก็ ใช้ เครื่อง เหล็ก ตลอด ถึง อาวุธ เป็น ต้น ว่า หอก ดาบ เช่น เดียว กับ ใน มนุษยโลก จึง น่า จะ มี แสดง ขึ้น ใน 
สมัย ที่ มนุษย์ รู้จัก ใช้ เหล็ก และ รู้จัก ท่า หอก ดาบ เป็น ต้น ใช้ แล้ว ฉะนั้น น่า จะ ยุติ ได้ โดย ไม่ ผิด ว่า ทาง 
พระ พุทธ ศาสนา น่า ชื่อ ว่า นิร ยะ หรือ นรก มา ใช้ เช่น เดียว กับ คำ อื่น ๆ เช่น อรหันต์ ภค วา พรหม 
ภิกขุ นิพพาน เป็น ต้น แต่ คำ เหล่า นี้ เดิม มี ความ หมายอย่าง หนึ่ง ทาง พระ พุทธ ศาสนา น่า มา ใซใ น 

ความ หมาย อีกอ ย่าง หนึ่ง ไม่ ตรง ก้น คำ ว่า นิร ยะ ก็ เช่น เดียว ก้น. 

เมื่อ เป็น เช่น นี้ จะ มี ความ หมายอย่าง ไร ? ใน เบื้อง ต้น ควร จะ หา ความ หมาย ตาม หลัก ฐาน ที่ ยุติ 
ไว้ ด้วย เหตุผล ก่อน ได้ พบ บาลี อธิบาย เรื่อง นิร ยะ ไว้ ใน สฬา ย ตน วรรค ใน รูป ความ เป็น พระ พุทธ ดำรัส 
ตรัส ไว้ ว่า 

“ภิกขุ ทั้ง หลาย เร าไ ด้ เห็น นิร ยะ ชื่อ ว่า ผัส สาย ตนิ กะ (เกิด ทาง อายตนะ ที่ เป็น ทาง ผัสสะ คือ 
สัมผัส ถูก ต้อง) ๖ แล้ว คือ ใน นิร ยะ นั้น (๑) เห็น รูป ด้วย จักษุ (๒) ได้ ยิน เสั ยง ด้วย หู (๓) ดม ก ลน 
ด้วย จมูก (๔) ลิ้ม รส ด้วย ลิ้น (๕) ถูก ต้อง โผฏฐัพพะ ด้วย กาย (๖) รู้ เรื่อง ด้วย ใจ อย่าง ใด อย่าง หนึ่ง 
ก็ ได้ เห็น ได้ ยิน ได้ ดม ได้ ลิ้ม ได้ ถูก ต้อง ได้ รู้ ซึ่ง รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และ เรื่อง ล้วน แต่ 
ไม่ น่า ปรารถนา ไม่ น่า รัก ใคร่ ไม่ น่า ชอบ ใจ ’ : ‘" ๗ . 

ตาม อธิบาย นี้ ควร ฟัง ได้ ว่า เป็น อธิบาย นิร ยะ ใน พระ พุทธ ศาสนา เป็น อธิบาย ที่ ไม , มี ผิด คลุม ไป 
ได้ ใน นรก ทั้ง หมด และ ครอบ ได้ ทุก กาล เวลา แม้ ใน ปัจจุบัน เดี๋ยว นี้ เอง ก็ ตก นรก ได้ ใน เมื่อ เครื่อง 

๓๖ กฎหมาย ราชบุรี เล่ม ๒ ลักษณะ ขบถ สืก น. ๒๙๕. 

๓๗ สํ. ส ฬา. ๑๘ / ๑๕๘ / ๒๑๙. 




แวด ล้อม ทั้ง ปวง มีแต่ ทุกข์ ซึ่ง ตน เอง ต้อง รับ เสวย ถึง นรก ใน ภาย หลัง ตาย จะ มี ก็ รวม ลง เป็น เครื่อง 
แวด ล้อม ให้ เป็น ทุกข์ ซึ่ง บังเกิด ขึ้น ทาง ผัส สาย ตน ะ ทั้ง ๖ นี้ เช่น เดียว กัน เว้น ผัส สาย ตน ะ ทั้ง ๖ นี้ เสีย 
แล้ว ทุกข์ หรือ สุข อะไร ก็ บังเกิด ขึ้น ไม่ ได้ ฉะนั้น จึง ยุติ ได้ ว่า พระ พุทธ ภาษิต นี้ เป็น อธิบาย นรก ใน 
พระ พุทธ ศาสนา โดย ตรง. การ อธิบาย ให้ ต้อง ด้วย หลัก ฐาน เหตุผล ใ ช! ด้ทุก กาล สมัย ดั่ง นี้ พึง เห็น ว่า 
เป็น ลักษณะ อธิบาย พระ พุทธ ศาสนา โดย ทั่ว ๆ ไป. 

ภูมิ ดิรัจฉาน 

ได้ กล่าว ถึง เรื่อง นรก มา แล้ว จะ ได้ กล่าว ถึง ดิรัจฉาน ต่อ ไป จำพวก นี้ จัด เป็น อบายภูมิ หรือ 
ทุคติ ถัด จากนรก โดย มากอยู่ ร่วม โลก กับ มนุษย์ เห็น กัน อยู่ โดย ปกติ ไม่ เกิด ปัญหา ว่า มี หรือ ไม่ มี 
อย่าง อบายภูมิ จำพวก อื่น แต่ ใน คัมภีร์ ก็ ยัง มี กล่าว ถึง ดิรัจฉาน บาง จำพวก ใน ปา หิมพ านต์ เป็น จำพวก 
พิเศษ เช่น นาค ครุฑ และ ใน สวรรค์ ชั้น ดาวดึงส์ เช่น ช้าง เอราวัณ คน ธรรมดา ใน โลก ไม่ เคย พบ เห็น ตัว จริง 
พบ แต่ ที่ , พรรณนา ลักษณะ ต่าง ๆ ไว้ ใน หนังสือ คัมภีร์ และ ภาพ ที่ เขียน ไว้ ตาม ที่ คน เรา นี่ เอง เขียน ตาม 
ลักษณะ ที่ พรรณนา ไว้ นั้น และ ใช้ ความ คิด ดัด แปลง ให้ เกิด ความ งด งาม อ่อน โยน หรือ ดุ ร้าย เป็น ตัน ตาม 
ที่ ต้อง การ กลาย เป็น ภาพ จิตรกรรม หรือ คิลป จิตรกรรม ภาพ ของ ลัตว์ บาง ชนิด ลง ตัว เพราะ เป็น ที่ รู้จัก 
รับรอง กัน ทั่ว ไป เช่น ภาพ ครุฑ ภาพ หงส์ เมื่อ เขียน ให้ มี ลักษณะ อย่าง นั้น ก็ รู้จัก รับรอง กัน ว่า ครุฑ 
ว่า หงส์ ถ้า ใคร ไป เขียน เป็น อย่าง อื่น ก็ ไม่ ใช่ ครุฑ ไม่ ใช่ หงส์ นึก ถึง ลาย เครือ วัลย์ ที่ เขียน หรือ แกะ สลัก 
อัน ที่ จริง เป็น ภาพ ศิลป ประดิษฐ์ ขึ้น จาก เครือ เถา ต้นไม้ จริง ๆ แต่ เมื่อ ประดิษฐ์ ให้ งด งาม แล้ว ก็ กลาย 
เป็น ประดิษฐ์ คิลป ไม่ ใช่ ของ จริง ถึง ดั่ง นั้น ก็มี มูล ความ จริง คือ เครือ เถา ต้นไม้ นั่น เอง สัตว์ พิเศษ 
เช่น ครุฑ หงส์ เป็น ต้น ก็ น่า จะ เป็น เช่น เดียว กัน ตัว จริง ที่ เป็น มูล เดิม น่า จะ มี อาจ สาบสูญ ไป แล้ว หรือ มี 
ช่อน เร้น อยู่ ก็ ได้. 

ตาม คัพท์ เรียก' ว่า ติรัจฉาน โย นิ แปล ว่า กำเนิด ดิรัจฉาน (สัตว์ ที่ ไป ตาม ขวาง คือ ทอด กาย ไป 
ไม่ ตั้ง กาย ขึ้น ตรง เหมือน อย่าง มนุษย์) ใน พาล บัณฑิต สูตร ‘" ๘ แสดง ไว้ ๕ ประเภท คือ 
๑. ติณ/เก ขา จำพวก มี หญ้า เป็น ภักษา ระบุ ชื่อ ม้า โค ลา แพะ เนื้อ 
๒. คูถ ภัก ขา จำพวก มี คูถ เป็น ภักษา ระบุ ชื่อ ไก่ สุกร สุนัข สุนัข จิ้งจอก 
ฅ. จำพวก เกิด แก่ ตาย ใน ที่ มิด ระบุ ชื่อ ตั๊กแตน บุ้ง ไส้เดือน 
๔. จำพวก เกิด แก่ ตาย ใน นํ้า ระบุ ชื่อ ปลา เต่า ฉลาม 

๔. จำพวก เกิด แก่ ตาย ใน ของ โสโครก เช่น เกิด ใน ปลา เน่า ใน ศพ เน่า ใน ขนม บูด ใน 
นี้าค ร่า ใน นั้าเ น่า 

อีกอ ย่าง หนึ่ง ท่าน จัด ไว้ ๓ จำพวก คือ พวก กาม สัญญา มุ่ง หมาย แต่ กาม อาหาร สัญญา 
มุ่ง หมาย แต่ จะ กิน ม รณ สัญญา ตาย รวด เร็ว แต่ จำพวก ธรรม สัญญา มุ่ง หมาย ธรรม มี น้อย มาก. ๓ " 



๓๘ ม. อุ. ๑๔ / ๓๑๗ / ๙๗๖- ๔๘๐. 
๓ * ไตรภูมิ. น. ๒๑. 




๑๖๘ 



สัตว์ พิเศษ ที่ แสดง ไว้ มี ใน ที่ ต่าง ๆ น่า จะ รวม กล่าว ไว์ใ นที่นี้ มี ดั่ง ต่อ ไป นี้ 
สี หะ มี ๙ จำพวก คือ 

๑. ติณ สี หะ คือ สี หะ ประเภท กิน หญ้า เป็น อาหาร มี ขน มัน ดัง ปีกนก เขา 

๒. กาฬ สี หะ คือ สี หะ มีสี ดำ ดัง วัว ดำ 

ฅ. ปัณฑ รสี หะ คือ สี หะ มีสี เหลือง ดัง ใบตอง กิน เนื้อ เป็น อาหาร 

๔. เกสร สี หะ คือ สี หะ มี เกสร (หรือ เรียก ว่า ไกรสร) ได้แก่ ขน สร้อย อัน อ่อน งาม ดัง เอา 

ผ้า แดง มี ค่า สูง มา พาด ไว้ และ ขน ใน ตัว ที่ ขาว ดัง สังข์ ขัด สี ปาก และ ปลาย เท้า ทั้ง ๔ แดง ดัง ทา ด้วย 
น่า ครั่ง ละลาย ด้วย ชาด หร คุณ ปาก และ ท้อง ก็ แดง ดั่ง นั้น และ เป็น แนว แดง ตั้งแต่ คืรษ ะ ไป ตลอด หลัง 
เลี้ยว ลง ไป ถึง ขา 40 

คำ ว่า สี หะ ถ้า แปล ว่า สิงห์ โต ก็มี ตัว ตน ที่ รู้จัก กัน ใน ปัจจุบัน แต่ ถ้า แปล ว่า ราช สีห์ ก็ กลาย 
เป็น สัตว์ พิเศษ ดั่ง ที่ เคย พบ เห็น ใน ภาพ เขียน ซึ่ง อาจ จะ แผด เสียง ให้ มนุษย์ และ สัตว์ ดิรัจฉาน อื่น ๆ หู 
แตก ตาย ได้ หรือ คำ ว่า หงส์ ถ้า แปล ว่า หงษ์ ก็ เป็น สัตว์ พิเศษ ถ้า แปล ว่า ห่าน ก็ เป็น สัตว์ ธรรมดา ไป. 

ตระกูล ช้าง ๑๐ คือ ๑. กาฬ าว กะ ๒. ด้ง เคย ยะ ฅ. ปัณฑ ระ ๔. ต้ม พะ ๔. ปี ง คละ ๖. 
คันธ ะ ๗. มังคละ ๔. เห มะ ๙. อุ โปส ถะ ๑0. ฉัท ทัน ตะ. 42 ’ 

ใน มโนรถ ปูรณี กล่าว ว่า ช้าง ตระกูล กาฬ าว กะ ได้แก่ ตระกูล ช้าง โดย ปรกติ (ท่าน ว่า มี กำลัง 
เท่า กับ บุรุษ ๑๐ คน รวม กัน แต่ น่า จะ ต้อง เป็น บุรุษ ที่มี กำลัง มาก เป็น พิเศษ ทั้ง ๑0 คน จึง จะ รวม กัน 
เท่า กับ กำลัง ช้าง เชือก หนึ่ง) ตระกูล ช้าง กัด จาก นี้มี กำลัง มากกว่า กัน ๑๐ เท่า ๆ ขึ้น ไป โดย ลำดับ และ 
๑๐ เท่า ของ ช้าง ตระกูล ฉัททันต์ เรียก ว่า ตถาคต พละ หรือ กำลัง นารายณ์. 

ยัง มี พวก ปลา ใหญ่ ๆ ที่ กล่าว ไว้ ใน คัมภีร์ อภิ ธานั ปปที ปี กา 4 ๒ ๗ จำพวก คือ 
๑. ติมั ๒. ติ มิงคิ ละ (กลืน ปลา ติมิ ได้) ฅ. ติมัร ปีงค ละ ๔. อานนท์ ๔. ติ มัน ทะ 
๖. อัชฌ าโร หะ ๗. มหา ติมั. 

มี กล่าว ถึง ใน ไตรภูมิ พระ ร่วง ๗ จำพวก เซ่น เดียว กัน ส่วน ใน คัมภีร์ อุทาน 4 ๓ กล่าว ไว้ ๓ จำพวก 
คือ ๑. ติมั ๒. ติ มังคละ ฅ. ติมัติ มังคิ ละ (กลืน ปลา ทั้ง สอง นั้น ได้) ปลา ใหญ่ ๓ จำพวก นี้ ดู กล่าว 
ไว้ เป็น กลาง ๆ โดย ลักษณะ ที่ ใหญ่ โต จน ถึง กลืน กัน ได้ โดย ลำดับ แบบ คำ ว่า ปลา ใหญ่ กิน ปลา เล็ก. 

นอก จาก นี้ ยัง กล่าว ถึง ครุฑ นาค และ หงส์ เซ่น ที่ กล่าว ถึง ใน หนังสือ นิทาน ชาดก หรือ วรรณคดี 
เก่า ๆ ซึ่ง มี ภาพ เขียน หรือ แกะ สลัก เกี่ยว กับ เรื่อง เทพนิยาย เป็น ต้น. 



* ๐ ไตรภูมิ. น. ๒๒. 

๙๑ ม! น. มู. ๓ / ๓๖๘- ๙. 

๔๒ อภิ ธา น. น. ๑๙๐ / ๖๗๓. 
๙๓ ชุ. อุ. ๒๕ / ๑๕๔ / ๑๑๗. 




๑๖๙ 



รวม ความ ว่า สัตว์ ดิรัจฉาน ทุก จำพวก จะ เป็น ชนิด สามัญ หรือ ชนิด พิเศษ โดย ลักษณะ ธรรมชาติ 
หรือ โดย อำนาจ บุญ พิเศษ เช่น เป็น ราช พาหนะ ได้ ขึ้น ระวาง อย่าง มี ยศ ก็ ตาม ก็ คง เป็น จำพวก อบาย 
ภูมิ เหมือน กัน. 



เปรต 

คำ ที่ คน ไทย ส่วน มาก ได้ รู้จัก กัน คำ หนึ่ง คือ เปรต และ เป็น ที่ เข้า ใจ กัน ว่า หมาย ถึง ผี ชนิด หนึ่ง 
ซึ่ง มัก จะมื รูปร่าง สูงอ ย่าง ต้น ตาล จึง มัก ใช้ เรียก ล้อ หรือ กระทบ คน ที่มี รูปร่าง สูง ตาม ที่ เล่า อ้าง กัน 
เปรต ปรากฏ กาย แก่ บาง คน ใน บาง โอกาส แต่ ใคร เป็น ผู้ เคย เห็น ก็ ยาก ที่ จะ อ้าง เพราะ ไม่ ได้ ลอง 
ประกาศ หา ตัว ทั้ง ถ้า จะมื ใคร มา เล่า ยืน ยัน ว่า เคย เห็น ก็ อาจ จะ ไม่ เชื่อ เพราะ ไม่ มี พยาน หลัก ฐาน ยืน ยัน 
แต่ เรื่อง เปร ตนี้ก็ คง เป็น เรื่อง ที่ เล่า อ้าง กัน ใน หมู่ คน ไทย เรา ใน ลักษณะ บางอย่าง ที่ คล้าย คลึง กัน มา ข้า นาน 
จน เมื่อ กล่าว ว่า เปรต ก็ เป็น ที่ เข้า ใจ ตรง กัน ว่า เป็น ผี ชนิด ไหน. 

เปรต เป็น ภาษา ลัน สก ฤต ภาษา บาลี ว่า เปต แปล ว่า ผู้ ละ ไป แล้ว หมาย ถึง คน ที่ ตาย ไป แล้ว 
ทั่ว ๆ ไป อีกอ ย่าง หนึ่ง แปล ว่า บิดร คือ ญาติ ร่วม โลหิต ผู้ใหญ่ ผู้ สืบ สาย ตรง ลง มา แต่ มุ่ง ถึง ญาติ 
ดั่ง กล่าว ผู้ ละ ไป แล้ว ที่ เรียก ว่า บุรพ บิดร การทำ บุญ อุทิศ ให้ บุรพ บิดร เรียก ว่า บุพ พเป ต พลี คำ ว่า 
เปรต มี คำ แปล และ ความ หมาย ดั่ง กล่าว นี้ จึง ไม่ ตรง กับ เปรต ตาม ที่ เข้า ใจ กัน เพราะ หมาย ถึง คน ที่ ตาย 
ไป แล้ว ทั่ว ๆ ไป และ บุรพ บิดร คือ ญาติ ร่วม สาย โลหิต ชัน ผู้ใหญ่ ที่ ตาย ไป ก่อน แล้ว คำนี ใน ชัน เดิม ก็ น่า 
จะ ใช้ ใน ความ หมาย เป็น กลาง ๆ ทั่วๆ ไป อย่าง นั้น และ มัก จะ ใช้ ใน เรื่อง การทำ บุญ อุทิศ ให้ ผู้ ตาย ไป 
แล้ว คือ กล่าว ถึง ผู้ ตาย ไป แล้ว ว่า เปต ใน พระ สูตร หนึ่ง ๙๔ ได้ กล่าว ไว โดย ความ ว่า เปต ซน คือ คนที 
ตาย ไป แล้ว ไม่ อาจ จะ รับ ส่วน กุศล ได้ ทุก คน เฉพาะ ผู้ที่ ไป เกิด เป็น ปรห้ ตตูป ปีจี (ผู้มี ปกติ อาศัย ส่วน 
บุญ ที่ คน อื่น ให้ เป็น อยู่) เท่า นั้น จึง อาจ ได้ รับ ใน เมื่อ ได้ ทราบ และ อนุโมทนา กุศล ที ญาติ ใน ปัจจุบัน ได้ ท่า 
และ อุทิศ ให้ ใน พระ สูตร นั้น ได้ กล่าว ว่า ไม่ เป็น ฐานะ ที่ จะ ว่าง จาก ญาติ ร่วม โลหิต ซึ่ง ได้ ไป เกิด เป็น 

ปรทั ตตูป ชีวี เพราะ ใช้ ใน ถ้อย คำ ดั่ง กล่าว บ่อย ๆ เมื่อ ได้ ยิน คำ ว่า เปรต ก็ ทำ ให้ นึก ถึง ผี จำพวก นั้น ทันที. 
ชั้า ยัง มี เรื่องกล่าว ถึง เปต ญาติ คือ ญาติ ผู้ ตาย ไป แล้ว ของ พระ เจ้า พิมพิ สาร ซึ่ง ไป เกิด เป็น ผี จำพวก นึ 
มา ขอ รับ ส่วน พระ ราช กุศล ของ พระ เจ้า พิมพิ สาร ก็ ยิ่ง ทำ ให้ ความ เข้า ใจ เอียง ไป ถึง ผี จำพวก นัน และ แม้ 
เป็น ผี คน อื่น ไม่ ใช่ ผี ญาติ ของ ตน เมื่อ อยู่ ใน ลักษณะ เดียว กัน ก็ เลย เรียก ว่า เปรต ด้วย กัน ทัง หมด เปรต 
คือ คน ที่ ตาย ไป แล้ว (ยัง ไม่ ได้ กล่าว ว่า ตาย ไป เป็น อะไร) ก็ เลย เปลี่ยน ความ หมาย ว่า ตาย ไป เป็น เปรต 
กลาย เป็น ภูมิ ชั้น อีก ชนิด หนึ่ง ของ อบาย หรือ ทุคติ เรียก ว่า ปีตติ วิส ยะ แปล กัน ว่า วิสัย คือ แดน หรือ 
ถิ่น ฐาน ของ เปรต แต่ คำ ว่า ปีตติ น่า จะ แปล ว่า ของ บิดา (ป็ต ฤ ใน ภาษา สันสกฤต มี คำ เทียบ' ใน ภาษา 
บาลี คือ เปติ ก แปล ว่า ของ บิดา) คำ นีก็มื ความ หมา ยเป สืยน แปลง ไป จาก ใน วงศ์ ญาติ จน หมาย ถึง 
เปรต ทั่ว ๆ ไป 



1 มงฺค ล. ๑ / ๓๙๐ / ๓๔ ๙. 




๑๗๐ 

ใน เรื่อง พระ เจ้า พิมพิ สาร แห่ง มคธ รัฐ ทรง ปา เพ็ญ กุศล อุทิศ แก่ เปรต ที่ เคย เป็น ญาติ แต่ ก่อน นั้น 
พระ อาจารย์ ได้ แสดง รูป ลักษณะ ของ เปรต ที่ มา ยืน รับ ส่วน บุญ ที่ ภาย นอก ฝา ตำหนัก เป็น ต้น ว่า เปรต 
เหล่า นั้น เสวย ผล ของ ความ ริษยา และ ความ ตระหนี่ บาง พวก มี หนวด ผม ยาว มี หน้า ดำ บาง พวก มี 
เส้น เอ็น หย่อน มี อวัยวะ ใหญ่ น้อย ห้อย ย้อย ผอม โซ หยาบ และ ดำ บาง พวก ยืน ดำ เกรียม เหมือน 
ต้น ตาล ที่ ถูก ไฟ ปา ไหม้ บาง พวก กระหาย จน เป็น เปลว ไฟ ใน ท้อง แลบออก จาก ปาก บาง พวก มี หลอด 
คอ เล็ก ขนาด ปลาย รู เข็ม แต่ มี ท้อง ใหญ่ อย่าง ภูเขา แม้ จะ ได้ ข้าว นั้าก็ บริโภค ไม่ ได้ ตาม ต้อง การ ต้อง รับ 
แต่ รส ของ ความ หิว กระหาย บาง พวก ตะกรุม ตระ กราม ดื่ม เลือด หนอง และ ไขข้อ เป็น ต้น ที่ ไหล ออก จาก 
ปาก แผล สืแ ละ ต่อม ที่ แตก ของ กัน และ กัน หรือ ของ สัตว์ เหล่า อื่น ทั้ง หมด ล้วน มี รูปร่าง พิกล น่า เกลียด 
น่า กลัว.* ๕ 

ใน ที่ อื่น ได้ กล่าว ถึง เปรต มี รูปร่าง วิปริต ต่าง ๆ ได้ รับ ทุกข์ ทรมาน ใน อาการ ต่าง ๆ กัน สมเด็จ 
พระ มหา สม ณ, เจ้า กรม พระยา วขีร ญาณ ว โร รส ได้ ทรง ประมวล ชนิด เปรต ไว้ ๙ ชนิด ใน หนัง ลือ 

ธรรม วิจารณ์ คือ 

๑. รูปร่าง ไม่ สม ประกอบ ซูบ ผอม อด โซ ดั่ง กล่าว แล้ว. 

๒. ร่าง กาย พิการ เช่น ร่าง กาย เป็น อย่าง ของ มนุษย์ แต่ คืรษ ะ เป็น อย่าง ของ สัตว์ ดิรัจฉาน เช่น 
เป็น กา บ้าง เป็น สุกร บ้าง เป็น งู บ้าง. 

๓. รูปร่าง พิกล เสวย กัมม กรณ์ อยู่ ตาม ลำพัง ด้วย อำนาจ บาป กรรม. 

๔. รูปร่างอย่าง มนุษย์ ปรกติ แม้ เป็น ผู้ สวย ก็มี มี วิมาน อยู่ แต่ ใน ราตรี ต้องออก วิมาน ไป เสวย 
กัมม กรณ์ กว่า จะ รุ่ง เรียก ว่า เวม านิก เปต^ 

เรื่อง เปรต เหล่า นี้ มัก เล่า นิยาย ถึง คน ทำ บาป ตาย ไป ตก นรก แล้ว พัน จาก นั้น มา เกิด เป็น เปรต ก็ มี. 

ใน ลัทธิ ลา มะ ของ ทิเบต ตาม หนัง ลือ เล่ม หนึ่ง 1 ๗ ได้ กล่าว ถึง เรื่อง เปรต ว่า เป็น ผี จำพวก อด อยาก 
หิว กระหาย เพราะ เมื่อ มีขีวิ ตอ ยู่ ใน โลก เป็น คน ตระหนี่ โลภ จัด ไม่ มี การ สละ บริจาค มี แต่ มัก ได้ จึง มา 
เกิด เป็น เปรต มี ปาก ไม่ โตกว่า รู เข็ม หลอด คอ ไม่ กว้าง กว่า เส้น ผม แม้ จะ พบ อาหาร และ เครื่อง ดื่ม มาก มาย 
ก็ ไม่ อาจ จะ บริโภค ให้ เพียง พอ แก่ ความ ต้อง การ ของ ร่าง กาย ที่ ใหญ่ โต และ อาหาร อะไร ๆ ที่ บริโภค 
เข้า ไป ก็ กลาย เป็น ของ ร้อน แผด เผา อยู่ ใน กระเพาะ เปลี่ยน ไป เป็น มีด เลื่อย และ อาวุธ อื่น ๆ ทิ่ม แทง 
ลำ ไล้ หล่น ลง ไป ยัง ภาคพื้น ทำ ให้ เป็น บาด แผล เจ็บ ปวด พา กัน ร้อง ครื่า ครวญ หา นั้า หรือ ขอ นี้า อยู่ เนืองนิตย์ 
ความ กระหาย นํ้ามี มาก ดั่ง ที่ เขียน เป็น ภาพ มี เปลว เพลิง แลบออก มา จาก ปาก และ เมื่อ พยายาม ที่ จะ จับ 
ต้อง นํ้าที่ ได้ ก็ กลาย เป็น ไฟ ขึ้น และ กล่าว ว่า เปรต ทั้ง หมด มี ๓๖ ชนิด แบ่ง เป็น หมู่ ๆ คือ เป็น เปรต 
ต่าง ศาสนา ที่ น่า ส ยะ แสยง เป็น เปรต พุทธ ศาล นิกที่ น่า ส ยะ แสยง เป็น เปรต ที่ กิน ดื่ม น่า ส ยะ แสยง เพราะ 



‘* ๕ มงฺค ล. ๑ / ๓๒๘ / ๓๓๘. 

๙๖ ธรรม วิจารณ์, น. ๙๗- ๘. 
๙๗ แล ๓ ฒ่ร กา, เว {ว. 96-7” 




๑๗๑ 



สิง ที่ กิน ดื่ม เข้า ไป กลาย เป็น อาวุธ ต่าง ๆ เป็น เปรต ที่ ไม่ ถูก จำกัด ที่ อยู่ เที่ยว ไป ได ใน โลก มนุษย์ (อีก หมู่ 
หนึ่ง น่า จะ เป็น เปรต ที่ ถูก จำกัด ที่ อยู่ จึง รวม เป็น ๕ หมู่ ดั่ง กล่าว ใน หนังสือ นั้น) เปรต เหล่ านี้มี ๓๖ 
ชนิด (ตาม ลัทธิ ลา มะ ใน หนังสือ นั้น) คือ. 

๑. มี ร่าง กาย แบน คือ แบน อย่าง ใบไม้ นอน หงาย ได้ อย่าง เดียว (มี คำ เรียก การ นอนอย่าง นิ 
ว่า เปรต ไสยา). 

๒. มี ปาก เล็ก เท่า เข็ม มี ล่า คอ เล็ก แต่ ท้อง โต เพราะ เมื่อ มี ชีวิต อยู่ อยาก แต่ จะ กิน อย่าง เดียว. 
๓. กิน สิง ที่ อาเจียน ออก มา ของ ผู้ อื่น. 

๔. กิน อุจจาระ ปัสสาวะ เปรต จำพวก นี้ เห็น วัจจ กุฏิ (ลัว ม) เป็น ที่ ปรุง อาหาร ที่ดีที่ สุด (ผี 
กระสือ กระมัง). 

๕. กิน หมอก เพราะ เห็น หมอก ปรากฏ ดุจ อาหาร. 

๖. เลี้ยง ตัว ด้วย นี้าที่ เขา ให้. 

๗. มอง เห็น ยาก เพราะ มี รูปละเอียด. 

๘. เลี้ยง ตัว ด้วย เขฬะ ที่ผู้ อื่น ถ่ม ทิ้ง ไว้ (ผี กระโถน กระมัง). 

๙. กิน ผม ขน เพราะ เห็น อยู่ แต่ เฉพาะ ผม ขน เท่า นั้น. 

๑๐. ดูด เลือด ของ ผู้ อื่น 

๑๑. เลี้ยง ตัว ด้วย ความ คิด อัน เป็น บาป อัน ชั่ว ร้าย ของ ผู้ อื่น เพราะ เป็น ความ คืดที่ อยู่ ใน ระดับ 
เดียว กัน กับ ของ ตน. 

๑๒. กิน เนื้อ ของ ตน เอง. 

๑๓. เลี้ยง ตัว ด้วย ควัน ธูป ที่ เขา บูชา. 

๑๔. ท่า ความ ไข้ เจ็บ คือ เป็น เหตุ ให้ เกิด ความ ไข้ เจ็บ. 

๑๕. สอด ส่าย เพื่อ จะ รู้ เห็น ความ ลับ ที่ เขา ปก ปิด เช่น เดียว กับ พวก จาร บุรุษ (ผี นัก สืบ กระมัง). 
๑๖. หลบ ช่อน อยู่ ตาม แผ่น ดิน ไม่ กล้า แสดง ตัว ใน ที่ ประชุม ชน. 

๑๗. เป็น วิญญาณ หรือ ผี เที่ยว ท่า เสียง รบกวน ใน ที่ ต่าง ๆ (แสดง เสื ยง หลอก). 

๑๘. มี เปลว ไฟ ออก มา จาก ข้าง ใน ไหม้ ของ กิน ของ ดื่ม เสีย หมด ใน เวลา ที่ เปิบ เข้า ปาก. 

๑๙. ลักพา เด็ก เพื่อ กิน เป็น อาหาร. 

๒๐. อาศัย อยู่ ใน ทะเล. 

๒๑ 

๒๒. ถือ ตะบอง ของ ยมราช คือ องครักษ์ หรือ ผู้ รับ ใช้ ของ ยมราช. 

๒๓. อด อยาก ทน ทุกข์ ทรมาน. 

๒๔. กิน เด็ก. 

๒๕. กิน อวัยวะ ภาย ใน ของ ลัตว์ และ คน อื่น เช่น ตับ ไต ไล้ พุง (ผี ปอบ กระมัง). 




๑๗๒ 



๒๖. รัก ฃสะ หรือ ราก ษส มี ร่าง กาย แข็ง แรง น่า กลัว อยู่ ตาม ปา ช้า มี ซาก ศพ เป็น อาหาร. 

๒๗. กิน ควัน. 

๒๘. อาศัย อยู่ ใน ที ลุ่ม ตำ หรือ ที่ น่า ขัง ที่ชืน แฉะ ซึ่ง ไม่ มี ใคร อาศัย อยู่. 

๒๙. กิน ลม. 

๓๐. เลี้ยง ตัว ด้วย เถ้า ถ่าน ที่ ได้ ใน ที่ ต่าง ๆ. 

๓๑. กิน สิง เป็น พิษ. 

๓๒. อาศัย อยู่ ใน ทะเล ทราย. 

๓๓. เลี้ยง ตัว อยู่ ด้วย เปลว ไฟ แลบ ที่มี ใน ที่ ต่าง ๆ. 

๓๔. อาศัย อยู่ บน ต้นไม้. 

๓๕. อาศัย อยู่ ตาม ข้าง ถนน. 

๓๖. ฆ่า ผู้ อื่น เพื่อ เข้า สิงอยู่ ใน ร่าง กาย เขา แทน. 

เปรต ๓๖ ชนิด ตาม ที่ แบ่ง ไว้ นี้ ดู คล้าย เที่ยว เก็บ อมนุษย์ หรือ ผีที่ กล่าว ถึง ใน ที่ ต่าง ๆ มา 
รวม ไว้ เท่า นั้น ไม่ ใช่ จัด ตาม หลัก เกณฑ์ ที่ จะ ท่า ให ได้ ความ เข้า ใจ และ มอง เห็น ว่า ประมวล มา ไว้ ทั้ง หมด 
แต่ ก็ หลาย จำพวก ที่ ตรง กับ คติ ใน คัมภีร์ ทาง ฝ่าย ใต้ (หีนยาน) เช่น ชนิด ที่ ๒๒ ว่า ผู้ ถือ ตะบอง ของ 
ยมราช เป็น เปรต ชนิด หนึ่ง ใน อรรถกถา พาล ปัณฑํ ต สูตร^ พระ อาจารย์ กล่าว ว่า องค์ ยมราช เอง ซึ่ง 
เป็น เจ้า แห่ง นรก เป็น เปรต ชนิด หนึ่ง เรียก ว่า เวม านิก เปรต (แปล ว่า เปรต มี วิมาน อยู่) ฉะนั้น 

พวก ยม บุรุษ คือ คน ของ ยมราช ก็ น่า จะ เป็น เปรต ชนิด หนึ่ง เช่น เดียว กัน 

ส่วน ราก ษส หรือ รัก ข สะ นัก เรียน บาลี ใน เมือง ไทย แปล กัน ว่า ผีเมี อนํ้า พระ อาจารย์ ทาง 
ฝ่าย เรา อธิบาย ว่า หน้า ขาว ท้อง เขียว มือ เท้า แดง เขี้ยว ใหญ่ เท้า เก รูป พิกล น่า กลัว อาศัย อยู่' ใน' นํ้า 
(ไม่ ใช่ ปา ช้า) ไม่ ได้ กล่าว ว่า เป็น เปรต ชนิด หนึ่ง ส่วน ทางมหา ยาน เก็บมา รวม เป็น เปรต ชนิด หนึ่ง ด้ว ย 

วิบาก กรรม ของ เปรต 

ใน ไตรภูมิ พระ ร่วง ตอน เปรต ภูมิ กล่าว ถึง พวก เปรต มาก มาย หลาย จำพวก มี ถิ่น ฐาน อยู่ รอบ 
เมือง ราช คฤห์ กลาง สมุทร เหนือ เขา กลาง เขา ที่มีป รา สา ทอ ยู่ก็มี ที่ มี' พาหนะ ยวดยาน เที่ยว' ไป 6 ใน] อากาศ ก็มี 
เมื่อ เดือน แรม เป็น เปรต เดือน ขึ้น เป็น เทพ ย ดา หรือ กลับ กัน ก็มี แฝง ต้นไม้ ใหญ่ อยู่ หรือ อยู่ บน ที่ ราบ 
ก็มี เป็น พวก ผีเสื้อ ผี ใน ต้นไม้ ก็มี เป็น พวก ผี ปีศาจ ช่อน ตน อยู่ ใน แผ่น ดิน ก็มี มี อายุ ยืน ต่าง ๆ กัน 
๑๐๐ ปี ๑, ๐๐๐ ปี ตลอด ถึง กัป กัลป๋ พุทธันดร ต้อง ทน อด อยาก ทุกข์ ยาก ต่าง ๆ 
ลาง จำพวก อายุ ยืน เท่าไร ก็ ไม่ ได้ ข้าว ลัก เมล็ด นั้า สัก หยาด เข้า ปาก เข้า คอ 
ลาง จำพวก ตัว ใหญ่ ปาก เล็ก เท่า รู เข็ม 

ลาง จำพวก ผอม นักหนา จะ หา เลือด ลัก หยด ก็ ไม่ ได้ หนัง ติด กระดูก ตาก ลวง ลึก ผม ยุ่ง รุ่ย ร่าย 



๔๘ ป. สู. ๓ / ๖๑๕. 




ไม่ มี ผ้า ปก กาย เหม็น สาบ ร้อง เพราะ อยาก อาหาร นักหนา นอน สิน แรง ได้ ยิน เหมือน เสียง ร้อง เรียก 
ให้ มา กิน ข้าว กิน นํ้า ลุก ล้ม ล้ม ลุก ไป มา แต่ก็ ไม่ มี ข้าว นํ้า จะ ได้ แต่ที่ ไหน 

เปรต เหล่า นี้ เมื่อ เป็น คน มัก ริษยา คน มี ดู แคลน คน ยาก ทำ กล เอา สิน ท่าน มา เป็น สิน ตน ตระหนี่ 
ไม่ ให้ ทาน เห็น เขา จะ ให้ ก็ ห้าม ฉ้อ ทรัพย์สิน สงฆ์ 

ลาง จำพวก มี ตัว งาม ด้ง มหาพรหม งาม ดั่ง ทอง มี ปาก ดั่ง หมู อด อยาก นักหนา เพราะ เมื่อ 
ก่อน ได้ บวช เป็น ชืมีศี ลบ ริ สุทธี้ จึง งาม ดั่ง ทอง มี ปาก ดั่ง ปาก หมู เพราะ ประมาท ครู บา อาจารย์ เจ้า กู สงฆ์ ผู้มี ศีล 
จำพวก หนึ่ง ตัว งาม ดั่ง ทอง ปาก เหม็น นักหนา หนอน เต็ม ปาก บ่อน กิน ปาก เจาะ กิน หน้า ตา 
เพราะ ได้ รักษา ศีล เมื่อ ก่อน จึง มี ตัว งาม ปาก เหม็น หนอน บ่อน กิน ปาก เพราะ ได้ ติเตียน ยุยง สงฆ์ ให้ 

ผิด กัน 

จำพวก หนึ่ง เป็น หญิง (หรือ ชาย) มี ตน เหม็น นักหนา แมลง วัน ตอม อยู่ ทั่ว เจาะ กิน ตน ผอม 
นักหนา หา เนี้อ มิ ได้ เลย เอ็น หนัง พอก กระดูก อยู่ อด อยาก นักหนา กิน เนื้อ ลูก ตน เอง เพราะ เมื่อ เป็น คน อยู่ 
หลอก ให้ ยา แท้ง แก่ หญิง มี ครรภ์ และ สบถ ว่า ถ้า ให้ ยา ลูก ตก ก็ ให้ เป็น เปรต เหมือน อย่าง นั้น 

จำพวก หนึ่ง เป็น หญิง (หรือ ชาย) อด อยาก นักหนา เห็น ข้าว นั้าห ยิบ มา ก็ เป็น ก้อน อา จม เป็น 
เลือด เป็น หนอง เห็น ผ้า เอา มา ห่ม ก็ กลาย เป็น แผ่น เหล็ก แดง ไหม้ ทั้ง ตัว เพราะ เมื่อ อยู่ เป็น คน ขึ้ง เคียด 
ด่า ทอ สามี (หรือ ภรรยา) ผู้ บริจาค ทาน ให้ ไป กิน ข้าว นั้าที่ กลาย เป็น อา จม เลือด หนอง ให้ ใช้ ผ้าผ่อน 
ที่ กลาย เป็น เหล็ก แดง 

จำพวก หนึ่ง ตน ใหญ่ สูง เพียง ลำ ตาล ผม หยาบ ตัว เหม็น อด อยาก ไม่ มี ข้าว สัก เมล็ด นั้า สัก 
หยาด เข้า ท้อง เพราะ เมื่อ กำเนิด ก่อน ตระหนี่ นัก ไม่ มัก ทำ บุญ ทาน ทั้ง ห้าม ปราม ผู้ อื่น มิ ให้ ทำ 

จำพวก หนึ่ง สอง มือ กอบ เอา ข้าว ลืบ ลุก เป็น ไฟ มา ใส่ บน หัว ตัว เอง เพราะ เมื่อ กำเนิด ก่อน เอา 
ข้าว ลืบ ปน ข้า วดี ไป ลวง ขาย 

จำพวก หนึ่ง เอา ฆ้อน เหล็ก แดง ตี หัว ตน เอง เพราะ เมื่อ กำเนิด ก่อน ได้ ติ ศีรษะ พ่อ แม่ ด้วย มือ ไม้ หรือ 
ด้วย เชือก 

จำพวก หนึ่ง อด อยาก ครั้น กิน ข้าว นั้าที่ เห็น ว่า มี รส อร่อย ก็ กลาย เป็น อา จม เน่า เป็น หนอน เหม็น 
เพราะ เหตุ ที่ เมื่อ กำเนิด ก่อน ได้ สบถ ให้ เป็น ดั่ง นั้น เพี่อ พราง ว่า ไม่ มี ข้าว นั้าที่ จะ บริจาค 

จำพวก หนึ่ง เป็น หญิง มี เล็บ มือ ใหญ่ ยาว และ คม ดั่ง มีด คม กริบ ขูด เนื้อ หนัง ของ ตัว เอง กิน เพราะ 
สัก เนื้อ ของ ผู้ อื่น แล้ว ปฏิ เส ธ ด้วย สบถ ให้ ไป เป็น อ ย่าง นั้น 

จำพวก หนึ่ง กลาง วัน ถูก ยิง แทง ตี ด่า มี สุนัข ใหญ่ ไล่ ขบ กัด กิน เนื้อ กลาง คืน เป็น เทพ ย ดา เสวย 
ทิพ ย สมบัติ เพราะ เมื่อ กำเนิด ก่อน กลาง วัน เข้า ปา ส่า เนื้อ กลาง คืน จำ ศีล 

จำพวก หนึ่ง มี วิมาน ดั่ง เทพ ย ดา แต่ อด อยาก นักหนา เอา มือ คม กริบ ขูด เนื้อ หนัง ของ ตน ออก 
มา กิน เพราะ เมื่อ กำเนิด ก่อน เป็น นาย เมือง บังคับ ความ ราษฎร มัก กิน สินจ้าง ที่ ชอบ ว่า ผิด ที่ ผิด ว่า ชอบ 
จึง สนอง ให้ ขูด เนื้อ หนัง ของ ตน กิน แต่ เพราะ ได้ จำ ศีล จึง มี วิมาน อยู่ 




๑๗๔ 



จำพวก หนึ่ง กิน เสลด อา เจียร นํ้า ลาย เหงื่อ ไคล นั้าเ น่า นํ้าห นอง และ ของ เหม็น อื่น ๆ เพราะ 
เมื่อ กำเนิด ก่อน ให้ ของ เดน ของ เสีย แก่ พระ สงฆ์ ผู้มี ศีล 

จำพวก หนึ่ง กิน นํ้าห นอง และ ซาก สุนัข เน่า เพราะ เหตุ ที่ เมื่อ ชาติ ก่อน น่า เนื้อ ต้อง ห้าม มา 
อำพราง ให้ พระ สงฆ์ ฉัน 

จำพวก หนึ่ง เปลว ไฟ พุ่ง ออก แต่ อก ลิ้น ปาก ลาม ไหม้ ทั้ง ตัว เพราะ เมื่อ ชาติ ก่อน ได้ ด่า สบ 
ประมาท กล่าว มุสาวาท ต่อ 1 พระ สงฆ์ และ ผู้ เฒ่า ผู้ แก่ ผู้มี ศีล 

จำพวก หนึ่ง อยาก นํ้า ดั่ง ใจ จะ ขาด เห็น นื้า ใส เอา มือ กอบ มา กิน นํ้าก็ กลาย เป็น ไฟ ไหม้ ทั้ง ตัว 
เพราะ เมื่อ ชาติ ก่อน ข่ม เหง คน เข็ญ ใจ ไม่ มี กรุณา ปรานี เห็น ของ ท่าน ก็ ใคร่ จะ ได้ เห็น สิน ท่าน ก็ ใคร่ จะ 
เบียด บัง เอา ใส่ ความ ผิด ท่าน 

จำพวก หนึ่ง มี ตัว เปีอ ย เน่า ผอม หลัง ขด มือ เน่า เท้า เปีอ ย เอา ไฟ มา ครอก ตัว เอง กลิ้ง อยู่ ดั่ง 
ขอน ไม้ เพราะ เมื่อ ชาติ ก่อน ครอก เผา ปา (ทำลาย ไม้ ท่า ลาย สัตว์ ปา) 

จำพวก หนึ่ง มี ตน ใหญ่ เท่า ภูเขา มี เส้น ขน รี ยาว เสียบ แหลม เล็บ ตีน เล็บ มือ ใหญ่ คม กริบ ดั่ง มีด 
หอก ดาบ เล็บ และ ขน กระทบ กัน ดัง ลั่น ลุก เป็น ไฟ ไหม้ ทั้ง ตัว บาด ตัว ดั่ง ขวาน ฟ้า ผ่า เพราะ เมื่อ ชาติ 
ก่อน เป็น นาย เมือง แต่ง ความ มิ ชอบ ธรรม เห็น แก่ สินจ้าง ไม่ เป็น กลาง ที่ ชอบ ว่า ผิด ที่ ผิด ว่า ชอบ 

เปรต จำพวก ต่าง ๆ ใน ไตรภูมิ พระ ร่วง ดู ราย ชื่อ คัมภีร์ ที่ ค้น มา เรียบ เรียง ก็ เห็น ได้ ว่า เก็บ จาก 
คัมภีร์ สาย เถรวาท หรือ พระ พุทธ ศาสนา นิกาย สาย ใต้ แสดง ลักษณะ ทรมาน ต่าง ๆ และ แสดง กรรม ที่ 
กระ ท่า ใน ชาติ ก่อน ด้วย แต่ ของ บาง จำพวก ดูก็ ไม่ ค่อย เหมาะ สม พระ อาจารย์ น่า จะ เก็บ เปรต มา จาก ที่ 
ต่าง ๆ และ แสดง กรรม กำกับ ไว้ แต่ก็ มี ลักษณะ เป็น เปรต มากกว่า เปรต ทาง สาย ทิเบต เพราะ ทาง 
นิกาย สาย ใต้ นื้มี ลักษณะ ต่าง กัน อยู่ อย่าง หนึ่ง ว่า ทน ทุกข์ ทรมาน ด้วย ตน เอง ตน เอง เป็น ผู้ หิว กระหาย 
ถูก ไฟ ไหม้ ถูก สัตว์ บ่อน กัด กิน เป็น ต้น มิ ได้ เที่ยว ไป ท่า ร้าย ใคร ส่วน เปรต ทาง นิกาย สาย เหนือ มี 
ลักษณะ เป็น ปีศาจ หรือ ผีที่ เที่ยว ไป ทำ ร้าย คน หรือ สัตว์ ดิรัจฉาน อื่น ๆ ด้วย แต่' ทั้ง สอง สาย ก็มี 
ลักษณะ ตรง กัน อยู่ ข้อ หนึ่ง ว่า เปรต ต่าง จาก สัตว์ นรก นรก นั้น เป็น สถาน ทรมาน ที่มี อยู่ ส่วน หนึ่ง เทียบ 
อย่าง คุก ตะราง สัตว์ นรก รวม อยู่ ใน คุก นรก นั้น ส่วน เปรต อยู่ ใน ที่ ต่าง ๆ บน โลก เป็น ที่ จำกัด บ้าง ไม่ จำกัด 
บ้าง เป็น พวก มี ร่าง กาย พิกล พิการ อด อยาก ยาก แค้น ทน ทุกข์ ทรมาน ใน ลักษณะ ต่าง ๆ เทียบ ด้วย คน 
อด อยาก ยาก แค้น ไม่ สม ประกอบ พิกล พิการ มีที่ อยู่ เป็น หลัก เป็น แหล่ง ใน ที่ ต่าง ๆ หรือ เที่ยว เร่ ร่อน ไป 
ไม่ มีที่ อยู่ เป็น หลัก แหล่ง 

การทำ บุญ อุทิศ กุศล ให้ 

เรื่อง ผี บุพ บิดร และ วิธี ท่า ทักษิณา คือ ท่า บุญ อุทิศ ให้ ได้ มี แสดง ไว้ แล้ว ใน ลัทธิ พราหมณ์ 
ก่อน แต่ พระ พุทธ ศาสนา ได้ มา บังเกิด ขึ้น ดั่ง ที่ ได้ กล่าว มา แล้ว คิด ดู ถึง จิต ใจ ของ คน ที่ เป็น ญาติ กัน เมื่อ 
เชื่อ ว่า ญาติ ที่ ตาย ไป แล้ว ของ ตน ไป เกิด ตก ทุกข์ ได้ ยาก ก็ ย่อม จะ มี ความ สงสาร และ คิด ช่วย ด้วย 




ประกอบ พิธี ตาม ที่ เชื่อ ถือ จึง เกิด พิธี “ศร าทธ พรต” (วัตร วิธี ตาม ที่ เชื่อ) ขึ้น เมื่อ พระ พุทธ ศาสนา ได้ บังเกิด 
ขึ้น พระ พุทธเจ้า ได้ ทรง แสดง บุพ พเป ต พลี ใน พระ พุทธ ศาสนา แต่ ใน ชั้น หลัง ได้ แยก ออก เป็น ๒ สาย 
คือ มหายาน และ เถรวาท ฝ่าย เถรวาท ได้ นับถือ พระ พุทธ วจนะ ที่ พระ เถระ ทั้ง หลาย มี พระ มหา 
กัสส ป เป็น ประธาน ได้ ทำ ลัง คาย นา ไว้ (ครั้ง ที่ หนึ่ง) และ ได้ รักษา สืบ ต่อ มา จน ถึง ได้ จารึก เป็น ตัว 
อักษร ใน ลังกา การ แสดง พระ พุทธ ศาสนา ของ สาย นี้ ตลอด จน การ อ้าง ว่า พระ พุทธเจ้า ตรัส อย่าง นั้น 
ตรัส อย่าง นี้ ก็ อ้าง จาก พระ ไตรปิฎก ซึ่ง ได้ จด จารึก ตั้งแต่ ครั้ง นั้น และ คัด ลอก สืบ กัน มา ส่วน ฝ่ายมหา 
ยาน ได้ มี แสดง ผิดแผก ออก ไป ดั่ง เช่น เปรต ประเภท ต่าง ๆ ที่ อ้าง มา แล้ว แม้ วิธี ช่วย ก็ เช่น เดียว กัน 
ดั่ง ใน หนังสือ เล่ม หนึ่ง ได้ กล่าว ถึง เรื่อง พระ โม ค คัล ลา นะ ไป ช่วย มารดา มี ความ ว่า 

สมัย หนึ่ง พระ พุทธเจ้า ประทับ อยู่ ณ พระ เซต วัน ใกล้ กรุง สา วัตถื ครั้ง นั้น พระ โม ค คัล ลา นะ 
ซึ่ง เป็น พระ อัคร สาวก เบื้อง ซ้าย (ได้ ทราบ ว่า ทาง จีน ถือ เบื้อง ซ้าย เป็น สำคัญ เบื้อง ขวา เป็น รอง ทาง 
ทิเบต จะ ถือ เช่น เดียว กัน กระมัง) ได้ คิด จะ ช่วย มารดา บิดา ผู้ ละ ไป แล้ว จึง ตรวจ ดู ไป ทั่ว โลก ว่า ท่าน 

ทั้ง สอง นั้น ไป อยู่ ที่ ไหน ก็ ได้ เห็น มารดา ไป เกิด อยู่ ใน เปต โลก ไม่ มี ความ สุข ปราศจาก อาหาร และ นี้า ดื่ม 
มี ร่าง กาย ผ่าย ผอม เหลือ แต่ หนัง หุ้ม กระดูก มี ความ สงสาร เป็น อย่าง ยิ่ง จึง ได้ ไป หา มารดา ได้ ยื่น บาตร 
ที่ เต็ม ด้วย ข้าว ให้ มารดา ของ ท่าน ร้บั บาตร มา ถือ ไว้ ใน มือ ซ้าย พยายาม ที่ จะ หยิบ ข้าว เปิบ เข้า ปาก ด้วย มือ ขวา 
แต่ ก่อน ที่ จะ ถึง ริมฝึ ปาก ข้าว ก็ กลาย เป็น เถ้า ถ่าน ไฟ นาง ไม่ อาจ ที่ จะ บริโภค ได้ เมื่อ ได้ เห็น เช่น นี้ พระ 
โม ค คัล ลาน ะก็มี ความ ลัง เวช สลด ใจ ได้ กลับ ไป เฝืา พระ พุทธเจ้า ณ ที่ ประทับ กราบ ทูล เรื่อง ที่ เกิด ขึ้น 
และ รอ พิง คำ ลัง สอน ของ พระองค์ พระ บรม ครู ได้ ตรัส ว่า บาป ที่ ผูก มัด มารดา ของ พระ โม ค คัล ลา นะ ไป 
สู่ ฐานะ ที่ ไม่ เป็น สุข นี้ เป็น บาป หนัก พระ โม ค คัล ลา นะ หรือ ใคร ใน โลก หรือ เท ว โลก ทั้ง หมด ไม่ อาจ จะ 
ช่วย ให้ หลุด พ้น ได้ ด้วย ลำพัง กำลัง ของ ตน เอง แต่ ความ หลุด พ้น อาจ จะ มี ได้ โดย สงฆ์ คือ ภิกษุ ใน สิบ ทิศ 
มา ประชุม กัน ด้วย กำลัง ทาง จิต ใจ ของ สงฆ์ ดั่ง กล่าว ความ หลุด พ้น จึง อาจ มี ได้ จึง ทรง แนะ นำ วิธี จะ 
ช่วย ให้ พ้น จาก ความ ทุกข์ นี้ และ ความ ทุกข์ ที่ คล้าย กัน ทั้ง หมด คือ ใน วัน ที่ ๑๕ ของ เดือน ที่ ๗ ภิกษุ 
ใน สิบ ทิศ มา ประชุม รวม กัน แล้ว ก็ พึง ถวาย ทาน เพื่อ ที่ จะ ช่วย บุพ ชน ด้วย วิธี นี้ บุพ ชน ทั้ง หลาย จะ หลุด พ้น 
จาก ความ ทุกข์ และ เกิด ขึ้น ทันที ใน ภูมิ ที่มี สุข ใน สวรรค์ พระ ผู้มีพ ระ ภาค ได้ ตรัส สอน คำ ที่ จะ สวด ใน 
ขณะ ที่มี การถ วาย ทาน ซึ่ง จะ ให้ บังเกิด คุณ อย่าง แน่ นอน พระ โม ค คัล ลาน ะมีค วาม ชื่น ชม ยินดี และ 
ด้วย วิธี ที่ ทรง สอน นี้ก็ ได้ ช่วย มารดา ให้ พ้น จาก ความ ทุกข์ ได้ 

อีก เรื่อง หนึ่ง เล่า ถึง พระ พุทธเจ้า เสด็จ ไป โปรด นาง พญา เปรต มี ความ ว่า 
นาง พญา เปรต มี นาม ว่า หาริ ติ ปาก เป็น ไฟ มี ลูก ถึง ๕๐๐ นาง เที่ยว จับ เด็ก ที่มี ชีวิต มา เลี้ยง 
พวก ลูก ของ นาง พระ พุทธเจ้า ผู้ทรง พระ มหา กรุณา ได้ เสด็จ มา ยัง ที่ พำนัก ของ นาง ได้ ทรง ช่อน บุตร คน 
เล็ก สุด ที่ รัก ของ นาง ชื่อ ปิงค ละ ไว้ ใน บาตร ของ พระองค์ เมื่อ นางกลับ มา ไม่ พบ บุตร ก็มีค วาม เศร้า โศก 
และ ได้ ทูล ขอ ให้ พระ พุทธเจ้า ทรง ช่วย ติดตาม นำ กลับ มา พระ พุทธเจ้า ได้ ทรง แสดง ให้ นาง ทราบ ว่า 

ปิงค ละ ของ นางอยู่ ใน บาตร ของ พระองค์ นาง และ พวก บริวาร ได้ ช่วย กัน พยายาม ที่ จะ นำ ปิงค ละ ออก มา 




๑๗๖ 



จาก บาตร แต่ ไม่ สำเร็จ จึง ได้ ทูล ขอ ให้ พระ พุทธเจ้า ทรง ช่วย อีก พระ พุทธเจ้า ได้ ตรัส ว่า นาง เที่ยว กิน 
เด็ก ที่ เป็น บุตร ของ มนุษย์ ชึ่งมี บุตร กัน คน ละ สอง สาม คน เท่า นั้น ส่วน นาง สิมี ลูก ถึง ๕๐๐ คน ถึง 
อย่าง นั้น ก็ ยัง เศร้า โศก เพราะ เสีย ลูก ไป เพียง คน เดียว นาง พญา เปรต กราบ ทูล ว่า บุตร คน นี้ เป็น สุด ที่ รัก 
และ ได้ ถวาย ปฏิญญา ว่า จัก ไม่ กิน เด็ก มนุษย์ อีก ต่อ ไป พระ พุทธเจ้า ได้ ทรง คืน ปิงค ละ ให้ แก่ นาง ๆ ได้ ถึง 
สรณะ ๓ และ สมาทาน คืล ๕ เรื่อง นี้ อ้าง ว่า มี ใน ร ตน ะ กูฏ สูตร และ ทาง ลัทธิ ลา มะ ได้ กล่าว ต่อ ไป ว่า 
พระ พุทธเจ้า ได้ ทรง สัญญา ว่า ใน อนาคต ภิกษุ ใน พระ พุทธ ศาสนา ทั้ง หมด จัก ให้ ข้าว ประจำ วัน กำมือ 

หนึ่ง ๆ แก่ นาง ๙ * 

ทั้ง สอง เรื่อง นี้ เล่า แทรก เข้า มา เพื่อ ให้ เป็น เรื่อง แปลก หู เรื่อง แรก ก็ พอ เป็น เรื่อง เปรต ได้ ส่วน 
เรื่อง หลัง เป็น เรื่อง ยัก ษิณี มากกว่า แต่ วิธี ช่วย ใน เรื่อง ที่ หนึ่ง และ ตาม ที่ ลัทธิ ลา มะ เพิ่ม เติม ไว้ ท้าย เรื่อง ที่ 
สอง ก็มืเ ค้า เป็น พิธี ทักษิณา แต่ ก็ ไม่ ตรง กับ วิธี ปา เพ็ญ ทักษิณา ตาม ที่ ได้ กล่าว ไว้ แล้ว ใน ตอน ที่ ว่า ด้ว ย พรรษา ที่ 
๒- ๓ 

ภูมิ อสุรกาย 

อบายภูมิ อีก ประ ๓ ท หนึ่ง คือ อสุรกาย แปล ว่า หมู่ อสุ ระ หรือ กาย ที่มิ ใช่ ของ สุ ระ คำ ว่า 
อสุ ระ หรือ อสูร ไทย เรา มัก เข้า ใจ ว่า ได้แก่ พวก ยักษ์ ตาม เรื่อง ราม เกีย รติ้ หรือ ใน เรื่อง อื่น ชึ่งมื ลักษณะ ดุ' ร้าย 
กิน คน และ ไม่ ใช่ คน ดั่ง ที่ เรียก ว่า อมนุษย์ แต่ ตาม ฎีกา อภิธรรม ๕๐ อมนุษย์ ท่าน อธิบาย ว่า อสุ ระมื ๒ 
จำพวก คือ อสุ ร เปรต และ อสุ ระ ที่ เป็น ข้า คืกฃ อง เทพ และ ท่าน แปล คำ ว่า อสุ ระ ไว้ ๒ อย่าง คือ มิ ใช่ 
สุ ระ อัน หมาย ถึง เทพ ได้แก่ ไม่ ใช่ เทพ คำ ว่า สุ ระ ท่าน แปล ว่า เล่น หมาย ถึง เสวย สุข พวก เทวดา 
เสวย สุข ด้วย ทิพ ย สมบัติ จึง เรียก ว่า สุ ระ อสุ ระมื ภาวะ ตรง กัน ข้าม คือ เสวย ทุกข์ เท่า กับ เป็น เปรต 
ชนิด หนึ่ง จึง เรียก ว่า อสุ ร เปรต อีก จำพวก หนึ่ง ไม่ ได้ หมาย ถึง อสุ ระ ที่ เสวย ทุกข์ อย่าง นั้น แต่ หมาย ถึง 
จำพวก ที่ เป็น ข้า คืกข อง เทพ เดิม เกิด อยู่ ใน ชั้น ดาวดึงส์ เมื่อ พวก เทพ เกิด ขึ้น ก็ ถูก กำจัด ตก สมุทร ลง ไป 
ต้อง ตั้ง ถิ่น ฐาน อยู่ ใหม่ ใน ที่ ตา ต้อย ได้ ทำ สงคราม กับ พวก เทพ หลาย ครั้ง ผลัด กัน แพ้ ผลัด กันชน ะ จำพวก 
นี้มืถิ่ น ฐาน ที่ อยู่ เสวย ทิพ ย สมบัติ เหมือน กัน แต่ ด้อย กว่า พวก เทวดา และ ไม่ ยอม เป็น บริษัทบริวาร ของ 
เทวดา จึง เรียก ว่า อสุ ระ เหมือน กัน แปล ว่า มิ ใช่ สุ ระ หรือ เทพ มืค วาม หมาย ว่า มิ ใช่ พวก เทพ เท่า นั้น ใน 
อบายภูมิ นี้ ท่าน แสดง ว่า หมาย ถึง พวก อสุ ร เปรต จำพวก เดียว น่า จะ มุ่ง ให้มื ความ หมาย เฉพาะ ดั่ง กล่าว 
จึง ไม่ เรียก ว่า อสุ ระ เฉย ๆ แต่ เรียก ว่า อสุรกาย อาจ แปล ว่ามื กาย ไม่ เหมือน อย่าง สุ ระ หรือ เทพ หมาย 
ถึง พวก ผี ยักษ์ เลว ๆ ที่ หลอก คน เข้า (สิง) คน ก็ ได้ 

ใน ไตรภูมิ พระ ร่วง ๕๑ กล่าว ว่า อสุรกาย มี ๒ คือ กาล กฌฺช กา สุร กาย และ ทิพ อสุรกาย ประเภท 



๙๙ แ8๓ ฌํรโ ฑ, เวเ ว. 98-9. 

๕0 อภิ. ฎีกา ปริ จ เฉท ที่ ๕ น. ๒๓๙. 
๕๑ ไตรภูมิ. น. ๓๔- ๗. 




๑๗๗ 



แรก บาง จำพวก มี ตัว ผอม นักหนา ดั่ง ใบไม้ แห้ง ไม่ มี เนื้อ เลือด เลย มี ลักษณะ พิกล พิการ มาก มาย ไม่ มี 
ความ สุข ยาก เย็น เข็ญ ใจ นักหนา บาง จำพวก มี รูปร่าง ต่าง ๆ กัน แต่ ก็ พิกล พิการ ต่าง ๆ กัน จำพวก 
นื้ก็ดู จะ ตรง กับ อสุ ร เปรต ที่ นับ เข้า ใน อบายภูมิ ดั่ง กล่าว แล้ว ส่วน พวก ทิพ อสุรกาย ใน ไตรภูมิ พระ ร่วง 

พรรณนา ไว้ มาก ตลอด จน ถึง พวก ที่ เป็น ข้า คืกข อง เทพ 

รวม อบายภูมิ ๔ คือ ๑. นิร ยะ (นรก) ๒. ติรัจฉาน โย นิ (กำเนิด ดิรัจฉาน) ๓. ปีตติ วิส ยะ 
(แดน เปรต) ๔. อสุรกาย (กาย อสุ ระ) เป็น ทุคติ (คติ ที่ ชั่ว เลว) อกุศลกรรม นำ ให้ เกิด ใน ทุคติ เหล่า นี้ 
กำเนิด ดิรัจฉาน เห็น กัน อยู่ ด้วย ตา ส่วน อีก ๓ ภูมิ จะ มี จริง หรือ ไม่ เพียง ไร ใน พระ พุทธ ศาสนา ชั้น บาลี 
โดย มาก แสดง แต่ ชื่อ ใน ชั้น อรรถกถา ลง ไป มี แสดง โดย ละเอียด อาจ อธิบาย ตาม ความ เชื่อ เก่า (ของ 
พราหมณ์) หรือ อาจ ปรับ ปรุง ขึ้น ให้ มี ความ กลม กลืน กับ แนว พระ พุทธ ศาสนา แต่ บาง เรื่อง ยิ่ง อธิบาย 
มาก ไป ก็ ยิ่ง ทำ ให้ ไม่ นำ เชื่อ ล้คง ไว้ แต่ ชื่อ หรือ มี คำ อธิบาย ย่อ ๆ ให้ มิค วาม กว้าง ไม่ ได้ เพราะ ชื่อ อบาย 
ภูมิ เห ส่านื้ ล้วน ส่อง คติ ที่ ไม่ ดี ทั้ง นั้น ทั้ง คำ และ ความ จึง อาจ สรุป ได้ ว่า ทาง พระ พุทธ ศาสนา แสดงอ บาย ภูมิ 
๔ ว่า เป็น ผล ของอกุศล กรรม ดั่ง ที่ ปรากฏ อยู่ ใน พระ สูตร ต่าง ๆ ใช้ ชื่อ เก่า ซึ่ง คน เข้า ใจ กัน อยู่ แล้ว ใน 
ความ หมาย รวม ๆ ว่า เป็น คติ ที่ ไม่ ดี แต่ โดย มาก มิ ได้ รับรอง อธิบาย เก่า ๆ ของ ชื่อ เหล่า นั้น เลือก 
รับรอง หรือ อธิบาย ใหม่ ตาม หลัก พระ พุทธ ศาสนา หรือ อ้าง แต่ ชื่อ ขึ้น มา ปล่อย ให้ คำ และ ความ ของ ชื่อ 
นั้น ๆ อธิบาย ตัว เอง เพราะ คน ก็ เข้า ใจ ได้ ทันที แล้ว ว่า ไม่ ดี ยิ่ง อธิบาย ก็ ยิ่ง เข้า ใจ ช้า หรือ ไม่ เข้า ใจ เพราะ 
พระ พุทธ ศาสนา มุ่ง อธิบาย ปฏิบัติ ธรรม แก่ คน พิง ใน ปัจจุบัน อ้าง ถึง อบายภูมิ ก็ เพื่อ ให้ คน ละ กรรม ชั่ว ใน 
เวลา เดี๋ยว นี้ การ ละ กรรม ชั่ว จึง เป็น ข้อ สำคัญ ไม่ ต้อง เลีย เวลา เถียง กัน ว่านรก มี จริง หรือ ไม่ มี จริง นึก ดู 
ว่า ความ ชั่ว ใน ตน มี จริง หรือ ไม่ มี จริง ดี กว่า ถ้า พบ ว่า มี จริง ก็ ควร เข้า ใจ ว่า นี่ แหละ อบายภูมิ และ พยายาม 
ละ เสีย ไม่ ทำ อีก ต่อ ไป 

มนุ ษย ภูมิ 

จะ กล่าว ถึง มนุ ษย ภูมิ ต่อ ไป ตาม ความ คิด เก่า แก่ จักรวาล คือ โลก นี้มีเ ขา สิเนรุ เป็น แกนกลาง 
มี ภูเขา ล้อม รอบ เป็น ๗ ชั้น เรียก ว่า ลัตต ปริ กัณฑ บรรพต มี มหาสมุทร คั่น ใน ระหว่าง ๗ มหาสมุทร 
เรียก ว่า สี ทัน ดร มหาสมุทร ทั้ง ๗ ถัด ออก ไป ก็มีม หา สมุทร โดย รอบ มี ทวีป ใหญ่ ทั้ง ๔ อยู่ ใน ๔ ทิศ 
แต่ ละ ทวีป ใหญ่ มี ทวีป เล็ก เป็น บริวาร อีก เป็น จำนวน มาก ดู เหมือน อย่าง มี การ วาง แผน ผัง ไว้ อย่าง เป็น ระเบียบ 
อบายภูมิ ทั้ง ๔ อยู่ ภาย ใต้ โลก นี้ เอง บ้าง อยู่ บน พื้น โลก บ้าง (เว้น แต่ โล กัน ตริ กน รก ซึ่ง อยู่ ระหว่าง จักรวาล 
แต่ ก็มี กล่าว ว่า สัตว์ นรก จำพวก นี้ เกาะ ขอบ จักรวาล อยู่ ก็ มี) อบายภูมิ จำพวก เปรต และ อสุรกาย แม้ จะ 
อาศัย อยู่ บน พื้น โลก แต่ ก็ เป็น อทิส สมาน กาย แปล ว่า มี กาย ไม่ ปรากฏ แก่ ตา มนุษย์ ส่วน จำพวก 
สัตว์ ดิรัจฉาน นานา ชนิด เห็น กัน อยู่ โดย ทั่ว ไป แล้ว พวก มนุษย์ นั้น อาศัย อยู่ ใน ทวีป ทั้ง ๔ และ ทวีป เล็ก 
ทั้ง หลาย แต่ ที่ เห็น กัน แน่ นอน คือ ชาว ชมพู ทวีป ซึ่ง เป็น ต้น ตำรา ภูมิศาสตร์ โลก ดั่ง กล่าว เอง ส่วน 
มนุษย์ ใน ทวีป อื่น นำ จะ เป็น มนุษย์ ใน ความ นึก คิด หรือ ญาณ ปัญญา ของ ผู้ เป็น ต้น ตำรา จะ เห็น ได้ ชัด 




๑๗๘ 



ดั่ง ที่ พรรณนา ถึง ใน อุตต รกุรุ ทวีป เรื่อง จักรวาล โลก นี้ ได้ กล่าว มา แล้ว ตลอด ถึง กำเนิด มนุษย์ ตาม ความ 
คิด เก่า แก่ ซึ่ง ติด เข้า มา ใน อัด คัญญ สูตร ๕๒ ใน พระ พุทธ ศาสนา ฉะนั้น ใน ที่นี้ จะ กล่าว ถึง ปา หิมพ านต์ ซึ่ง 
เป็น ปา ใหญ่ ใน ชมพู ทวีป เรียก ว่า หิมวั นตป ระ เทศ ก็มี คน ไทย เรา คุ้น เคย ต่อ คำ นี้ มา เป็น เวลา ช้า นาน ใน 
เวสสันดร ชาดก หรือ มหาชาติ ได้ มี กล่าว ถึง ใน ๒ กัณฑ์ คือ กัณฑ์ หิมพ านต์ และ วน ปเว ส 

ป่า หิมพ านต์ 

ปา หิมพ านต์ ตั้ง อยู่ ใน ชมพู ทวีป คือ ใน ด้าน เหนือ ของ อินเดีย มี ภูเขา ใหญ่ ที่มี ชื่อ เสียง ชื่อ ว่า 
หิม วัน ต บรรพต แปล ว่า ภู {ชา มี หิมะ จะ ตรง กับ ชื่อ ที่ เรียก ใน บัด นี้ ว่า ภูเขา หิมาลัย ใน อรรถกถา*" พรรณนา 
ไว้ ว่า ชมพู ทวีป นี้ เป็น มหาสมุทร ๔ ส่วน เป็น แผ่น ดิน มนุษย์ อยู่ ๓ ส่วน เป็น ปา หิมพ านต์ หรือ 
บริเวณ หิม วัน ต บรรพต ๓ ส่วน รวม เป็น ๑๐ ส่วน ใน เขต หิม วันต์ นั้น มี สระ ใหญ่ ๗ คือ ๑. อ โนตั ต- 
ด ะ (อโนดาต) ๒. กัณฑ มุณฑ ะ 61 . รถ กาฬ ะ ๙. ฉัน ทัน ตะ ๙. กุ นา ละ ๖. มัน ทา กินิ ๗. สี ทับ ปป ไ- 
ต ะ สระ อโนดาต มี ภูเขา ทั้ง ๕ แวด ล้อม คือ ๑. สุทัส สน กูฏ ๒. จิต ต กูฏ ฅ. กาฬ กูฏ ๙. คันธ มา- 
ท น กูฏ ๙. เกลา ส กูฏ 

สุทัส สน กูฏ ล้วน แล้ว ไป ด้วย ทอง โค้ง เป็น วง ภาย ใน มีลัณ ฐาน เหมือน ปากกา ยื่น ออก ไป คลุม 
สระ อโนดาต จิต ตกูฎ ล้วน แล้ว ไป ด้วย สรรพ รัตนะ กาฬ กูฏ ล้วน แล้ว ไป ด้วย หิน เขียว ดั่ง ดอก อัญชั ญ 
คันธ มา ทน กูฏ ล้วน แล้ว ไป ด้วย สานุ ภาย ใน มีสี ดั่ง ถั่ว (สานุ แปล ว่า ที่ มี' พื้น เสมอ บาง แห่ง ให้ คำ แปล 
ว่า ปา ไม้ สำหรับ ใน ที่นี้ บาง ท่าน แปล ว่า มสาร คัล ละ แก้ว ลาย) อบอวล ไป ด้วย กลิ่น ทั้ง ๑๐ คือ กลิ่น 
ราก กลิ่น แก่น กลิ่น กระพี้ กลิ่น ใบ กลิ่น เปลือก กลิ่น กระ เทา ะ เปลือก กลิ่น รส กลิ่น ดอก กลิ่น ผล 
และ กลิ่น ลำ ต้น หนา แน่น ไป ด้วย โอสถ นานัปการ เกลา ส กูฏ ล้วน แล้ว ไป ด้วย เงิน เมื่อ ฝน ตก เป็น แม่ นี้า 
ไหล รวม เข้า ไป สู่ สระ อโนดาต และ เพราะ ภูเขา เหล่า นี้ แวด ล้อม ชะโงก เงื้อม อยู่ โดย รอบ แสง จันทร์ และ 
อาทิตย์ ไม่ ส่อง ลง ไป ต้อง สระ อโนดาต โดย ตรง จึง เกิด ชื่อ ว่า อ โน ตัต ตะ (ไม่ ถูก แสง ส่อง ให้ ร้อน). 

สระ อโนดาต นี้มี ท่า สำหรับ ลง อาบ ของ พระ พุทธะ พระ ปัจเจก พุทธะ และ ผู้ มีฤ 1 ท ธ' ทั้ง' หลาย 
และ มี ท่า สำหรับ ลง เล่น นี้าข อง พวก เทพ และ ยักษ์ เป็น ต้น และ ที่ ด้าน ข้าง ทั้ง ๔ ด้าน มีมุฃ คือ ปาก 

ของ แม่ นํ้า ๙ สาย ไหล ออก ไป ชื่อ ว่า สีห มุข (ปาก สี หะ) ทัตดี มุข (ปาก ช้าง) อัสส มุข (ปาก ม้า) อุสภ มุข 
(ปาก โค ผู้). 

ที่ ฝังแ ม่นํ้า ไหล ออก ทาง ลืห มุข มีลื หะ อาศัย อยู่ มากกว่า สัตว์ อื่น ที่ ฝัง แม่นั้ าที่ไ หลอ อก ทาง หัตถี มุข 
อัสส มุข และ อุสภ มุข ก็ มี' ช้าง ม้า และ โค อาศัย อยู่ มากกว่า สัตว์ อื่น แม่ นํ้าที่ ไหล ออก ทาง ทิศ ตะวัน ออก 
ไหล ผ่าน ปา หิมพ านต์ ด้าน ทิศ ตะวัน ออก และ ทิศ เหนือ ไป สู่ มหาสมุทร ไม่ ผ่าน ถิ่น มนุษย์ แม่ นํ้าที่ ไหล 
ออก ทาง ทิศ ตะวัน ตก และ ทิศ เหนือ ไหล ผ่าน ปา หิมพ านต์ ด้าน ทิศ ตะวัน ตก และ ทิศ เหนือ ไป สู่ มหาสมุทร 

๕๒ ท. ปา ฎ. ๑๑ / ๘๗ / ๕๑- ๗๒. 

๕๓ มโน. ปู. ๓ / ๒๗๓- ๖. 




๑๗๙ 



ไม่ ผ่าน ถิ่น มนุษย์ เช่น เดียว กัน 

ส่วน แม่ นี้าที่ ไหล ออก ทาง ด้าน ทิศ ใต้ (อินเดีย อยู่ ทาง ใต้) ไหล เวียน ขวา สระ อโนดาต (แม่ นํ้า 
ที่ กล่าว มา แล้ว ก็ ว่า ไหล เวียน ขวา สระ อโนดาต ก่อน เหมือน กัน แต่ เฉพาะ แม่นํ้ า สาย นี้ เรียก ชื่อ ตอน นี้ ว่า 
อา วัต ต คงคา แปล ว่า คงคา เวียน) แล้ว ไหล ไป ตาม หลัง แผ่น หิน ตรง ไป ทาง ทิศ เหนือ (ตอน นี้ เรียก ว่า 
กัณห คง คง แปล ว่า คงคา ดำ) จน ไป กระทบ ภูเขา พุ่ง เป็น ท่อ นี้า ขึ้น ไป บน อากาศ (ตอน นี้ เรียก ว่า 

อา กา ส คงคา แปล ว่า คงคา ใน อา กา ค) แล้ว ตกลง ไป ใน อ่าง หิน ชื่อ ว่า ติยัค คฬะ เกิด เป็น สระ ใหญ่ (ตอน 
นี้ เรียก ว่า ติยัค คฬ โบกขรณี) นี้า พัง ฝัง ของ สระ โบกขรณี นั้น เซาะ หิน ลึก เข้า ไป (ตอน นี้ เรียก ว่า พ หล- 
ด ง คา แปล ว่า คงคา หนา) แล้ว เซาะ ดิน เป็น อุโมงค์ ต่อ ไป (ตอน นี้ เรียก ว่า อุมมั งค คงคา แปล ว่า 
คงคา ใน อุโมงค์ คือ แม่ นี้าไ หล ใต้ ดิน) จน ไป กระทบ ภูเขา ขวาง (ติรัจฉาน บรรพต) ชื่อ ว่า วิซฌ ะ จึง 
แยก ออก เป็น ป้ญจ ธารา คือ ธาร นํ้า ๕ สาย เช่น กับ นิ้ว มือ ๕ นิ้ว ปัญจ ธารา เหล่า นี้! หล ไป ยัง แดน 
มนุษย์ เป็น แม่ นี้า ๕ สาย คือ คงคา ยมุ นา อจิร วดี สรภู มหี ใน ชมพู ทวีป หรือ อินเดีย ใน ปัจจุบัน. 

ใน ไตรภูมิ พระ ร่วง ๕๔ เก็บ เรื่อง ปา หิมพ านต์ จาก หนัง ลึอ ต่าง ๆ มา รวม ไว้ จน ดู เป็น ปา ที่ สลับ 
ช้บ ช้อน ยิ่ง นัก จะ เลือก นำ มา กล่าว โดย สรุป ดั่ง ต่อ ไป นี้ เขา หิมพ านต์ สูง ใหญ่ มาก มาย มี ยอด มาก ดั่ง ที่ 
กล่าว ไว้ ว่า สูง ๕๐๐ โยชน์ ใหญ่ ๓, ๐๐๐ โยชน์ มี ยอด ๘๔, ๐๐๐ ยอด ที่ เชิง เขา หิมพ านต์ นั้น มี ไม้ หว้า 
(ชมพู) ใหญ่ ที่ ฝัง นั้าลื ทา นที เป็น ที่ เกิด ทองคำ อัน เรียก ว่า ทอง ชม พูน ท (ไทย เรา เรียก ชมพูนุท ใน ที่ 
อื่น กล่าว ว่า บ่อ ทอง เกิด ขึ้น ใน ที่ ผล หว้า ตก ที่ ฝัง ทั้ง สอง ของ แม่นํ้ าทั้ง หลาย ที่ ไหล ผ่าน ต้น หว้า ใหญ่ ไป จึง 
เรียก ชื่อ ว่า ชม พูน ท แปล ว่า เกิด ที่ฝ็ง แม่นํ้ าต้น หว้า) ต่อ จาก ปา ไม้ หว้า นั้น ไป เป็น ปา มะขาม ป้อม 

ถัด ไป ก็มีแ ม่นี้า ๗ มี ปา ไม้ หว้า แล้ว จึง ถึง ปา ไม้ นารีผล (ออก ผล มี รูป เหมือน นารี อายุ ๑๖ ปี) เรื่อย ไป 
ทาง ตะวัน ออก จน ถึง มหาสมุทร ส่วน ทาง ตะวัน ตก ไป ถึง แม่ นี้า ใหญ่ ๗ นั้น ถัด ไป เป็น ปา มี ชื่อ 
ทั้ง ๖ เป็น ที่ อยู่ ของ พวก นักธรรม ถัด ปา นั้น ไป ยัง มี ปา ไม้ มะ ขวิด 

ใน ไตรภูมิ พระ ร่วง ได้ พรรณนา ถึง แม่ นี้า ใหญ่ ทั้ง ๗ คือ สระ ทั้ง ๗ มี สระ อโนดาต เป็น ต้น 
ได้ พรรณนา ถึง ภูเขา ๕ ลูก ที่ ล้อม รอบ สระ อโนดาต เขา คันธ มาท น์ มีถํ้า เป็น ที่ อยู่ ของ พระ ปัจเจก โพธิ 
เวลา กลาง คืน เดือน ดับ มี แสง ดั่ง ถ่าน เพลิง เมื่อ เดือน เพ็ญ ยิ่ง สว่าง ดั่ง ไฟ ไหม้ ปา ริมนอก สระ ทั้ง ๗ มี 
บัว นานา ชนิด ถัด ไป มี ปา ข้าว สาลี ขาว ข้าว สาลี แดง ถัด ไป มี ปา แตง ชะ แล ปา นั้า เต้า ปา แตง มืง ปา อ้อย 
ปา กล้วย ปา ขนุน ปา มะม่วง ปา มะ ขวิด โดย ลำดับ สระ ฉัท ทัน ตะ ก็มีภู เขา ล้อม รอบ ๗ ล้วน แล้ว ด้วย 
ทอง แก้ว หิน เขียว ดั่ง ดอก อัญชั ญ ผลึก รัตนะ ชาติ หิงคุ แก้ว มรกต ตระกูล ข้าง ฉัททันต์ เกิด อยู่ ใน ที่ นั้น 
ริมนอก สระ ฉัททันต์ นั้นมื ปา ผัก ตบ ปา บัว นานา ชนิด ปา จง กลณี และ ปา บัว ชนิด อื่น ๆ รอบนอก ก็ 
เป็น ผัก ตบ อีก มี ข้าวสาลี มี หมู่ ไมี ใหญ่ มี ปา ถั่ว ป่า ฟัก แฟง แตง เต้า ปา อ้อย ปา กล้วย ปา ไม้ รัง ปา ไม้ ขนุน 
ปา มะขาม ปา มะ ขวิด ปา ไม้ หลาย พันธุ หลาย เหล่า มี ภูเขา ๗ ล้อม รอบ เป็น ชั้น สอง ใน เขา ไกร ลา ศ 
(เกลา ส) มี เมือง กินนร กิน นรี เขา จิตร กูฏ มี คูหา ทอง เป็น ที่ อยู่ ของ สุวรรณ หงส์ ทั้ง หลาย 



๕๙ ไตรภูมิ. น. ๑๓๓- ๙. 




ใน หนังสือ นั้น ๆ พรรณนา ถึง สัตว์ วิเศษ ใน ปา หิมพ านต์ อีก หลาย ชนิด ภาพ ปา หิมพ านต์ ประกอบ 
ด้วย ภูเขา และ ต้นไม้ นัก สิทธิ้ วิทยา ธร และ สัตว์ ต่าง ๆ มี เขียน ไว์ ใน พระ วิหาร วัด สุ ทัศ น เทพ ว รา ราม 
เป็น จิตรกรรม ที่ น่า ดู แสดง ความ คิด และ ศิลป อัน วิจิตร 

ใน เวสสันดร ชาดก ๕๕ แสดง ระยะ ทาง เสด็จ ของ พระ เวสสันดร จาก นคร เชตุ ดร แห่ง รัฐ สีพี 
ดั่ง ต่อ ไป นี้ จาก นคร เชตุ ดร ถึง ภูเขา สุวรรณ คิริ ตา ละ ๕ โยชน์ จาก ภูเขา นั้น ถึง แม่ นี้าโ กน ติ มาลา ๕ 
โยชน์ จาก แม่ นั้า นั้น ถึง หมู่ บ้านพราหมณ์ ตุณณ วิธ นา ลิ ทัณฑะ ๕ โยชน์ จาก หมู่ บ้านพราหมณ์ นั้น ถึง 
มาตุ ล นคร ใน รัฐ เจ ตะ ๑๐ โยชน์ รวม ระยะ ทาง จากกรุง เชตุ ดร ถึง รัฐ นั้น เป็น ๓๐ โยชน์ พระยา เจต 
ราช ทั้ง หลาย เสด็จ ไป ส่ง พระ เวสสันดร จาก มาตุ ล นคร เป็น ระยะ ทาง ๑๕ โยชน์ แล้ว ทรง บอก หน ทาง ที่ 
จะ เสด็จ ต่อ ไป อีก ๑๕ โยชน์ ผ่าน ที่ ต่าง ๆ ดั่ง ต่อ ไป นี้ เขา คันธ มาท น์ วิบูล บรรพต แม่ , นํ้า เกตุ มดี ไม ไทร 
มี ผล วิเศษ นา ลิก บรรพต สระ มุจลิ นท์ (อยู่ ทาง ทิศ อีสาน ของ ภูเขา นั้น) ปา หมอก ซึ่ง เป็น ปา ชัฏ 

สระ โบกขรณี เวิ้ง เขา วงกต พระ เวสสันดร ได้ ประทับ อยู่ ที่ เวิ้ง เขา วงกต นั้น แล 

หิมวั นตป ระ เทศ หรือ ป่า หิมพ านต์ อัน เป็น ที่ ตั้ง แห่ง ภูเขา ทิม วันต์ หรือ หิมาลัย ปรากฏ ว่า เป็น 
ถิ่น ที่ มนุษย์ ได้ ไป ถึง มา แล้ว ตั้งแต่ โบราณ กาล เช่น ที่ กล่าว พระ เวสสันดร ได้ ไป ปา เพ็ญ พรตอยู่ ที่ เขา วงกต 
ระยะ ทาง จาก นคร เชตุ ดร แห่ง รัฐ สืพี ถึง เขา วงกต ตาม ที่ พรรณนา ไว้ ก็ ไม่ ไกล นัก แต่ ที่' พรรณนา ถึง ภูเขา 
ปา แม่' นํ้า ตลอด ถึง สิงห์ สา รา สัตว์ ใน หนังสือ คัมภีร์ ต่าง ๆ ดูก็ ยัง คล้าย 1 นิยาย อยู่ มาก ทำ ให้ คิด ว่า ผู้ที่ 
เข้า ไป ท่อง เที่ ยว ใน ปา ทิม พาน ต์น่า จะ มีน้อ ย ใน คัมภีร์ ต่าง ๆ เอง ก็ ยัง กล่าว ว่า เป็น ที่ อยู่ เฉพาะ ของ 
ผู้มีฤ ทธิ้ ฉะนั้น คน ธรรมดา สามัญ ก็ คง ไม่ กล้า เข้า ไป ไกล นัก พระ อาจารย์ ผู้ เขียน พระ คัมภีร์ ซึ่ง ส่วน 
มากอยู่ ใน สังกา ก็ ยิ่ง น่า จะ ไม่ ได้ ไป แม้ แต่ ใน เขต ใกล้ ปา ทิม พาน ต์ จึง น่า จะ เขียน ขึ้น ตาม ที่ เล่า 
กัน มา ใน บัด นี้! ด้มี นัก สำรวจ เข้า ไป สำรวจ กัน มาก ขึ้น จน ถึง ได้ พยายาม ขึ้น ไป จน ถึง ยอด เขา หิมาลัย ที่ 
ว่า สูง ที่ สุด ต้น ของ แม่ นํ้า ๕ สาย ใน อินเดีย ที่ พรรณนา ไว้ ก็ อาจ สำรวจ ได้ ใน สมัย โบราณ เป็น วิสัย 
ของ ผู้มีฤ ทธิ้ เป็น ถิ่น ที่ลี้ สับ น่า อัศจรรย์ ใน สมัย ปัจจุบัน เมื่อ คน ไป สำรวจ ได้ ก็ กลาย เป็น ภูมิประเทศ สามัญ 
ไม่ อัศจรรย์ อย่าง ไร เพียง แต่ เป็น ปา ใหญ่ มี ภูเขา ที่ สูง มาก ปก คลุม ไป ด้วย หิมะ ยาก ที่ จะ สำรวจ ได้ ทั่ว ถึง 
แต่ เมื่อ ประสงค์ จะ สำรวจ กัน จริง ๆ ก็ อาจ สำรวจ ได้ 

เรื่อง ปา ทิม พาน ต์ หรือ ภูเขา ทิม วันต์ เกี่ยว ข้อง กับ พระ พุทธ ศาสนา อย่าง ไร ตอบ ได้ ว่า ไม่ ได้ เกี่ยว 
ข้อง กัน โดย ตรง ใน ธรรมบท มี คาถา พระ พุทธ ภาษิต กล่าว ถึง ภูเขา ทิม วันต์ เป็น เครื่อง เปรียบ ทาง 

ธรรม เท่า นั้น พระ คาถา นั้น แปล ความ เฉพาะ ที่ ยก ขึ้น เปรียบ ว่า สัตบุรุษ คือ คน ดี ทั้ง หลาย ย่อม ประกาศ 
คือ ปรากฏ ใน ที่ ไกล เหมือน ทิม วัน ต บรรพต ฉะนั้น. 



๕๕ 



ชา ตก. ๑๐ / ๓๗๐. 




เท ว ภูม 

เมื่อ ได้ กล่าว ถึง มนุ ษย ภูมิ แล้ว จะ ได้ เล่า ถึง เท ว ภูมิ ต่อ ไป คำ ว่า เท วะ แปล ว่า ผู้ เล่น 
หมาย ถึง เล่น ทิพ ย กีฬา ต่าง ๆ เป็น สุข เพลิด เพลิน อยู่ โดย ไม่ บกพร่อง อีกอ ย่าง หนึ่ง แปล ว่า สว่าง ใน 
อบายภูมิ จำพวก สัตว์ นรก มี ความ ทุกข์ อยู่ ตลอด เวลา ส่วน อบายภูมิ จำพวก อื่น มี ความ ทุกข์ อยู่ ตลอด เวลา ก็มี 
มี ความ สุข บ้าง ใน บาง ครั้ง ก็มี แต่ก็ เป็น จำพวก ที่ ปราศจาก ความ เจริญ เช่น สัตว์ ดิรัจฉาน ถึง จะ มี 

ความ สุข บ้าง ก็ ยัง เป็น อบาย ซึ่ง แปล ว่า ปราศจาก ความ เจริญ ไม่ มี จิต ใจ ประกอบ ด้วย ปัญญา ที่ จะ 
ทำ ความ เจริญ ให้ สูง ขึ้น กว่า พื้นเพ เดิม ได้ เลย เดิม เป็น อย่าง ไร ก็ คง เป็น อย่าง นั้น เช่น ไม่ รู้จัก สร้าง บ้าน 
เมือง และ ทำ ลิง ต่าง ๆ ต่าง จาก มนุษย์ ซึ่ง มี จิต ใจ ประกอบ ด้วย ปัญญา ทำ ความ เจริญ ต่าง ๆ ให้ เกิด ขึ้น 
แต่ ใน มนุ ษยภู มินี้มี ทั้ง สุข และ ทุกข์ ปน กัน ไป จะ เอา แต่ เล่น เพลิด เพลิน อย่าง เดียว ไม่ ได้ และ ร่าง กาย 
มนุษย์ ก็ เป็น ของ หยาบ ปฏิกูล และ เป็น ของ มืด ไม่ มี แสง สว่าง ใน ตัว เป็น ภูมิ ที่ อาจ พิจารณา เห็น ทุกข์ ได้ ง่าย 
เพราะ มี อายุ ไม่ ยืน ยาว นัก ความ แก่ ความ เจ็บ ของ ร่าง กาย ตลอด ถึง ความ ตาย ปรากฏ ให้ เห็น ได้ เร็ว ทั้ง 
เป็น เจ้า ปัญญา ความ คิด รู้ ต่าง ๆ ท่าน จึง แสดง ว่า พระ พุทธเจ้า เกิด ใน มนุ ษย ภูมิ นี้ เท่า นั้น นับ เป็น ภูมิ 
กลาง ของ ภูมิ ทั้ง ปวง ไม่ ใช่ เป็น ทุกข์ โดย ส่วน เดียว อย่าง ภูมิ นรก ทั้ง ไม่ ใช่ เป็น สุข โดย ส่วน เดียว เหมือน 
อย่าง เท ว ภูมิ ซึ่ง มี ภาวะ ผิด กัน อย่าง ตรง กัน ข้าม 

กาย ของ เทพ เรียก ว่า เป็น กาย ทิพย์ เป็น กาย สว่าง ละเอียด ไม่ ปฏิกูล เกิด เป็น อุป ปา ติกะ 
ซึ่ง แปล ว่า ลอย เกิด คือ ผุด เกิด ขึ้น มี ตัว ตน ใหญ่ โต ที เดียว แต่ เป็น อทิส สมาน กาย คือ กาย ที่ ไม่ ปรากฏ 
แก่ ตา คน สัตว์ นรก และ เปรต อสุรกาย โดย มาก ก็ เป็น จำพวก อุป ปา ติกะ เหมือน กัน ใน เท ว ภูมิ บริบูรณ์ 
ด้วย ความ สุข อายุ ก็ ยืน ยาว แก่ เจ็บ ไม่ ปรากฏ ตาย ก็ ไม่ ปรากฏ ซาก จึง เห็น ทุกข์ ได้ ยาก ผู้ที่ เกิด เป็น 
เทพ มัก เสวย ความ สุข เพลิด เพลิน อยู่ ตลอด เวลา แต่ ก็มี แสดง ไว้ ว่า ได้ เคย มา เฝึา พระ พุทธเจ้า ฟัง ธรรม 
ใน บาง ครั้ง บาง คราว มัก จะ มา เฝ็า ใน เวลา กลาง คืน ดึก ๆ 

เรื่อง เทวดา นี้ มี เล่า ไว้ ใน ที่ ต่าง ๆ มาก แห่ง เดียว กัน มืที่ อยู่ และ ชั้น ต่าง ๆ กัน มาก น่า จะ เก็บ 
มา จาก คติ ความ เชื่อ เก่า ก่อน พระ พุทธ ศาสนา เก็บมา เล่า โดย ตรง บ้าง ดัด แปลง แก้ไข ให้ เข้า หลัก 
เกณฑ์ ใน พระ พุทธ ศาสนา บ้าง ดั่ง เรื่อง สวรรค์ ๖ ชั้น ที่ จะ กล่าว ต่อ ไป คือ ชัน จาตุ มหา รา ชัก ชัน ดาว 
ดึงส์ ชั้น ยา มะ ชั้น ดุสิต ชั้น นิมมานรดี ชั้น ปรนิ มมิต วสวัตตี. 

สวรรค์ ชั้น จาตุ มหา รา ชัก 

ก่อน ที่ จะ กล่าว ถึง สวรรค์ ๖ ชั้น นี้ น่า จะ นึก ถึง ลักษณะ ของ จักรวาล คือ โลก ที่มืเ ขา สิเนรุ เป็น 
แกนกลาง มี เขา สัต ตบ ริ ภัณฑ์ คือ เขา ล้อม รอบ ๗ ชั้น ซึ่ง มี สี ทัน ดร มหาสมุทร คั่น อยู่ ใน ระหว่าง 
ตั้ง เป็น รูปร่าง ขึ้น ไว้ ก่อน ภูมิ สวรรค์ อยู่ พ้น ทวีป ทั้ง หลาย ซึ่ง เป็น ที่ อยู่ ของ มนุษย์ เช่น ชมพู ทวีป ซึ่ง มี 
อินเดีย เป็น ศูนย์ กลาง จึง อยู่ พ้น ปา หิมพ านต์ พ้น ภูเขา ทิม วัน ตะ หรือ หิมาลัย พ้น มหาสมุทร แห่ง ทวีป ทัง ปวง 
แล้ว ถึง ภูเขา สัต ตบ ริ ภัณฑ์ ตั้ง ต้น แต่ ภูเขา สุทัส สนะ จน ถึง ภูเขา อัสส กัณณ ะ จึง เป็น อัน ถึง สวรรค์ ชัน ที่ 




๑ เพราะ ยอด เขา สัต ตบ ริ ภัณฑ์ เหล่า นี้ เอง เป็น ที่ อยู่ ของ ท้าว มหาราช ๙ องค์ กับ บริวาร นับ เป็น สวรรค์ ชั้น 
ที่ ๑ เรียก ว่า จาตุ มหา รา? ก. 

ท้าว มหาราช ๔ องค์ นี้ แบ่ง กัน ครอบ ครอง ดั่ง นี้ 

ด้าน ทิศ ตะวัน ออก ของ เขา สิเนรุ เป็น ที่ อยู่ ของ ท้าว ธตรั ฎ ฐะ มี พวก คน ธร รพ์ เป็น บริวาร (ถัด 
ออก ไป เป็น ปุ พพวิ เท ห ทวีป) 

ด้าน ทิศ ใต้ เป็น ที่ อยู่ ของ ท้าว ริรุฬ หก มี พวก กุมภัณฑ์ เป็น บริวาร (ถัด ออก ไป เป็น ชมพู ทวีป) 
พวก กุมภัณฑ์ นี้ ท่าน อธิบาย ว่า ได้แก่ ทานพ ราก ษส 

ด้าน ทิศ ตะวัน ตก ของ เขา สิเนรุ เป็น ที่ อยู่ ของ ท้าว วิรู ปักข์ มี พวก นาค เป็น บริวาร (ถัด ออก ไป 
เป็น อมร โค ยาน ทวีป) 

ด้าน ทิศ เหนือ ของ เขา สิเนรุ เป็น ที่ อยู่ ของ ท้าว กุเวร มี พวก ยักษ์ เป็น บริวาร (ถัด ออก ไป เป็น 
อุตต รกุรุ ทวีป) 

ท้าว มหาราช ทั้ง ๔ ครองอยู่ ๔ ทิศ ของ เขา สิเนรุ มี กล่าว ถึง ใน อา ฎาน าฎิย สูตร ดั่ง ที่ 

ได้ กล่าว ไว้ ข้าง ต้น แล้ว หน้าที่ ของ ท้าว มหาราช ทั้ง ๔ และ บริวาร ตาม ที่ กล่าว ไว้ คือ เป็น ผู้ รักษา 
ด่าน หน้า ของ สวรรค์ ชั้น ดาวดึงส์ เพื่อ ป้องกัน พวก อสูร ซึ่ง เป็น ด้ตรู ของ เทพ ชั้น ดาวดึงส์ จะ ยก ขึ้น มาตี 

เอา ถิ่น สวรรค์ ชั้น นั้น แต่ ใน สุด ตัน ตปีฎ ก ตัก นํบา ต ได้ มี แสดง หน้าที่ ให้ เป็น ผู้ ตรวจ ดู โลก ซึ่ง เป็น ที่ อยู่ 
ของ หมู่ มนุษย์ อีก ด้วย แสดง เป็น พระ พุทธ ภาษิต มี ความ ว่า ใน วัน ๘ คา แห่ง ปักษ์ อม าตย์ บริษัท ของ 
ท้าว มหาราช ทั้ง ๔ เที่ยว ตรวจ ดู โลก ใน วัน ๑๔ คา แห่ง ปักข์ บุตร ทั้ง หลาย ของ ท้าว มหาราช ทั้ง ๔ เที่ยว 
ตรวจ ดู โลก ใน วัน ๑๕ คา แห่ง ปักษ์ ท้าว มหาราช ทั้ง ๔ เที่ยว ตรวจ ดู โลก เอง ว่า พวก มนุษย์ พา กัน 
บำรุง มารดา บิดา บำรุง สม ณ พราหมณ์ เคารพ นอบน้อม ผู้ใหญ่ ใน ตระกูล รักษา อุโบสถ ท่า บุญ กุศล 
จำนวน มาก ด้วย กัน อยู่ หรือ เมื่อ ตรวจ ดู แล้ว ถ้า เห็น ว่า มี จำนวน น้อย ก็ ไป บอก แก่ พวก เทพ ชั้น ดาว 
ดึงส์ ซึ่ง ประชุม กัน ใน สุ ธรรมสภา พวก เทพ ชั้น ดาวดึงส์ เมื่อ ได้ ฟัง ดั่ง นั้น ก็มี ใจ หดหู่ ว่า ทิพ ย กาย จัก ลด ถอย 
อสุรกาย จัก เพิ่ม พูน แต่ ถ้า เห็น ว่า พวก มนุษย์ พา กัน ท่า ดี มี บำรุง มารดา บิดา เป็น ต้น เป็น จำนวน มาก ก็ 
ไป บอก แก่ พวก เทพ ชั้น ดาวดึงส์ เหมือน อย่าง นั้น พวก เทพ ชั้น ดาวดึงส์ ก็ พา ถัน มี ใจ ชื่น บาน ว่า ทิพ ย กาย 
จัก เพิ่ม พูน อสุรกาย จัก ลด ถอย ๕๖ 

เรื่อง นี้ แสดง สอด คล้อง กับ ลัทธิ ที่ ว่า ท้าว มหาราช ทั้ง ๔ มี หน้าที่ เป็น จตุ โลกบาล คือ เป็น ผู้ 
คุ้ม ครอง โลก ทั้ง ๔ ทิศ ตาม ที่ เชื่อ ถือ ถัน มา เก่า ก่อนพระ พุทธ ศาสนา แต่ เมื่อ พระ พุทธ ศาสนา เกิด ขึ้น 
แล้ว พระ พุทธเจ้า ได้ ทรง แสดง ธรรม เป็น โลกบาล คือ คุ้ม ครอง โลก ไว้ ๒ ข้อ คือ หิริ ความ ละอาย ใจ 
ที่ จะ ทำ ชั่ว โอตตัปปะ ความ เกรง กลัว ต่อ ความ ชั่ว เพราะ เหตุ นี้ จึง ไม่ กล่าว ให้ ท้าว มหาราช ทั้ง ๔ 
ทำ หน้าที่ คุ้ม ครอง โลก โดย ตรง จะ ไม่ กล่าว ถึง เลย ก็ จะ ขัด ขวาง ต่อ ความ เชื่อ ของ คน ทั้ง หลาย จน เกิน ไป 



* ๖ องฺ. ติ ก. ๒๐ / ๑๘๐ / ๔๗๖ 




จึง กล่าว เปลี่ยน ไป ให้ มี หน้าที่ เที่ยว ตรวจ ดู โลก มนุษย์ ว่า ได้ พา กัน ทำ ดี มาก น้อย อย่าง ไร แล้ว ก็ นำ ไป 
รา ย งานพวก เทพ ชั้น ดาวดึงส์ พวก เทพ ชั้น นั้น ได้ รับ รา ย งาน แล้ว ก็ เพ ยง แต่ มี ใจ ชื่น บาน หรือ ไม่ เท่า นัน เห็น 
ได้ ว่า ท่าน ผู้ รวบ รวม ร้อย กรอง เรื่อง นี้ไวั ใน พระ สุตตันตปิฎก ต้อง การ จะ รักษา เรื่อง เก่า ที่ คน ส่วน มาก เชื่อ ถือ 
ด้วย วิธี นำ มา เล่า ให้ เป็น ประ โย ชน! น ทาง ตัก เตือน ให้ ท่า ดี เหมือน อย่า งทีมี คำ เก่า กล่าว ไว้ ว่า ถึง คน ไม่ เห็น 
เทวดา ก็ ย่อม เห็น คือ แสดง จตุ โลกบาล ที่ เขา เชื่อ กัน อยู่ แล้ว ใน ทาง ที่ อาจ เข้า ใจ เป็น ธรรมาธิษฐาน ซึง 
เป็น ข้อ มุ่ง หมาย โดย ตรง ถึง จะ เชื่อ ว่า มี ตัว ตน อยู่ จริง และ มา คอย ตรวจ ดู โลก ว่า ใคร ท่า ดี ไม่ ดี อย่าง ไร ก็ 
ไม่ เสืย หาย กลับ จะ ดี เพราะ จะ ได้ เกิด ความ ละอาย กลัว เกรง ว่า จตุ โลกบาล จะ รู้ จะ เห็น ว่า ท่า ไม่ ดี หรือ 
ไม่ ท่า ดี เป็น อัน หนุน ให้ เกิด หิริ โอตตัปปะ ขึ้น ได้ ผู้ที่ ไม่ ยอม เชื่อ เสีย อีก อาจ จะ ร้ายกว่า เพราะ ไม่ มีที่ 
ละอาย ย่า เกรง เว้น ไว้ แต่ จะ มี ภูมิธรรม ใน จิต ใจ ดี อยู่ แล้ว หรือ มีที่ ละอาย ยำ เกรง อย่าง อื่น แทน อยู่ วัน ที่ 
ท่านกล่าว ว่า จตุ โลกบาล มา ตรวจ ดู โลก เดือน หนึ่ง มี ไม่ กี่ วัน ดู เหมือน จะ น้อย ไป แต่ คง ไม่ หมาย ความ 
ว่า ตรวจ กรรม ของ คน เฉพาะ วัน นั้น วัน อื่น ไม่ เกี่ยว ข้อง ด้วย ควร เข้า ใจ ว่า ตรวจ ดูรู้ ย้อน ไป ถึง วัน อื่น ๆ 
ใน ระหว่าง ที่ ไม่ ได้ ลง มา นั้น ด้วย ตัว ของ เรา เอง ทุก ๆ คน นึก ย้อน ตรวจ ดูกร รม ของ ตน ภาย ใน ๗ วัน 
ยัง จำ ได้ ไฉน โลกบาล จะ ไม่ รู้ กรรม ที่ ตน เอง ท่า แม้ จะ ลืม ไป แล้ว โลกบาล ก็ ต้อง รู้ เมื่อ เชื่อ ว่า โลกบาล มี 
จริง ก็ ควร จะ เชื่อ อย่าง นี้ ด้วย จึง จะ เป็น โลกบาล ที่ สมบูรณ์ สรุป ลง แล้ว ทำ ความ เข้า ใจ ว่า โลกบาล มา 
ตรวจ ตรา ดูที่ จิต ใจ นี้ เอง จะ เกิด ประโยชน์ มาก 

ตาม หลัก ใน การ จัด ภูมิ ต่าง ๆ ลัตว์ ดิรัจฉาน เป็น อบายภูมิ ตํ่าก ว่า ภูมิ มนุษย์ และ สวรรค์ พระ 
อาจารย์ จึง กล่าว ว่า ใน สวรรค์ ไม่ มี ลัตว์ เดียรัจฉาน การ เกิด ใน สวรรค์ เกิด โดย อุป ปา ดิก กำเนิด อย่าง เดียว 
จึง นำ มี ปัญหา ว่า พวก นาค ซึง เป็น บริวาร ของ ท้าว มหาราช จะ จัด ว่า เป็น ภูมิ อะไร นอก จาก นิ บริวาร ของ 
ท้าว มหาราช จำพวก อื่น เช่น พวก กุมภัณฑ์ ก็มี ลักษณะ' พิกล ยักษ์ บาง พวก ก็ดุ ร้าย เป็น ผี เที่ยว สิง มนุษย์ ก็มี 
ดูตํ่า ต้อยกว่า ภูมิ มนุษย์ แต่ ก็ อยู่ ใน สวรรค์ ชั้น หนึ่ง นี้ ด้วย ตาม ที่ กล่าว มานี นำ เห็น ว่า เก็บ เอา มา จาก เรือง 
เก่า ๆ จึง ฟัง ไม่ สนิท ตาม หลัก การ จัด ภูมิ ต่าง ๆ ดัง กล่าว 

สวรรค์ ชั้น ดาวดึงส์ 

สวรรค์ ชั้น ที่ สอง ชื่อ ว่า ตา ว ดิง สภว นะ แปล ว่า ภพ ดาวดึงส์ เรียก กัน ว่า สวรรค์ ข้น ดาวดึงส์ 
ตั้ง อยู่ บน พื้น เบื้องบน ของ เขา สิเนรุ ซึ่ง อยู่ กลาง ภูเขา บริ ภัณฑ์ ทัง ๗ เป็น แกนกลาง ของ โลก ดัง กล่าว มา 
แล้ว นคร ดาวดึงส์ นี้ ท่านกล่าว ใน คัมภีร์ ว่า ตั้ง อยู่ ใน ที่ หมื่น โยชน์ (นำ จะ นับ ผ่า ศูนย์ กลาง) เพราะ มี กล่าว ว่า 
ระหว่าง ทวาร ของ ปราการ (ประตู กำแพง เมือง) อัน เป็น ทวาร กลาง ทัง ๔ ด้าน นับ ได้ ด้าน ละ หมี น โยชน์ 
เป็น นคร คีรี ที่มีป รา การ โดย รอบ เหมือน อย่าง เมือง โบราณ ทั้ง ปวง มี ทวาร ทั้ง หมด พัน ทวาร ประดับ ไป 
ด้วย สวน และ สระ โบกขรณี ทั้ง หลาย ท่า มก ลาง นคร มี ปราสาท ชื่อ เวช ยันต์ เป็น ที่ ประดับ ของ ท้าว ล้ก ก- 
เท ว ราช ผู้ เป็น จอม เทพ ที่ ไทย เรา เรียก กัน ว่า พระ อินทร์ เวช ยันต์ ปราสาท นี้ แพรว พราว ไป ด้วย รัตนะ 




ทั้ง ๗ (ใน อภิ ธานั ปปที ปี กา 1 0๗ กล่าว รัตนะ ทั้ง ๗ ไว้ ว่า ทอง เงิน มุกดา มณี ไพฑูรย์ วชิระ (เพชร) 
ประพาฬ แต่ ใน ที่ อื่น ว่า คือ มณี ไพฑูรย์ ประพาฬ มุกดา วชิระ แก้ว ผลึก แก้ว หุง) ประดับ ไป ด้วย 
ธง รัตนะ ต่าง ๆ คือ ธง แก้ว มณี มี คัน เป็น ทอง ธง แก้ว มุกดา มี คัน เป็น แก้ว ประพาฬ ธง แก้ว ประพาฬ 
มี คัน เป็น แก้ว มุกดา ธง รัตนะ ทั้ง ๗ มี คัน เป็น รัตนะ ทั้ง ๗ มี ต้น ปา รึฉัต ตก ะ สูง ใหญ่ ภาย ใต้ ต้นไม้ 
นี้มีแ ท่นคื ลา ชื่อ ว่า บัณฑุกัมพล (เหมือน ผ้า ขน สัตว์ สืเห ลือ ง) มีลื เหมือน ดอก ชัย พฤกษ์ ลื ครั่ง และ ลืบัว โรย 
เป็น พระ แท่น ที่ ประทับ ของ พระ อินทร์ ใน เวลา ประทับ นั่ง อ่อน ยวบ ลง ไป กึ่ง กาย ใน เวลา ลุก 1 ขึ้น ก็ กลับ 
เต็ม ขึ้น มา เหมือน เตียง สปริง มี ช้าง ชื่อ เอราวัณ เป็น พาหนะ สำหรับ ทรง แต่ ท่าน ว่า ใน เท ว โลก ไม่ มี 
สัตว์ ดิรัจฉาน ฉะนั้น ช้าง นี้ จึง เป็น เท ว บุตร ชื่อ ว่า เอราวัณ มี หน้าที่ คอย เนรมิต ตน เป็น ช้าง สำหรับ ทรง 
ของ พระ อินทร์ ใน เวลา ที่มีพ ระ ประสงค์ จะ เสด็จ ออก เพื่อ อุทยาน กีฬา พรรณนา ถึง ช้าง เท ว บุตร จำแลง นี้ ว่า 
มี ตะพอง ๓๓ ตะพอง สำหรับ เท ว บุตร ๓๓ พระองค์ รวม ทั้ง พระ อินทร์ ซึ่ง เป็น สหาย บำเพ็ญ กุศล 
ร่วม กัน มา ใน สมัย เป็น มนุษย์ ตะพอง กลาง ชื่อ ว่า สุทัส สนะ เป็น ที่ ประทับ ของ พระ อินทร์ มี มณฑป รัตนะ 
(จะ ตรง คำ ว่า กูบ กระมัง) มี ธง รัตนะ ใน ระหว่าง ๆ ปลาย สุด ห้อย ข่าย พรวน กระดึง หรือ กระดิ่ง เมื่อ 
ต้อง ลม อ่อน ๆ โชย พัด ก็ ดัง ปาน เลื ยง ทิพย์ สัง คีต อัน เสนาะ ประสาน กับ เสียง ดนตรี มี องค์ ๕ กลาง 
มณฑป มี บัลลังก์ มณี เป็น ที่ ประทับ ของ พระ อินทร์ ตะพอง บริวาร นอก นี้ เป็น ที่ ประทับ ของ เทพบุตร 
ทั้ง หลาย ผู้ ปา เพ็ญ กุศล ร่วม กัน มา แต่ ปาง บรรพ์ ตะพอง ทั้ง ๓๓ นั้น แต่ ละ ตะพอง มี ๗ งา มี คำ 
พรรณนา ถึง สิง ที่มี อยู่ ใน งา แต่ ละ งา ยิ่ง วิจิตร พิสดาร ว่า มี สระ โบกขรณี แห่ง ปทุม ชาติ ชูส ล้าง ไป ด้วย ดอก 
และ ใบ ซึ่ง แต่ ละ ใบ เป็น ลาน ฟ้อน รำ ของ เทพธิดา ท่าน นับ รักษา จำนวน อย่าง ละ ๗ ๆ อย่าง เคร่ง ค รัด 
นาย ช่าง แกะ สลัก งา ผู้ สามารถ ก็ น่า จะ แกะ สลัก งา ให้ เหมือน อย่าง ที่ พรรณนา ไว! ด้ โดย ยาก ช้าง เอราวัณ ๓๓ 
ตะพอง น่า จะ เขียน ภาพ ได้ ยาก และ ดู จะ รุงรัง ไม่ งด งาม จึง มัก เขียน ย่อ ลง มา เป็น ช้าง ๓ เคืย ร เศียร ละ 
๒ งา ชึ่งดู งด งาม และ เป็น สัญลักษณ์ พิเศษ ว่า เป็น ช้าง ทรง ของ พระ อินทร์ โดย เฉพาะ เห็น ภาพ 
ก็ รู้' กัน ได้ โดย' ทั่ว' ไป นอก จาก นี้ ยัง มี รถ ชื่อ เวช ยันต์ เทียม ม้า อาชาไนย ที่ แอก ข้าง ละ พัน ม้า มี บัลลังก์ 
ที่ ประทับ ปัก เศวตฉัตร กาง กั้น พร้อม ทั้ง ธง ติด ประดับ อยู่ ตาม ที่ (ม้า อาชาไนย นั้น แม้ ไม่ ได้ กล่าว ว่า 
เทพบุตร จำแลง แต่ เมื่อ วาง กฎเกณฑ์ ลง ไป ว่า ใน เท ว โลก ไม่ มี สัตว์ ดิรัจฉาน และ เมื่อ ต้อง การ จะ ให้ มี 
ม้า เทียม รถ ก็ ต้องกล่าว ว่า เป็น เท ว บุตร จำแลง เช่น เดียว กัน และ ใน คัมภีร์ รุ่น เก่า กล่าว ว่า เทียม ม้า หนึ่ง พัน 
ส่วน ใน คัมภีร์ รุ่น หลัง กล่าว ขยาย ออกว่า เทียม แอก ข้าง ละ พัน จึง รวม เป็น สอง พัน) 

เมือง นคร ไตร ตรึง ษ์ (เรียก ใน ไตรภูมิ พระ ร่วง) นี้ เบื้อง บูรพ ทีศมี อุทยาน ชื่อ ว่า นัน ทน วัน 
และ จุลนั น ทน วัน มี สระ โปก ขรณี ชื่อ นัน ทา และ จุลนั น ทา แทบ ฝัง สระ โปก ขรณี นั้น มี แผ่น หิน ดาด 
ชื่อ ว่า นัน ทา และ จุลนั น ทา 

เบื้อง ทักษิณ ทิศ มี อุทยาน ชื่อ ปา รุ สก วัน มี ภัทร าโ ปก ขรณี (สุ ภัทร าโป กขร ณี) มี แผ่น หิน ดาด 
ชื่อ ว่า ภัทร า (และ สุภั ท' รา) 




๑๘๕ 



เบื้อง ปัจฉิม ทิศ มี อุทยาน ชื่อ จิตรลดา วัน (จุล จิตรลดา วัน) มี สระ จิต รา โปก ขรณี (จุล จิต รา 
โปก ข รณี) มี หิน ดาด จิต รา (จุล จิต รา) 

เบื้อง อุตร ทิศ มี อุทยาน ชื่อ มิส สก วัน สระ ธัม มา โปก ฃรณี (สระ สุธัม มา โปก ข รณี) มี แผ่น หิน 
ดาด ธัม มา (สุธั ม มา) 

เบื้อง อีสาน ทิศ มี อุทยาน ชื่อ มหา วัน และ ปุณฑ ริก วัน ใน ปุณฑ ริก ว โน ทยา น นั้น มี ต้น ปา ริฉัต ตก ะ 
ซึ่ง ภาย ใต้ มี แท่น ปัณฑุ กัมพล คืลา ดั่ง กล่าว แล้ว กัด ต้น ปา ริฉัต ตก ะ นั้น ออก ไป มี ศาลา ใหญ่ ชื่อ สุธัม มา 
เป็น เท ว สภา ที่ ประชุม สภา เทวดา 

เบื้อง ทิศ อาคเนย์ มี พระ เจดีย์ ทอง ชื่อ จุฬามณี งาม รุ่งเรือง ด้วย แก้ว อินทนิล กลาง องค์ เป็น 
ทอง จน ถึง ยอด ประดับ ด้วย แก้ว ๗ ประการ มี กำแพง ประดับ ด้วย ธง ล้อม รอบ 

วน ะ (ปา) หรือ อุทยาน (สวน) พระ อินทร์ นคร ดาวดึงส์ ใน อภิ ธานั ปปที ปี กา ว่า มี ๔ คือ 
นัน ทน วัน มิส สก วัน จิต ต ลดา วัน (หรือ จิตรลดา วัน) ผา รุ สก วัน แต่ ใน ที่ อื่น เรียก ปา รุ สก วัน แทน 
ผา รุ สก วัน ก็มี ใน ไตรภูมิ พระ ร่วง เพิ่ม มหา วัน และ ปุณฑ ริก วัน ใน ทิศ อาคเนย์ ๕๙ 

ต้นไม้ ที่ ใหญ่ มี อายุ ยืน นาน ตลอด กัป กัลป้ ตาม คติ โบราณ ว่า มี อยู่ ๗ ต้น คือ ๑. ชมพู (ไม้ หว้า) 
ประจำ ชมพู ทวีป ๒. สิม พลี (ไม้ งิ้ว) ของ พวก ครุฑ ฅ. กะ ทัม พะ (ไม้ กระทุ่ม) ประจำ อมร โค ยาน ทวีป 
๔. กัป ปรุ กขะ (กัลปพฤกษ์) ประจำ อุตต รกุรุ ทวีป ๔. สิรี สะ (ไม้ หรื ก) ประจำ ปุพพ วี เท ห ทวีป 
๖. ปา ริ นัด ดก ะ หรือ ปา ริ ชา ตก์ (ไม้ ปา ริ ชา ตก์ ทิพย์) ประจำ ภพ ดาวดึงส์ ๗. จิตร ปา ฎลี (ไม้ แค ฝอย 
ทิพย์) ประจำ ภพ อสูร ซึ่ง เป็น บุพ พ เทพ ของ สวรรค์ กัน ดาวดึงส์ ๕ " 

บุพ พ กรรม ของ พระ อินทร์ 

พระ อินทร์ ซึ่ง เป็น พระ ราชา ของ เทพ กัน ดาวดึงส์ มี ประวัติ เล่า ไวีใ น อรรถกถา ทั้ง หลาย ว่า ก่อน แต่ ไป 
เกิด เป็น เท ว ราช ได้ เกิด เป็น มนุษย์ ใน หมู่ บ้าน ม จล คาม ใน มคธ รัฐ เป็น บุตร ของ สกุล ใหญ่ ได้ นาม 
ใน วัน ขนาน นาม ว่า มฆ กุมาร แต่ เรียก กัน เมื่อ เติบ โต ขึ้น ว่า มฆ มาณพ มี ภริยา และ บุตร ธิดา หลาย คน 
มฆ มาณพ ให้ ทาน รักษา คืล อยู่ เป็น นิตย์ และ พอ ใจ แผ้ว ถาง ภูมิประเทศ ปราบ เกลี่ย พื้นที่ สร้าง ศาลา 
ปลูก ต้นไม้ ขุด สระ นั้า ท่า ถนน หน ทาง ท่า สะพาน จัด ทำ จัด หา ตุ่ม นํ้า และ ลี่ง ทั้ง หลาย เพื่อ ประโยชน์ 
แก่ ประชาชน (ถ้า ใน บัด นี้ ก็ น่า จะ ตรง กับ ที่ เรียก ว่า เป็น นัก พัฒนา ท้อง ถิ่น) มี ปรกติ ชอบ สะอาด 
เรียบ ร้อย ร่ม รื่น ที่ เรียก ว่า ร มณี ยะ ต้อง การ ให้ ท้อง ถิ่น ทั้ง หลาย เป็น รม ณียส ถาน ทั่ว ๆ ไป 

ดั่ง ที่ เล่า ไวี ใน อรรถกถา เริ่ม เรื่อง ว่า 4 ' 0 

มฆ มาณพ ไป ท่า งาน ใน หมู่ บ้าน ก็ ใช้ เท้า เกลี่ย ฝ่น ใน ที่ ซึ่ง ยืน อยู่ ให้ เรียบ คน อื่น เข้า มา แย่ง ที่ก็ 



** ไตรภูมิ. น. ๑๐๐- ๑๑๐; อภิ ธา น. ๘ / ๒๓. 
๕ * มโน. ปู. ๑ / ๕๓๐; อภิ ธา น. ๑' /อ. 

๖0 กุลา วก ชาดก ชา ตก. ๑ / ๒๑' ๗- ๓๐๘. 




ไม่ โกรธ ถอย ไป ทำ ที่ อื่น ให้ เรียบ ต่อ ไป คน ทั้ง หลาย ก็ มัก พา กัน ยึด ที่ ซึ่ง มฆ มาณพ เกลี่ย เรียบ ไว้ แล้ว 
มฆ มาณพ เห็น ว่า คน ทั้ง ปวง มี ความ สุข ด้วย กรรม คือ การ งาน ของ ตน ฉะนั้น กรรม นี้ พึง เป็น บุญ กรรม ที่ 
ให้ สุข แก่ ตน แน่ ก็ ยิ่ง มี จิต ขะ มัก เขม้น ที่ จะ ทำ พื้นที่ ให้ เป็น ร มณี ยะ มาก ขึ้น จึง ใช้ จอบ ขุด ปราบ พื้นที่ ให้ เรียบ 
เป็น ลาน ให้ แก่ คน ทั้ง หลาย เอาใจ ใส่ ให้! ฟ ให้ นํ้า ใน เวลา ที่ ต้อง การ ต่อ ไป ก็ แผ้ว ถาง สร้าง ทาง สำ หร้บ ประชาชน 
ชาย หนุ่ม อื่น ได้ เห็น ก็มี ใจ นิยม ก็ มา สมัคร เป็น สหาย ร่วม กัน ทำ ทาง เพิ่ม ขึ้น จน มี จำนวน นับ ได้ ๓๓ คน 
ทัง หมด ช่วย กัน ขุด ก่น ถม ทำ ถนน ยาวออก ไป จน ถึง ประมาณ โยชน์ หนึ่ง สอง โยชน์ 

ฝ่าย นาย บ้าน เห็น ว่า สหาย ๓๓ คน เหล่า นั้น ประกอบ การ งาน ที่ ไม่ เหมาะ ไม่ ควร จึง เรียก มา 
สอบ ถาม และ กัง ให้ เลิก แต่ ๓๓ สหาย กล่าว ว่า พวก ตน ทำ ทาง สวรรค์ จึง ไม่ ฟัง คำ ห้าม ของ นาย บ้าน 
พา กัน สร้าง ทาง ต่อ ไป นาย บ้าน มี ความ โกรธ จึง ไป ทูล ฟ้อง พระ ราชา ว่า มี โจร คุม กัน มา เป็น พวก 
พระ ราชา มี ได้ ทรง พิจารณา ไต่ สวน มี รับ กัง ให้ จับ มา ทั้ง ๓๓ คน แล้ว รับ กัง ให้ ปล่อย ช้าง ให้ เห ยียบ เสืย 
ให้ ตาย ทั้ง หมด มฆ มาณพ ได้ โอวาท สหาย ทั้ง หลาย ให้ พร้อม กัน ไม่ ทำ ความ โกรธ แผ่ เมตตา จิต ไป ยัง 
พระ ราชา ๑ นาย บ้าน ๑ ช้าง ๑ ใน ตน เอง ๑ ให้ เสมอ เท่า กัน ทั้ง ๔ ฝ่าย ชน ทั้ง หมด ได้ ปฏิบัติ อย่าง นั้น 
ช้าง ไม่ อาจ จะ เข้า ไป ใกล้ ด้วย เมตตา นุ ภาพ ของ ชน เหล่า นั้น พระ ราชา ทรง ทราบ มี พระ ดำริ ว่า ช้าง น่า จะ 
เห็น คน มาก จึง ไม่ อาจ เข้า ไป เหยียบ จึง รับ กัง ให้ ใช้ เลี่อ ลำแพน ปู ปิด พวก เขา เสีย แล้ว ปล่อย ให้ ช้าง เหยียบ 
แต่ ข้าง ก็ ถอย กลับ แต่ ไกล พระ ราชา ทรง กลับ ได้ พระ ดำริ ขึ้น ว่า น่า จะ มี เหตุการณ์ ใน เรื่อง นี้ จึง รับ กัง 
ให้ น่า คน เหล่า นั้น เข้า เฝืา เฉพาะ พระ พักตร์ ตรัส สอบ ถาม มฆ มาณพ และ สหาย ได้ กราบ ทูล ให้ ทรง ทราบ 
โดย ตลอด พระ ราชา ทรง สดับ แล้ว ทรง โสมนัส ทรง ขอ โทษ มฆ มาณพ และ สหาย แล้ว ทรง ปลด นาย บ้าน 
ออก จาก ตำแหน่ง ทรง ลง โทษ ให้ เป็น ทาส ของ พวก เขา และ ได้ พระ ราช ทาน ข้าง นั้น ให้ เป็น พาหนะ พร้อม 
กับ บ้าน หมู่ นั้น ให้ เก็บ ส่วย บริโภค ตาม ความ สุข คือ ทรง ตั้ง ให้ เป็น นาย บ้าน แทน คำ ว่า นาย บ้าน เรียก ว่า 
คาม โภช กะ แปล ว่า ผู้ กิน บ้าน ตรง กับ คำ เก่า ว่า กิน บ้าน กิน เมือง เพราะ ตาม ธรรมเนียม ใน ครั้ง นั้น ผู้ที่ 
ได้ รับ แต่ง ตั้ง ให้ เป็น เจ้า บ้าน เจ้า เมือง ย่อม เรียก เก็บ ส่วย ใน บ้าน เมือง นั้น บริโภค 

สหาย ทั้ง ๓๓ เมื่อ พัน โทษ ออก มา ทั้ง ได้ รับ พระ ราช ทาน กำลัง สนับ สนุน ก็ ยิ่ง เห็น อานิสงส์ ของ 
บุญ มี ใจ ผ่องใส คิด อ่าน ทำ บุญ ให้ ยิ่ง ขึ้น ไป อีก ได้ วาง กำหนด การส ร้าง ศาลา เป็น ที่ พัก ของมหาชน เป็น 
ถาวรวัตถุ ที่ หน ทาง ใหญ่ ลี่ แพร่ง ได้ เรียก นาย ช่าง มา มอบ หมาย ให้ ทำ การส ร้าง แต่ ห้าม มาตุคาม คือ ผู้หญิง 
เข้า มา มี ส่วน สร้าง ศาลา นั้น 

มฆ มาณพ มี ภรรยา ๔ คน คือ นาง สุนัน ทา นาง สุ จิต รา นาง สุ ธร ร มา นาง สุชาดา 

นาง สุ ธรรม าได้ ให้ สินบน นาย ช่าง ขอ ให้ ช่วย ให้ ตน เป็น เชฎ ฐะ คือ ให้ ออก หน้า ใน ศาลา นี้ นาย ช่าง รับรอง 
และ แนะ น่า ให้ จัด หา ไม้ มา ตาก ให้ แห้ง ให้ ถาก แกะ เป็น ช่อ ฟ้า ช่อน ไว้ ต่อ มา เมื่อ การส ร้าง ศาลา เสร็จ 
เว้น แต่ ช่อ ฟ้า ใน วัน ยก ช่อ ฟ้า นาย ช่าง แจ้ง ว่า ลืม ทำ ช่อ ฟ้า ไว้ เสีย แล้ว แล ไม้ ที่ ตัด ใน บัด นี้ก็ ใช้ ทำ ไม่ ได้ 
ต้อง ตัด ตาก ไว้ ให้ แห้ง ก่อน จึง ทำ ได้ แต่ ถ้า จะ มี ช่อ ฟ้า ที่ ทำ ไว้ ขาย ที่ ไหน ก็ ควร หา เอ มา ชน เหล่า นั้น พา 
กัน เที่ยว หา พบ ช่อ ฟ้า ใน เรือน ของ นาง สุ ธรรม าก็ฃ อ ชื้อ นาง สุ ธรรม าไม่ ยอม ขาย แต่ จัก ให้ เพื่อ ให้ ตน มี 




๑๘๗ 



ส่วน ร่วม ใน การส ร้าง ศาลา ด้วย ชน เหล่า นั้น ก็ ไม่ ยอม นาย ช่าง กล่าว ว่า ไม่ มีที่ไ หน จะ เร้น เสีย ได้ จาก ผู้หญิง 
นอก จาก พรหม โลก เท่า นั้น ขอ ให้ ยอม รับ ช่อ ฟ้า ของ นาง สุ ธร ร มา เพื่อ ให้ การ งาน สำเร็จ พวก เขา ไม่ มี ทาง 
จะ หลีก เลี่ยง จึง ยอม รับ ช่อ ฟ้า ของ นาง สุ ธร ร มา 

เมื่อ ยก ช่อ ฟ้า ขึ้น ติด แล้ว ศาลา ก็ เป็น อัน เสร็จ บริบูรณ์ คน ทั้ง ปวง ก็ พา กัน เรียก ว่า ศาลา สุ ธร ร มา 
ชื่อ ของ นาง สุ ธรรม าคน เดียว ปรากฏ ชื่อ ของ ชน ทั้ง ๓๓ ไม่ ปรากฏ ฉะนั้น นาง สุ ธรรม าก็ก ลาย เป็น ผู้มี 
ส่วน สำคัญ ของ ศาลา เพราะ ท่า ให้ บังเกิด ความ สำเร็จ บริบูรณ์ ทั้ง เหมือน เป็น เจ้า ของ ศาลา ทั้ง หมด เพราะ 
เรียก กัน ว่า ศาลา สุ ธร ร มา จึง ได้ เป็น เชฏ ฐะ คือ เป็น ผู้ ออก หน้า กว่า ใคร ทั้ง หมด มฆ มาณพ และ สหาย 
ปรารถนา จะ ไม่ ให้ ผู้หญิง เข้า เกี่ยว ข้อง ใน การทำ บุญ สร้าง ศาลา ก็ เป็น อัน ไม่ สม ประสงค์ แต่ ศาลา ก็ 
สำเร็จ เรียบ ร้อย บริบูรณ์ ตาม ประสงค์ แสดง ว่า อัน การ จะ ห้าม ใคร จาก การ ท่า บุญ นั้น เป็น การ ยาก ไม่ เลือก 
ว่า หญิง หรือ ชาย ถ้า เขา ปรารถนา จะ มี ส่วน ท่า บุญ ด้วย แล้ว ก็ ต้อง หา วิธี ท่า ด้วย จน ได้ 

มฆ มาณพ ได้ แบ่ง ศาลา ออก เป็น ๓ ส่วน คือ ท่า เป็น ที่ อยู่ ที่ พัก สำหรับ อิส ร ชน ส่วน หนึ่ง สำหรับ 
คน เข็ญ ใจ ส่วน หนึ่ง สำหรับ คน ไข้ ส่วน หนึ่ง และ ทั้ง ๓๓ คน ได้ ปู ลาด แผ่น อาสนะ ไว้ ทั้ง ๓๓ ที่ โดย 
ตกลง กัน ไว้ ว่า อาคันตุกะ เข้า ไป พัก บน แผ่น อาสนะ ของ ผู้ ใด ก็ เป็น ภาระ ของ ผู้ นั้น จะ รับรอง เลี้ยง ดู 
มฆ มาณพ ปลูก ต้น ทองหลาง (โก วิฬา ระ) ไว้ ต้น หนึ่ง ใน ที่ ไม่ ไกล ศาลา ภาย ใต้ ต้น ทองหลาง ได้ วาง แผ่น 
หิน ไว้ 

ผ่าย นาง สุน้น ทา คิด ว่า ผู้ชาย เหล่า นี้ ห้าม พวก เรา ผู้หญิง เข้า มี ส่วน สร้าง ศาลา ด้วย แต่ นาง สุ ธร ร มา 
ฉลาด จึง ได้ มี ส่วน ท่า ช่อ ฟ้า ปรารถนา จะ ท่า อะไร สัก อย่าง หนึ่ง ร่วม ด้วย คิด เห็น ว่า ควร ให้ ขุด สระ 
โบกขรณี เพื่อ ผู้ มา อา คัย ศาลา จะ ได้ ใช้ ดื่ม ใช้ อาบ จึง ให้ ขุด สระ โบกขรณี นาง สุ จิต รา เห็น นาง สุ ธร ร มา 
และ นาง สุน้น ทา ได้ ท่า กุศล คน ละ อย่าง แล้ว ปรารถนา จะ ท่า บ้าง คิด เห็น ว่า คน ที่ มา อา คัย ศาลา ได้ ดื่ม 
และ อาบ นี้า แล้ว ก็ ควร จะ ได้ ประดับ มาลัย ดอกไม้ จึง ให้ สร้าง สวน ดอกไม้ เป็น ที่รื่ม รมย์ ได้ จัด หา ไม้ ดอก 
และ ไม้ ผล ต่าง ๆ มา ปลูก ไว้ โดย มาก จน ถึง กล่าว กัน ว่า ไม้ ดอก และ ไม้ ผล ชื่อ โน้น จะ ไม่ มี ใน สวน นั้น เป็น ไม่ มี 
คือ ว่า มี เป็น ส่วน มาก 

ส่วน นาง สุชาดา คิด ว่า ตน เป็น ธิดา ของ ลุง ของ มฆ มาณพ และ เป็น ภรรยา ด้วย ฉะนั้น กรรม ที่ 
มฆ ะ ท่า ก็ เหมือน เป็น ของ นาง หรือ กรรม ที่ นาง ท่า ก็ เป็น เหมือน ของ มฆ ะ จึง ไม่ ท่า กุศล อะไร เอา แต่ ใช้ เวลา 
ตบ แต่ง ร่าง กาย ให้ งด งามอยู่ เสมอ เท่า นั้น เพื่อ ให้ เป็น ที่ รัก ของ มฆ มาณพ อย่าง ไม่ จืด จาง และ ก็ ปรากฏ 
ใน เรื่อง ต่อ ไป ว่า นาง สุชาดา ได้ เป็น ที่ รัก มาก ของ ท้าว สัก ก เท ว ราช จน ถึง ชื่อ ของ นาง ได้ ไป เป็น พระ นาม 
ของ ท้าว สัก ก เท ว ราช พระ นาม หนึ่ง ว่า สุชัม บดี แปล' ว่า สามี 1 ของ สุ ช' าคือ สุ ชา ดา 

มฆ มาณพ กับ สหาย บำเพ็ญ กุศล สาธารณ ประโยชน์ ดั่ง กล่าว อีก นัย หนึ่ง กล่าว ว่า ปา เพ็ญ 

วัต ตบ ท ๗ ประการ (จะ กล่าว ถึง ข้าง หน้า) ตลอด มา ลี้ น ชีวิต แล้ว จึง เกิด ใน ภพน์ ดาวดึงส์ (ซึ่ง ตั้ง อยู่ บน 
ยอด เขา สิเนรุ) มฆ มาณพ เป็น ท้าว สัก ก เท ว ราช หรือ พระ อินทร์ เมื่อ พระ อินทร์ และ สหาย ขึ้น ไป บังเกิด นั้น 
พื้นที่ ซึ่ง เป็น สวรรค์ ชั้น นี้ หา ได้ ว่าง เปล่า อยู่ ไม่ เพราะ ได้ มี เทพ พวก หนึ่ง มา บังเกิด อยู่ ก่อน แล้ว พวก บุพ พ เทพ 




๑๘๘ 



(เทพ ผู้ เกิด อยู่ ก่อน) เหล่า นี้ มี ท้าว เวป จิต ติ เป็น หัว หน้า จะ เรียก ชื่อ สวรรค์ ชั้น นี้ ใน สมัย ที่ พวก บุพ พ- 
เทพ เหล่า นั้น อยู่ ว่า อย่าง ไร ไม่ ปรากฏ แต่ คง จะ ยัง ไม่ เรียก ว่า ดาวดึงส์ ชึ่งมี ความ หมาย เฉพาะ ถึง เทพ พวก หลัง 
หรือ อาจ จะ ยัง ไม่ เป็น สวรรค์ ก็ ได้ เพราะ ยัง ไม่ มี ทิพ ย สมบัติ ต่าง ๆ เช่น เวช ยัน ต ปราสาท เป็น ต้น เทียบ 
เหมือน อย่าง ว่า ยัง เป็น เมือง ปา อยู่ เมื่อ เทพ พวก หลัง บังเกิด ขึ้น ๓๓ องค์ แล้ว เทพ พวก ก่อน ได้ ทำ 
ลัก กา ระ ต้อน รับ เทพ ผู้ มา ใหม่ พิธี ทำ ลัก กา ระ ต้อน รับ คือ แจก ดอก ปทุม ทิพย์ ให้ แบ่ง ความ เป็น ราชา 
ให้ กึ่ง หนึ่ง น่า จะ หมาย ความ ว่า แบ่ง บ้าน เมือง ให้ ครอบ ครอง ครึ่ง หนึ่ง และ เชิญ ประชุม เลี้ยง คัณฑุ ยาน 
ร่วม กัน อย่าง เต็ม ที่ ดู จะ เป็น พิธี ต้อน รับ เข้า เป็น พวก เดียว กัน ท้าว ลัก ก เท ว ราช ยัง ไม่ พอ ใจ ที่ จะ เป็น 

พระ ราชา ครอบ ครอง เพียง กึ่ง สวรรค์ ได้ นัด หมาย บริษัท ของ ตน มืให้ ดื่ม ทิพ ย สุรา แต่ ให้ แสดง เหมือน 
อยาก ดื่ม เมื่อ เทพ สอง พวก มา ประชุม เลี้ยง กัน ใน ครั้ง นั้น เทพเจ้า ถิ่น พา กัน ดื่ม ทิพ ย สุรา จน เมา 

ล้ม กลิ้ง เกลือกอยู่ ฝ่าย เทพ ผู้ มา ใหม่ ไม่ ดื่ม ครั้น เห็น เทพเจ้า ถิ่น เดิม พา กัน เมา ลิ้น สติ ไป ทั้ง หมด แล้ว ท้าว ลัก ก 
เท ว ราช ก็ ลัง ให้ ช่วย กัน จับ พวก เทพเจ้า ถิ่น เดิม เหวี่ยง ลง ไป จาก ยอด เขา สิเนรุ เทพเจ้า ถิ่น เดิม มืบุญ ที่ 
ได้ ทำ ไว้ น้อย จึง ตกลง ไป ยัง เชิง เขา สิเนรุ เกิด เป็น เมือง ขึ้น ภาย ใต้ เขา สิเนรุ มืฃ นาด เดียว กับ ดาวดึงส์ มี 
สิง ต่าง ๆ คล้าย คลึง กัน เช่น ดาวดึงส์ มี ต้น 1 ปา ริฉัต ตก ะ ภพ น [ห ม่นี้มื ต้น จิต ต ปา ฎลี พวก บุพ พ เทพ 
เมื่อ ถูก เหวี่ยง ตกลง มา อยู่ เมือง ใต้ เขา สิเนรุ ก็ ได้ ชื่อ ว่า อสุ ระ ภพ น์ที่ อยู่ ก็ ชื่อ ว่า ภพน์ อสุ ระ คำ ว่า อสุ ระ 
แปล ว่า ไม่ เป็น ใหญ่ รุ่งเรือง เหมือน สุ ระ คือ เทพ หรือ เป็น ข้า คืกต่ อสุ ระ คือ เทพ ดั่ง ที่ ได้ แปล มา แล้ว ข้าง ต้น 
โดย ที่ แท้ ก็ คือ เทพ พวก หนึ่ง แต่มื บุญ ตา ต้อยกว่า เทพ พวก หลัง ท้าว ลัก ก เท ว ราช กับ สหาย ก็ ได้ ครอบ 
ครอง สวรรค์ ชั้น นั้น ทั้ง หมด ส่วน พวก บุพ พ เทพ หรือ อสุ ระ เมื่อ ต้อง ไป อยู่ เมือง ใต้ เขา สิเนรุ 
ก็ ผูก ใจ เจ็บ แค้น ยก ทัพ ขึ้น ไป ทำ สงคราม กับ เทพ บน เขา เพื่อ ยึด เอา สวรรค์ ชั้น ดาวดึงส์ คืน เนือง ๆ 

ฤดู ของ สงคราม ระหว่าง เทพ กับ อสุ ระ โดย ปรกติ คือ ฤดู ต้นไม้ ประจำ เมือง ทั้ง สองออก ดอก พระ 
อาจารย์ ยัง พรรณนา ไว้ อีกว่า ภพน์ ทั้ง สอง นี้ เสวย ทิพ ย สมบัติ เช่น เดียว กัน มี ขอบ เขต และ สิง ต่าง ๆ 

คล้าย กัน จน ถึง พวก อสุ ระ เอง ก็ เข้า ใจ ว่า อสุ ร บุรี เป็น เมือง เก่า ของ ตน คือ ดาวดึงส์ ครั้น ต้น จิต ต ปา ฏลื 
ออก ดอก ได้ เห็น ดอก ของ ต้นไม้ นี้ จึง ทราบ ว่า ไม่ ใช่ ชั้น ดาวดึงส์ เสีย แล้ว จึง ยก ทัพ ขึ้น ไป ส่วน 
ท้าว ลัก ก เท ว ราช ก็ ได้ ตระ เตรียม เมือง ดาวดึงส์ ไว้ รับ เทพ อสุ ระ ได้ วาง อารักขา ที่ ด่าน เฉลียง ไว้ ถึง ๕ ด่าน 
นับ แต่ ด่าน นอก เข้า มา คือ ด่าน ชั้น ที่ หนึ่ง นาค รักษา ด่าน ชั้น ที่ สอง ครุฑ รักษา ด่าน ชั้น ที่ สาม 
กุมภัณฑ์ คือ ทานพ ราก ษส รักษา ด่าน ชั้น ที่สี่พ วก ยักษ์ ทหาร รักษา ด่าน ชั้น ที่ ห้า ท้าว มหา ราช ทั้ง สี 
องค์ รักษา พ้น ด่าน เหล่า นี้ จึง ถึง นคร ดาวดึงส์ ซึ่ง สร้าง อิน ท ปฏิมา (รูป เหมือน พระ อินทร์) ไว้ ที่ ประตู เมือง 
ทั้ง ๔ 

ครั้น เท วา สุร สงคราม เกิด ขึ้น แล้ว ใน บาง คราว อสุ ร เทพ มี กำลัง ก็ตีพ วก เทพ บน ยอด เขา ให้ ถอย 
ร่น ขึ้น ไป โดย ลำดับ พวก อสุ ร เทพ ตีห้ก ด่าน ทั้ง ห้า ขึ้น ไป ได้ แล้ว ครั้น ไป ถึง เทพ นคร ดาวดึงส์ ก็ หยุด ยั้ง 
อยู่ เพียง นั้น ไม่ อาจ จะ เข้า ไป ได้ หรือ ได้ เห็น รูป เหมือน พระ อินทร์ คิด ว่า พระ อินทร์ เสด็จ ออก มา ก็ ตกใจ 
ยก ถอย กลับ ลง ไป ยัง เมือง ใต้ เขา ตาม เดิม แต่ บาง คราว พวก เทพ บน เขา มี กำลัง ก็ตีพ วก อสุ ร เทพ ถอย ลง 




๑๘๙ 



ไป จน ถึง อสุ ร นคร ใต้ เขา พวก เทพ บน เขา ติดตาม ลง ไป ได้ แค่ นั้น ไม่ อาจ จะ ติ เอา อสุ ร บุรี ได้ ต้อง ถอย 
กลับ ขึ้น มา ฉะนั้น เทพ นคร ดาวดึงส์ และ อสุ ร นคร จึง ได้ ชื่อ วา อ ยุชฌ บุรี แปล ว่า เมือง ที่ รบ 

ไม่ ได้ (ตรง กับ คำ ว่า อยุธยา) 

ใน เท วา สุร สงคราม ครั้ง หนึ่ง เมื่อ อสุ ร เทพ ยก ขึ้น มา พระ อินทร์ ได้ ทรง เวช ยัน ต เทพ รถ ลง ไป 
รบ รับ อสุ รบ น หลัง มหาสมุทร สู้ อสุ ร ไม่ ได้ ก็ ทรง เทพ รถ หนี ขึ้น มา จาก ที่ สุด มหาสมุทร ด้าน ทักษิณ ผ่าน ปา ไม งิ้ว 
ด้วย อำนาจ แรง กระ เทือ นของ เทพ รถ พวก ลูก ครุฑ พา กัน ตก มหาสมุทร ร้อง ระงม พระ อินทร์ ทรง เกิด กรุณา 
จึง ลัง มา ตลี เทพ สารถี ให้ กลับ เทพ รถ เพื่อ มิ ให้ สัตว์ เป็น อันตราย ฝ่าย อสุ ระ ซึ่ง ไล่ ตาม กระชั้น ชิด เห็น 
พระ อินทร์ กับ เทพ รถ คิด ว่า คง ได้ กำลัง หนุน เกิด ความ กลัว ก็ ถอย หนี ลง ไป ล่อ สุรภ พน์ 

ฝ่าย พระ อินทร์ เมื่อ เข้า ล่ เทพ นคร แวด ล้อม ไป ด้วย หมู่ เทพ ใน เท ว โลก ทั้ง สอง คือ ชั้น 
จาตุ มหาราช และ ชั้น ดาวดึงส์ ประทับ ยืน ใน ท่า มก ลาง นคร จึง เกิด ปราสาท ขึ้น (ใน บาลี ใช้ คำ ว่า สร้าง ปราสาท 
ใน อรรถกถา ใช้ คำ ว่า ผุด ขึ้น) ได้ นาม ว่า เวช ยันต์ เพราะ เกิด ขึ้น ใน ที่ สุด แห่ง ชัย ชนะ คือ ชนะ อสุ ร แล้ว 
จึง สร้าง หรือ เกิด ขึ้น 

สงคราม ที่ เล่า นี้ น่า จะ เป็น ครั้ง แรก ครั้น ได้ ชัย ชนะ บังเกิด เวช ยัน ต ปราสาท ขึ้น แล้ว จึง ได้ วาง 
อารักขา ไว้ ที่ ด่าน เฉลียง ๕ ชั้น ดั่ง กล่าว แล้ว พระ อินทร์ จึง ได้ เป็น เท ว ราช ครอบ ครอง สวรรค์ ชั้น นี้ และ 
ชั้น จาตุ มหาราช ดั่ง ที่ กล่าว ว่า เป็น เท ว ราช ใน เท ว โลก ทั้ง สอง แต่ พวก เทพ ชั้น ดาวดึงส์ ก็ อยู่ ไม่ เป็น ปกติ สุข นัก 
ต้อง ท่า สงคราม กับ พวก อสุ ร ซึ่ง เป็น เจ้า ถิ่น เดิม อยู่ เนือง ๆ แต่ ทั้ง สอง ฝ่าย ก็ ไม่ อาจ จะ เอา ชนะ กัน ได้ เพราะ 
ต่าง ก็ ได้ บำเพ็ญ บุญ มา ด้วย กัน 

จะ กล่าว ถึง สตรี ๔ นาง ใน เรือน ของ มฆ มาณพ นาง สุธัม มา สิน ชีวิต แล้ว ไป เกิด ใน สวรรค์ ชั้น 
ดาวดึงส์ เท ว สภา ซึ่อสุ ธัม มา ก็ เกิด ขึ้น ล่า หรับ บุญ ของ นาง สุธัม มา ท่าน ว่า ไม่ มีที่ อื่น จะ น่า ชื่น ชม ยิ่ง ไป กว่า 
จน ถึง กล่าว กัน ว่า น่า ชื่น ชม เหมือน สุธัม มา เท ว สภา นาง สุนัน ทา ก็ ไป เกิด ใน สวรรค์ ชั้น เดียว กัน สระ 
โบกขรณี ซึ่อว่ านัน ทา ก็ เกิด ขึ้น ล่า หรับ บุญ ของ นาง สุนัน ทา แม้ นาง สุ จิต รา ก็ เหมือน กัน ไป เกิด ร่วม 
สวรรค์ ชั้น เดียว กัน นั้น อุทยาน ชื่อ ว่า จิตรลดา วัน ก็ เกิด ขึ้น ล่า หรับ บุญ ของ นาง สุ จิต รา เป็น ที่ ซึ่ง พวก 
เทพ น่า เทพบุตร ผู้ เกิด บุพนิมิต ไป เที่ยว ชม ให้ เพลิด เพลิน ฝ่าย นาง สุชาดา แปลกกว่า เพื่อน ไป เกิด เป็น 
นาง นก ยาง ที่ ลำธาร ภู เขา แห่ง หนึ่ง 

พระ อินทร์ ทรง ล่อง ทืพย เนตร ดู บริจาริกา ของ พระองค์ ทรง ทราบ ว่า ทั้ง ๓ นาง ได้ มา เกิด บน 
สวรรค์ ชั้น ดาวดึงส์ ด้วย กัน แล้ว ขาด แต่ นาง สุชาดา ทรง จินต นา ว่า ไป เกิด ใน ที่ ไหน ก็ ได้ ทรง เห็น ว่า ไป 
เกิด ใน ที่ นั้น ทรง ดำริ ว่า นาง สุชาดา เป็น ผู้ เขลา ไม่ ท่า บุญ กุศล อะไร จึง ไป เกิด ใน กำเนิด ดิรัจฉาน ทรง 
คิด ช่วย ให้ นาง ได้ ทำ บุญ กุศล เพื่อ เป็น เหตุ น่า นาง มา เกิด ใน เท ว โลก จึง ทรง จำแลง พระองค์ เสด็จ ไป หา 
นาง นก ยาง สุชาดา บันดาล ให้ นาง ระลึก ชาติ ได้ และ ให้ ทราบ ว่า พระองค์ กับ อีก สาม นาง ไป เกิด ใน ดาวดึงส์ 
เท ว โลก แล้ว ทรง ท่า ให้ นาง ปรารถนา จะ เห็น หญิง สหาย ใน เท ว โลก จึง ทรง น่า นาง ไป ปล่อย ไว้ ที่ สระ 
โบกขรณี นัน ทา แล้ว ตรัส บอก สาม นาง ให้ ไป เยี่ยม นาง สวรรค์ ทั้ง สาม ได้ พา กัน ไป ยัง ฝีงส ระ โบกขรณี 




นัน ทา ได้ เห็น นาง นก ยาง สุชาดา จับ อยู่ ใน ที่ นั้น ก็ พา กัน หัวเราะ เยาะ เย้ย ชวน กัน' ให้ ดู' รูปร่าง ว่า ช่าง สม 
เป็น ผล ของ การ เอา แต่ แต่ง ตัว ชวน กัน’ ให้ ดู' จะงอย ปาก ชวน กัน ให้ ดู แข้ง และ เท้า ชวน กัน ให้ ดู อัตภาพ 
ร่าง กาย ว่า ช่าง โสภา ฝ่าย นาง นก ยาง สุชาดา มี ความ ละอาย ขอ ให้ พระ อินทร์ นำ กลับ ลง ไป ฝ่าย พระ อินทร์ 
ก็ ได้ ทรง นำ นาง ลง ไป ปล่อย ใน ที่ ธาร นํ้า ตาม ประสงค์ ทรง บันดาล ให้ นาง ได้ รู้ คิด และ ปรารถนา ทิพ ย สมบัติ 
ทรง สอน ให้ นาง รักษา ศีล ๕ ทรง เตือน ให้ ไม่ ประมาท แล้ว เสด็จ กลับ นาง นก ยาง ก็ ตั้งใจ รักษา ศีล เว้น 
จาก การ เสพ ปลา เป็น เที่ยว หา เสพ แต่ ปลา ตาย พระ อินทร์ ได้ เสด็จ ไป ทรง ทดลอง เป็น ปลา นอน หงาย 
เหมือน ตายอยู่ บน ทราย นาง นก ยาง เห็น เข้า เข้า ใจ ว่า ปลา ตาย ก็ ตรง เข้า จิก จะ กลืน ปลา กระดิก หาง ก็ 
รู้ ว่า ปลา เป็น ก็ คาบ ไป ปล่อย ใน นํ้า พระ อินทร์ ได้ เสด็จ มาทรง ทดลอง หลาย ครั้ง จน แน่ พระ หฤทัย ว่า 
นาง รักษา ศีล มั่น คง ก็ ทรง ยินดี ทรง เตือน ให้ ไม่ ประมาท 

นาง นก ยาง ไม่ ได้ ปลา ตาย ขาด อาหาร ก็ ผ่าย ผอม ไป โดย ลำดับ จน สิน ชีวิต ไป เกิด เป็น ธิดา 
ของ นาย ช่าง หม้อ ด้วย ผล ของ ศีล นาง ได้ ตั้งใจ รักษา ศีล พระ อินทร์ ได้ สอด ล่อง ทิพ ย เนตร ทรง ทราบ 
ได้ ทรง นำ รัตนะ ไป ประทาน ให้ ใน เวลา ที่ นาง มี ชีวิต อยู่ ใน วัย รุ่น สำหรับ เป็น เครื่อง เลี้ยง ชีวิต เพื่อ จะ 

ได็ ไม่ เดือด ร้อน ทรง กำชับ ให้ รักษา ศีล ๕ ไม่ ให้ ขาด นาง ได้ รักษา ศีล ๕ อย่าง มั่น คง จน ตลอด ชีวิต ก็ 
ไป เกิด เป็น เทพธิดา ของ ท้าว เวป จิต ติ อสุ ชี นทร์ ชี ง เป็น หัว หน้า พวก อสุ ระ ใน อสุ ร ภพน์ ภาย ใต้ เขา สิเนรุ 
ผู้ เป็น ตัตรู ของ พระ อินทร์ 

อสุ ร กัญญา สุชาดา ได้ มี รูปร่าง ประกอบ ด้วย รูป สิริ เป็น พิเศษ กว่า เท ว กัญญา อื่น ๆ เพราะ เหตุ ที่ 
ได้ รักษา ศีล เป็น อย่าง ดี ท้าว เวป จิตตื อสุ ริน ทร์มี ความ หวง แหน ยิ่ง นัก ไม่ ยอม ยก ให้ แก่ ใคร ผู้ มา ขอ ทั้ง หมด 
แต่ ประสงค์ จะ ให้ ธิดา เลือก คู่ ด้วย ตน เอง จึง ประกอบ พิธี สยุมพร ให้ ประชุม พลเมือง อสุ ร เพื่อ ให้ ธิดา 
เลือก สามี ตาม แต่ จะ พึง ใจ ประทาน พวง ดอกไม้ แก่ ธิดา เพื่อ ที่ จะ เลี้ยง เลือก คู่ ครอง ใน ขณะ ประชุม 
ทำ การ สยุมพร นั้น พระ อินทร์ ได้ ทรง ทราบ โดย ทิพ ย เนตร จึง ทรง เนรมิต พระองค์ เป็น อสุ ระ แก่ เสด็จ 
ไป ยืน ใน ที่ สุด บริษัท ฝ่าย นาง อสุ ร กัญญา สุชาดา มอง ตรวจ ดู อสุ ระ ผู้ มา ประชุม กัน ทาง โน้น ทาง นี้ ทั้ง หมด 
พอ มอง เห็น อสุ ระ แก่ จำแลง ก็ บังเกิด ความ รัก ขึ้น ท่วม หฤทัย เหมือน ห้วง นี้า ใหญ่ ไหล มา ท่วม ทับ 
ด้วย อำนาจ ปุพเ พลัน นิวาส จึง เลี้ยง พวก ดอกไม้ ไป ยัง อสุ ระ แก่ จำแลง พวก อสุ ระ ทั้ง หลาย พา กัน ละอาย 
ว่า ราชา ของ พวก ตน เลือก คู่ ให้ ธิดา มา นาน จน มา ได้ อสุ ระ แก่ คราว ปู 

ฝ่าย พระ อินทร์ ทรง ประกาศ พระองค์ ว่า เป็น ท้าว ลัก ก เท ว ราช ทรง นำ อสุ ร กัญญา สุชาดา หนี ไป 
ทันที พวก อสุ ระ พอ รู้ ว่า ท้าว ลัก ก เท ว ราช จำแลง มา ก็ พา กัน ไล่ ตาม มา ตลื เทพ สารถี นำ เวช ยัน ต รถ ไป รับ 
ใน ระหว่าง ทาง พระ อินทร์ ขึ้น ประทับ เวช ยัน ต รถ กับ นาง สุชาดา มุ่ง พระ พักตร์ ใปสํ เทพ นคร เมื่อ ถึง ปา ไ มี งิ้ว 
พวก ลูก ครุฑ ก็ พา กัน ตกใจ ร้อง เซ็ง แช่ พระ อินทร์ ก็มี รับ ลัง ให้ กลับ รถ พระ ที่ นั่ง เพื่อ ช่วย ลูก ครุฑ 
ไม่ ให้ เป็น อันตราย พวก อสุ รชึ่ง ไล่ ตาม คิด ว่า พระ อินทร์ จัก ได้ กำลัง หนุน มี ความ กลัว ไม่ กล้า ไล่ ตาม ต่อ 
ไป ก็ กลับ หลัง หนี ลง ไป อสุ ร บุรี ท้าว ลัก กะ นำ อสุ ร กัญญา สุชาดา เข้า ส่ เทพ นคร นาง ได้ ขอ พร ให้ ได้ เสด็จ 
ตาม ไป ใน ที่ ทุก แห่ง ที่ ท้าว ลัก ก เท ว ราช เสด็จ ไป เพราะ ไม่ มี มารดา บิดา หรือ พี่ น้อง ชาย หญิง ใน เท ว โลก นี้ 




๑๙๑ 



พระ อินทร์ ได้ ประทาน ปฏิญญา ให้ แก่ นาง ตั้งแต่ นั้น มา พวก อสุ ระ เรียก พระ อินทร์ ว่า ชร สักกะ แปล ว่า 
ท้าว สักกะ แก่. 

พระ เจดีย์ จุฬามณี 

พระ เจดีย์ จุฬามณี ท่าน เล่า ไว้ ว่า เป็น ที่ บรรจุ จุฬา คือ ส่วน ของ พระ เกศา บน กระหม่อม แท่ง 
คีเร ษะ พร้อม กับ โมฟ้ คือ มุ่น หรือ มวย ผม ทั้ง หมด และ มณี คือ ปีน มณี หรือ ปีน แก้ว สำหรับ 
ปัก มวย ผม กับ เวฐ นะ คือ เครื่อง รัด มวย ผม หรือ ที่ เรียก ว่า รัด เกล้า ของ พระ โพธิสัตว์ คำ ว่า จุฬา 
แปล อีกอ ย่าง หนึ่ง ว่า ปีน แต่ ใน ที่นี้ จุฬามณี น่า จะ แปล ว่า จุฬา (มวย ผม) และ ปีน มณี แห่ง จุฬา คำ ว่า 
โมฟิ แปล ว่า มวย ผม หมาย ถึง มวย ผม บน จอม (กระหม่อม) แห่ง คืรษ ะก็ ได้ มวย ผม ใน ส่วน 
นอก จาก นั้น ก็ ได้ คือ หมาย คลุม ถึง มวย ผม ทั้ง หมด ส่วน จุฬา หมาย เฉพาะ ส่วน ของ ผม บน จอม คืรษ ะ 
คือ เฉพาะ ส่วน ยอด 

มี เล่า ไว้ ใน อวิทู เรนิ ทาน'’ ๑ ใน อรรถกถา ชาดก ว่า เมื่อ พระ โพธิสัตว์ เสด็จ ออก มหา ภิเน ษ กรม ณ์ 
ทรง ม้า กัณฐกะ เสด็จ ข้าม แม่ นํ้าอ โน มา เสด็จ ลง จาก หลัง ม้า ประทับ ยืน บน ลาน ทราย ทรง เปลื้อง 
อาภรณ์ ประทาน แก่ นาย ฉัน นะ และ ประทาน ม้า กัณฐกะ แก่ เขา แล้ว ทรง จับ พระ ขรรค์ แสง ดาบ ด้วย 
พระ หัตถ์ ขวา จับ พระ จุฬา (ยอด พระ เกศา) กับ พระ โม ทิเ (มุ่น พระ เกศา ทั้ง หมด) ด้วย พระ หัตถ์ ซ้าย 
ทรง ตัด ด้วย พระ ขรรค์ แสง ดาบ พระ เกศา ยัง เหลือ แนบ พระ เคืย ร ประมาณ สอง องคุลี ม้วน กลับ มา ทาง 
เบื้อง ขวา เป็น ทักษิณ าว้ฏ คง อยู่ ขนาด นั้น ตลอด พระ ซน ม ชีพ พระ ม้สสุ ก็มี สมควร กัน แก่ 1 พระ เกศา ไม่ ต้อง 
ปลง พระ เกศา และ พระ มัสสุ อีก พระ โพธิสัตว์ ทรง โยนพระ จุฬา กับ พระ โมทิ [ขึ้น ไป ใน อากาศ ท้าว สัก ก- 
เท ว ราช ทอด พระ เนตร เห็น ด้วย ทิพยจักษุ ทรง รับ ด้วย ผอบ รัตนะ ทรง น่า ขึ้น ไป ประดิษฐาน ไว้ ใน 
เท ว สตูป ชื่อ จุฬามณี เจดีย์ ใน สวรรค์ ชั้น ดาวดึงส์ พร้อม กับ อีก สอง สิง คือ ปีน มณี และ เครื่อง รัด เกล้า 
ดั่ง กล่าว แล้ว รวม เป็น ๔ สิง คือ ๑. พระ จุฬา ๒. พระ โมฟิ ฅ. ปีน มณี ๔. เครื่อง รัด เกล้า นอก จาก 
นี้ ยัง เป็น ที่ บรรจุ พระ เขี้ยว แก้ว เบื้อง ขวา ใน คราว แบ่ง พระ ธาตุ ดั่ง ที่มีเ ส่า ไว้ ใน พระ ปฐม สมโพธิ กถา พระ 
นิพนธ์ สมเด็จ พระ มหา สม ณ เจ้า กรม พระ ปร มา นุ ชิต ชิโนรส มี ความ ว่า 

เมื่อ โท ณ พราหมณ์ แบ่ง พระ ธาตุ แอบ หยิบ เอา พระ ทา ฐ ธาตุ คือ เขี้ยว แก้ว เบื้อง ขวา ขึ้น ช่อน ไว้ 
ณ ภาย ใต้ ผ้า โพก ศีรษะ พระ อินทร์ ทอด พระ เนตร เห็น ด้วย ทิพยจักษุ ทรง ดำริ ว่า โท ณ พราหมณ์ ไม่ อาจ 
ท่า สักการะ ให้ สมควร แก่ พระ ทา ฐ ธาตุ ควร จะ น่า มา บูชา ใน เท ว โลก จึง ทรง อัญเชิญ พระ ทา ฐ ธาตุ นั้น จาก 
ผ้า โพก ของ โท ณ พราหมณ์ ประดิษฐาน ใน สุวรรณ โกศ ทรง น่า ขึ้น ไป บรรจุ ไว้ ใน พระ เจดีย์ จุฬามณี ใน 
ดาว ดีงส เท ว โลก ฉะนั้น ใน พระ เจดีย์ นี้ จึง มี สิง บรรจุ หลายอย่าง แต่ ก็ เรียก ว่า จุฬามณี เจดีย์ ๖๒ 

ฃัตติ ยะ ใน ชมพู ทวีป สมัย พุทธกาล น่า จะ ไว้ พระ เกศา ยาว มุ่น เป็น โมฟื (มวย ผม) มี ปีน เสียบ' ที่ 



ชา ตก. ๑ / ๑๐๒- ๓. 
๖๒ ปฐม- ๕๑๕- ๖. 




๑๙๒ 



จุฬา (ผม ส่วน ยอด) และ มี เครื่อง รัด เกล้า พระ พุทธ รูป สมัย แรก มี ทำ พระ เคืย ร แบบ ขัตติ ยะ ดั่ง กล่าว 
ใน เวสสันดร ชาดก มี แสดง ไว้ ตอน หนึ่ง ว่า พระ เวสสันดร ประทาน ทุก สิง แก่ผู้ ขอ จน กระทั่ง สุวรรณ สูจิ 
ดั่ง กล่าว ใน มหาชาติ คำ หลวง ว่า ธ-ก็ ถอด พระ อิน ท์ ปี'. น มา ศ ประสาท แก' นาย พเนจร นั้น. 



เท ว สภา สุธัม มา 

เรื่อง สวรรค์ ชั้น ดาวดึงส์ ตลอด ถึง ประวัติ ของ ท้าว สัก ก เท ว ราช หรือ พระ อินทร์ ตาม ที่ เล่า มา แล้ว 
โดย มาก เก็บ ความ มา จาก คัมภีร์ อรรถกถา และ ฎีกา ใน คัมภีร์ ฎีกา ซึ่ง แต่ง ภาย หลัง อรรถกถา ยิ่ง 

พรรณนา ไว้ พิสดาร กว่า คัมภีร์ อรรถกถา เช่น พรรณนา ถึง ราย ละเอียด ของ เครื่อง ประดับ ต่าง ๆ จะ 
เก็บ ความ ใน ฎีกา เล่า ต่อ ไป ถึง เท ว สภา สุธัม มา เท ว สภา นี้ พื้น เป็น แก้ว ผลึก ที่ เสา ขื่อ และ คอ รับ ขื่อ (ลัง ฆาฏ ะ) 
เป็น ต้น สลัก เป็น รูป สัตว์ ร้าย เป็น ต้น ด้วย แก้ว มณี เสา สำเร็จ ด้วย ทอง บาท เสา (ก้ม ภฆฏ กะ) และ 
คอ รับ ขื่อ สำเร็จ ด้วย เงิน รูป สัตว์ ร้าย สำเร็จ ด้วย แก้ว ประพาฬ นาง ต รัน (โค ปา ณลึ ไม้ คํ้า โครง หลังคา) 
คัน ทวย (ปัก ข ปาส ะ) ขอบ มุข สำเร็จ ด้วย รัตนะ ๗ หลังคา มุง ด้วย กระเบื้อง อินทนิล โบก ด้วย ทอง 
โดย ยอด สำเร็จ ด้วย รัตนะ ตรง กลาง เท ว สภา มี ธรรมาสน์ มีรั ตน บัลลังก์ กาง กั้น เศวตฉัตร เป็น ที่ พระ พรหม 
ชั้น สูง ลง มา แสดง ธรรม หรือ พระ อินทร์ หรือ เทพ ผู้รู้ ธรรม แสดง ธรรม ถัด มา เป็น ที่ ประทับ ของ พระ อินทร์ 
แล้ว เป็น ที่ นั่ง ของ เท ว บุตร ผู้ เป็น สหาย ทำ กุศล ร่วม ก้น มา ๓๓ องค์ แล้ว เป็น ที่ นั่ง ของ เทพ ผู้มี คัก ดา 
ใหญ่ น้อย ถัด ก้น ไป โดย ลำดับ แต่ บาง คัมภีร์ เล่า ว่า ๖ "’ ตรง กลาง เท ว สภา เป็น ที่ ประทับ ของ พระ อินทร์ น่า 
จะ ถือ เอา ความ ว่า ใน วัน ที่มี แสดง ธรรม ก็ ตั้ง ธรรม าสน้ [วัตร งก ลาง ส่วน เวลา ปกติ ตั้ง ที่ ประทับ ของ 

พระ อินทร์ มี ทิพ ยล ดา (ไม้ เครือ เถา) ขื่อ อาสา วดี ส่วน ต้น ปา รืฉัต ตก ะ หรือ ปา ริ' ชา ตก์ เมื่อ ออก ดอก 
ล่ง กลิ่น หอม ขจร ก็ จะ มี ลม ทิพย์ โชย พัด มา เด็ด ดอก ปา ริ ชา ตก์ แล้ว มี ลม รับ ดอก ให้ ปลิว เข้า ไป ใน 

เท ว สภา มี ลม กวาด ดอก เก่า ออก มี ลม เกลี่ย ดอก ใหม่ มี ลม บรรจง จัด ช่อ กลีบ และ เก ษร ให้ งด งาม ชวน ชม 
พวก เทพ พา ก้น คอย ฤดู ผลัด ใบ ของ ต้น ปา ริ ชา ตก์ เพื่อ จะ ได้ ประชุม รื่นเริง ใน คราว ต้น ปา ริ ชา ตก์อ อก ดอก 
บาน สะพรั่ง เต็ม ที่ 

คัมภีร์ ต่าง ๆ ชั้น อรรถกถา ฎีกา ที่ พรรณนา เรื่อง สวรรค์ ชั้น ดาวดึงส์ เป็น คัมภีร์ ที่ เขียน ขึ้น ภาย 
หลัง พุทธกาล มา นาน เช่น อรรถกถา ธรรมบท ก็ เขียน ขึ้น ภาย หลัง พุทธกาล ประมาณ ๑, ๐๐๐ ปี คัมภีร์ ฎีกา 
ต่าง ๆ เขียน ขึ้น ภาย หลัง จาก นั้น และ ส่วน ใหญ่ เขียน ใน ลังกา เมื่อ อ่าน ดู หลาย คัมภีร์ สอบ ก้น ก็ พบ ข้อ 
ที่ กล่าว ไม่ ตรง ก้น หลาย แห่ง และ ความ บาง เรื่อง ดู จะ ขัด ก้น ใน ตัว ก็มี เช่น บ้าน เกิด ของ มฆ มาณพ ว่า 
มจ คาม ก็มี อ จล คาม ก็มี ต้นไม้ ประจำ สวรรค์ ชั้น ดาวดึงส์ คือ ต้น ปา ริ ชา ตก์ บาง คัมภีร์ แสดง ว่า เกิด ขึ้น 
เมื่อ มฆ มาณพ ไป เกิด เป็น พระ อินทร์ เพราะ เหตุ ที่ เมื่อ เป็น มนุษย์ ได้ ปลูก ต้น โก วิฬา ระ (ทองหลาง) เพื่อ 
เป็น ร่ม เงา แก่ ประชาชน จึง ไม่ ใช่ เป็น ต้นไม้ ที่มี อยู่ ก่อน เมื่อ ครั้ง บุพ เทพ คือ อสุ ระ ครอบ ครองอยู่ 

แต่ บาง คัมภีร์ เล่า ว่า' 0 ๓ ภพน์ ดาวดึงส์ บน ยอด เขา สิเนรุ และ ภพน์ อสุ ระ ใต้ เขา สิเนรุ มี ทิพ ย สมบัติ 



๖๓ สา. ป. ๑ / ๓๙๗- ๙. 




๑๙ ต 



ต่าง ๆ คล้าย คลึง กัน ตลอด ถึง ต้นไม้ ประจำ ภพน์ ทั้ง สอง นี้ก็ คล้าย คลึง กัน จน ถึง พวก อสุ ระ เมือ ถอย 
ลง ไป ตั้ง เมืองอยู่ ใต้ เขา สิเนรุ แล้ว ก็ ยัง เค ลิบ เคลิ้ม ไป ว่า ยัง อยู่ ที่ เมือง เก่า ของ ตน บน ยอด เขา สิเนรุ ครัน 
ถึง ฤดู ต้น จิต ต ปาฏลิ ออก ดอก ได้ เห็น ดอก ต้น จิต ต ปาฏลิ แล้ว จึง รู้ ลึก ขึ้น ว่า ไม่ ใช่ ต้น ปา ริ ชา ตก์ เกิด 
ความ เสียดาย เมือง เก่า ของ ตน จึง ยก กัน ขึ้น ไป เพื่อ จะ ชิง เอา เมือง เก่า ขึ้ง ได้ ชื่อ ว่า ดาวดึงส์ นัน คืน ตาม 
เรื่อง ที่ พรรณนา มา นี้ แสดง ว่า ต้น ปา ริ ชา ตก์มื ประจำ อยู่ ใน ที่ นั้น ก่อน แล้ว ไม่ ใช่ มา เกิด ขึ้น ภาย หลัง และ 
สงคราม ระหว่าง เทพ กับ อสุ ระ ก็ จะ ต้อง มืทุก คราว ที่ ต้น จิต ต ปา ฏลีอ อก ดอก แม้ ใน บัด นี้ก็ น่า จะ ยัง ทำ 
สงคราม กัน อยู่ ทุก ฤดู ที่ ต้น จิต ต ปาฏลิ ออก ดอก ดั่ง กล่าว ใน การทำ สงคราม กัน ท่าน ยัง พรรณนา 
ไว้ ว่า ไม่มื ฝ่าย ไหน บาด เจ็บ ล้ม ตาย ทั้ง ชิง เอา เมือง ของ กัน และ กัน ก็ ไม่ ได้ ดั่ง ที่ กล่าว มา แล้ว 

น่า คิด อีกว่า พวก อสุ ระ เป็น พวก บุพ เทพ คือ พวก เทพ ที่ อยู่ ใน ถิ่น สวรรค์ ชั้น ดาวดึงส์ มา ก่อน ไฉน 
จึง ไม่ จัด เข้า พวก เทวดา ด้วย และ ไฉน จึง ไม่ จัด อสุ ร ภพน์ เป็น สวรรค์ ชัน หนึ่ง และ เมือ ไม่ จัด เป็น พวก เทวดา 
จะ จัด เป็น พวก อะไร เป็น สุคติ หรือ ทุคติ และ เมื่อ ทั้ง สอง ฝ่าย ต้อง ทำ สงคราม กัน อยู่ ทุก ฤดู ออก ดอก 
ของ ต้น จิต ต ปาฏลิ ดูก็ จะ ไม่ ค่อย มืค วาม สุข เท่าไร นัก ไม่ ค่อย สม กับ เป็น สวรรค์ ซึง เป็น ผล ของ ทาน ศีล 
เพราะ พวก เทวดา ชาว เมือง ดาวดึงส์ ต้อง เป็น ทหาร ออก สงคราม กัน เกือบ จะ เป็น งาน ประจำปี และ ที่ 
กล่าว ว่า ฤดู รื่นเริง ของ พวก เทวดา คือ ฤดู ที ต้น ปา ริ ชา ตก์อ อก ดอก ก็ น่า จะ ริน เริง กัน ไม่ ได้ เต็ม ที เพราะ 
จะ ต้องออก สงคราม รบ กับ อสุ ระ ฉะนั้น ฤดู ที่ ต้นไม้ ประจำ ภพน์ ทัง สองออก ดอก ก็ กลาย เป็น ฤดู สงคราม 
แทน ที่ จะ เป็น ฤดู รื่นเริง ของ เมือง ทั้ง สอง 

ใน อรรถกถา กลา วก ชาดก ๖๙ ยัง ได้ นำ เอา เรื่อง มฆ มาณพ ไป เกิด เป็น พระ อินทร์ มา กล่าว ว่า เป็น 
ชาติ อดีต ของ พระ พุทธเจ้า ชาติ หนึ่ง เรื่อง พระ อินทร์ ตาม ที เล่า นี จึง กลาย เป็น ไม่ ใช่ พระ อินทร์ องค์ ปัจจุบัน 
แต่ กลาย เป็น พระ อินทร์ ใน อดีตกาล นาน ไกล แต่ ท่าน ก็ ได้ กล่าว ไว้ ว่า เมื่อ พระ อินทร์ องค์ หนึ่ง ลิ้น บุญ จุติ ไป 
ก็มืพ ระ อินทร์ อีก องค์ หนึ่ง เกิด สืบ แทน กัน ไป บาง คัมภีร์ ตั้ง กฎเกณฑ์ ไว้ ด้วย ว่า ผู้ ที่' จะ' ไป เกิด เป็น 
พระ อินทร์ ทุก คน ต้อง เป็น คน ชาว บ้า นอ จล คาม ใน แคว้น มคธ และ ทำ บุญ เช่น เดียว กับ มฆ มาณพ. 

คราว นี้ กลับ มา ย้อน พิจารณา ดู ถึง ความ ประพฤติ ของ มฆ มาณพ ท่าน พรรณนา ถึง มฆ มาณพ 
ว่า แผ้ว ถาง ที่ดิน สร้าง ถนน หน ทาง เป็น ต้น เมื่อ มี ใคร มา แย่ง ที่ก็ ไม่ หวง ย้าย ไป แผ้ว ถาง ที่ อื่น ต่อ ไป ทัง 
หมด เข้า ลักษณะ ผู้ที่ส ร้าง ความ สุข ให้ แก่ ประชาชน สม เหตุ สม ผล แต่ เมื่อ ไป เกิด เป็น พระ อินทร์ ดูมี 
ความ ประพฤติ เปลี่ยน ไป ทำนอง หัว หน้า หมู่ หรือ ราชา ใน สมัย โบราณ ขึ้ง เจริญ และ ฉลาด กว่า อพยพ 
หรือ ยก กอง ทัพ ไป ยึด ถิ่น ของ หมู่ ชน ที่ ยัง ไม่ เจริญ ไม่ ฉลาด จะ พึง เห็น ได้ ตาม เรื่อง ที ท่าน เล่า เอง พวก อสุ ระ 
ขึ้ง เป็น เจ้า ถิ่น ชั้น ดาวดึงส์ แต่ เดิม ดูก็ ตั้งใจ ต้อน รับ คณะ ของ พระ อินทร์ ขึ้ง มา ใหม่ อย่าง ชื่อ ๆ ทัง มี , น่า' ใจ 
เอื้อ เฟือ จน ถึง แบ่ง เมือง ให้ ครอบ ครอง ถึง กึ่ง หนึ่ง และ จัด ให้ มี การ เลี้ยง ต้อน รับ แต่ พระ อินทร์ ต้อง การ 
จะ ครอบ ครอง แต่ ฝ่าย เดียว ทั้ง หมด จึง ออก อุบาย ให้ พวก อสุ ระ ดื่ม สุรา จน เมา หมด ความ รู้ ลึก 
แล้ว ช่วย กัน จับ ทุ่ม ลง ไป ใน อรรถกถา ลัง ยุต ยัง เล่า ว่า เมื่อ พวก อสุ ระ ฟืน คืน สติ ขึ้น แล้ว รู้ ตัว ว่า เสืย 



ชา ตก. ๑ / ๓๐๘. 




๑๙๔ 



เมือง ไป เพราะ สุรา จึง ตั้ง กติกา กัน ไว้ ว่า จะ ไม่ ดื่ม สุรา กัน อีก ต่อ ไป แต่ ก็ เสีย เมือง ไป เสีย แล้ว และ เพราะ 
เหตุ นัน จึง ได้ นาม ว่า อสุ ระ ไม่ ดื่ม สุรา ถอด เอา ความ ก็ คือ พระ อินทร์ ออก อุบาย ขับ อสุ ระ ออก ไป ได้ หมด 
เรื่อง ของ พระ อินทร์ ดั่ง กล่าว นี้ ดู ตรง ข้าม กับ เรื่อง ของ มฆ มาณพ ฉะนั้น จึง เห็น ได้ ชัด ว่า เรื่อง ของ พระ 
อินทร์ คง เป็น เรื่อง ของ กษัตริย์ หรือ ราชา เก่า แก่ ดึก ดำ บรรพ์ ตั้งแต่ ก่อน พุทธกาล ซึ่ง มี ชื่อ เสียง ทรง จำ กัน 
มา เป็น พิเศษ จน ถึง ภาย หลัง ยก ขึ้น เป็น เท ว ราช ครอบ ครอง สวรรค์ ชั้น หนึ่ง ครั้น ตก มา ถึง ยุค พุทธกาล เรื่อง 
พระ อินทร์ หรือ ท้าว ลัก ก เท ว ราช ก็ ได้ ติด เข้า มา ใน คัมภีร์ พระ พุทธ ศาสนา ใน ฐานะ เป็น จอม เทพ ชั้น ดาว ดึงลั 
ใน คัมภีร์ ขัน บาลี มี กล่าว ถึง หลาย แห่ง แต่ มา เล่า ให้ พิสดาร มาก ใน ชั้น อรรถกถา ฎีกา ด้วย เก็บ 
เอา เรื่อง พระ อินทร์ ของ เก่า มา เล่า ผสม กับ เรื่อง ของ มฆ มาณพ ให้ เป็น คน เดียว กัน คือ มฆ มาณพ ไป เกิด 
เป็น พระ อินทร์ แต่ ประวัติ ของ มฆ มาณพ ดำเนิน เรื่อง ไป ตาม หลัก ทาน คืล ซึ่ง เป็น เหตุ แห่ง สวรรค์ ตาม 
หลัก พระ พุทธ ศาสนา โดย ตรง ส่วน ประวัติ ของ พระ อินทร์ ดำเนิน ไป ตาม หลัก ของ วีรบุรุษ หรือ มหาราช 
ทาง คดี โลก ไม่ คำนึง ถึง ทาน คืล เป็น ใหญ่ แต่ มุ่ง ขัย ชนะ เป็น ที่ ตั้ง ฉะนั้น เมื่อ เทียบ ดู กัน แล้วจะ เห็น ว่า 
เป็น เรื่อง มา คน ละ ทาง คน ละ คติ เมื่อ จับ มา ผสม กัน ก็ คง ยัน กัน อยู่ คน ละ แนว นั่น เอง หรือ จะ แก้ ว่า เมื่อ 
มา เกิด เป็น เทพ ผู้ หัว หน้า ได้ เสวย ทีพย สมบัติ ก็ เลย เกิด ความ ติด ความ เพลิน เปลี่ยน ปฏิปทา ไป ข้อ แก้ 
นี้ อาจ เป็น ไป ได้ เทียบ ใน เมือง มนุษย์ นี้ เอง คน ที่ เคย ประพฤติ ดี เมื่อ เป็น คน สามัญ ครั้น ได้ ยศ ได้ ลาภ มาก ขึ้น 
เปลี่ยน ความ ประพฤติ ไป ก็มี สวรรค์ จึง อาจกลาย เป็น โทษ แก่ คน ที่ หลง ติด มัว เมา อยู่ ได้ เพราะ เป็น ผล 
ที่ น่า ติด น่า เพลิด เพลิน อย่าง ยิ่ง เมื่อ เมา สวรรค์ จน ลืม ตัว เสีย แล้ว ก็ ย่อม จะ ลืม ความ ดี ได้ ฉะนั้น เทวดา 
จึง มี เวลา ลิน บุญ ต้อง จุติ บาง ที จุติ ก่อน กำหนด ก็มี ท่าน ว่า เหตุ อย่าง หนึ่ง ได้แก่ เพราะ มัว เล่น เพลิน จน 
ลืม บริโภค คือ เพราะ เมา สวรรค์ เกิน ไป นั่น เอง. 

วัต ตบ ท ๗ ประการ 

เรื่อง พระ อินทร์ ที่ กล่าว ถึง ใน คัมภีร์ ชั้น บาลี ก็มีเ ค้า เรื่อง เช่น เดียว กับ ใน อรรถกถา ฎีกา ท่าน 

รวบ รวม ไว้ สัก กสัง ยุต ดั่ง จะ เลือก เก็บ ความ มา เล่า ต่อ ไป. 

ครั้ง หนึ่ง เมื่อ พระ ผู้มีพ ระ ภาค เจ้า ประทับ อยู่ ใน ศาลา ประชุม ที่ สร้าง เป็น เรือน ยอด ใน ปา มหา 
วัน ใกล้ กรุง เว สาลี เจ้า ลิจ ฉวี ชื่อ มหา ลิ เข้า ไป เฝ็า กราบ ทูล ว่า พระ พุทธ องค์ ได้ ทรง เคย เห็น ท้าว ลัก กะ 
จอม เทพ แล้ว หรือ พระองค์ ตรัส ตอบ ว่า ได้ ทรง เห็น เจ้า มหา ลิก็ ยัง สง ลัย กราบ ทูล ว่า ท้าว ลัก กะ จอม เทพ 
ที่ ทรง เห็น นั้น น่า จะ เป็น ท้าว ลัก กะ ปลอม เพราะ ท้าว ลัก กะ จอม เทพ เห็น ได้ ยาก พระองค์ ตรัส ตอบ ว่า ทรง 
รู้จัก ท้าว ลัก กะ ทั้ง ทรง ทราบ ธรรม ที่ ท้าว ลัก กะ ประพฤติ แล้ว จึง เกิด เป็น ท้าว ลัก กะ 

พระ พุทธเจ้า ได้ ตรัส เล่า ต่อ ไป ว่า ท้าว ลัก กะ จอม เทพ เมื่อ เป็น มนุ ษย [น กาล ก่อน ได้ เป็น มาณพ ชื่อ ว่า 
มฆ ะ ฉะนั้น จึง เรียก ว่า ท้าว มฆ วา หรือ มฆ วาน. 

เมื่อ เป็น มนุษย์ ใน กาล ก่อน ได้ ให้ ทาน ใน เมือง ฉะนั้น จึง เรียก ว่า ท้าว ปุ ริน ท ทะ. 

เมื่อ เป็น มนุษย์ ใน กาล ก่อน ได้ ให้ ทาน โดย ลัก กา ระ เคารพ ฉะนั้น จึง เรียก ว่า ท้าว สักกะ. 




๑๙๔ 



เมื่อ เป็น มนุษย์ ใน กาล ก่อน ได้ ให้ ที่ พัก ฉะนั้น จึง เรียก ว่า ท้าว วา สะ หรือ วา ส พ. 

ทรง คิด รู้ ความ ทั้ง พัน ชั่ว เวลา ครู่ เดียว ฉะนั้น จึง เรียก ว่า ท้าว ส หัส สัก ขะ หรือ ว่า ส หัส ส เนตร 
แปล เหมือน กัน ว่า ท้าว พัน ตา. 

ท้าว สักกะ มี อสุ ร กัญญา ชื่อ สุชา เป็น ป ชา บดี (ชายา) ฉะนั้น จึง เรียก ว่า ท้าวสุ ชัมบ ดี. 

ท้าว สักกะ ครอบ ครอง ราช สมบัติ เป็น อิส ร ยาธิ บดี แห่ง ทวย เทพ ชั่น ดาวดึงส์ ฉะนั้น จึง เรียก ว่า 
ท้าว เท วาน มิน ทะ (จอม เทพ เรียก สัน ว่า พระ อินทร์) 

ท้าว สักกะ จอม เทพ เมื่อ เป็น มนุษย์ ใน กาล ก่อน ได้ สมาทาน ประพฤติ ปฏิบัติ วัต ตบ ท ๗ ประการ 
จึง เกิด เป็น ท้าว สักกะ คือ 

๑. เลี้ยง มารดา บิดา ตลอด ; ชีวิต 

๒. ประพฤติ อ่อน น้อม ถ่อม ตน ต่อ ผู้ เป็น เชษ ฐะ (ผู้ เจริญ คือ ผู้ใหญ่) ใน ตระกูล ตลอด ชีวิต 
๓. มี วาจา นุ่ม นวล สุภาพ ตลอด ชีวิต 
๔. มี วาจา ไม่ ส่อเสียด ตลอด ชีวิต 

๕. มี ใจ ปราศจาก ความ ตระหนี่ ยินดี ใน การ แจก จ่าย ทาน ครอบ ครอง เรือน ตลอด ชีวิต 
๖. มี วาจา สัตย์ จริง ตลอด ชีวิต 

๗. ไม่ โกรธ แม้ ว่า ถ้า เกิด โกรธ ขึ้น ก็ ระงับ ได้ ทันที ตลอด ชีวิต ๖๕ 

ธชัค ค สูตร-ธรรม เครื่อง ขจัด ความ กลัว 

เรื่อง เท วา สุร สงคราม ได้ มี เล่า ไว้ ใน คัมภีร์ ชั้น บาลี หลาย แห่ง เรื่อง มี ชื่อ เสียง ที่ ใช้ สวด เป็น 
พระ ปริต ต์คือ ธช้ค ค สูตร 88 (สูตร ที่ แสดง ถึง ยอด ธง) มี ความ ว่า 

สมัย เมื่อ พระ ผู้มีพ ระ ภาค เจ้า ประทับ อยู่ ใน เชต วนา ราม ของอนาถ บิณฑิ กะ ใกล้ กรุง สา วัต ถี ได้ ตรัส 
เรื่อง เท วา สุร สงคราม แก่ ภิกษุ ทั้ง หลาย มี ความ ว่า เรื่อง เคย มี มา แล้ว สงคราม ระหว่าง เทพ และ อสูร 
ได้ เกิด ประชิด ติด พัน กัน ขึ้น ท้าว สักกะ จอม เทพ เรียก ประชุม เทพ ชั้น ดาวดึงส์ ตรัส สัง ว่า ถ้า เทพ ผู้ เข้า 
สงคราม พึง เกิด ความ กลัว ความ หวาด เสียว หรือ ความ สะดุ้ง ขน พอง สยอง เกล้า ก็ ให้ มอง ดู ยอด ธง ของ 
พระองค์ ไม , เซ่น นั้น ก็ ให้ มอง ดู ยอด ธง ของ เท ว ราช ชื่อ ป ชา บดี ไม่ เซ่น นั้น ก็ ให้ มอง ดู ยอด ธง ของ เท ว ราช 
ชื่อ วรุณ ไม่ เซ่น นั้น ก็ ให้ มอง ดู ยอด ธง ของ เท ว ราช ชื่อ อีสาน ความ กลัว ความ หวาด เสียว หรือ ความ ขน 
พอง สยอง เกล้า ก็ จัก หาย ไป เมื่อ พระ พุทธองค์ ได้ ตรัส เล่า เรื่อง เท วา สุร สงคราม ใน อดีต ดั่ง นี้ แล้ว ก็ 

ได้ ตรัส น้อม เข้า มา ทาง พระ พุทธ ศาสนา ว่า เมื่อ พวก เทพ ที่ เข้า สงคราม มอง ดู ยอด ธง ของ ท้าว สักกะ 

จอม เทพ หรือ ของ เท ว ราช อีก สาม องค์ นั้น ความ กลัว ความ หวาด เสียว หรือ ความ ขน พอง สยอง เกล้า 
จัก หาย ไป ก็ ได้ ไม่ หาย ไป ก็ ได้ เพราะ เหตุ ที่ ท้าว สักกะ จอม เทพ เอง ยัง มิ ใช่ ผู้ ปราศจากราคะ โทสะ โมหะ 

๗ สํ. ส คา. ๑๕ / ๓๓๗ / ๙' ๑๒- ๕. 

๖ * สํ. ส คา. ๑๕ / ๓๒๐ / ๘๖๓- ๖. 




ยัง มี ความ กลัว ความ' หวาด เสีย' ว ความ สะดุ้ง ยัง ต้อง พ่าย หนี ส่วน พระองค์ ตรัส อย่าง นี้ ว่า ถ้า ท่าน 
ทั้ง หลาย ไป อยู่ ปา ไป อยู่ โคน ไม้ หรือ อยู่ ใน เรือน ว่าง จัก พึง เกิด ความ กลัว ความ หวาด เสียว หรือ ความ 
ขน พอง สยอง เกล้า ขึ้น ก็ พึง ระลึก ถึง พระองค์ หรือ ระลึก ถึง ธรรม หรือ ระลึก ถึง สงฆ์ เมื่อ ระลึก ถึง อยู่ 
ดั่ง นี้ ความ กลัว ความ หวาด เสียว หรือ ความ ขน พอง สยอง เกล้า จัก หาย ไป เพราะ เหตุ ที่ พระ ตถาคต 
เป็น ผู้ ปราศจากราคะ โทสะ โมหะ เป็น ผู้ ไม่ กลัว ไม่ หวาด เสียว ไม่ สะดุ้ง ไม่ พ่าย หนี. 

พระ สูตร นี้มี ข้อ น่า สังเกต ว่า มี คำ ขึ้น ต้น ว่า เรื่อง เคย มี มา แล้ว ใช้ ขึ้น ต้น เมื่อ จะ เล่า เรื่อง แต่ อดีต 
ที่ ล่วง มา แล้ว นาน แสดง ว่า เป็น เรื่อง ที่ เล่า กัน มา นาน และ การ น่า เรื่อง เก่า มา เล่า ใน คัมภีร์ ชั้น บาลี ทุก แห่ง 
จะ เป็น เรื่อง นี้ หรือ เรื่อง อื่น ก็ ตาม ก็ เพื่อ สาธก ธรรม ดั่ง ที่ เรียก ว่า นิทาน สุภาษิต ใน เรื่อ งนี้ก็ เช่น เดียว กัน 
น่า เรื่อง เท วา สุร สงคราม ตอน นี้ มา เล่า ก็ เพื่อ สอน ให้ ระลึก ถึง พระ พุทธเจ้า เป็น ต้น ใน เมื่อ เกิด ความ กลัว ขึ้น 
เช่น เดียว กับ พวก เทพ เมื่อ เข้า สงคราม กับ อสูร เกิด ความ กลัว ขึ้น ก็ดูย อด ธง ของ พระ อินทร์ หรือ ของ 
เท ว ราช รอง ลง มา ทั้ง หลาย (พระ ยอด ธง น่า จะ สร้าง ขึ้น ตาม นัย พระ สูตร นี้) 

ขันติ ธรรม 

ใน สงคราม คราว หนึ่ง เวป จิต ติ อสุ รี นทเ ลัง พวก อสูร ให้ พยายาม จับ พระ อินทร์ พันธนาการ มา 
อสุ ร บุรี ฝ่าย พระ อินทร์ ก็สัง ให้ พวก เทพ จับ เวป จิต ติอ สุรินทร์ พันธนาการ มา สุธัม ม สภา เช่น เดียว กัน ใน 
สงคราม ครั้ง นั้น พวก เทพ ชนะ อสูร จึง จับ เวป จิต ติอ สุรินทร์ พันธนาการ มา สุธัม ม สภา เวป จิต ต- 
อ สุรินทร์ เมื่อ ถูก พันธนาการ ๕ ตำแหน่ง (มือ สอง เท้า สอง และ คอ เป็น ที่ ห้า) ถูก น่า เข้า มา ยัง สุธัม ม- 
ล ภา ก็ บริภาษ ด่า พระ อินทร์ ด้วย ถ้อย คำ หยาบ ช้า ต่าง ๆ ทั้ง ใน ขณะ ที่ เข้า ไป และ ออก มา 

พระ มา ตสี เทพ สารถี ทูล ถาม พระ อินทร์ ว่า ทรง อด กลั้น ได้ เพราะ กลัว หรือ ว่า เพราะ อ่อนแอ 

พระ อินทร์ ตรัส ตอบ ว่า ทรง ทน ไ ดี ไม่ ใช่ เพราะ กลัว ไม่ ใช่ เพราะ อ่อนแอ แต่ วิญญ เช่น พระองค์ 
จะ ตอบ โต้ กับ ผู้ พาล ได้ อย่าง ไร 

พระ มา ตสี ทูล ว่า ผู้ พาล จะ ได้ กำเริบ ถ้า ไม่ กำ หรา บ เสีย เพราะ ฉะนั้น ผู้มี ปัญญา พึง กำ หรา บ ผู้ 
พาล เสีย ด้วย อาชญา อย่าง แรง 

พระ อินทร์ ตรัส ว่า ทรง เห็น ว่า รู้ ว่า เขา โกรธ แล้ว มี สติ สงบ ได้ นี่ แหละ เป็น วิธี กำ หรา บ พาล 

พระ มา ตสี ได้ ทูล แย้ง ว่า ความ อด กลั้น ดั่ง นั้น มี โทษ คือ พาล เข้า ใจ ว่า ผู้นี้ อด กลั้น เพราะ กลัว เรา 
ก็ ยิ่ง ข่ม เหมือน โค ยิ่ง หนี ก็ ยิ่ง ไล่ 

พระ อินทร์ ก็ คง ตรัส ยืน ยัน ว่า พาล จะ สำคัญ อย่าง ไร ก็ ตาม ประโยชน์ ของ ตน สำคัญ ยิ่ง และ 
ไม่ มี อะไร จะ ยิ่ง ไป กว่า ขันติ ผู้ที่มี กำลัง อด กลั้น ต่อ ผู้ที่ อ่อนแอ เรียก ว่า มี ขันติ อย่าง ยิ่ง เพรา ะผู้ที่ อ่อนแอ 
ต้องอด ทน อยู่ เอง เสมอ ไป ผู้ที่มี กำลัง ซึ่ง ใช้ กำลัง พาล (เช่น พาล ตอบ) ไม่ เรียก ว่า มี กำลัง ส่วน ผู้ที่มี 
กำลัง ซึ่ง มี ธรรมะ คุ้ม ครอง ย่อม ไม่ มี กล่าว ตอบ ผู้ โกรธ ตอบ ผู้! กร ธ หยาบ มาก ไป กว่า ผู้ โกรธ ที แรก ส่วน 
ผู้ ที่' ไม่' โกรธ ตอบ ผู้ โกรธ ชื่อ ว่า ชนะ สงคราม ที่ ชนะ ได้ ยาก ผู้ที่ รู้' ว่า เขา' โกรธ แต่ มี สติ สงบ , ได้ ชื่อ ว่า 




๑๙๗ 



ประพฤติ ประโยชน์ ทั้ง แก่ ตน ทั้ง แก่ ผู้ อื่น ทั้ง สอง ฝ่าย แต่ผู้ ที่ ไม่ ฉลาด ไม่ รู้ ธรรม ก็ ย่อม จะ เห็น ผู้ที่ รักษา 
ประโยชน์ ตน และ ผู้ อื่น ทั้ง สอง ฝ่าย ดั่ง กล่าว ว่า เป็น คน โง่ ไป เสีย ใน คัมภีร์ เล่า เรื่อง พระ อินทร์ และ พระ 
มา ตลี โต้ ตอบ กัน ดั่ง นี้ แล้ว ก็ กล่าว เป็น พุทธ โอวาท ต่อ ไป ว่า ท้าว สักกะ จอม เทพ ยัง กล่าว สรรเสริญ ขันติ 
(ความ อด ทน) และ โสรั จ จะ (ค' วาม เสํงี่ ยม) ภิกษุ ทั้ง หลาย ก็ พึง มี ขันติ โสรั จ จะ จึง จะ งด งาม. 8 ๗ 

เรื่อง นี้ สรรเสริญ คุณ ของ ขันติ ใน คำ โต้ ตอบ กัน แฝง คติ ธรรม ที่ น่า พิจารณา คือ ถ้า ดู อย่าง ผิวเผิน 
ก็รู้สื ก เพียง ว่า พระ อินทร์ ทรง มี ขันติ เป็น อย่าง ดี และ ทรง สรรเสริญ คุณ ของ ขันติ ต่าง ๆ แต่ ก็ ควร 
พิจารณา ต่อ ไป ว่า พระ อินทร์ ทรง ใช้ ขันติ ดั่ง ที่ ตรัส สรรเสริญ นั้น ตอน ไหน ก็ จะ เห็น ได้ ว่า ทรง ใช้ ใน 

ตอน ที่ เป็น ผู้ ชนะ แล้ว และ เวป จิต ติอ สุรินทร์ ถูก จับ มัด เช้า มา เฝัา หมด กำลัง อำนาจ ที่ จะ ทำ อะไร ได้ 

ได้ แต่ เพียง ด่า อย่าง คน แพ้ หมด ทาง สู้ ด้วย ประการ ทั้ง ปวง เท่า นั้น พระ อินทร์ ทรง ใช้ ขันติ ใน ตอน นี้ จึง 

เหมาะ ด้วย ประการ ทั้ง ปวง แต่ ใน ตอน ที่ ท่า สงคราม กัน ไม่ ได้ แสดง ว่า พระ อินทร์ ตรัส ลัง ให้ ใช้ ขันติ แต่ ทรง 
ลัง ให้ รบ ให้ ชนะ และ ให้ จับ อ สุรินทร์ พันธนาการ น่า เช้า มา ทั้ง ทรง อบรม ให้ ใช้ ความ พยายาม ดั่ง จะ เล่า ต่อ ไป 
เรื่อง นี้ จึง มี คติ แฝง อยู่ ถึง ระยะ เวลา ที่ ควร จะ ใช้ ธรรม ข้อ ไหน ใน เวลา ไหน สำหรับ ใน คดี โลก ถ้า ใช้ ธรรม 
ไม่ ถูก เวลา แล้ว ก็ จะ เสีย ประโยชน์ 

ใน เท วา สุร สงคราม ครั้ง หนึ่ง เวป จิต ติอ สุรินทร์ ชัก ชวน ท้าว ลัก กะ ให้ เอา ชนะ กัน ด้วย สุภาษิต 

(ธรรม ยุท ธ) ทั้ง สอง ฝ่าย ตกลง กัน ตั้ง ปา ริสัช ชะ เป็น ผู้ พิจารณา ตัดสิน (ท่าน อง อนุ ญา โต ตุลาการ กระมัง) 
เวป จิต ติอ สุรินทร์ เสนอ ให้ ท้าว ลัก กะ ทรง กล่าว ขึ้น ก่อน ฝ่าย ท้าว ลัก กะ ทรง เสนอ ให้ เวป จิต ติ อ สุรินทร์ 
กล่าว ขึ้น ก่อน เพราะ เป็น บุพ พ เทพ (เทพ อยู่ มา ก่อน) 

เวป จิต ติอ สุรินทร์ ได้ กล่าว ว่า พวก พาล พึง กำเริบ อย่าง ยิ่ง ถ้า ไม่ มีผู้ กำ หรา บ เสีย เพราะ ฉะนั้น 
ผู้ทรง ปัญญา ก็ พึง กำ หรา บ พาล ด้วย อาชญา อย่าง แรง 

ท้าว ลัก กะ ได้ ตรัส ว่า พระองค์ ทรง เห็น ว่า รู้ ว่า เขา กำเริบ มี สติ สงบ ได้ นี่ แหละ เป็น วิธี กำ หรา บ 

พาล 

เวป จิต ติอ สุรินทร์ กล่าว ว่า ตน เห็น ว่า ความ อด กลั้น ดั่ง นั้น มี โทษ คือ พาล เข้า ใจ ว่า ผู้นี้ อด กลั้น 
เพราะ กลัว เรา ก็ ยิ่ง ข่ม เหมือน โค ยิ่ง หนี ก็ ยิ่ง ไล่. 

ท้าว ลัก กะ ตรัส ว่า พาล จะ สำคัญ อย่าง ไร ก็ ตาม ประโยชน์ ของ ตน สำคัญ ยิ่ง กว่า และ ไม่ มี อะไร 
จะ ยิ่ง ไป กว่า ขันติ เป็น ต้น เหมือน อย่าง ที่ ตรัส ตอบ แก่ พระ มา ตลี เทพ สารถี 

เมื่อ เวป จิต ติ อ สุรินทร์ กล่าว จบ ครั้ง หนึ่ง ๆ พวก อสุ ระ พา กัน อนุโมทนา ฝ่าย พวก เทพ นึ่ง เมื่อ 
ท้าว ลัก กะ ตรัส จบ ครั้ง หนึ่ง ๆ พวก เทพ พา กัน อนุโมทนา พวก อสุ ระ นึ่ง ครั้น ทั้ง สอง ฝ่าย ได้ กล่าว จบ แล้ว 
พวก ปา ริลัช ชะ ของ เทพ และ อสุ ระ ได้ ลง ความ เห็น ว่า คำ ของ เวป จิต ติอ สุรินทร์ เป็น ทุ พ ภาษิต เพราะ 
แนะ น่า ให้ ลง ทัณฑ์ ให้ ลง ศัสตรา วุธ ให้ ทะเลาะ วิวาท บาดหมาง ส่วน คำ ของ ท้าว ลัก กะ เป็น สุภาษิต เพราะ 
แนะ น่า ให้ ไม่ ลง ทัณฑ์ ไม่ ลง ศัสตรา วุธ ไม่ ทะเลาะ วิวาท บาดหมาง จึง ตัดสิน ให้ ท้าว ลัก กะ ชนะ 8 ๙ 

" ๗ สํ. ส คา. ๑๕ / ๓๒๓ 1๘ ๖๗- ๘๗๖. 

สํ ส คา. ๑๕ / ๓๒๖ / ๘๗๗- ๘ (๘๓. 




©๙๘ 



ความ เพียร 

ใน เท วา สุร สงคราม ครั้ง หนึ่ง ท้าว สักกะ ตรัส อบรม สุ 1 รเท ว บุตร ซึ่ง รับ เท ว โองการ ให้ ยก ไป รบ 
อสุ ร แล้ว ประมาท ละเลย เสีย ถึง สามครั้ง ว่า ผู้ที่ไ ม่มีค วาม พาก เพียร พยายาม จะ บรรลุ ถึง ความ สุข ได้ ใน 
ที่ ใด ก็ฃอ ให้ ไป ใน ที่ นั้น เถิด และ ช่วย บอก ให้ พระองค์ ไป ใน ที่ นั้น ด้วย. 

สุ วีร เท ว บุตร กราบ ทูล ว่า ผู้ที่ เกียจ คร้าน ไม่ ขยัน หมั่น เพียร ไม่ , ทำ กิจ ที่ ควร' ทำ แต่ ก็’ ได้' รับ ความ 
สำเร็จ ทุก สิง ทุกอย่าง ที่ ปรารถนา ขอ ประทาน พร อย่าง นี้ แก่ ตน 

ท้าว สักกะ ตอบ ว่า คน เกียจ คร้าน บรรลุ ถึง ความ สุขอย่าง ยิ่ง ใน ที่ ใด ก็ ให้ สุ วีร เทพบุตร ไป ใน 
ที่ นั้น เอง และ ช่ว ย บอก ให้ พระองค์ ได้ ไป ใน ที่ นั้น ด้วย. 

สุ วีร เทพบุตร ก็ ยัง กราบ ทูล ขอ ประทาน พร เพื่อ ให้ ได้ รับ ความ สุข ชนิด ที่ ไม่ มี ทุกข์ โศก โดย ไม่ ต้อง 

ทำ อะไร. 

ฝ่าย ท้าว สักกะ ตรัส ว่า ถ้า จะ มี ใคร ดำรง ชีวิต อยู่ โดย ไม่ ต้อง ทำ อะไร ใน ทิศ ทาง ไหน นั่น เป็น ทาง 
นิพพาน แน่ ให้ สุ วีร เทพบุตร ไป และ ช่วย บอก พระองค์ ให้ ไป ด้วย. 

อีก เรื่อง หนึ่ง ท้าว สักกะ ทรง อบรม สุ ริม เท ว บุตร เพราะ ปรารภ เหตุ เช่น เดียว กัน พระ พุทธ 
เจ้า ได้ ทรง เล่า เรื่อง ท้าว สักกะ เป็น อดีต นิทาน สาธก ยก ขึ้น เตือน ภิกษุ ทั้ง หลาย ว่า บวช แล้ว ก็ พาก เพียร 
พยายาม เพื่อ ถึง ธรรม ที่ ยัง ไม่ ถึง บรรลุ ธรรม ที่ ยัง ไม่ บรรลุ ทำ ให้ แจ้ง ซึ่ง ธรรม ที่ ยัง ไม่ ทำ ให้ แจ้ง เถิด. ๖ * 
ใน สงคราม ระหว่าง เทพ และ อสุ ระ ครั้ง หนึ่ง หมู่ ฤษี ผู้ มีดีล มี กัลยา ณ ธรรม คิด เห็น ว่า พวก เทพ 
ตั้ง อยู่ ใน ธรรม ส่วน พวก อสูร ไม่ ตั้ง อยู่ ใน ธรรม จะ พึง มี ภัย จาก อสุ ระ จึง พา กัน ไป หา สัม พ' รอ สุรินทร์ 
ขอ อภัย ทักษิณา ทาน (อภัยทาน) ฝ่าย สัมพ รอ สุรินทร์ ได้ กล่าว ว่า ไม่ ให้ อภัย แก่ พวก ฤษี ชั่ว ร้าย ซึ่ง 
คบ ท้าว สักกะ พา กัน มา ขอ อภัย ก็ดี แล้ว จะ ให้ ภัย แก่ ฤษี พวก นี้ สักทิ พวก ฤษี ได้ กล่าว สาป สัมพ รอ สุรินทร์ ว่า 
ภัย จง มี แก่ ผู้ ให้ ภัย หว่าน พืช เช่น ใด ก็ ย่อม ได้ รับ ผล เช่น นั้น ทำ ดี ย่อม ได้ ดี ทำ ชั่ว ย่อม ได้ ชั่ว หว่าน พืช แล้ว ก็ 
จัก เสวย ผล ของ พีชที่ หว่าน เอง ใน ราตรี นั้น สัมพ รอ สุรินทร์ นอน ผวา ตื่น สะดุ้ง หวาด เสียว ขึ้น สามครั้ง 
พระ อาจารย์ กล่าว อธิบาย ว่า เพราะ เหตุ ที่ ถูก สาป จน นอน สะดุ้ง ดั่ง นั้น จึง ได้ ชื่อ ว่า เวป จิต ติ สืบ มา" 10 

ใน บาง คราว ทั้ง สอง ฝ่าย ก็ สงบ สงคราม กัน และ ไป ด้วย กัน แต่ ก็ ยัง คง มี ความ เห็น และ ความ 
ประพฤติ ต่าง กัน 

ครั้ง หนึ่ง ท้าว สักกะ ทรง ดำริ ว่า ไม่ ควร ประทุษร้าย ศัตรู เวป จิต ติอ สุรินทร์ ทราบ พระ ดำริ นั้น ด้วย 
ใจ จึง เข้า ไป หา ท้าว สักกะ ณ ที่ ประทับ ท้าว สักกะ ทอด พระ เนตร เห็น แต่ ไกล ตรัส สัง ให้ เวป จิต ติ 
อ สุรินทร์ หยุด ตรัส ว่า ทรง จับ ได้ (ว่า ลอบ เข้า มา) แล้ว เวป จิต ติ อ สุรินทร์ จึง ถาม ว่า ท้าว สักกะ ทรง ละ 
ความ คิด เดิม ว่า จะ ไม่ ทำ ร้าย ศัตรู เสีย หรือ ท้าว สักกะ ตรัส ให้ เวป จิต ติ อ สุรินทร์ สบถ ก่อน ว่า จะ ไม่ ทำ ร้าย 

๖๙ สํ ส คา. ๑๕ / ๓๑๗ / ๘ ๔๗- ๘๕๔. 

๗๐ สํ ส คา. ๑๕ / ๓๓๒ / ๘๙ ๙- ๙๐๔. 




๑๙๙ 



เวป จิต ติ อ สุรินทร์ จึง สบถ ว่า บาป ของ ผู้ กล่าว เท็จ บาป ของ ผู้ กล่าว ร้า ย พระ อริ ย เจ้า บาป ของ ผู้ ประ ทุ ษ 
ร้าย มิตร บาป' ของ ผู้ อก ตัญญ ขอ ให้ บาป นั้น ทั้ง หมด จง ตก ต้อง ผู้ ประทุษร้าย ต่อ ท้าว สักกะ ๗ ” 

ใน บาง ครั้ง ท้าว สักกะ และ เว โรจ นอ สุรินทร์ ไป เฝ็า พระ พุทธเจ้า ด้วย กัน ใน วิหาร สำหรับ ประทับ 
พัก กลาง วัน ต่าง ยืน พิง พาหา ประตู องค์ ละ ข้าง ทั้ง สอง ต่าง ได้ กล่าว ภาษิต ถวาย พระ พุทธเจ้า สรรเสริญ 
ความ เพิ ย รพ ยา ยาม จน กว่า จะ สำ เร็จ ประโยชน์ แต่ คำ ของ พระ อินทร์ กล่าว แกม สรรเสริญ ขันติ ๗๒ 

ครั้ง หนึ่ง พระ ผู้มีพ ระ ภาค เจ้า ประทับ อยู่ ใน วิหาร สำหรับ ประทับ พัก กลาง วัน ท้าว สักกะ และ 
สหัมบดี พรหม เข้า ไป เฝัา ยืน พิง พาหา ประตู องค์ ละ ข้าง ท้าว สักกะ กราบ ทูล ขอ ให้ ทรง หมั่น จาริก เที่ยว 
ไป ใน โลก เพราะ ทรง มี จิต วิมุตติ ดี แล้ว เหมือน ดวง จันทร์ วัน ๑๕ คา ส่วน สหัมบดี พรหม กราบ ทูล ขอ 
ให้ ทรง หมั่น จาริก เที่ ยว ไป แสดง ธรรม ใน โลก เพรา ะผู้รู้ ธรรม จัก มี. ๗๓ 

ใน บาง ครั้ง ท้าว สักกะ และ เวป จิต ติอ สุรินทร์ ไป หา ฤษี ผู้มีดี ล กัลยา ณ ธรรม ด้วย กัน เวป จิต ต- 
อ สุรินทร์ สวม รองเท้า คาด ขรรค์ กั้น ร่ม เข้า ส่ อาศรม ทาง ยอด ประตู เดิน เฉียด หมู่ ฤษี โดย ไม่ เคารพ ฝ่าย ท้าว 
สักกะ ถอด ฉลอง พระ บาท ประทาน พระ ขรรค์ แก่ เทพ อื่น ลด ฉัตร เข้า ไปส่ อาศรม ทาง ประตู ยืน 
ประคอง อัญชลี ไป ทาง หมู่ ฤษี ใน ที่ ใต้ ลม หมู่ ฤษี ได้ ขอ ให้ ท้าว สักกะ ถอย ออก ไป จาก ทิศ ทาง ที่ ลม จะ โชย 
กลิ่น กาย ของ พวก ฤษี ไป ท้าว สักกะ ตรัส ว่า ทรง ประสงค์ กลิ่น ที่ ลม โชย ไป จาก กาย ของ ฤษี เหมือน อย่าง 
ทรง ประสงค์ มาลา ดอกไม้ งาม บน ดีรษ ะ พวก เทพ ไม่ เห็น ว่า ปฏิกูล ใน กลิ่น กาย ฤษี. ๗๙ 

ครั้ง หนึ่ง เวป จิต ติอ สุรินทร์ ปวย หนัก ท้าว สักกะ เสด็จ ไป เยี่ยม ถาม อาการ ไข้ เวป จิต ต- 
อ สุรินทร์ ขอ ให้ ท้าว สักกะ ทรง ช่วย เยียว ยา รักษา ฝ่าย ท้าว สักกะ ก็ ทรง ขอ ให้ เวป จิต ติ อ สุรินทร์ บอก สัมพ ริ- 
ม ายา (มายา มนต์ ชื่อ ว่า สัมพ ริ เป็น มายา มนต์ ของ อสุ ระ กระมัง) ท้าว เวป จิต ติอ สุรินทร์ ขอ อนุญาต พวก 
อสุ ระ แต่ พวก อสุ ระ ห้าม ไม่ ให้ บอก เวป จิต ติ อ สุรินทร์ จึง กล่าว ผรุสวาท ให้ ท้าว สักกะ ไป นรก. ๗๕ 

ยัง มี เรื่อง เบ็ด เต ล็ด เช่น ครั้ง หนึ่ง ท้าว สักกะ เตรียม จะ ทรง เทพ รถ เสด็จ ทอด พระ เนตร อุทยาน 
เมื่อ เสด็จ ลง จาก เวช ยัน ต ปราสาท ทรง ประคอง อัญชลี นอบน้อม ไป ใน ทิศ ทั้ง ปวง เมื่อ พระ มา ตลี เทพ 
สารถี ทูล ถาม ตรัส ตอบ ว่า ทรง นอบน้อม บรรพชิต ผู้มีดี ลบ ริ สุทธี้ มี จิต ตั้ง มั่น ประพฤติ พรหมจรรย์ และ 
ทรง นอบน้อม คฤหัสถ์ ที่ ทำ บุญ มีดีล เลี้ยง ดู ภรรยา โดย ธรรม บาง ครั้ง เมื่อ เสด็จ ลง จาก เวช ยัน ต ปราสาท 
ทรง นมัสการ พระ พุทธเจ้า บาง ครั้ง ทรง นมัสการ พระ สงฆ์ ๗ * 



๗ ® สํ. ส คา. ๑๕ / ๓๒๙ / ๘๘๗- ๙. 

๗๒ สํ. ส คา. ๑๕ / ๓๒๙ / ๘๘๗- ๘๑' ๙. 
๗๓ สิ. ส คา. ๑๕ / ๓๔๒ / ๙๒๕- ๗. 

๗๔ สิ. ส คา. ๑๕ / ๓๓๑ / ๘๙๙- ๘. 

๗ '* สิ. ส คา. ๑๕ / ๓๕๐ / ๙๕๐- ๑. 

๗๖ สิ. ส คา. ๑๕ / ๓๙๓ / ๙๒๘- ๙๓๒. 




๒๐๐ 



ความ ไม่ โกรธ 

เรื่อง เกี่ยว กับ ความ ไม่ โกรธ ได้ มี เล่า ไว้ หลาย เรื่อง เช่น ครั้ง หนึ่ง ท้าว สักกะ เข้า ไป เฝืา พระ พุทธเจ้า 
กราบ ทูล ถาม ว่า ฆ่า อะไร ได้ อยู่ เป็น สุข ฆ่า อะไร ได้ ไม่ โศก พระองค์ โปรด ให้ ฆ่า อะไร เพียง ข้อ เดียว ตรัส 
ตอบ ว่า ฆ่า ความ โกรธ 

ครั้ง หนึ่ง มี ยักษ์ ตน หนึ่ง พีว พรรณ เศร้า หมอง รูปร่าง น่า เกลียด ขึ้น ไป นั่ง บน อาสนะ ของ ท้าว สักกะ 
พวก เทพ ชั้น ดาวดึงส์ พา กัน โพ นทนา ติเตียน แต่ ยิ่ง โพ นทนา ติเตียน ยักษ์ นั้น ก็ ยิ่ง งาม ยิ่ง ผ่องใส จน พวก 
เทพ พา กัน ประหลาด ใจ ว่า จะ เป็น ยักษ์ กิน โกรธ ท้าว สักกะ ทรง ทราบ แล้ว ได้ เสด็จ เข้า ไป ทรง ทำ ผ้า 
เฉวียง พระ อัง สะ ข้าง ซ้าย ทรง คุก พระ ชาณุ มณฑล เบื้อง ขวา ลง บน พื้น ดิน (พรหม ชาณุ กะ คุก เข่า ท่า พรหม) 
ทรง ประคอง อัญชลี (เหนือ' พระ เดึ ย' ร) ประกาศ พระ นาม ของ พระองค์ ขึ้น ๓ ครั้ง ว่า พระองค์ คือ ท้าว 
สักกะ จอม เทพ ยักษ์ นั้น ก็มี ผิว พรรณ เศร้า หมอง รูปร่าง น่า เกลียด ยิ่ง ขึ้น จน หาย ไป ใน ที่ นั้น ท้าว สักกะ 
ขึ้น ประทับ บน อาสนะ ของ พระองค์ แล้ว ตรัส อบรม พวก เทพ สาธก พระองค์ เอง ว่า พระองค์ ไม่ ทรง โกรธ 
มา ข้า นาน ความ โกรธ ไม่ ตั้ง ติด ใน พระองค์ แม้ จะ โกรธ ชั่ว วูบ เดียว ก็ ไม่ กล่าว ผรุส วาจา พระองค์ ทรง ข่ม ตน ได้ 

ครั้ง หนึ่ง ท้าว สักกะ ได้ กล่าว อบรม เทพ ชั้น ดาวดึงส์ ว่า ให้ มี อำนาจ เหนือ ความ โกรธ อย่า 
จืด จาง ใน มิตร อย่า ตำหนิ ผูไม่ ควร ตำหนิ อย่า กล่าว ล่อ เลีย ด ความ โกรธ ทับ บด คน บาป เหมือน ภูเขา. 

อีก ครั้ง หนึ่ง ท้าว สักกะ ได้ ตรัส อบรม พวก เทพ ชั้น ดาวดึงส์ ว่า อย่า ให้ ความ โกรธ ครอบ งำ อย่า 
โกรธ ตอบ ผู โกรธ ความ ไม่ โกรธ และ ความ ไม่ เบียด เบียน มี อยู่ ใน พระ อริยะ ทั้ง หลาย ทุก เมื่อ ส่วน ความ 
โกรธ ทับ บ ด คน บาป เหมือน ภูเขา. 

อดีตชาติ ของ เทวดา 

ยังมื เรื่อง ที่ เกี่ยว กับ พระ อินทร์ ที่ น่า น่า มา เล่า รวม ไว้ ด้วย เรื่อง แรก เล่า ไว้ ใน สัก กสัง ยุต และ ใน 
บาลี อุทาน มี เค้า เป็น เรื่อง เดียว กัน จะ เก็บ เรื่อง ใน บาลี อุทาน ๗๗ มา เล่า ก่อน มี ความ ย่อ ว่า สมัย เมื่อ พระ 
ผู้มีพ ระ ภาค ประทับ อยู่ ที่ พระ เวฬุวัน ใกล้ กรุง ราช คฤห์ มี ชาย คน หนึ่ง เป็น โรค เรื้อน เป็น คน ยาก จน 
แว้ น แค้น แสน เข็ญ ชื่อ ว่า สุปป พุทธะ ชื่อ นี้ก็ ฟัง ดี อยู่ แปล ว่า ตื่น แล้ว ด้วย ดี แต่ อรรถกถา ไข ความ ว่า 
ใน คราว ที่ กำลัง เป็น โรค เรื้อน อย่าง แรง จน ถึง เนื้อ หลุด นอน ร้อง ครวญ ครางอยู่ ตาม ถนน ตลอด คืน ทำ 
ให้ คน ไม่ เป็น อัน หลับ อัน นอน เลียง ร้อง ครวญ คราง นั้น ปลุก คน ให้ ตื่น อยู่ ไม่ ได้ หลับ สบาย จึง ได้ ชื่อ อย่าง นั้น 
ใน ความ หมาย ว่า ปลุก คน อื่น ให้ ตื่น จาก การ หลับ สบาย วัน หนึ่ง พระ ผู้มีพ ระ ภาค เจ้า ประทับ นั่ง แสดง 
ธรรม แก่ หมู่ ชนกลุ่ม ใหม่ สุปป พุทธะ มอง เห็น แต่ ไกล คิด ว่า คน ประชุม กัน อยู่ เป็น อัน มาก จะ มี อาหาร 
อะไร แบ่ง ให้ บ้าง เป็น แน่ จะ ต้อง ได้ อาหาร อะไร ใน ที่ นั้น บ้าง จึง เดิน ตรง เข้า ไป ก็ ได้ เห็น ว่า เขา กำลัง ฟัง 
ธรรม กัน และ พระ พุทธเจ้า กำลัง ทรง แสดง ธรรม ก็ หมด หวัง ใน อาหาร แต่ ก็ เกิด อยาก จะ ฟัง ธรรม บ้าง 



๗๗ ฃุ. อุ. ๒๕ / ๑๔๕ / ๑๑๒- ๔. 




๒๐๑ 



จึง นั่ง ลง ฟัง ใน ที่ ส่วน ข้าง หนึ่ง พระ พุทธเจ้า ทรง ตรวจ ดู บริษัท ทั้ง หมด ใน พระ หฤทัย ทรง ทราบ 

ด้วย พระ ญาณ ว่า ชาย โรค เรื้อ นผู้นี้ เป็น ภัพ พบุค ดล คือ ผู้ที่ สมควร จะ รู้ ธรรม ได้ จึง ทรง มุ่ง 
สุปป พุทธะ ชาย โรค เรื้อน ทรง แสดงอนุ ปุพพิ กถา ต่อ ด้วย อริยสัจ จ์สื จบ แล้ว สุปป พุทธะ ได้ ดวง ตา เห็น 
ธรรม กราบ ทูล สรรเสริญ พระ ธรรม และ แสดง ตน เป็น อุบาสก ถึง , พระ ผู้มี พ' ระ ภาค เจ้า พระ ธรรม และ 
พระ ภิกษุ สงฆ์ เป็น สรณะ ตลอด ชีวิต ได้ ถวาย อภิวาท ทำ ประ ทักษิณ คือ เวียน ขวา หลีกออก ไป 

สุปป พุทธะ ออก ไป ไม่ นาน นัก ก็ ถูก แม่ โค ลูก อ่อน ขวิด ตาย. 

พวก ภิกษุ ได้ เข้า เฝ็า พระ พุทธเจ้า กราบ ทูล ถาม คติ เบือ ง หน้า ของ สุปป พุทธะ ตรัส ตอบ ว่า 
สุปป พุทธะ เป็น โสดาบัน มี สัมโพธิ (ความ ตรัสรู้) เป็น เบื้อง หน้า ภิกษุ รูป หนึ่ง กราบ ทูล ถาม อีกว่า เหตุ 
ใด สุปป พุทธะ จึง เป็น คน ยาก จน แร้น แค้น แสน เข็ญ ตรัส ตอบ ว่า สุปป พุทธะ ได้ เคย เป็น ลูก เศรษฐี ใน 
กรุง ราช คฤห์ นี้ วัน หนึ่ง ออก ไป ชม สวน ได้ เห็น พระ ปัจเจก พุทธเจ้า พระ นาม ว่า ตคร สิขี เดิน 

บิณฑบาต อยู่ ใน นคร ได้ เกิด ความ คิด หมิ่น ขึ้น ว่า คนฃี้ เรื้อน เป็น ใคร เที่ยว เพ่นพ่าน อยู่ ได้ ถ่ม นี้า ลาย 
เดิน หลีก หัน ซ้าย ให้ แก่ พระ ปัจ เจ ก พุทธเจ้า ไป ซึ่ง เป็น การ จง ใจ แสดง กิริยา หมิ่น ไม่ เคารพ (เป็น ธรรม เนียม ว่า 
ทำ ประ ทักษิณ เป็น กิริยา เคารพ คือ เวียน ขวา ใน โอกาส ที่ ลากลับ หรือ ให้ เบื้อง ขวา ของ ตน ใน โอกาส ที่ 
เดิน หลีก กัน คือ ตน เอง ถือ เอา ทาง ซ้าย ให้ ทาง ขวา แก่ ท่าน ที่ เคารพ แต่ ถ้า ตน เอง ถือ เอา ทาง ขวา มือ ของ 
ตน ให้ ทาง ซ้าย มือ ของ ตน แก่ ท่าน ก็ เป็น กิริยา หมิ่น ไม่ เคารพ (บาลี ว่า อปพฺ ยาม โต กริตฺ วา) สุป ป- 
พุทธะ ไหม้ อยู่ ใน นิร ยะ ช้า นาน เพราะ วิบาก ที่ เหลือ ของ กรร มน้น จึง ได้ เป็น มนุษย์ ยาก จนแร้น แค้น 
แสน เข็ญ ใน กรุง ราช คฤห์ นี้ สุปป พุทธะ อา ค้ย ธรรม วินัย ที่ พระ ตถาคต ทรง ประกาศ มี ศรัทธา สมาทาน 
คืล สุ ตะ จา คะ ปัญญา แล้ว จึง ไป เกิด เป็น สหาย ของ เทพ ชั้น ดาวดึงส์ รุ่งเรือง ด้วย วรรณะ และ ยศ ยิ่ง 
กว่า เทพ อื่น ๆ ใน ดาวดึงส์ นั้น พระ พุทธเจ้า ได้ ทรง เปล่ง พระ อุทาน นี้ ใน เวลา นั้น มี ความ ว่า บัณฑิต เมื่อ 
มี เพียร บากบั่น ก็ ควร เว้น บาป ทั้ง หลาย ใน ชีวโลก เสีย เหมือน คน มี จักษุ เว้น ทาง ที่ฃรุ ข ระ เสีย ฉะ นัน 

ใน สัก กสัง ยุต ๗๘ เล่า ต่อ ไป ใน ภาค สวรรค์ แต่มิ ได้ ระบุ ชื่อ ว่า ได้ เคย มี บุรุษ ผู้ หนึ่ง ใน กรุง ราช 
คฤห' นี้ เป็น มนุษย์ ยาก จนแร้น แค้น แสน เข็ญ ได้ มี ศรัทธา คืล เป็น ต้น ตาย แล้ว บังเกิด ใน สวรรค์ ชัน 
ดาวดึงส์ รุ่งเรือง ยิ่ง กว่า เทพ อื่น ๆ เหมือน ดั่ง กล่าว ไร้ ใน บาลี อุทาน นั้น ฝ่าย เทพ ชั้น ดาวดึงส์ ก็ พา กัน พูด ค่อน 
ขอด แคะไค้ ลำเลิก ภาวะ เมื่อ ครั้ง เป็น มนุษย์ ยาก จน แต่ มา เกิด เป็น เทพ รุ่งเรือง เกิน เทพ อื่น ๆ ท้าว สัก ก- 
เท ว ราช ได้ ทรง เรียก เทพ ชั้น ดาวดึงส์ มาทรง ชี้ แจง ว่า อย่า ได้ ค่อน ขอด เท ว บุตร นี้ เลย เพราะ เมื่อ เธอ เป็น 
มนุษย์ ใน ชาติ ก่อน ได้ สร้าง สม ศรัทธา ศีล สุ ตะ จา คะ ปัญญา ใน พระ ธรรม วินัย ที่ พระ ตถาคต พระ 
พุทธเจ้า ประกาศ แล้ว จึง มา บังเกิด ใน สุคติ โลก สวรรค์ เป็น สหาย ของ ทวย เทพ ชั้น ดาวดึงส์ รุ่งเรือง 
ด้วย วรรณะ และ ยศ ยิ่ง กว่า เทพ อื่น ๆ ท้าว สัก ก เท ว ราช ได้ ตรัส ธรรม ภาษิต อบรม เทพ ชั้น ดาวดึงส์ ต่อ ไป 
ว่า ผู้ ใด มี ศรัทธา ตั้ง มั่น ดี ไม่ หวั่น ไหว ใน พระ ตถาคต เจ้า มีดีล งด งาม ซึ่ง พระ อริ ย เจ้า ประสงค์ ยกย่อง มี 



สิ. ส คา. ๑๕ / ๓๓๙ / ๙๑๗- ๙. 




๒๐๒ 



ความ เลื่อมใส ใน พระ สงฆ์ และ มีทัส สนะ คือ ความ เห็น ที่ ตรง หมู่ บัณฑิต เรียก ผู้ นั้น ว่า ไม่ ยาก จน ชีวิต 
ของ ผู้ นั้น ไม่ เปล่า ประโยชน์ เพราะ ฉะนั้น ผู้ทรง ปัญญา เมื่อ ระลึก ถึง คำ ลัง สอน ของ พระ พุทธะ ทั้ง หลาย 
ก็ ควร หมั่น ประกอบ ศรัทธา คืล ความ เลื่อมใส ความ เห็น ธรรม กัน เถิด. 

ใน อรรถกถา ๗ ฯ แห่ง สังยุ ตนื้เ ล่า อดีตชาติ ของ เท ว บุตร นั้น ก่อน แต่ มา เกิด เป็น เท ว บุตร ว่า เป็น คน 
เข็ญ ใจ ชื่อ ว่า สุปป พุทธะ ดำเนิน เนื้อ เรื่อง เหมือน ใน บาลี อุทาน แต่ เล่า แปลก ไป ว่า ชาว เมือง สร้าง 
มณฑป ใหญ่ ใน ที่ กลาง นคร นิมนต์ พระ สงฆ์ มี พระ พุทธเจ้า เป็น ประมุข ไป เสวย และ ไดํ ให้ อาหาร แก่ 
สุปป พุทธะ บริโภค จน หาย หิว โหย อิ่ม หนำ สำราญ รวม จิต แน่ว แน่ ได้ พระ พุทธเจ้า ทรง แสดง อริยสัจ 
อนุโมทนา ภัต ต ทาน ของ ชาว เมือง ครั้ง นั้น สุปป พุทธะ ฟัง แล้ว ได้ โสดา ปัตติ ผล และ ได้ เล่า บุพ พ กรรม 
ของ สุปป พุทธะ ผิด ไป จาก บาลี อุทาน ว่า เมื่อ ครั้ง เป็น ราชา ครองกรุง พารา ณลี แห่ง กา สัก รัฐ เสด็จ เลียบ 
ทำ ป ทักษิณ พระ นคร ทรง ประมาท หมื่น พระ ปัจเจก พุทธเจ้า คล้าย ภับที่ เล่า ใน บาลี อุทาน (แต่ ใน บาลี 
อุทาน ว่า เป็น บุตร เศรษฐี) 

ใน อรรถกถา อุทาน' 50 เล่า เรื่อง พิสดาร ออก ไป อีกว่า เมื่อ สุปป พุทธะ ฟัง เทศน์ จบ ได้ บรรลุ คุณ 
พิเศษ แล้ว ปรารถนา จะ กราบ ทูล แด่ พระ ศาสดา แต่ก็ ไม่ อาจ จะ ฝ่า ฝูง ชน เข้า ไป ได้ ครั้น มหาชน พา กัน 
ตาม ส่ง เสด็จ พระ ศาสดา กลับ ไป วัด แล้ว ก็ ได้ ตรง ไป วัด ใน ขณะ นั้น ท้าว สัก ก เท ว ราช ทรง ทราบ ทรง 
ใคร่ จะ ทดลอง สอบ สวน จึง เสด็จ ไป ปรากฏ พระองค์ ใน อากาศ ตรัส ว่า สุปป พุทธะ เป็น คน ยาก จน 
แร้น แค้น แสน เข็ญ พระองค์ จัก ประทาน ทรัพย์ นับ ไม่ ถ้วน ขอ แต่ เพียง ว่า ให้ สุปป พุทธะ จง พูด ว่า 
พระ พุทธเจ้า ไม่ ใช่ พระ พุทธเจ้า พระ ธรรม ไม่ ใช่ พระ ธรรม พระ สงฆ์ ไม่ ใช่ พระ สงฆ์ เรา เลิก กัน ที กับ 
พระ พุทธเจ้า พระ ธรรม พระ สงฆ์ ฝ่าย สุปป พุทธะ ได้ ถาม ว่า ผู้ที่ ลอย พูด อยู่ นั่น เป็น ใคร เมื่อ ได้ ฟัง 
คำ ตอบ ว่า คือ ท้าว สัก ก เท ว ราช จึง กล่าว ว่า ท้าว สัก ก เท ว ราช เป็น อันธพาล ไม่มื ละอาย ซึ่ง มา กล่าว คำ ที่ 
ไม่ ควร กล่าว อย่าง นี้ ไม่ ใช่ ผู้ที่ ควร จะ กล่าว กับ ตน เหตุ ไฉน ท้าว สักกะ จึง กล่าว ว่า ตน เป็น ทุคค ตะ เข็ญ 
ใจ ไร้ มิตร ญาติ ก็ ตน เป็น บุตร โอรส พระ พุทธเจ้า ผู้ เป็น นา ถะ ของ โลก จึง ไม่ เป็น ทุคค ตะ เข็ญ ใจ ไร้ มิตร ญาติ 
โดย ที่ แท้ ตน บรรลุ ความ สุขอย่าง ยิ่ง แล้ว ทั้ง ตน เป็น คน มั่งมื ทรัพย์ มาก ยก พระ พุทธ ภาษิต ขึ้น กล่าว ว่า 
ทรัพย์ คือ ศรัทธา ทรัพย์ คือ คืล ทรัพย์ คือ หิริ (ความ ละอาย หรือ รังเกียจ บาป) ทรัพย์ คือ โอตตัปปะ (ความ 
กลัว เกรง บาป) ทรัพย์ คือ สุ ตะ (ความ สดับ คืกษ า) ทรัพย์ คือ จา คะ (การส ละ) ทรัพย์ คือ ปัญญา เป็น ที่ 
ครบ เจ็ด ทรัพย์ เหล่ านี้มี แก่ ผู้ ใด เป็น สตรี หรือ บุรุษ ก็ ตาม บัณฑิต ทั้ง หลายกล่าว ว่า ผู้ นั้น ไม่ ยาก จน ชีวิต 
ของ ผู้ นั้น ไม่ เป็น โมฆะ (เปล่า ประโยชน์) 

ท้าว สักกะ ล่วง หน้า ไป เผิา พระ พุทธเจ้า กราบ ทูล คำ ที่ โต้ ตอบ กัน ทั้ง หมด พระ พุทธเจ้า ตรัส ว่า 
ท้าว สักกะ ตั้ง ร้อย ตั้ง พัน องค์ ก็ ไม่ อาจ จะ ทำ สุปป พุทธะ ให้ พูด ปฏิเสธ พระ พุทธ พระ ธรรม พระ สงฆ์ ได้ 



๗ * สา. ป. ๑ / ๔๑๑. 

๘๐ สุปฺป พุทธ กุฏฺฐิ ว ต ถ ธ มุม ป ท. ๓ / ๑๒๘- ๔. 




๒๐ ต 

ฝ่าย สุปป พุทธะ ไป ถึง วิหาร แล้ว เข้า ไป เฝ็า พระ ศาสดา กราบ ทูล คุณวิเศษ ที่ ตน ได้ บรรลุ ออก จาก ที่ เฝ็า 
กลับ ไป ก็ ถูก แม่ โค ขวิด สิ้น ชีวิต 

เรื่อง พระ อินทร์ มา ทดลอง นํ้าใ จนี้ ให้ คติ ว่า ผู้ที่ เห็น ธรรม ใน พระ พุทธ ศาสนา แล้ว ย่อม มี 
ศรัทธา ตั้ง มั่น ใน พระ รัต น ตรัย ไม่ มี เปลี่ยน แปลง อย่าง ที่ พูด กัน ใน คำ ไทย เก่า ๆ ว่า ถึง จะ มี พระ 

อินทร์ มา เชียว ๆ ก็ ไม่ เปลี่ยน ใจ ไม่ ต้องกล่าว ถึง เทวดา มนุษย์ อื่น ๆ ทั้ง นี้ เพราะ มี อริยทรัพย์ ซึ่ง เป็น 
ทรัพย์ ทาง ใจ บริบูรณ์ แล้ว และ ได้ มอง เห็น แล้ว ว่า เป็น สิ่ง ประเสริฐ กว่า ทรัพย์ ภาย นอก ทั้ง หมด แม้ จะ 
เป็น สมบัติ จักรพรรดิ อริยทรัพย์ นี้! ด้มา จาก พระ พุทธเจ้า หรือ ได้ เนื่อง มา จาก พระ พุทธเจ้า ซึ่ง ทรง 
เป็น ผู้ ค้น พบ และ ได้ ประทาน ไว้ แก่ โลก ฉะนั้น จึง ไม่ ใช่ วิสัย ของ ผู้ เห็น ธรรม จะ ปฏิเสธ พระ รัต น ตรัย ได้ เลย 
ใคร ๆ ก็ ไม่ อาจ จะ มา เปลี่ยน ใจ ให้ ออก ห่าง ไป จาก พระ รัต น ตรัย ได้ ถึง แม้ จะ ยาก จน ที่ สุด และ มี ผู้' นำ 
ทรัพย์ นับ ไม่ ถ้วน มา ล่อ ดั่ง เรื่อง สุปป พุทธะ นี้. 

พระ เจ้า มัน ธาตุ ราช 

คำ ว่า สักกะ เป็น ต้น ที่ เรียก กัน เป็น พื้น ว่า พระ อินทร์ นั้น เป็น ชื่อ ตำแหน่ง ของ \ .ทว ‘ราช ผู้ ครอง 
สวรรค์ ชั้น ดาวดึงส์ ซึ่ง องค์ หนึ่ง จุติ ไป แล้ว ก็มี อีก องค์ หนึ่ง เกิด ขึ้น มา แทน สืบ ต่อ กัน ไป ดั่ง นี้! ม่ฃา ด สาย 
ดั่ง มี เรื่อง เล่า ใน มัน ธาตุ ราช ชาดก ๘๑ ว่า ใน ครั้ง ปฐม กัลป้ เมื่อ มนุษย์ มี อายุ ยืน นาน นับ ไม่ ถ้วน (อสงไขย) 
พระ เจ้า มัน ธาตุ ซึ่ง สืบ ต่อ พระ วงศ์ ตรง มา จาก พระ เจ้า มหา สมมต ราช ผู้ เป็น พระ ราชา องค์ แรก ของ โลก 
ได้ เป็น พระ เจ้า จักรพรรดิ ครอง โลก นับ เป็น องค์ ที่ ๘ พระ เจ้า มัน ธาตุ มี ฤทธา นุ ภาพ มาก ครอง โลก 
มนุษย์ อยู่ นาน จน เบื่อ แล้ว ก็ ขึ้น ไป ครอง สวรรค์ ชั้น จาตุ มหาราช ท้าว มหาราช ทั้ง ๔ องค์ ก็ ต้อน รับ ยอม 
ให้ ครอบ ครอง พระ เจ้า มัน ธาตุ ครอง สวรรค์ ชั้น แรก นี้ นาน เข้า ก็ เบื่อ อีก จึง ขึ้น ไป สวรรค์ ชั้น ดาวดึงส์ ท้าว 
ลัก กะ ก็ ทรง ต้อน รับ แบ่ง ดาวดึงส์ ให้ ครอง กึ่ง หนึ่ง พระ เจ้า มัน ธาตุ ครอง ดาวดึงส์ อยู่ นาน ท้าว ลัก กะ จุติ 
ไป และ เกิด ขึ้น ใหม่ องค์ แล้ว องค์ เล่า ถึง สาม สิบ หก องค์ ก็ เกิด เบื่อ ที่ จะ ครอง เพียง กึ่ง เดียว คิด จะ ปลง 
พระ ชนม์ ท้าว ลัก กะ เพื่อ จะ ครอง สวรรค์ ชั้น ดาวดึงส์ ทั้ง หมด แต่ ธรรมดา ว่า ท้าว ลัก กะ ไม่ มี ใคร จะ ปลง 
พระ ชนม์ ได้ ความ คิด ปรารถนา ของ พระ เจ้า มัน ธาตุ เป็น ตัณหา (ความ ทะยานอยาก ดิ้นรน) เป็น มูล แห่ง 
วิบัติ ทำ ให้ อายุ ลัน ทำ ให้ แก่ แต่ เป็น ธรรมดา ว่า สรีระ มนุษย์ ไม่ แตก ทำลาย ใน เท ว โลก คือ ไม่ ตาย ทิ้ง ซาก 
ไว้ บน สวรรค์ พระ เจ้า มัน ธาตุ จึง ตก จาก สวรรค์ ลง มา ผทม เป็น วาระ สุด ท้าย ใน พระ ราช อุทยาน เมื่อ 
ราช ตระกูล ได้ ทราบ พา กัน มา เฝ็า แวด ล้อม มี รับ ลัง ให้ ประกาศ แก่ มหาชน ว่า พระองค์ คือ มัน ธาตุ มหาราช 
พระ จักรพรรดิ ราช ของ โลก พระ ราชา ใน สวรรค์ ชั้น จาตุ มหา รา ชี กา พระ ราชา ใน เท ว โลก ชั้น ดาวดึงส์ ครอง 
สวรรค์ ชั้น นั้น อยู่ สาม สิบ หก ชั่ว อายุ ท้าว ลัก กะ ก็ ทำ ตัณหา ให้ เต็ม ไม่ ได้ ต้อง ตกลง มา จาก สวรรค์ สิ้น พระ ชนม์ 
ครั้น รับ ลัง ไว้ ให้ ประกาศ ดั่ง นี้ แล้ว ก็ สิน พระ ชนม์ ไป ตาม กรรม. 



ชา ตก. ๙ / ๙๗- ๕๒. 




๒๐๔ 



ชาดก เรื่อง นี้ ท่าน เล่า ไว้ เพื่อ แสดง โทษ ของ ตัณหา ว่า ไม่ มี ใคร ท่า ให้ อิ่ม ให้ เต็ม ได้ เหมือน อย่าง 
มหา สมุทร ไม่ มี อิ่ม นํ้า ไฟ ไม่ มี อิ่ม เชื้อ เมื่อ ท่าน เล่า ชาดก นี้ แล้ว ก็ ได้ แสดง เป็น พระ พุทธ ภาษิต ความ ว่า 
จันทร์ และ อาทิตย์ ส่อง สว่าง ไป ตลอด ทิศ เพียง ใด หมู่ สัตว์ ที่ อาศัย แผ่น ดิน ตลอด ทิศ เพียง นั้น ล้วน 
เป็น ข้า แผ่น ดิน ของ พระ เจ้า มัน ธาตุ ทั้ง หมด (พระองค์ มี บุญญานุภาพ ปรบ พระ หัตถ์ ให้ ผ่น กหาปณะ 
ตกลง ได้) ความ อิ่ม ใน กาม ทั้ง หลาย ด้วย ผ่น คือ กหาปณะ ย่อม ไม่ มี (จึง ทยา น ขึ้น ไป ครอง สวรรค์ สอง 
ชั้น เมื่อ คิด ทยา น เกิน วิสัย ขึ้น ไป อีก จึง ร่วง ลง มา) บัณฑิต รู้ อย่าง นั้ว่า กาม ทั้ง หลาย มี ความ น่า ยินดี น้อย 
มี ทุกข์ มาก จึง ไม่ ติด ใจ ยินดี ใน กาม ทั้ง หลาย แม้ ที่ เป็น ทิพย์ สาวก ของ พระ สัมมา สัมพุทธะ ย่อม ยินดี ใน 
ธรรม เป็น ที่ สัน ตัณหา นอก จาก ได้ คติ ธรรม ดั่ง กล่าว ยัง ได้ คติ ความ เชื่อ ว่า คำ ว่า สักกะ เป็น ตำแหน่ง 
ผู้ ครอง สวรรค์ ชั้น นี้ ทุก กาล สมัย ใคร มี บุญ ชื้น ไป ครอง ก็ เรียก ว่า สักกะ ทุก องค์ ตั้งแต่ ปฐม กัลป๋ ของ 
โลก ก็ เรียก อย่าง นี้ ส่วน ท้าว สักกะ ที่ กล่าว ถึง ว่า เสด็จ มา เกี่ยว ข้อง กับ พระ พุทธเจ้า ของ เรา ทั้ง หลาย เป็น องค์ ที่ 
มฆ มาณพ ไป เกิด ดั่ง เล่า ใน บาลี สัก กสัง ยุต ที่ เก็บมา เล่า ไว้ แล้ว 

ตำแหน่ง ท้าว สักกะ-พระ อินทร์ 

เรื่อง ตำแหน่ง ท้าว สักกะ หรือ พระ อินทร์ เป็น ตำแหน่ง ราชา แห่ง สวรรค์ ชั้น ดาวดึงส์ นั้น ยัง ได้ อ้าง ใน 
วิสัย ห ชาดก อรรถกถา ๘๒ เล่า เรื่อง ท้าว สักกะ ใน สมัย ดึก ดำ บรรพ ก่อน พุทธกาล นาน ไกล แต่ ท้าว สักกะ 
องค์ นี้ดู จะ หวง ตำแหน่ง อยู่ มาก จน ถึง เกรง ว่า มนุษย์ ผู้ ตั้ง หน้า ทำ ความ ดี จะ คิด แย่ง ตำแหน่ง ความ ย่อ มี ว่า 

มี เศรษฐี ผู้ หนึ่ง ใน กรุง พารา ณลี ชื่อ ว่า วิสัย หะ เป็น คน ใจ บุญ ถือ คิล ๕ มีอัธ ยา ค้ย ยินดี ใน 
ทาน การ บริจาค ตั้ง โรง ทาน ที่ ประตู เมือง ทั้ง ๔ ที่ กลาง เมือง และ ที่ นิเวศน์ ของ ตน สละ ทรัพย์ บริจาค 
ทาน มี จำนวน มาก มาย ทุก ๆ วัน ร้อน ถึง ท้าว สัก ก เท ว ราช (นี้ เป็น สำนวน ไทย ส่วน สำนวน มคธ ว่า ภพ 
ของ ท้าว สักกะ หวั่น ไหว ด้วย อานุภาพ ทาน แท่น ปัณฑุ กัมพล คิลา อาสน์ ของ เท ว ราช แสดง อาการ ร้อน) ท้าว 
เธอ ทรง สอด ส่อง ค้น หา ว่า ใคร หนอ คิด จะ ทำ พระองค์ ให้ เคลื่อน จาก ฐานะ (ตำแหน่ง) ก็ ได้ ทรง เห็น 
เศรษฐี ผู้ บริจาค ทาน เป็น การ ใหญ่ ซึ่ง ชะรอย ว่า จะ หวัง ให้ ทาน นี้ ส่ง ผล ให้ พระองค์ หลุด จาก ตำแหน่ง แล้ว 
ชื้น มา เป็น ท้าว สักกะ เลีย เอง จำ ที่ พระองค์ จะบัน ดาล ให้ ทรัพย์สิน ของ เศรษฐี นั้น หาย ไป ให้ หมด ให้ เศรษฐี 
กลาย เป็น ทุคค ตะ เข็ญ ใจ ไม่ มี อะไร จะ ทำ ทาน ต่อ ไป ได้ ท้าว เธอ ทรง ดำริ อย่าง นี้ แล้ว ก็ ทรง บันดาล 
ให้ ทรัพย์ ทุกอย่าง ตลอด ถึง ทาสกรรมกร ผู้ คน ทั้ง ปวง ของ เศรษฐี อันตรธาน ไป ทั้ง สิน ไม่ มี เหลือ สัก สิง 
หนึ่ง สัก คน หนึ่ง ผู้ จัดการ ทาน จึง มา แจ้ง ให้ เศรษฐี ทราบ ฝ่าย เศรษฐี เมื่อ ได้ ทราบ ดั่ง นั้น ก็สั ง' ให้ ภริยา 
ค้น หา สิ่ง อะไร ที่ จะ ทำ ทาน ทั่ว บ้าน ก็ ไม่ มี อะไร ให้ เปิด คลัง ค้น หา ก็ ไม่ พบ อะไร ว่าง เปล่า ไป ทั้ง นั้น เศรษฐี 
ก็ ไม่ ย่อท้อ คิด จะ ทำ ทาน ให้ จง ได้ จึง ชวน ภริยา คว้า เคียว ตะกร้า และ เชือก ที่ เผอิญ มี คน ตัด หญ้า ขาย 
คน หนึ่ง มา ทิ้ง ไว้ ตรง ไป ที่ ดง หญ้า ช่วย กัน เกี่ยว หญ้า ไป ขาย ได้ ทรัพย์ มา แล้ว ก็ ทำ ทาน แก่ ยาจก วณิพก 



ชา ตก. ๙ / ๓๘๘- ๓๑' ๒. 




๒๐๕ 



ผู้ มา ขอ จน หมด ทรัพย์ ที่ ได้ จาก การ ขาย หญ้า เรื่อย มา เป็น เวลา หลาย วัน เศรษฐี เป็น คน สุขุมาล ชาติ เคย 
สุข สบาย เมื่อ มา ต้อง ตรา ก ตรำ ทำ งาน เป็น กรรมกร และ อด อยาก ก็ หมด กำลัง ลง ทุกที แต่ ก็ ใจ แข็ง มี 
ความ ตั้งใจ แรง อด ทน เกี่ยว หญ้า ขาย ทำ ทาน ติดต่อ กัน ไป ได้ จน ถึง วัน ที่ ๗ ก็ เป็น ลม ล้ม ฟุบ ลง บน กอง 
หญ้า 

ฝ่าย ท้าว สักกะ ได้ ทรง เฝ็า ติดตาม สังเกต ดู อยู่ ทรง เห็น ว่า เศรษฐี ไม่ ยอม เลิก ทำ ทาน ด้วย วิธี ที่ 
ทรง บันดาล ให้ ทรัพย์ หาย ไป นั้น แน่ จึง ทรง บันดาล ให้ เศรษฐี ได้ เห็น พระองค์ ลอย อยู่ ใน อากาศ ใน ขณะ นั้น 
ตรัส ขึ้น ว่า ก่อน แต่ นี้ เศรษฐี ไต้ ให้ ทาน จึง ได้ สิน เนื้อ ประดา ตัว ถ้า ว่า ต่อ แต่ นี้! ป จะ ไม่ ให้ ทาน เก็บ รวบ 
รวม ไว้ ก็ จะ ตั้ง โภค สมบัติ ขึ้น ได้ เศรษฐี ถาม ทราบ ว่า เป็น ท้าว สักกะ แทน ที่ จะ ตื่นเต้น เชื่อ ฟัง กลับ คิด หมื่น ว่า 
ไฉน ท้าว สักกะ ซึ่ง ขึ้น ไป เกิด เป็น ท้าว สักกะ ได้ เพราะ ศวา มดี จึง มา ห้าม ไม่ ให้ ทำ ศวา มดี จึง ไต้ กล่าว ตอบ 
ยืน ยัน ว่า ปวง บัณฑิต กล่าว ว่า อา รย ชน คน เจริญ แม้ ยาก แค้น แสน เข็ญ ก็ ไม่ ทำ อ นา รย กรรม (กรรม ที่ 
มี ใช่ ของ คน เจริญ คือ กรรม ที่ ไม่ ดี เช่น ท้าว สักกะ มา ห้าม ศวา มดี ของ เขา ก็ เป็น การทำ ไม่ ดี เหมือน กัน) 
อ ย่า ให้ มี ทรัพย์ ที่ เป็น เหตุ ให้ สละ ศรัทธา บริจาค ขึ้น เล ยที เดี ยว ทาง ที่ รถ ค้น หนึ่ง แล่น ไป ได้ ก็ เป็น ทาง ที่ รถ 
อีก ค้น หนึ่ง แล่น ไป ได้ เหมือน กัน (ทาน คิล เป็น ทาง ไป สวรรค์ ท้าว สักกะ ไป ไต้ เศรษฐี ก็ ไป ได้ เหมือน 
กัน) ขอ ให้ วัตร (ข้อ ปฏบั ติ) เก่า แก่ ที่ ฝัง ลง (เป็น ราก ฐาน ของ แผ่น ดิน แล้ว คือ ทาน วัตร นี้) จง สถิต 
เป็น วัตร ต่อ ไป เถิด (อย่า ถอน ราก ฐาน ของ แผ่น ดิน ออก เสืย เลย แผ่น ดิน จะ ถล่ม ฟ้า ก็ จะ ถล่ม ลง ด้วย) 
ผิว่า มี ทรัพย์ ก็ จัก ให้ ต่อ ไป เมื่อ ไม่ มี ก็ จะ ให้ อะไร ๆ แม้ เป็น (ทุค ศต ะ) อย่า งนี้ก็ จัก ให้ อย่า ประมาท 
ทาน เลย 

ท้าว สักกะ เมื่อ ไม่ อาจ ห้าม ได้ จึง ตรัส ถาม ความ ประสงค์ ที่ ให้ ทาน นั้น เศรษฐี นั้น เป็น พระ โพธิ- 
สัตว์ จึง ตอบ ว่า ตน มิ ไต้ ปรารถนา จะ เป็น ท้าว สักกะ มิ ไต้ ปรารถนา จะ เป็น พรหม แต่ ปรารถนา จะ 
เป็น องค์ พระ สัพ พัญญ พุทธเจ้า ใน อนาคต ท้าว สักกะ ไต้ ทรง สดับ แล้ว พอ พระ หฤทัย ทรง ลูบ หลัง ของ 
เศรษฐี ด้วย พระ หัตถ์ เศรษฐี ก็ กลับ มี สก นธ์ กาย บริบูรณ์ อิ่ม เอิบ แข็ง แรง ใน ขณะ นั้น ทรัพย์ สมบัติ 
ทั้ง ปวง ที่ อันตรธาน ไป ก็ กลับ ปรากฏ ขึ้น เหมือน อย่าง เดิม ด้วย สัก กา นุ ภาพ ท้าว สักกะ ไต้ ประทาน 
ทรัพย์ นับ ไม่ สิน สุด ให้ เพื่อ เศรษฐี จะ ได้ บริจาค ทาน ต่อ ไป นาน เท่าไร ก็ ไม่ หมด ตาม อัธย าค้ ย. 

เรื่อง นี้ เมื่อ ดู ไป ตาม ท้อง นิทาน ก็ เกิด จาก ท้าว สักกะ ระแวง ว่า จะ ถูก แย่ง ตำแหน่ง หรือ ที่ เรียก ใน 
บัด นี้ ว่า กลัว ถูก แย่ง เก้าอี้ แต่ เมื่อ พิจารณา เข้า ไป ใน ท้อง นิทาน ก็ น่า จะ ได้ สาร คติ แฝง อยู่ หลาย ประการ 
สาร คติ ที่ สำคัญ นั้น คือ การที่ จะ ทำ ทาน นั้น ที แรก ต้อง มี ทรัพย์ สิง ของ ที่ จะ ให้ ก่อน ฉะนั้น ก็ ต้อง ทำ 
ทรัพย์ ให้ มี ขึ้น ก่อน จึง ทำ ทาน ได้ เมื่อ มีที่ จะ ให้ ไม่ สิน สุด จึง อาจ ให้ ไต้ ไม่ สิน สุด การ ให้ จึง มี ขอบ เขต 
จำกัด อยู่ กับ การ มี ผู้มี อัธยาศัย ใน ทาน จึง ต้อง มีอัธ ยา ค้ย ใน การ หา ทรัพย์ ให้ เกิด งอก งาม เจริญ ด้วย คือ 
ต้อง มี ปัญญา หา ทรัพย์ และ มี ปัญญา ที่ จะ เลือก ให้ เมื่อ ให้ ทรัพย์ ก็ ไม่ หมด สิน และ การ ให้ ก็ ไม่ หมด สิน 
ทั้ง เป็น การ ให้ ใน ทาง ที่ เป็น ประโยชน์ เมื่อ ให้ ใน ทาง ที่ เป็น ประโยชน์ ที่ ถาวร เท่าใด ก็ เป็น การ ให้ ที่ ไม่ หมด 
สิน เท่า นั้น ใน บัด นี้ เช่น ตั้ง เป็น นิธิ หรือ สร้าง สิง ที่ เป็น ถาวร ประโยชน์ ต่าง ๆ แม้ ทรัพย์ หรือ วัตถุ ที่ 




๒๐๖ 



ให้ จะ เป็น ส่วน น้อย แต่ ก็ เป็น การ ให้ ที่ ไม่ สิน สุด แม้ การ ให้ เพื่อ อุปการะ เกื้อกูล บุคคล เกื้อกูล สัตว์ ก็ เช่น 
เดียว กัน เพราะ ช่วย ให้ เกิด ความ สุข ความ เจริญ สืบ ต่อ ไป แต่ การทำ ความ ดี เด่น นั้น ก็ อาจ ถูก คน 

ดี ด้วย กัน ที่ เขา คิด ว่า จะ เอา ดี ไป เสืย คน เดียว หรือ คิด ว่า จะ แย่ง ดี แย่ง ชื่อ เสียง ริษยา ขัด ขวาง เอา ได้ จึง 
อาจ ต้อง ผจญ คน ดี ด้วย กัน อีก ก็ ได้ ถ้า ไม่ ย่อท้อ ถอย หลัง เสีย รักษา แนว ดี ของ ตน ไว์ ให้ มั่น ไม่ ทุน หัน 
พลัน แล่น ว่า เขา เป็น ศัตรู ไม่ ด่วน เร่ง ที่ จะ ให้ ผลิตผล ก่อน ฤดู กาล ก็ จะ เป็น ผู้ ชนะ ชนิด ที่ ไม่ มี ใคร แพ้ ใน 
เมื่อ ความ ดี นั้น ปรากฏ ว่า ไม่ เป็น อันตราย แก่ ใคร ไม่ เป็น ของ จำเพาะ ใคร แต่ เป็น ความ ดีที่ เป็น 1 ประโยชน์ 
แก่ ทุก คน เป็น สา ธาร ณ์แก่ ทุก คน ไม่ มี ใคร ต้อง เสีย ตำแหน่ง ความ ดี ไป 

ใน สุธา โภช น ชาด ก ' 5 ๓ ได้ เล่า ถึง พระ อินทร์ อีก องค์ หนึ่ง ใน สมัย เก่า ก่อนพระ อินทร์ ใน สมัย พุทธกาล 
ชื่ง ได้ เคย เป็น มฆ มาณพ ใน ชาติ ก่อน แต่ ไป เกิด เป็น พระ อินทร์ พระ อาจารย์ เล่า ว่า พระ อินทร์ องค์ อดีต นี้ 
ชาติ ก่อน เป็น เศรษฐี ชาว เมือง พารา ณสี ได้ ทำ ทาน รักษา ศัล โดย เฉพาะ ได้ ให้ ทานอย่าง มาก มาย ทำ 
กาลกิริยา (ตาย) แล้ว ไป เกิด เป็น พระ อินทร์ หรือ ท้าว ลัก ก เท ว ราช ครอง สวรรค์ ชั้น ดาวดึงส์ ท้าว เธอ มี 
พระ ธิดา ๔ องค์ มี พระ นาม ตาม ลำดับ ว่า อาสา สัทธา สิรื หิรี วัน หนึ่ง พระ ธิดา ทั้ง ๔ องค์ ได้ ชวน 
กัน เก็บ ดอกไม้ ทิพย์ มี กลิ่น หอม ร้อย เป็น มาลาประดับ องค์ พา กัน ไป ยัง สระ อโนดาต เพื่อ เล่น นั้า นั่ง พัก 
อยู่ บน แผ่น มโน ศัลา ใน ขณะ นั้น พระ นา รท ดาบส ได้ ถือ ดอก ปา ริ ชา ตก์ แห่ง สวรรค์ ชั้น ดาวดึงส์ ผ่าน มา 
โดย ถือ กั้น เป็น อย่าง ร่ม พระ ดาบส องค์ นี้ ออก บวช จาก สกุล พราหมณ์ ปา เพ็ญ พรต ใน ปา ทิม วันต์ จน มี 
มหิ ทธิ อำนาจ ขึ้น ไป พัก บน สวรรค์ ชั้น ดาวดึงส์ ได้ เทพธิดา ทั้ง ๔ องค์ มอง เห็น ดอก ปา ริ ชา ตก์ที่ พระ ดาบส 
ถือ มา ก็ ร้อง ขอ จาก พระ ดาบส เหมือน อย่าง ขอ จาก เทพ บิดา ของ ตน พระ ดาบส ตอบ ว่า องค์ ดาบส เอง 
ไม่ มี ความ ต้อง การ หวง แหน ดอกไม้ ทิพย์ นี้ แต่ ก็ จะ ให้ แก่ เทพธิดา องค์ ที่ ประเสริฐ ที่ สุด ฉะนั้น องค์ ใด 
ประเสริฐ ที่ สุด ก็ ขอ ให้ องค์ นั้น มา รับ ดอกไม้ ทิพย์ นี้! ด้ เทพธิดา ทั้ง ๔ ขอ ให้ พระ ดาบส เป็น ผู้ เลือก ให้ เอง 
พวก ตน ไม่ สามารถ จะ เลือก กัน เอง ได้ พระ ดาบส กล่าว ว่า ไม่ ใช่ กิจ ของ สมณะ บรรพชิต จะ เป็น ผู้ เลือก 
อย่าง นั้น จะ เลือก องค์ หนึ่ง องค์ อื่น ๆ ก็ จะ น้อย ใจ ขึ้ง เคียด จะ เกิด วิวาท บาดหมาง จึง ขอ ให้ ไป ทูล ถาม 
พระ ภูต าธิ ปะ (ผู้ เป็น ใหญ่ แห่ง ภูต ทั้ง หลาย) ซึ่ง เป็น พระ บิดา ของ ตน เอง เถิด เทพธิดา ทั้ง ๔ ไม่ ได้ 
ดอกไม้ ไม่ ได้ คะแนน ว่า เลิศ จาก พระ ดาบส ก็ โทมนัส ต่าง องค์ ก็ คิด ว่า ตน นั่น แหละ เลิศ ก็ พา กัน ไป เฝืา 
พระ อินทร์ ขอ ให้ ทรง ชี้ ขาด พระ อินทร์ ก็ ไม่ ยอม ชี้ ตรัส ไกล่ เกลี่ย ว่า คล้าย ๆ กัน ทั้ง ๔ องค์ ที่นึ่ จะ 
ว่า ใคร ดี กว่า ใคร ให้ ทะเลาะ กัน อย่าง ไร ได้ 

ยัง มี พระ ดาบส รูป หนึ่ง ชื่อ โก สิ ยะ ตั้ง อาศรม อยู่ ที่ฝ็ง แม่ นํ้า คงคา ด้าน ทิศ ทักษิณ ข้าง ทิม วัน ต- 
ประเทศ ถือ วัตร อยู่ ข้อ หนึ่ง โดย เคร่ง ค รัด ว่า เมื่อ ยัง ไม่ แบ่ง ภัตร ให้ แก่ ผู้ อื่น ก่อน ก็ จะ ไม่ ฉัน เอง และ 
เมื่อ ให้ ก็ จะ เลือก ให้ ฉะนั้น ให้ พระ ธิดา ทั้ง ๔ องค์ ไป หา โกลิ ย ดาบส นั้น ครั้นพระ อินทร์ ได้ ตรัส 
แนะ น่า ให้ พระ ธิดา พา กัน ไป หา พระ ดาบส ดั่ง นี้ แล้ว ก็ ได้ ตรัส สั่ง พระ มา ตสี เทพ สารถี ให้ น่า สุธา โภช น 



ชา ตก. ๘ / ๒๘๔- ๓๒๙. 




๒๐๗ 



ทิพย์ ไป ถวาย พระ ดาบส พระ มา ตลี ได้ นำ ถาด สุธา โภช น! ปวา ง ใน มือ ของ โก สิย ดาบส ใน เวลา รุ่ง อรุณ 
พระ ดาบส มอง เห็น สุธา โภช น์ สวรรค์ มี สี' ขาว เหมือน สังข์ สะอาด มี กลิ่น หอม ไม่มื อาหาร อะไร ที่ เคย 
เห็น จะ เปรียบ เทียบ ได้ คิด สงสัย ว่า บาง ทิพ ระ อินทร์ จะ ประทาน ลง มา กระมัง แต่ ว่า ใคร เป็น ผู้ นำ มา 
พระ มา ตลี จึง ได้ ปรากฏ ทิพ ย กาย กล่าว แก่ ดาบส ว่า องค์ สัก รี นทร์ เท ว ราช ได้มื เทพ บัญชา' ให้ 1 ตน นำ 
สุธา โภช น์มา ถวาย ขอ' ให้' พระ ดาบส ฉัน สุ ธา' โภช' น์นี้ ซึ่ง เลิศ กว่า ภัตต์ ทุกอย่าง อย่า ได้ ห้าม เสีย สุธา 
โภช น์นี้มี คุณ กำจัด โทษ ได้ ถึง ๑๒ ประการ คือ ๑. ความ หิว ๒. ความ กระหาย ๓. ความ ไม่ ยินดี 
๔. ความ กระวน กระวาย ๕. ความ เหน็ด เหนื่อย ๖. ความ โกรธ ๗. ความ ผูก ใจ โกรธ ๘. ความ วิวาท 
๙. ความ ส่อเสียด ๑๐. ความ หนาว ๑๑. ความ ร้อน ๑๒. ความ เกียจ คร้าน. 

โกลิ ย ดาบส ได้ กล่าว แก่ พระ มา ตลี ว่า ท่าน ได้ ถือ เคร่ง ใน วัตร อยู่ ข้อ หนึ่ง ว่า จะ ไม่ ฉัน เอง ก่อน ที่ 
จะ แบ่ง ให้ แก่ ใคร เพราะ ท่าน ได้ เห็น ว่า มี ความ เลว อยู่ ๕ ประการ ตาม สุภาษิต ที่ ระบุ ถึง ความ เลว ใน ตัว 
พฤติกรรม หรือ ผู้ ประกอบ พฤติกรรม' นั้น เอง ดั่ง ต่อ ไป นี้ 
๑. การ กิน ผู้ เดียว พระ อริ ย เจ้า ไม่ นับถือ บูชา 
๒. คน ไม่ แบ่ง ภัตร ให้ แก่ ผู้ อื่น ย่อม ไม่ ได้ ความ สุข 
๓. คน เป็น ชู้ ด้วย ภริยา ของ ผู้ อื่น ซึ่อ ว่า เป็น คน ฆ่า หญิง 
๔. คน ด่า สมณะ ชี พราหมณ์ ผู้มีคื ล วัตร อัน ดี ชื่อ ว่า เป็น คน ประทุษร้าย มิตร 
๕. คน ตระหนี่ เหนียว ไม่ เฉลี่ย เผื่อ แผ่ คน อื่น บ้าง เลย เลว เป็น ข้อ ที่ ๕ 
ฉะนั้น ท่าน จะ ต้อง แบ่ง ให้ แก่ ใคร อื่น จะ เป็น หญิง หรือ ชาย ก็ ตาม ก่อน แล้ว จึง จะ ฉัน 
ใน ทัน ใด นั้น พระ ธิดา ทั้ง ๔ องค์ ของ พระ อินทร์ ก็ ได้ พา กัน มา ถึง องค์ สิรี ได้ ยืน ทาง ทิศ บูรพา 
องค์ อาสา ได้ ยืน ทาง ทิศ ทักษิณ องค์ สัทธา ได้ ยืน ทาง ทิศ ปัจฉิม องค์ หิริ ได้ ยืน ทาง ทิศ อุดร 

โกลิ ย ดาบส ได้ ทัก ถาม องค์ ที่ ยืน ทาง ทิศ บูรพา ก่อน องค์ ลิรืผู้ ยืน ทาง ทิศ นั้น ได้ ตอบ แนะ นำ ตน 
พระ ดาบส ก็ ได้ วิจารณ์ แล้ว ก็ ได้ ทัก ถาม องค์ อื่น ต่อ ไป โดย วิธี นี้ จน ครบ ทั้ง ๔ องค์ สรุป คำ วิจารณ์ ของ 
โกลิ ย ดาบส ใน ธิดา พระ อินทร์ ๔ องค์ ดั่ง ต่อ ไป นี้ 

องค์ สิรี นั้น คือ สิรี คบ หา คน ดี ๆ เมื่อ ปรารถนา สุข แก่ ใคร คน ใด ใคร คน นั้น ก็ บันเทิง ด้วย 
สุข สม ปรารถนา ทุกอย่าง แต่ สิริ ไม่ เลือก อนุกูล คน บาง คน มีคิล ป วิทยา ดี มี ความ ประพฤติ ดี พาก เพียร 
ท่า การ งาน ของ ตน อย่าง เหงื่อ ไหล ไคล ย้อย แต่ สิริ ก็ ไม่ อนุกูล เขา เขา ก็ ต้อง ขัด สน จน ยาก แต่ บาง คน 
ไม่ มี ศิลปวิทยา อะไร ดี รูปร่าง วิปริต ชั่ว ชาติ เกียจ คร้าน กีนจุ สิริ ก็ ไป อนุกูล เขา ให้ มั่ง มีครี สุข เขา ก็ ใช้ คน 
ที่มี ชาติ สกุล ได้ เหมือน ทาส เรือน เบี้ย สิริ จึง ไม่ รู้จัก เลือก คน ที่ ควร และ ไม่ ควร จะ คบ เลย ที่ ว่า สิริ คบ หา คน ดี 
ๆ นั้น จึง หา ได้ หมาย ความ ว่า คน ดี จริง ๆ ไม่ โดย ที่แทั ไป ดู กัน ที่ ทรัพย์ รวย ทรัพย์ ก็ ว่า ดี แล้ว เป็น การ 
ทับ ถม ไม่ ให้ คน มอง เห็น คุณ ของ สุจริต ธรรม ใน โลก สิริ นี่ เอง มี ส่วน ให้ เป็น ดั่ง นี้! ป ได้ จึง ไม่ เป็น ที่ ชอบ ใจ 
แก่ , โก สิย ดาบส ไม่ ควร' จะ' โต้ สุธา โภช' น์ เมื่อ สิรี ถูก วิจารณ์! น ทาง เสีย และ ถูก ปฏิเสธ ก็ อันตรธาน วับ ไป ใน ที่ นั้น 
องค์ อาสา นั้น อาสา ก็ คือ ความ หวัง ท่า ให้ คน ผู้ หวัง ใน ความ หวัง ลำบาก มา มาก มาย นัก แล้ว ทำ 




๒๐๘ 



ให้ รบรา ฆ่า ฟัน กัน ด้วย ความ หวัง จะ เป็น เจ้า เป็น ใหญ่ ชนะ แล้ว ก็ กลับ แพ้ แย่ ไป ด้วย ความ หวัง ทำ ให้ ฤษี 
ชี ไพร ปา เพ็ญ ตบะ ทรมาน กาย แรม เดือน แรม ปี ด้วย หมาย สวรรค์ แต่ ถ้า เข้า ทาง ผิด ก็ ไพล่ ไป ใน นรก หวัง 
อย่าง หนึ่ง ผล ไพล่ ไป เป็น อีกอ ย่าง หนึ่ง จึง เป็น อย่าง ที่ เรียก ว่า หวัง ลม หวัง แล้ง โกลิ ย ดาบส จึง เรียก 
อาสา ว่า ตัว โกหก พก ลม ฉะนั้น ก็ ขอ ให้ เลิก หวัง ใน สุธา โภช น์ หา สมควร จะ ได้ สุธา โภช น้โม่ ไม่ ยินดี จะ 
ให้ ขอ ให้ ไป เสีย เถิด เมื่อ อาสา ถูก วิจารณ์ อย่าง เสีย หาย ทั้ง ถูก ขับ ไล่ ก็ อันตรธาน วับ ไป ใน ที่ นั้น. 

องค์ สัทธา นั้น สัทธา ก็ คือ ศรัทธา ความ เชื่อ ทำ ให้ คน พา กัน บริจาค ทาน รักษา คืล สำรวม 
อินทรีย์ แต่ บาง ทีก็ ทำ ให้ คน พา กัน สัก ขโมย พูด เท็จ พูด ส่อเสียด คือ เมื่อ เชื่อ ถูก ก็ ชัก ให้ ทำ ถูก เมื่อ 
เชื่อ ผิด ก็ ชัก ให้ ทำ ผิด เพราะ ใคร จะ ทำ อะไร ก็มีค วาม เชื่อ นี่ แหละ ชัก ไป ทั้ง นั้น เชื่อ ว่า ทำ อย่าง นั้นดื จึง ทำ 
ความ เชื่อ นี้ ทำ ให้ ยุ่ง ใน ครอบ ครัว ก็ ได้ ภริยา เป็น คนดื แต่ สามี ไป เชื่อ ใน หญิง ถ่อย อื่น ก็ สิ้น ปฏิพัทธ์ ใน 
ภริยา ของ ตน ซึ่ง ความ จริง เป็น คนดื สัทธา เป็น ผู้ ทำ ให้ เชื่อ แต่ บาง ครั้ง ก็ ทำ ให้ เชื่อ หลง ๆ ผิดๆ 
เป็น แหล่ง ถ่อ ให้ เถิด วิธี การ ชวน เชื่อ ต่าง ๆ ที่ เป็น ความ เชื่อ อย่าง หลง งม งาย เพราะ ผู้ เชื่อ เอง โง่ เขลา เบา 
ปัญญา หรือ ถูก หลอก ให้ เชื่อ จึง ชื่อ ว่า เป็น ผู้ ทำ บาป ห้าม การ กุศล โกลิ ย ดาบส จึง ยัง ไม่ ชอบ ใจ จะ ให้ สุธา โภช น์ 
อยู่ นั่น เอง เมื่อ สัทธา ถูก วิจารณ์ ว่า ไม่ดื และ ถูก ปฏิเสธ เสีย อีก ก็ อันตรธาน วับ ไป ใน ที่ นั้น. 

พระ ธิดา องค์ ที่ สุด คือ หิริ นั้น โกลิ ย ดาบส ทัก ถาม ทราบ แล้ว ก็ พอ ใจ ใน คุณ ของ เธอ เพรา ะหิรี 
ก็ คือ หิริ ความ ละอาย บาป รังเกียจ บาป เหมือน อย่าง คน สะอาด รังเกียจ ลิง สกปรก พระ ดาบส พอ ใจ 
ตั้งแต่ เมื่อ ถึง วาระ ที่ หัน ไป ทัก ถาม องค์ หิริ ก็ ไม่ ร้อง ขอ สุธา โภช น์เห มือ นอ ย่าง อีก สาม องค์ แรก จึง 
สมควร จะ ได้ สุธา โภช น์ เพราะ ว่า สุธา โภช น์นี้ หา ใช่ เป็น ลิง ที่ ใคร ๆ จะ ได้ ด้วย การ ขอ ไม่ ข้อ นี้ เป็น ธรรม 
เกี่ยว แก่ สุธา โภช น์ พระ ดาบส ได้ กล่าว แก่ องค์ หิรี ว่า ขอ บูชา เธอ ด้วย สุ ธา' โภช' น์ทั้ ง' หมด แล้ว จึง จะ ฉัน 
ส่วน ที่ เหลือ ใน ภาย หลัง กล่าว แล้ว ได้ ให้ สุธา โภช น์แถ่ องค์ หิริ เมื่อ องค์ หิริ ได้ รับ สุธา โภช น์ แล้ว ก็ ริบ ไป 
เฝ็า พระ เทพ บิดากราบ ทูล ให้ ทรง ทราบ ท้าว สัก ริน ทร เท ว ราช ทรง โสมนัส เทพ ทั้ง ปวง ก็ พา กัน ยินดี 
ตั้งแต่ นั้น มา เทพ และ มนุษย์ ทั้ง หลาย ก็ พา กัน นับถือ บูชา หิริ เทวี (ใน ฐาน ที่ หิริ และ โอตตัปปะ เป็น โลกบาล 
คือ ธรรม เป็น เครื่อง คุ้ม ครอง โลก). 

ฝาย พระ อินทร์ ได้ ทรง ส่ง พระ มา ตลื ไป หา พระ ดาบส ให้ ถาม ว่า ท่าน เลือก ให้ แก่ เทพ กัญญา หิริ 
เพราะ เหตุ ไร พระ มา ตลื ได้ ไป ถาม พระ ดาบส ได้ ตอบ ว่า ท่าน เห็น ว่า สิริ เหลา ะ แหละ สัทธา ไม่ แน่ อาสา 
ยิ่ง โกหก พก ลม ส่วน หิรีมื คุณ อัน ประเสริฐ เช่น ว่า สตรี ภาพ เมื่อ ทราบ ว่า ตนมื จิต ปฏิพัทธ์ ใน บุรุษ ย่อม 
ห้าม จิต ของ ตน ไวั ได้ ด้วย หิริ หมู่ ชน ผู้มื หน้าที่ รบ ป้องกัน รักษา ประเทศ ชาติ ออก ไป ใน สนาม รบ สัปยุ ทธ 
กับ ข้า ศึก ด้วย ศร หอก ดาบ และ อาวุธ ต่าง ๆ จะ ถอย หนี หรือ ยอม แพ้ แต่ ด้วย มี หิริ ใน ใจ จึง เกิด ละอาย 
อดสู ยอม สละ ชีวิต ต่อ สูโม่ ยอม ถอย จึง ชนะ ข้า ศึก รักษา ประเทศ ชาติ ไวั ได้ หิริ เป็น เครื่อง ห้าม คน ชั่ว 
เหมือน อย่าง ผิง เป็น เครื่อง ห้าม กำลัง แห่ง สาคร พระ อริยะ ทั้ง หลาย จึง บูชา หิริ ใน โลก ขณะ นั้น ก็ ได้ ถึง 
กา ละ สิ้น อายุ ของ โกลิ ย ดาบส พระ มา ตลื ได้ ชัก ชวน ให้ ทิ้ง กาย มนุษย์ ไป เกิด เป็น สหาย พระ อินทร์ โกลิ บ- 
ด าบส ได้ เคลื่อน จาก กาย มนุษย์ เกิด เป็น เทพบุตร โดย อุป ปา ติก กำเนิด ใน ทัน ใด นั้น พระ มา ตลื ได้ น่า 




๒๐๙ 



เทพบุตร เกิด ใหม่ ไป เฝืา พระ อินทร์ ท้าว เธอ ได้ ทอด พระ เนตร เห็น ก็มีพ ระ หทัย ยินดี ประทาน หิรีเ ทวี 
แก่ เทพบุตร นั้น 

โก สิย ดาบส นี้ ท่าน ได้ เล่า ไว้ ว่า ก่อน บวช เป็น เศรษฐี ผู้ ตระหนี่ ถี่ เหนียว นักหนา เป็น ทายาท สืบ 
ตระกูล มา จาก พระ อินทร์ เมื่อ ยัง เป็น มนุษย์ นั้น เอง แต่ ท้าว เธอ เมื่อ เป็น มนุษย์ ใจ บุญ สุนทร ยิ่ง นัก จึง 
ได้ ไป เกิด เป็น พระ อินทร์ ครั้น ล่วง มา หลาย ชั่ว คน จึง ถึง เศรษฐี เหนียว ผู้นี้ พระ อินทร์ สอด ส่อง ดู สาย 
ตระกูล ของ พระองค์ ได้ ทรง ทราบ จน กระทั่ง ว่า เศรษฐี นี้ อยาก บริโภค ข้าว ปายาส แต่ เกรง คน อื่น จะ 
มาบริ โภค ด้วย จึง ให้ ภริยา ไป หลบ หุง อยู่ ใน ปา ไม่ ให้ ใคร เห็น พระ อินทร์ ได้ ไป ทรมาน ด้วย พูด สะกิด ใจ 
ให้ ได้ คิด จน เศรษฐี ละ ความ ตระหนี่ ทำ ทาน และ ออก บวช เป็น ดาบส ใน ที่ สุด คำ สะกิด ใจ ของ พระ 
อินทร์ และ เทพบริวาร รวม อยู่ ใน หัว ข้อ ว่า กิน คน เดียว ไม่ ได้ สุข กล่าว เป็น โอวาท บ้าง เปรียบ เทียบ บ้าง 
เช่น ว่า มี น้อย ควร ใบ้ น้อย มี ปานกลาง ใบ้ ปานกลาง มี มาก ใบ้ มาก จะ ไม่ ใบ้ เลย ไม่ สมควร ผู้ที่มี แข ก 
นั่ง อยู่ ด้วย แต่ก็ บริโภค คน เดียว จะ ทำ การ บูชา ปา บวง อะไร ก็ ไม่ มี ผล ทั้ง นั้น การที่ บริโภค คน เดียว 
ทั้ง ที่มี แขก นั่ง อยู่ ด้วย นั้น ก็ เหมือน อย่าง กลืน เบ็ด นั่น แหละ จึง ควร ที่ จะ ใบ้ ทาน ด้วย บริโภค ด้วย กิน 
คน เดียว จึง ไม่ ได้ สุข เศรษฐี ฟัง ไป ๆ ก็ เกิด ความ เห็น ตาม ไป ว่า กิน คน เดียว ไม่ เป็น สุข แน่ เพราะ คณะ 
พระ อินทร์ มา นั่ง พูด จี้ ใจ อยู่ ที แรก ก็ แสน รำคาญ แต่ เมื่อ ฟัง ไป คิด ไป ก็ เห็น จริง จึง เริ่ม แบ่ง ข้าว ปายาส 
ให้ แก่ คณะ พระ อินทร์ ท้าว เธอ จึง แสดง พระองค์ ว่า คือ ท้าว สัก ก เท ว ราช และ ประทาน โอวาท แก่ เศรษฐี 
ให้ บริจาค ทาน เป็น การ ท่า ทาง สวรรค์ เหมือน ดั่ง บรรพบุรุษ ใน ตระกูล ของ พระองค์ ได้ ปฏิบัติ มา แล้ว 

จิต ใจ ของ เศรษฐี เมื่อ ได้ เริ่ม เปลี่ยน แล้ว ก็ เปลี่ยน ไป ตรง กัน ข้าม ที เดียว เหมือน อย่าง ที่ เรียก ว่า จาก 
หลัง มือ เป็น หน้า มือ คือ จาก ตระหนี่ ที่ สุด เป็น กว้าง ที่ สุด แต่ ก็ ยัง ไม่ ทิ้ง ลักษณะ ของ เศรษฐี คือ การ 
เลือก เฟ้น ที่ จะ ให้ ซึ่ง เป็น ลักษณะ สัปปุ รีส ทาน ใน พระ พุทธ ศาสนา 

เรื่อง ท้าว ลัก กะ ใน ชาดก นี้ เห็น ได้ ข้ด ว่า เป็น เทพนิยาย เปรียบ เทียบ ธรรม การ เปรียบ เทียบ มี 
เหตุผล น่า ฟัง และ มี เค้า เรื่อง ลัก กะ ตาม คติ ความ เชื่อ เก่า แก่ ซึ่ง แสดง ว่า ผู้ที่ จะ ไป เกิด เป็น ท้าว ลัก กะ นั้น 
ไม่ จำ ต้อง ไป เกิด จาก ม จล คาม มคธ รัฐ เป็น การ ผูก ขาด แต่ แห่ง เดียว (เหมือน อย่าง มติ ของ อรรถกถา 
บาง คัมภีร์) ไป เกิด จาก รัฐ ไหน ก็ ได้ ใน เมื่อ ได้ ปฏิบัติ ครบ ถ้วน ใน คุณสมบัติ แห่ง ผู้ที่ จะ ไป เกิด เป็น พระ อินทร์ 
และ คำ ว่า พระ อินทร์ เป็น ตำแหน่ง ซึ่ง มี จุติมื อุปบัติ มา ตั้งแต่ เก่า ก่อน พุทธกาล เฉพาะ ใน สมัย พุทธกาล นัน 
พระ อินทร์ ไป เกิด จาก มฆ มาณพ ชาว บ้า นม จล คาม มคธ รัฐ เห็น จะ พอ เรียก ว่า พระ อินทร์ รัชกาล 
ปัจจุบัน (ใน สมัย พุทธกาล) ได้ 

พระ อินทร์ ใน สมัย พุทธกาล ซึ่ง ขึ้น ไป เกิด จาก ชาติ เป็น มฆ มาณพ นั้น จะ เป็น องค์ ที่ ขึ้น ไป เกิด 
ยึด ถิ่น อสุ ระ สร้าง สวรรค์ ชั้น ดาวดึงส์ ขึ้น ใช่ หรือ ไม่ ถ้า ใช่ ก็ น่า จะ เป็น พระ อินทร์ องค์ ปฐม เทียบ 

พระ มหา กษัตริย์ ผู้ทรง ปราบดาภิเษก เป็น องค์ ปฐม กษัตริย์ ถ้า ใช่ ดั่ง นั้น ตั้งแต่ สร้าง สวรรค์ ชั้น ดาวดึงส์ 
มา จน ถึง สมัย พุทธกาล ก็มืพ ระ อินทร์ เพียง องค์ เดียว เรื่อง พระ อินทร์ ใน คตินี จึง คล้าย กับ เรือง การ 
ตั้ง วงค์ กษัตริย์ ดั่ง จะ ผูก เรื่อง ขึ้น เทียบ ว่า มืคน ผู้ หนึ่ง เป็น คน ฉลาด กล้า หาญ มือัธ ยา คัยดี ชัก ชวน 




เพื่อน ร่วม ใจ ได้ จำนวน หนึ่ง แล้ว ก็ อพยพ เดิน ทาง ไป หา ถิ่น ที่ อยู่ ใหม่ ซึ่ง เป็น ที่ อุดม สมบูรณ์ เมื่อ ได้ พา 
กัน ไป พบ ถิ่น ที่ พอ ใจ ก็ เข้า ยึด ขับ ไล่ เจ้า ถิ่น เดิม ออก ไป ต่อ มา ก็ ตั้ง ตน เป็น กษัตริย์ สืบ พระ วงศ์ ต่อ มา 

ท่าน จึง สันนิษฐาน ว่า เรื่อง พระ อินทร์ มี เค้า มา จาก กษัตริย์ อิน ท วงศ์ สมัย โบราณ ซึ่ง ยก เข้า มา 
ยึด ชมพู ทวีป ขับ ไล่ เจ้า ถิ่น เดิม ให้ ถอย ร่น ไป และ เมื่อ สังเกต ดู ใน สัก กสัง ยุต ที่ ได้ นำ มา เล่า ไว้ ข้าง ต้น แล้ว 
ก็ จะ เห็น ว่า พระ อินทร์ นับ ว่า เป็น นัก ปกครอง ชั้น ยอด กล้า หาญ และ ฉลาด ใน การ ปกครอง ใน คราว 
สงคราม ก็ ฉลาด เลือก ธรรม มา อบรม ปลุก ใจ เทพบริษัท ให้ กล้า หาญ ให้ เพียร พยายาม รบ เอา ชนะ ให้ จง ได้ 
แต่ ครั้น ได้ ชัย ชนะ แล้ว พระ อินทร์ ได้ อบรม ให้ มี ขันติ อด ทน ต่อ ผรุส วาจา ของ เชลย ไม่ โกรธ ตอบ และ 
ตอบ โต้ ใน คราว สงบ ก็ ผูก มิตร กับค้ ตรู เก่า แต่ ก็ ไม่ ไว้ วาง ใจ ที เดียว พอ ใจ เสด็จ ไป สนทนา ไต่ ถาม ธรรม 
กับ พระ พุทธเจ้า บ้าง พระ สาวก บ้าง ฤษี บ้าง ใน บาง ครั้ง บาง คราว บาง' ทีก็ ช' วนคั ตรู เก่า 1 ซึ่ง เป็น' พ่อตา' ไป 
ด้วย กัน ใน คราว ปกติ ก็ พอ ใจ อบรม เทพบริษัท ด้วย ธรรม เช่น อบรม ไม่ ให้ โกรธ นอก จาก นี้ พระ 
อินทร์ ยัง มี หน้าที่ เกี่ยว กับ มนุษยโลก อีก มาก ดั่ง ที่ กล่าว ไวี ใน คัมภีร์ ต่าง ๆ เช่น ได้ มา ดีด พิณ ๓ สาย 
แก่ พระ โพธิสัตว์ เพื่อ ให้ ทรง ปฏิบัติ ใน ทาง สายกลาง ต่อ มา ก็ ได้ มา เฝ็า พระ พุทธเจ้า อีก หลาย คราว เมื่อ 
นิพพาน ก็ ได้ มา กล่าว คาถา แสดง ธรรมสังเวช ด้วย ผู้ หนึ่ง และ ได้ มา อัญเชิญ พระ เขี้ยว แก้ว จาก มวย ผม 
ของ โท ณ พราหมณ์ ขึ้น ไป บรรจุ ไว์ใ นพ ระ เจดีย์ จุฬามณี (เรื่อง พระ เจดีย์ นี้! ด้เ ล่า มา แล้ว ว่า เมื่อ พระ โพธิ 
สัตว์ ทรง ตัด พระ เมา ที (ด้วย พระ ขรรค์ ขณะ จะ ทรง ผนวช นั้น พระ อินทร์ ได้ มา รับ ขึ้น ไป สร้าง พระ เจดีย์ บรรจุ 
ไว้ มี ทั้ง ป่น ปัก พระ จุฬา และ เครื่อง รัด จึง เรียก ว่า พระ เจดีย์ จุฬามณี) นอก จาก นี้ ยัง ได้ มา ช่วย คน ที่ 
ตั้ง อยู่ ใน ธรรม ให้ พ้น ภัย จาก ฝ่าย อธรรม อยู่ บ่อย ๆ ได้ มา ช่วย ยืน เฝ็า ประตู กุฏิ ของ พระ เณร ผู้ กำลัง 
ปา เพ็ญ สม ณ ธรรม ใกล้ จะ สำเร็จ เพื่อ ป้องกัน ไม่ ให้ ใคร เข้า ไป ทำ อันตราย แก่ ความ สำเร็จ (นำ สังเกต ว่า 
เทวดา ชอบ มา ช่วย คน มี เพียร ใน เวลา ที่ ใกล้ จะ สำเร็จ ผล) หน้าที่ ของ พระ อินทร์ ดู คล้าย เป็น โลกบาล ได้ อ่าน 
หนังสือ เรื่อง เทวดา ของ พราหมณ์ เล่ม หนึ่ง กล่าว ว่า พระ อินทร์ เป็น โลกบาล ทิศ บูรพา เป็น เจ้า ของ พวก 
ภูต ตาม ที่ กล่า วนี้ก็ ไป ตรง ใน สุธา โภช น ชาดก ที่ เล่า มา แล้ว ซึ่ง กล่าว ถึง พระ อินทร์ ว่า ภูต าธิป แปล ว่า 
เป็น ใหญ่ แท่ง พวก ภูต (ทิศ ตะวัน ออก นี้ ท้าว โลกบาล มี ชื่อ ว่า ธตรั ฏฐ ท่าน ว่า เป็น ชื่อ หนึ่ง ของ พระ อินทร์ ด้วย 
เป็น เจ้า ของ คน ธร รพ์ก็ ว่า เป็น เจ้า ของ พวก ภูต ก็ ว่า) เรื่อง พระ อินทร์ มี อยู่ ทั้ง ใน คติ พราหมณ์ ทั้ง ใน คติ 
พุทธ จึง นำ จะ มี เล่า ปะปน กัน อยู่ มาก บาง ทิค้พ ท์ เดียว กัน แต่ ให้ ความ หมาย ต่าง กัน เช่น ปุ ริน ท ทะ ซึ่ง 
เป็น ชื่อ ของ พระ อินทร์ ชื่อ หนึ่ง ใน สัก กสัง ยุต ใน พระ ไตรปิฎก ให้ ความ หมาย ว่า ผู้ ให้ ทาน ใน กาล ก่อน 
แต่ ใน คัมภีร์ พระ เวท ของ พราหมณ์ แปล ว่า ผู้ ทะลาย เมือง ป้อม หรือ ทะลาย ป้อม จับ ได้ ว่า เรื่อง 

พระ อินทร์ เป็น เรื่อง เก่า แก่ ทาง พราหมณ์ ก็ จับ มา เล่า พรรณนา ไป ตาม ลัทธิ พราหมณ์ ทาง พุทธ ก็ จับ 
มา เล่า พรรณนา ไป ตาม หลัก ธรรม ของ พระ พุทธ ศาสนา ใช้ คำ เดียว กัน แต่ ให้ ความ หมาย ไป คน ละ อย่าง. 




๒๑๑ 



ปา ริ ชา ตก์ สวรรค์ 

จะ เพิ่ม เติม เรื่อง ปา ริ ชา ตก์ ใน สวรรค์ ชั้น นี้ คำ นี้! ด้ เคย แปล มา บ้าง ว่า ต้น ทองหลาง ทิพ [เ ตาม 
คำ ว่า โก วิฬา ร ใน อภิ ธานั ปปที ปี กา ให้ คำ แปล คำ ว่า โก วิฬา ร ไว้ ว่า ไม้ ท รก ไม้ ทอง กราว ไม้ ทองหลาง 

ใน อดีต นิทาน ของ พระ อินทร์ เล่า ไว้ ว่า เมื่อ พระ อินทร์ เป็น มฆ มาณพ ปลูก ต้น โก วิฬา ร เพื่อ ให้ เกิด 
ร่ม เงา เป็น ทาน เป็น เหตุ ให้ เกิด ต้น ปา ริ ชา ตก์ ใน สวรรค์ ใน อภิ ธานั ป ปทปิ กา ให้ คำ แปล ของ คำ ว่า โก วิฬา ระ 
ปา ริจฉั ต ตก ะ ปา ริ ชา ตก ะ ทั้ง ๓ คำ นี้ ไว้ อย่าง เดียว กัน ว่า ปา ริ ชา ต หรือ ต้นไม้ สวรรค์ ท่าน มิ ได้ ให้ 
คำ แปล ว่า ทองหลาง เหมือน คำ ว่า โก วิฬา ร ใน เมือง มนุษย์ แต่ จะ ตรง กับ ต้นไม้ อะไร ใน เมือง มนุษย์ หรือ 
มี ต้นไม้ อะไร ใน เมือง มนุษย์ เรียก ชื่อ ตรง กัน เป็น เรื่อง ที่ผู้ต้ องการ จะ รู้ พึง ค้น คว้า ต่อ ไป 

ท่าน ผู้ทรง เมตตา ได้ แจ้ง มา ว่า ท่าน ได้ สนใจ ใน คำ ว่า ปา ริ ชา ต ที่ อ่าน พบ ใน หนังสือ ต่าง ๆ เช่น 
เรื่อง กาม นิต เรื่อง เวสสันดร ดอก ของ ต้นไม้ นี้มีล่ วน สำคัญ มาก ค้น หา ที่ ไหน ๆ ก็ ไม่' ทราบ' ว่า ตรง กับ 
ดอกไม้ อะไร ใน เมือง ไทย ทราบ แต่ ว่า กลีบ สี ขาว ก้าน ลี แดง มี กลิ่น หอม จับ ใจ ทำ ให้ ระลึก ชาติ ได้ และ 
บาน ร่วง ลง จาก กิ่ง ใน เวลา พลบ ค์าที ละ ดอก สองดอก เรื่อยๆ ไป ต่อ มา ได้ ไป ใน งาน พุทธ ช ยัน ตี ที่ อินเดีย เมื่อ 
พ. ศ. ๒๔๙๙ ได้ ไป ชม ถํ้าอ ชัน ตา ได้ พบ ต้น กรรณิการ์ ย่อม ๆ ต้น หนึ่ง ที่ เชิง เขา ที่ จะ ขึ้น ไป ยัง ถํ้าอ ชัน ตา 
เกิด นึก อยาก ทราบ ว่า แขก เขา จะ เรียก ว่า อะไร เพราะ กำลัง สนุก ที่ ได้ ทราบ ชื่อ ของ ลิ่ง ต่าง ๆ ทาง โน้น ที่ 
เหมือน กับ ของ เรา หรือ อีก นัย หนึ่ง จะ ว่า ที่ ของ เรา เหมือน กับ ของ เขา จะ ถูกกว่า จึง ได้ ให้ นำ ใบ 
กรรณิการ์ นั้น มา ช่อ หนึ่ง ถาม ชื่อ จาก ท่าน ศาสตราจารย์ ผู้ นำ ชม ถํ้า ท่าน ตอบ ทันที ว่า ปา ริ ชา ต ต่อ มา 
วัน หนึ่ง ได้ มี การ เลี้ยง ทูต อินเดีย ที่ วัง แห่ง หนึ่ง ใน เมือง ไทย นี้ ใกล้ ๆ ศาลา ที่ เลี้ยง นั้นมื ต้น กรรณิการ์ ปลูก อยู่ 
กำลัง มีดอก บาน หล่น อยู่ เกลื่อน ไป แขก ที่ ได้ เห็น ก็ พา กัน ชม จึง ได้ ถาม สุภาพ สตรี ผู้ หนึ่ง ว่า ดอกไม้ นี้ 
เรียก ปา ริ ชาติ ใช่ หรือ ไม่ เขา ตอบ ว่า เรียก ว่า กรรณิการ์ และ ไม่ เคย ทราบ เรื่อง ชื่อ ปา ริ ชา ต เลย แต่ จะ 
เป็น ใน ขณะ นั้น เอง หรือ ต่อ มา ภาย หลัง จำ ไม่ ได้ เลีย แล้ว มี ปราชญ์ ชาว อินเดีย อีก คน หนึ่ง อธิบาย ตอบ 
คำ ถาม นั้น ที่ ได้ ถาม เขา อีกว่า ตาม ที่ เขา เรียก กัน นั้น ก็ ถูก ต้อง ทั้ง สอง ชื่อ คือ ดอกไม้ นี้ ชาว อินเดีย บาง 
ภาค เรียก ปา ริ ชา ต บาง ภาค เรียก กรรณิการ์ คำ อธิบาย นี้ พอ เข้า ใจ ตาม ได้ เพราะ เคย ทราบ มา ว่า ประเทศ 
อินเดีย มี ภาษา พูด กัน ต่าง ๆ หลายอย่าง จน ต้อง ใช้ ภาษา อังกฤษ เป็น ภาษา กลาง ทั้ง ที่ ไม่ อยาก จะ ใช้ เลย 
คำ ชี้ แจง ของ ท่าน ผู้ทรง เมตตา ข้าง บน นี้ เป็น มติ หนึ่ง เรื่อง ต้น ปา ริ ชา ตก์ หรือ ปา ริ ซา ต ใน เมือง มนุษย์ 
ที่ เรียก กัน ใน ปัจจุบัน 

พระ อินทร์ หรือ ท้าว สัก ก เท ว ราช ได้ เป็น ที่ นับถือ ใน ประเทศ ไทย มา นาน ได้ มี เล่า ใน ตำนาน เก่า 
หลาย เรื่อง ว่า ได้ ลง มา ช่วย ใน กิจการ ต่าง ๆ ที่ สำคัญ เช่น ได้ ลง มา ช่วย หล่อ พระ พุทธ ชินราช เป็น ต้น 
เพราะ กิจ การที่ มนุษย์ ท่า ไม่ สำเร็จ พระ อินทร์ ต้อง ลง มา ช่วย จึง สำเร็จ จึง เป็น กิจ การที่ สำคัญ อย่าง ยิ่ง แต่ ใน 
สมัย หลัง จน ถึง ปัจจุบัน นี้ ยัง ไม่ ปรากฏ เป็น ข่าว พิจารณา ดู ถึง สมัย ปัจจุบัน ลื่งที่ สร้าง ขึ้น อย่าง วิจิตร ประณีต 
เช่น วัด พระ ศรี รัต น ศาสดา ราม พระ อุโบสถ วัด เบญจ ม บพิตร สำเร็จ ขึ้น ได้ ก็ ด้วย ราชานุ ภาพ ของ 
สมเด็จ พระ เจ้า แผ่น ดิน ซึ่ง เป็น พระ อินทร์ คือ เป็น จอม ของ นร ชน ใน ประเทศ สิง ที่ เป็น' ของ , หลวง สร้าง 




๒๑๒ 



ขึ้น ทำ ขึ้น ดี วิเศษ กว่า สามัญ ทั่ว ๆ ไป จึง ไม่ พ้น พระ อินทร์ ไม่ ใช่ พระ อินทร์ เมือง ฟัาก็ ต้อง อาศัย 
พระ อินทร์ ใน มนุษย์ ช่วย กิจ การที่ สำคัญ สิง ที่ดีวิ เศษ ต่าง ๆ จึง สำเร็จ มี ขึ้น นี้ เป็น เค้า เงื่อน ที่ น่า คิด ว่า 
ไฉน ใน ตำนาน เก่า ๆ จึง เล่า ถึง พระ อินทร์ ลง มา ช่วย ใน เมื่อ จะ ทำ สิง ที่ สำคัญ อยู่ เสมอ. 

พระ อินทร์ เป็น เจ้า แห่ง สวรรค์ ชั้น ดาวดึงส์ และ สวรรค์ ชั้น จาตุ มหา ราชิ กา สวรรค์ ทั้ง สอง ชั้น นี้ 
ตาม ภูมิศาสตร์ โลก ระบบ เขา พระ สุเมรุ ก็ ตั้ง อยู่ ใน โลก นี้ เอง เพราะ เขา พระ สุเมรุ ก็ เป็น แกนกลาง ของ โลก 
สวรรค์ ชั้น ดาวดึงส์ ตั้ง อยู่ บน เขา พระ สุเมรุ ก็ ตั้ง อยู่ ยอด กลาง ของ โลก ส่วน สวรรค์ ชั้น จาตุ มหา ราชิ กา 
ตั้ง อยู่ บน ยอด เขา สัต ต ปริ ภัณฑ์ ๔ ทิศ ก็ ตั้ง อยู่ รอง ตั้า ลง มารอบ เขา พระ สุเมรุ นั้น ทั้ง สอง ชั้น นี้ จึง อยู่ ใน 
โลก นี้ เท่า กับ เป็น ชาว โลก นี้ ด้วย กัน การ ไป มา หา สํกัน จึง น่า จะ สะดวก กว่า สวรรค์ ชั้น อื่น จึง ปรากฏ ว่า 
เทพ ของ สวรรค์ สอง ชั้น นี้ใด้ ลง มา เกี่ยว ข้อง กับ มนุษย์ อยู่ เสมอ ตาม คัมภีร์ โบราณ ที่มื คติ ตาม ความ เชื่อ 
ใน ทาง เดียว กัน และ นาน ๆ จึง จะมื มนุษย์ ขึ้น ไป ถึง คราว หนึ่ง แต่ก็ เป็น มนุษย์ ที่ กล่าว ใน นิทาน ชาดก. 

จะ ได้ เล่า เรื่อง สวรรค์ ชั้น ดาวดึงส์ จาก คัมภีร์ ชั้น บาลี อีก สัก ตอน หนึ่ง ก่อน ที่ จะ ได้ สรุป เรื่อง เล่า 
ถึง สวรรค์ ชั้น ต่อ ไป 

ใน สัต ตก นิบาต '* ,1 ได้ แสดง เป็น คำ ที่ พระ พุทธเจ้า ตรัส เล่า ไว้ มี ความ สังเขป ว่า ใน สมัย ที่ ต้น 
โก วิฬา ระ อัน ชื่อ ว่า ปา ริฉัต ตก ะ ผลัด ใบ และ ออก ใบ ใหม่ ๗ วาระ พวก เทพ ชั้น ดาวดึงส์ ก็ พา กัน ดีใจ เมื่อ 
วาระ ที่ หนึ่ง ก็ พา กัน หวัง ให้ ถึง วาระ ที่ สอง ที่ สาม เรื่อย ไป จน ถึง วาระ ที่ เจ็ด ซึ่ง มีดอก บาน สะพรั่ง ก็ พา 
กัน เริง สนุก ที่ โคน ต้น โก วิฬา ระ ทิพย์ ตลอด เวลา ๔ เดือน ใน ตอน นี้ แสดง อานุภาพ ของ ต้น โก วิฬา ระ ทิพย์ 
ใน ขณะ ที่ มีดอก บาน สะพรั่ง ว่า มี รัศมี สว่าง กิน เนื้อที่ ๕๐ โยชน์ โดย รอบ และ มี กลิ่น หอม โชย ไป ตามลม ถึง 
๑๐๐ โยชน์ ต่อ ไป ก็ แสดง เปรียบ กับ อริ ย สาวก ผู้ ปฏิบัติ ธรรม ตั้งแต่ ออก บวช รวม ๗ วาระ คือ 

วาระ ที่ ๑ ใน สมัย ที่ ต้น โก วิฬา ระ ทิพย์ มี ใบ เหลือง หล่น จาก ต้น ก็ เหมือน อย่าง สมัย ที่ อริ ย สาวก 
คิด จะ ออก บวช 

วาระ ที่ ๒ ใน สมัย ที่ โก วิฬา ระ ทิพย์ โก รัน จะ ออก ใบ ใหม่ ก็ เหมือน อย่าง สมัย ที่ อริ ย สาวก ปลง ผม 
และ หนวด นุ่ง ห่ม ผ้า ย้อม นั้า ฝาด ออก จาก เรือน บวช เป็น อ นาคา ริ ยะ (ผู้ ไม่ มี เรือน) 

วาระ ที่ ๓ ใน สมัย ที่ ต้น โก วิฬา ระ ทิพย์ ผลิ ใบ และ ดอก ขึ้น พร้อม กัน ก็ เหมือน อย่าง สมัย ที่ อริ ย- 
ล าวก ปฏิบัติ ใน สมาธิ ได้ ปฐมฌาน 

วาระ ที่ ๔ ใน สมัย ที่ ต้น โก วิฬา ระ ทิพย์ ผลิ ใบ และ ดอก ขึ้น เห็น เป็น รูป ใบ ใหม่ ดอก ใหม่ ก็ เหมือน 
อย่าง ที่ อริ ย สาวก ปฏิบัติ ใน สมาธิ ได้ ทุติย ฌาน 

วาระ ที่ ๕ ใน สมัย ที่ ต้น โก วิฬา ระ ทิพย์ มีดอก ตูม ก็ เหมือน อย่าง สมัย ที่ อริ ย สาวก ปฏิบัติ ใน 
สมาธิ ได้ ตติย ฌาน 



องฺ. สตฺต ก. ๒๓ / ๑๑๘ / ๖๖. 




วาระ ที่ ๖ ใน สมัย ที่ ต้น โก วิฬา ระ ทิพย์ มีดอก แก่ เปล่ง จะ บาน แต่ ยัง ไม่ บาน ก็ เหมือน อย่าง 
สมัย ที่ อริ ย สาวก ปฏิบัติ ใน สมาธิ ได้ จตุ ตถ ฌาน 

วาระ ที่ ๗ ใน สมัย ที่ ต้น โก วิฬา ระ ทิพย์ มีดอก บาน เต็ม ที่ ก็ เหมือน อย่าง สมัย ที่ อริ ย สาวก ได้ สำเร็จ 
วิมุตติ หลุด พ้น จาก อา สว กิเลส ทั้ง หมด 

อีก ตอน หนึ่ง “ ๕ เล่า ถึง เท วา สุร สงคราม เทียบ การ ปฏิบัติ ธรรม เช่น เดียว กัน มี ความ สังเขป ว่า 
เรื่อง เคย มี มา แล้ว ได้ เกิด สงคราม เป็น คืก ประชิด' ระหว่าง เทพ และ อสุ' ระ ใน สงคราม ครั้ง นั้น อสุ ระ ชนะ 
เทพ แพ้ ล่า ถอย ขึ้น ไป (ทาง ทิศ เหนือ ซึ่ง เป็น ที่ ตั้ง นคร ดาวดึงส์) พวก อสุ ระ ก็ รุก ประชิด ขึ้น ไป พวก เทพ 
เห็น อสุ ระ รุก ก็ หัน กลับ ไป ต่อล้ ก็ แพ้ อีก รุก และ รับ กัน อยู่ ดั่ง นี้ ถึง สามครั้ง ใน ครั้ง ที่ สาม เทพ ถอย 
เข้า เท ว นคร ก็รู้สื ก อุ่น ใจ หาย กลัว ว่า ได้ เข้า ส่ที่ป ลอด ภัย อสุ ระ ทำ อะไร ไม่ ได้ แล้ว พวก อสุ ระ ก็ คิด ว่า พวก 
เทพ ได้ เข้า ไป สู่ที่ ซึ่ง พวก ตน ทำ อะไร ไม่ ได้ แล้ว และ ใน สงคราม อีก ครั้ง หนึ่ง เทพ ชนะ อสุ ระ แพ้ ล่า ถอย 
ลง ไป (ทาง ทิศ ใต้ ซึ่ง เป็น ที่ ตั้ง อสุ ร บุรี) พวก เทพ ก็ รุก ประชิด ลง ไป อสุ ระ ก็ กลับ รับ แล้ว ก็ ถอย แล้ว ก็ 
กลับ รับ ถึง สามครั้ง ใน ครั้ง ที่ สาม พวก อสุ ระ ถอย เข้า อสุ ร บุรี ก็ อุ่น ใจ หาย กลัว ว่า ได้ เข้า สํที่ป ลอด ภัย เทพ 
ทำ อะไร ไม่ ได้ แล้ว พวก เทพ ก็ คิด ว่า พวก อสุ ระ ได้ เข้า ไป ส่ที่ ซึ่ง พวก ตน ทำ อะไร ไม่ ได้ แล้ว (เมือง ทั้ง สอง 
จึง ชื่อ ว่า อ ยุซฌ บุรี คือ อยุธยา แปล ว่า เมือ งที่ข้ าค์ก รบ ไม่ ชนะ) แม้ ภิกษุ ผู้ ปฏิบัติ ธรรม ก็ จะ ต้อง 
เข้า สํที่ป ลอด ภัย จาก กิเลส เช่น เดียว กัน คือ เมื่อ ได้ สมาธิ จน ถึง รูป ฌาน ที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ ต่อ ไป ถึง 
อรูป ฌาน ที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ ต่อ ไป ถึง ขั้น ดับ สัญญา เวทนา ต่อ ไป ถึง เกิด ปัญญา เห็น แจ้ง สิน 
อา สว กิเลส ทั้ง หมด ก็ เหมือน อย่าง ได้ เข้า ที่ ปลอดภัย โดย สำ ดับ มาร ทำ อะไร ไม่ ได้ มาร ก็ คิด เช่น เดียว กัน ว่า 
ตน ทำ อะไร แก่ ผู้ที่เ ข้า ไป ใน ที่ ปลอดภัย เช่น นี้ หา ได้ ไม่. 

ใน คัมภีร์ ขั้น บาลี ที่ เล่า มา นี้ และ ที่ เคย เล่า มา แล้วจาก ลัง ยุต เป็น ต้น การ เล่า เรื่อง สวรรค์ ชั้น ดาว 
ดึงค์ จับ ได้ ว่า เพื่อ ยก มา เปรียบ เทียบ หรือ สาธก ธรรม อย่าง นิทาน ชาดก ขึ้น ด้น ว่า เรื่อง เคย มืมา แล้ว 
ที่ เล่า เป็น เรื่อง ปัจจุบัน ก็มื แต่ก็ มุ่ง แสดง ธรรม เป็น ประการ สำคัญ ใน คัมภีร์ ขั้น หลัง ลง มา จึง เล่า มุ่ง ใน 
ทาง ประวัติ พรรณนา ออก ไป พิสดาร สวรรค์ หก ขั้น มี มา ใน คัมภีร์ พระ พุทธ ศาสนา แต่ สอง ขั้น แรก จะ มี 
เหมือน อย่าง ที่ เล่า ไว้ นี้ เพียง ไร เป็น วิ ลัย ของ ผู้มีทั ส สน ญาณ จะ ทราบ ได้ 

เทพ ขั้น จาตุ มหา ราชิ กา เทพ ขั้น ดาวดึงส์ ท่าน ว่า มีที่ อยู่ บน ภูเขา บ้าง ใน อากาศ บ้าง และ มี 
ที่ อยู่ สืบ ต่อ กัน ไป จน ถึง ภูเ, ขา จักรวาล (ภูเขา ที่ เป็น ขอบ จักรวาล โดย รอบ น่า จะ เปรียบ ได้ เหมือน อย่าง 
ขอบกระ ด้ง) ท่าน ว่า สวรรค์ ขั้น สูง ขึ้น ไป ก็ อยู่ สืบ กัน ไป จน ถึง ภูเขา จักรวาล เช่น เดียว กัน ดู ตาม เค้า 
ความ เชื่อ ของ ท่าน ว่า อยู่ สูง ตรง ขึ้น ไป จาก ยอด เขา สิเนรุ หรือ เขา สุเมรุ ใน อากาศ มี เขต แผ่ ออก ไป จน ถึง 
แนว ภูเขา จักรวาล จึง มี เขต เป็น วง กลม ตั้ง อยู่ ช้อน กัน ขึ้น ไป โดย สำ คับ ถ้า นึก ให้ เป็น วัตถุ ก็ น่า จะ 
คล้าย ตึก หรือ เก่ง จีน หลาย ๆ ขั้น ตั้งแต่ ชั้น ที่ สาม ขึ้น ไป อยู่ ใน อากาศ สูงก ว่ายอด เขา สิเนรุ ขึ้น ไป มาก 



๘๕ องุ. น วก. ๒๓ / ๔๕๐ / ๒๔๓. 




๒๑๔ 



ถึง อย่าง นั้น ก็ ยัง อยู่ ใน เขต ของ จักรวาล นี้ เกิด ดับ พร้อม กับ จักรวาล นี้ ทุก ชั้น จึง ต้อง กำหนด เขต โดย 
รอบ ด้วย ภูเขา จักรวาล ถึง จะ อยู่ ใน อากาศ สูง ขึ้น ไป เท่าไร ก็ ต้องอยู่ ใน เขต นี้. 

สวรรค์ ชั้น ยา มา 

สวรรค์ ชั้น ที่ ๓ ชื่อ ว่า ยา มา หรือ ยา มะ แปล ว่า สิ้น ไป จาก ทุกข์ หรือ บรรลุ ทิพ ย สุข พร้อม 
พรั่ง อยู่ สูง ขึ้น ไป จาก สวรรค์ ชั้น ไตร ตรึง ษ์หรื อ ดาวดึงส์ มาก เทพ ผู้ เป็น ราชา ปกครอง สวรรค์ ชั้น นี้ มี 
พระ นาม ว่า สุ ยา มะ ใน ไตรภูมิ พระ ร่วง กล่าว ว่า ๘๖ ใน ชั้น ฟ้า นี้! ม่เห็ นพ ระ อาทิตย์ เลย เพราะ ว่า อยู่ สูง 
กว่า พระ อาทิตย์ มาก แต่ เทพ ชั้น นี้ เห็น กัน ได้ ด้ว ย รัศมี แก้ว และ ด้ว ย รัศมี ของ เทพ เอง แล ะ จะ รู้ ว่า รุ่ง หรือ 
คา ด้วย อา ดัย ดอกไม้' ทิพย์ คือ เมื่อ เห็น ดอกไม้ บาน จึง รู้ ว่า รุ่ง เมื่อ เห็น ดอกไม้ หุบ จึง รู้ ว่า คา เทพ ชั้น 
ยา มา ไม่ ปรากฏ ว่า ได้ ลง มา เกี่ยว ข้อง กับ มนุษย์ ไม่ มี เรื่อง อะไร เล่า ไว้. 

สวรรค์ ชั้น ดุสิต 

สวรรค์ ชั้น ที่ ๔ ชื่อ ว่า ตุสิ ตา หรือ ตุสิ ดะ มัก เรียก ว่า ชั้น ดุสิต แปล ว่า ยินดี ชื่น บาน คือ มี 

ปีติ อยู่ ด้วย สิริ สมบัติ ของ ตน อยู่ สูง ขึ้น ไป จาก สวรรค์ ชั้น ยา มา มาก เป็น ทวี คูณ เทพ ผู้ เป็น ราชา ปกครอง 
สวรรค์ ชั้น นี้ มี พระ นาม ว่า สัน ดุสิต ท่าน ว่า พระ โพธิสัตว์ ผู้ สร้าง โพธิ สมภาร ที่ จะ ลง มา ตรัส เป็น 
พระ พุทธเจ้า ใน มนุษย์ ย่อม สถิต อยู่ ใน สิ้น ฟัานั้ เทพ ใน ชั้น นี้ เป็น ผู้รู้ บุญ รู้ ธรรม เพราะ พระ โพธิสัตว์ 
ได้ ทรง แสดง ธรรม สัง สอน เนือง ๆ จะ ได้ เล่า เรื่อง พระ โพธิสัตว์ ตาม คติ ความ เชื่อ ดั่ง กล่าว แทรก 
เข้า ตอน นี้ที เดียว. 

ท่าน ว่า ความ โกลาหล อย่าง ขนาน ใหญ่ ของ พวก เทวดา ทั้ง ปวง มี อยู่ สาม สมัย คือ สมัย เมื่อ โลก 
จะ วินาศ สมัย เมื่อ พระ พุทธเจ้า จะ อุบัติ ขึ้น สมัย เมื่อ พระ เจ้า จักรพรรดิ จะ เกิด ขึ้น พระ พุทธเจ้า ของ เรา 
ทั้ง หลาย ใน บัด นี้ ก่อน ที่ จะ ได้ ลง มา เกิด ใน โลก นี้ ได้ ทรง เป็น พระ โพธิสัตว์ ประทับ อยู่ ใน สวรรค์ ชั้น ดุสิต 
เมื่อ กาล ใกล้ กำหนด ที่ จะ จุติ ลง มา ตรัส เทวดา ทั้ง ปวง ก็ เกิด โกลาหล พา กัน ไป เฝ็า ทูล อาราธนา พระ โพ ธิ 
สัตว์ ให้ จุติ ลง ไป ตรัส พระ โพธิสัตว์ ได้ ทรง ตรวจ ดู สถานะ ๕ อย่าง คือ กาล ๑ ทวีป ๑ ประเทศ ๑ 
ตระกูล ๑ มารดา และ กำหนด อายุ ๑ 

กาล ข้อ ที่ ๑ คือ กาล แห่ง อายุ ของ มนุษย์ ถ้า มนุษย์ มี อายุ มาก เกิน แสน ปี ขึ้น ไป หรือ ตากว่า 
ร้อย ปี ลง มา ก็ ไม่ ใช่ กาล ที่ จะ ลง มา ตรัส เพราะ ยุค สมัย ที่ มนุษย์ อายุ มาก ไป ก็ ไม่ อาจ เห็น ไตร ลักษณ์ น้อย 
ไป ก็มี กิเลส หนา มาก ไม่ อาจ เห็น ธรรม แต่ ใน ปัจจุบัน นั้น เป็น ยุค ที่ มนุษย์ มี อายุ ร้อย ปี จึง เป็น กาล ที่ จะ ลง 
มา ตรัส ได้. 



๘๖ ไตรภูมิ. น. 




๒๑๕ 



ทวีป ข้อ ที่ ๒ คือ ทรง เห็น ชมพู ทวีป เหมาะ ที่ จะ ลง มา ตรัส. 

ประเทศ ข้อ ที่ ๓ คือ ทรง เห็น มัชฌิ ม ประเทศ คือ ท้อง ถิ่น ร่วม กลาง ชมพู ทวีป (บัด นี้ อยู่ ใน อินเดีย 
ปากีสถาน เป็น ส่วน มาก เลย เข้า ไป ใน เนปาล บ้าง เช่น สถาน ที่ ประสูติ อยู่ ใน เนปาล) เป็น ที่ เหมาะ. 
ตระกูล ข้อ ที่ ๔ ทรง เห็น สัก ย ราช ตระกูล และ พระ เจ้า สูท โธท นะ จะ เป็น พระ บิดา ได้ 
พระ มารดา ข้อ ที่ ๕ คือ ทรง เห็น พระ นาง สิริมหา มายา มีคืล และ บารมี ธรรม สมควร เป็น พระ 
มารดา ได้ ทั้ง จะ มี พระ ชนม์ สืบ ไป จาก เวลา ที่ พระ โอรส ประสูติ เพียง เจ็ด วัน สัตว์ อื่น' ไม่ อาจ อา ตัย 
คัพโ ภทร บังเกิด ได้ อีก. 

ครั้นพระ โพธิสัตว์ ทรง เห็น สถานะ ทั้ง ๕ มี ครบ บริบูรณ์ แล้ว จึง ทรง รับ อาราธนา ของ เทพ ทั้ง ปวง 
เหตุ ที่ จะ รู้ ว่า พระ โพธิสัตว์ เทพ ใกล้ จะ จุติ นั้น เพราะ ได้ เกิด บุพนิมิต ๔ ประการ แก่ พระองค์ คือ 
๑. ทิพ ยบุป ผา ที่ ประดับ พระ กาย เหี่ยว แห้ง 
๒. ทิพ ย ภูษา ทรง มีสิ เศร้า หมอง 
๓. พระ เสโท ไหล จาก พระ กัจ ฉะ (รักแร้) 

๔. พระ สรร กาย ปรากฏ อาการ ชรา 

๕. มี พระ หทัย เป็น ทุกข์ เหนื่อย หน่าย จาก เท ว โลก ไม่ ยินดี ที่ จะ สถิต ใน ทิพ ย อาสน์. 

พวก เทพ จึง รู้ ประจักษ์ ว่า เทพ องค์ นี้ คือ องค์ พระ สัพ พัญญ โพธิสัตว์ เพราะ ถึง กาล จะ จุติ 
ประจวบ สมัย ที่ พระ พุทธเจ้า จะ อุบัติ และ เมื่อ พระ โพธิ สัต ว เทพ ทรง รับ อาราธนา แล้ว พวก เทพ ก็ พา กัน 
แวด ล้อม น่า ไป ยัง นันท วัน แห่ง สวรรค์ ชั้น ดุสิต นั้น เมื่อ ไป ถึง สวน นันท วัน แล้ว พวก เทพ ก็ น่า เทพ โพธิ 
สัตว์ ผู้ จะ จุติ เที่ยว ไป ใน นันท วัน กล่าว ว่า จุติ จาก ที่นี้แ ล้วก็ ขอ ให้ ไป จง ดี เถิด และ ตัก เตือน ให้ ระลึก ถึง 
โอกาส แห่ง กุศล กรรม ที่ ได้ ทำ แล้ว ใน กาล ก่อน เทพ โพธิสัตว์ ฟัง คำ เตือน ของ เทพ ผู้ แวด ล้อม ก็ ระลึก 
กุศล กรรม ไป ใน นันท วัน ก็ จุติ ใน ขณะ นั้น ลง มา ถือ ปฏิสนธิ ใน พระ ครรภ์ ของ พระ นาง สิริมหา มายา ท่าน ว่า 
สวน นันท วัน มี อยู่ ใน สวรรค์ ทุก ชั้น เป็น ที่ เทพ ผู้ จะ จุติ ไป เที่ยว ชม และ ระลึก ถึง ศวา มดี แล้ว ก็ จุติ ไป ใน 
สวน' นัน ท' วัน' นั้น เทพ ผู้ สหาย ก็ จะ พา เทพ ผู้ จะ จุติ ไป กล่าว อวย พร ตัก เตือน ทำนอง ไป ส่ง ใน วาระ สุด ท้าย 
พระ ศรี อา ริย เมตไตรย โพธิสัตว์ ชึ่งมี กำหนด จะ ตรัส เป็น พระ พุทธเจ้า เป็น พระองค์ ที่ ครบ ห้า ใน ภัทร กัลบ้ นี้ 
ท่าน (ตาม คติ ความ เชื่อ นี้) ว่า บัด นี้ ประทับ อยู่ ใน สวรรค์ ชั้น ดุสิต นี้ รอ เวลา ที่ จะ ลง มา ตรัส ใน อนาคต. 

สวรรค์ ชั้น นิมมานรดี 

สวรรค์ ชั้น ๕ ชื่อ ว่า นิมมานรดี ไทย เรา เรียก ว่า นิมมานรดี แปล ว่า อภิ รมย์, ยินดี ใ นภิง ที่ 
นิรมิต ขึ้น คือ นอก จาก ทิพ ยา ภร ณ์ที่ ได้ รับ อยู่ โดย ปรกติ แล้ว ใน เวลา ที่ ปรารถนา ต้อง การ สิง ใด ก็ นิรมิต 
สิง นั้น ขึ้น อภิ รมย์ ยินดี ได้ เป็น ส่วน อดิเรก หรือ เป็น พี เศษ พูด ง่าย ๆ ว่า อยาก ได้ สิง ใด ก็ นึก เอา ได้ เกิด 
เป็น สิง นั้น ขึ้น ดั่ง ใจ นึก แต่ จะ มี ขอบ เขต เพียง ไร ท่าน หา ได้ แสดง ไว์ ไม่ สวรรค์ ชั้น นี้ สูง ขึ้น ไป จาก สวรรค์ 
ชั้น ดุสิต มาก เทพ ผู้ เป็น ราชา ปกครอง ไม่ ปรากฏ ว่า มี นาม พิเศษ ก็ น่า จะ เรียก เป็น กลาง ๆ ว่า นิม มา- 




๒๑๖ 



นรตี เท ว ราช ไม่ มี เรื่อง เกี่ยว ข้อง เล่า ถึง ใน คัมภีร์ ทั้ง หลาย เช่น เดียว กับ สวรรค์ ชั้น ยา มา. 

สวรรค์ ชั้น ปรนิ ม มิด วสวัตตี 

สวรรค์ ชั้น ที่ ๖ ชื่อ ว่า ปรนิ มมิต วสวัตตี เสียง ไทย ว่า ปรนิ มมิต วสวัตตี แปล ว่า ทำ อำนาจ ของ 
ตน ให้ เป็น ไป ใน โภคะ ทั้ง หลา ยที่ผู้ อื่น รู้ ความ คิด ของ จิต แล้ว นิรมิต ให้ ผู้ที่ มา คอย นิรมิต ให้ นั้น ไม่ มี กล่าว 
ว่า เป็น เทพ พวก ไหน ชั้น ไหน คิด ดู ตาม เค้า ความ ก็ น่า เห็น ว่า ต้อง การ แสดง ความ สุข สูง ขึ้น ไป อีก ชั้น หนึ่ง 
มีผู้ มา คอย นิรมิต สิง ที่ ใจ ปรารถนา ให้ ไม่ ต้อง นิรมิต เอา เอง เหมือน อย่าง ชั้น ที่ ๕ แต่ อีก นัย หนึ่ง คำ ว่า 
ทำ อำนาจ ให้ เป็น ไป ดูมีค วาม ว่า แผ่ อำนาจ ไป ครอบ งำ สิง ที่ผู้ อื่น เขา นิรมิต ไว้ คือ ใช้ อำนาจ ไป ครอบ ครอง 
เหมือน อย่าง คำ ว่า จัก ก วัต ติ หรือ จักร พร รติ แปล ว่า ยัง จักร ให้ เป็น ไป คือ ใช้ จักร แผ่ อำนาจ ไป 

ครอบ ครอง โลก นัย นี้ดูก็ เหมาะ กับ เรื่อง พญา มาร ที่ จะ กล่าว ต่อ ไป สวรรค์ ชั้น นี้ ยิ่ง สูง ขึ้น ไป จาก สวรรค์ 
ชั้น นิมมานรดี อีก มาก ท่าน ว่า มี เทพ เป็น ราชา ผู้ ปกครอง อยู่ ๒ ฝ่าย คือ เท ว ราช เรียก นาม ตาม ชื่อ ของ 
ชั้น สวรรค์ ว่า ปรนิ มมิต วสวัตตี เท ว ราช ปกครอง อยู่ ฝ่าย หนึ่ง พญา มาร เป็น เท ว ราช ปกครอง อยู่ อีก 
ฝ่าย หนึ่ง เท ว ราช ผู้ ปกครอง สวรรค์ ชั้น นี้ จึง มี อยู่ ๒ องค์ แบ่ง เป็น ๒ ก๊ก เรียก นาม ว่า ปรนิ ม- 
มิต วสวัตตี เท ว ราช เหมือน กัน องค์ หนึ่ง ไม่ เป็น มาร ปกครอง เทพ ที่ ไม่ เป็น มาร ด้วย กัน แต่ อีก องค์ หนึ่ง 
เป็น มาร ปกครอง เทพ ที่ เป็น มาร ด้วย กัน ฝ่าย ที่ ไม่ เป็น มาร ไม่ ค่อย มี เรื่องกล่าว ถึง ใน คัมภีร์ ทั้ง หลาย ส่วน 
ฝ่าย ที่ เป็น มาร มี เรื่องกล่าว ถึง อยู่ มาก องค์ เท ว ราช เอง เรียก โดย เฉพาะ ว่า ปรนํ มมิต วสวัตตี มาราธิราช หรือ 
คำ ไทย ว่า พญา มาราธิราช แม้ จะ แบ่ง เป็น สอง ก๊ก ก็ ไม่ มี เรื่อง ปรากฏ ใน คัมภีร์ ทั้ง หลาย ว่า ทั้ง สอง ก๊ก นี้ ได้ 
ท่า สงคราม กัน เหมือน อย่าง เทพ และ อสุ ร แห่ง สวรรค์ ชั้น ไตร ตรึง ษ์ มืแต่ เรื่อง พญา มาร ลง มา ป้องกัน 
รังควาน ความ ตรัสรู้ ของ พระ โพธิสัตว์ และ พระ สาวก ทั้ง หลาย เมื่อ พระ พุทธเจ้า ได้ ตรัสรู้ แล้ว มาร ก็ ยัง 
มา เกี่ยว ช้อง อีก หลาย คราว จน ถึง มา ทูล อาราธนา ให้ ปรินิพพาน. 

สังเกต ตาม ที่ ท่าน เล่า ไว์ใ น คัมภีร์ ทั้ง หลาย ว่า เท ว ราช ผู้ เป็น มาร นี้มีค วาม กลัว เป็น ข้อ สำคัญ อยู่ 
ข้อ หนึ่ง ว่า ตน จะ สิน อำนาจ ครอบ ครอง โลก ไม่ ประสงค์ ให้ ใคร ทั้ง นั้น บรรลุ มรรค ผล นิพพาน หรือ จะ เรียก ว่า 
วิมุตติ หรือ โมก ข ธรรม ก็ ได้ พูด ง่าย ๆ ก็ คือ ไม่ ประสงค์ ให้ ใคร ประสบ ความ หลุด พ้น จาก กอง กิเลส 
เช่น ตัณหา อุปาทาน หรือ ราคะ โทสะ โมหะ และ หลุด พ้น จาก กอง ทุกข์ มี เกิด แก่ ตาย เป็น ต้น พูด 
อีกอ ย่าง หนึ่ง ว่า ไม่ ประสงค์ ให้ ใคร หลุด พ้น ไป จาก โลก เป็น โลกุ ต ตระ ที่ แปล ว่า เหนือ โลก ก็ คือ พ้น โลก นั่น เอง 
เพราะ เมื่อ ผู้ ใด พ้น โลก หมาย ถึง ว่า มี จิต ใจ พ้น กิเลส ดั่ง กล่าว ผู้ นั้น ก็ พ้น อำนาจ ของ มาร ซึ่ง มาร จะ ใช้ 
อำนาจ ให้ เป็น ไป ใน ผู้ นั้น อีก ไม่ ได้ ความ เป็น สวส วร รติ (เทียบ กับ จักรวรรดิ) ของ มาร ก็ หมด สิ้น ไป ฉะนั้น 
เมื่อ พระ โพธิสัตว์ ทรง แสวง หา โมก ข ธรรม ทรง ได้ พบ ทาง ทรง ดำเนิน ไป ใน ทาง จน ถึง ใน ราตรี ที่ จะ ตรัสรู้ 
ท่าน เล่า ว่า พญา มาร ได้ มา ป้องกัน รังควาน อย่าง สุด กำลัง พระ โพธิสัตว์ ก็ ทรง ผจญ สู้ อย่าง เต็ม ที่ อย่าง ที่ 
เรียก ว่า เสียง บารมี พูด อย่าง สามัญ ว่า สู้ ตาย ไม่ ยอม ถอย เช่น ทรง อธิษฐาน พระ หทัย ตั้ง ความ เพียร แน่ว แน่ ว่า 
จะ ไม่ ยอม ลุก ขึ้น จาก ที่ ประทับ จน กว่า จะ ได้ บรรลุ ผล แม้ ว่า เนื้อ เลือด ทั้ง หมด จะ เหือด แห้ง ไป เหลือ แต่ 




๒๑๗ 



หนัง เอ็น กระดูก ก็ ตาม อาศัย พระ บารมี ที่ ทรง บำเพ็ญ มา เต็ม เปีย ม แล้ว จึง ทรง ชนะ มาร ทรง บำเพ็ญ 
เพียร ต่อ ไป จน ได้ ตรัสรู้ แม้ ต่อ มา ท่าน ก็ เล่า ว่า มาร ได้ มา เกี่ยว ข้อง อีก มาก ค รัง แสดง ว่า ยัง คอย ติดตาม 
ช่อง โอกาส อยู่ เรื่อย ๆ เพราะ พระ พุทธเจ้า ได้ ทรง สอน เวไนย นิกร ให้' พ้น อำนาจ 1 ของ ตนมา ก ขน 1 ทุกที จง 
ไม่ ปรารถนา จะ ให้ พระองค์ ดำรง พระ ชนม์ อยู่ นาน และ ใน ที สุด ท่าน ก็ เล่า ว่า พระ พุทธเจ้า ทรง ปลง พระ 
ชน มา ยุ สังขาร ตาม คำ อาราธนา ของ มาร นั่น เอง แต่ก็ ทรง ปลง ใน เมือ ได้ ทรง บำเพ็ญ พุทธ กิจ สำเร็จ ตาม ที 
ได้ ทรง ตั้ง พระ หทัย ไว้ แล้ว. 

พญา มาราธิราช เป็น เจ้า ก๊ก หนึ่ง แห่ง สวรรค์ ชั้น ที่ หก ก็ จะ ต้อง ทำ บุญ ไว้ มาก ไม่ เช่น' นัน ก็' จะ' โม่ 
บังเกิด ใน สวรรค์ ชั้น สูง นึ่! ด้ แต่ก็ จะ ต้อง เข้า ใจ ว่า ทำ บุญ เพียง เฟือ สวรรค์ เท่า นัน ดูก็ช อบ กล อยู่ ท่าน ไม่ 
กล่าว ว่า พญา มาร ได้ มา ขัด ขวาง ใคร ที ทำ บุญ เช่น ทาน ศัล เป็น ต้น เฟือ สวรรค์ หรือ ที เป็น ภูมิ เพียง เฟือ ส วรรค 
มา ขัด ขวาง แต่ผู้ ปฏิบัติ เพื่อ มรรค ผล นิพพาน เช่น พวก ทำ กรรมฐาน เฟือ สิน กิเลส 

เรื่อง ของ มาร ยัง มี อีก มาก แต่ จะ งด ไว้ ก่อน เป็น อัน ว่า สวรรค์ ขัน นิ แบ่ง เป็น ๒ ก๊ก เหมือน 
อย่าง ขาว กับ ดำ และ มี เจ้า ครองอยู่ ๒ องค์ องค์ ที ลง มา เกีย ว ข้อง ใน ประวัติ พระ พุทธ ศาสนา มา กก คือ 
พญา มาร เรียก เต็ม ว่า ปรนิ มมิต วสวัตตี เท ว ราช ฝ่าย ที่ เป็น มาร แห่ง โลกุ ตตร ธรรม. 

พรหม โลก 

ได้ เล่า ถึง สวรรค์ ๖ ชั้น แล้ว จะ ได้ เล่า ถึง พรหม โลก ต่อ ไป สูง ขึ้น ไป จาก สวรรค์ ขันที ๖ อีก 
มาก จึง ถึง พรหม โลก ซึ่ง ก็มี อยู่ มาก ชั้น ช้อน ๆ กัน ขึ้น ไป แบ่ง เป็น ๒ พวก ใหญ่ ๆ คือ รูป พรหม และ 
อรูป พรหม อธิบาย ตาม คติ ทาง พระ พุทธ ศาสนา ว่า ผู้ที่ ทำ สมาธิ จน บรรลุ ถึง รูป ฌาน คือ ฌาน ทีมี รูป นิมิต 
เป็น อารมณ์ รูป ฌาน นั้น ย่อม มี วิบาก ให้ ไป เกิด เป็น รูป พรหม ผู้ที ทำ สมาธิ สูง ฃึนไ ปก ว่า รูป ฌาน คือ ทิง 
รูป นิมิต กำหนด อรูป นิมิต คือ นิมิต ที่ ไม่ มี รูป เป็น อารมณ์ จน ได้ บรรลุ อรูป ฌาน คือ ฌาน ทีมีอ รูป นิมิต 
เป็น อารมณ์ ฌาน นนก็ มี วิบาก ให้ ไป เกิด เป็น อรูป พรหม คำ ว่า พรหม ท่าน แปล ว่า เจริญ รุ่งเรือง 
หมาย ความ ว่า เจริญ รุ่งเรือง ด้วย คุณวิเศษ มี ฌาน เป็น ต้น 

รูป พรหม นั้น มี สูง ขึ้น ไป เป็น ชั้น ๆ ตาม ภูมิ ฌาน ดัง ต่อ ไป นิ. 



ชั้น ปฐม รูป ฌาน 

๑. พรหม ปา ริสัช ชา แปล ว่า เป็น บริษัท ของ พรหม ท่าน อธิบาย ว่า เกิด ใน บริษัท ของมหา พรหม 
เป็น ผู้ บำรุง มหาพรหม ที่ จะ กล่าว ใน ชั้น ที่ ๓. 

๒. พรหม ปุโรหิต า แปล ว่า เป็น ปุโรหิต ของ พรหม ท่าน อธิบาย ว่า คือ ปุโรหิต ของ พวก มหา 
พรหม ดั่ง กล่าว. 

ฅ. มหาพรหม แปล ว่า พรหม ผู้ ใหญ่ ท่าน อธิบาย ว่า ใหญ่ กว่า พวก พรหม ปา ริสัซ ชา เป็น ต้น 
เช่น มี วรรณะ ยิ่ง กว่า มี อายุ ยืน กว่า. 




๒ 6)๘ 



พรหม ๓ พวก นี้ ท่าน ว่า สถิต อยู่ ใน ชั้น เสมอ กัน แต่มี ความ รุ่งเรือง กว่า กัน เป็น' ที่ เกิด' ของ ผู้’ ที่ 
ได้ ปฐม รูป ฌาน คือ รูป ฌาน ที่ หนึ่ง ถ้า ได้ อย่าง อ่อน ก็ ให้ เกิด ใน พวก พรหม ปา ริสัช ชา ถ้า ได้ อย่างกลาง ก็ 
ให้ เกิด ใน พวก พรหม ปุโรหิต า ถ้า ได้ อย่างกล้า แข็ง ก็ ให้ เกิด ใน พวก มหาพรหม พิจารณา ดู พรหม ๒ พวก 
ข้าง ต้น ตาม อธิบาย ของ ท่าน คล้าย กับ มี หน้าที่ เป็น บริวาร ของ พวก มหาพรหม ดู ไม่ น่า จะ ต้อง มี หน้าที่ เช่น นั้น 
น่า จะ เข้า ใจ ความ ว่า พวก พรหม ปา ริสัช ชา ก็ คือ นับ เข้า เป็น พรหม บริษัท เช่น เดียว กับ เมื่อ นับถือ 
พระ พุทธเจ้า เป็น ศาสดา ก็ นับ เป็น พุทธ บริษัท เมื่อ ยัง ไม่ ได้ ปฏิบัติ อะไร ให้ พิเศษ ยิ่ง ขึ้น อัน ควร จะ เรียก 
ด้วย คำ อื่น เช่น อุบาสก อุบาสิกา ภิกษุ สามเณร ก็ คง เรียก ว่า เป็น พุทธ บริษัท และ พวก พรหม ปุโรหิต า 
ก็ น่า จะ หมาย สูง ขึ้น ไป อีก ชั้น หนึ่ง โดย ความ ก็ คือ เป็น พวก พรหม ชั้น ต้น ๆ แต่ ก็ นับ ว่า เป็น พรหม แล้ว. 

ชั้น ทุติย รูป ฌาน 

๔. ปริต ตา ภา แปล ว่า มี รัศมี น้อย คือ มี แสง สว่าง น้อย กว่า พรหม ชั้น สูง ๆ ขึ้น ไป 
๕. อัปป มา ณา ภา แปล ว่า มี รัศมี ไม่ มี ประมาณ คือ มี แสง สว่าง มาก เกิน ที่ จะ ประมาณ ได้ 
๖. อา ภัสส รา แปล ว่า มี รัศมี ซ่าน ไป คือ แผ่ ออก ไป แต่ ที่ นั้น ที่นี้ ดุจ สาย ฟ้า แลบออก จาก กลีบ 
เมฆ เพราะ มี ขัน ธ สันดาน เกิด จาก ฌาน ที่มี ปีติ อีก นัย หนึ่ง อา ภัสส รา แปล ว่า มี รัศมี พวย พุ่ง คือ หยด 
ย้อย ออก เหมือน ย้อย หยด ออก จาก สรีระ หรือ ดุจ เปลว ไฟ แห่ง โคม ประ ทึบ อีกอ ย่าง หนึ่ง อา ภัสส รา แปล 
ว่า มี ปกติ สว่าง ไสว ด้วย รัศมี. 

พรหม ๓ จำพวก นี้ สถิต อยู่ ใน ชั้น เดียว กัน แต่ มี รัศมี รุ่งเรือง กว่า กัน เป็น' ที่ เกิด' ของ ผู้ ที่' ได้ 
ทุติย รูป ฌาน คือ รูป ฌาน ที่ สอง ถ้า ได้ อย่าง อ่อน ก็ ให้ เกิด เป็น พวก พรหม ปริต ตา ภา ถ้า อยาก ได้ อย่าง 
กลาง ก็ ให้ เกิด เป็น พวก พรหม อัปป มา ณา ภา ถ้า ได้ อย่าง แข็ง กล้า ก็ ให้ เกิด เป็น พวก พรหม อา ภัสส รา. 

ชั้น ตติย รูป ฌาน 

๗. ปริต ต สุภา แปล ว่า มี รัศมี แฟง สรีระ สวย งาม น้อย คือ น้อย กว่า พวก พรหม ชั้น สูง ขึ้น ไป. 

๘. อัปป มา ณ สุภา แปล ว่า มี รัศมี แห่ง สรีระ สวย งาม ไม่ มี ประมาณ คือ มาก เกิน ที่ จะ ประมาณ 

VI &/ 

1ด้. 

๙. สุภกิ ณ หา แปล ว่า มาก มาย ไป ด้วย รัศมี ที่ สวย งาม คือ มี รัศมี ผุด สว่าง ทั่ว ไป แผ่ ซ่าน 
ออก จาก สรีระ เป็น อัน เดียว กัน มี สิริ เหมือน แท่ง ทอง ที่ โรจน์ รุ่ง อยู่ ใน หีบ ทอง. 

พรหม ๓ จำพวก นี้ สถิต อยู่ ใน ชั้น เดียว กัน แต่ มี' รัศมี' รุ่งเรือง กว่า กัน เป็น ที่ เกิด ของ ผู้ ได้ ตติย 
ฌาน คือ รูป ฌาน ที่ ๓ ถ้า ได้ อย่าง อ่อน ก็ ให้ เกิด เป็น พวก พรหม ปริต ต สุภา ถ้า ได้ อย่าง ปานกลาง ก็ ให้ เกิด 
เป็น พวก พรหม อัปป มา ณ สุภา ถ้า ได้ อย่าง แข็ง กล้า หรือ ประณีต ก็ ให้ เกิด เป็น พวก พรหม สุภกิ ณ หา. 




๒๑๙ 



ชั้น จตุ ตถ รูป ฌาน 

©๐. เวหั ป ผลา แปล ว่า มี ผล ไพบูลย์ ซึ่ง เกิด ขึ้น ด้วย อำนาจ ของ ฌาน ชั้น นี้ เป็น ที่ เกิด ของ ผู้ ได้ 
จตุ ตถ ฌาน คือ ฌาน ที่ ๔ ไม่ ได้ มี แบ่ง เป็น ๓ ชื่อ สำหรับ ผู้ ได้ อย่าง อ่อน อย่าง ปานกลาง และ อย่าง ประณีต 
กล่าว ไว้ ชื่อ เดียว รวม ๆ กัน ไป. 

อีก นัย หนึ่ง ถ้า แบ่ง รูป ฌาน ออก เป็น ๕ ชั้น ชั้น ของ พรหม ปา ริสัช ชา พรหม ปุโรหิต า และ มหา 
พรหม สำหรับ ผู้ ได้ ปฐมฌาน อย่าง อ่อน อย่างกลาง และ อย่าง ประณีต ชั้น ของ พรหม ปริต ตา ภา 
อัปป มา ณา ภา และ อา ภัส ส' รา สำหรับ ผู้ ได้ ทุติย ฌาน และ ตติย ฌาน อย่าง อ่อน อย่าง ปานกลาง และ 
อย่าง ประณีต ชั้น ของ พรหม ปริต ต สุภา อัปป มา ณ สุภา และ สุภกิ ณ หา สำหรับ ผู้ ได้ จตุ ตถ ฌาน อย่าง อ่อน 
อย่าง ปานกลาง และ อย่าง ประณีต ชั้น ของ พรหม เวหั ป ผลา สำหรับ ผู้ ได้ ปัญ จม ฌาน คือ ฌาน ที่ ๕. 

©๑. อสัญญี แปล ว่า ไม่ มี สัญญา เสีย เลย พรหม ชั้น นี้ เป็น ที่ เกิด ของ ผู้ ได้ ฌาน สมาบัติ เพราะ 
เพ่ง อยู่ เป็น นิตย์ ว่า จิต ไม่ มี ท่าน ยก ตัวอย่าง นัก บวช ภาย นอก พระ พุทธ ศาสนา บาง พวก ผู้ เห็น โทษ ใน จิต ว่า 
ราคะ โทสะ โมหะ ล้วน อา ตัย จิต เกิด ขึ้น มี ความ เห็น ว่า ความ ไม่ มี จิต เป็น ของ ดี เป็น นิพพาน ใน 
ปัจจุบัน จึง เพ่ง อยู่ เป็น นิตย์ ว่า จิต ไม่ มี ๆ สำรอก ดับ นาม ขันธ์ ได้แก่ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 
ไป โดย ลำดับ ยก ตัวอย่าง สัญญา คือ ความ จำ หมาย ก็ ท่า ให้ เลือน ลืม ไม่ กำหนด ไว้ ทุก สิง ทุกอย่าง น่า 
จะ เป็น อย่าง ที่ เรียก ว่า ท่า ให้ ดับ ไป เมื่อ ปฏิบัติ อย่าง นี้ จน ได้ ถึง จตุ ตถ ฌาน ก็ ให้ ไป เกิด เป็น พรหม ชั้น 
อสัญญี สัตว์ มี แต่ รูป ไม่ มี เวทนา ไม่ มี สัญญา ไม่ มี สังขาร (ความ ปรุง คิด) ไม่ มี วิญญาณ อะไร ๆ ทั้ง 
สิน และ เวลา ตาย จาก มนุษย์ ถ้า ยืน ตาย ก็ ไป เกิด เป็น พรหม ยืน ถ้า นั่ง ตาย ก็ ไป เกิด เป็น พรหม นั่ง ถ้า 
นอน ตาย ก็ ไป เกิด เป็น พรหม นอน คือ ตาย ใน อิริยาบถ ใด ก็ ไป เกิด เป็น พรหม มี อิริยาบถ นั้น และ ก็ อยู่ 
ใน อิริยาบถ นั้น จน ถึง จุติ ท่าน อธิบาย ว่า ใน เวลา จุติ พอ เกิด สัญญา ขึ้น ก็ จุติ จาก กาย นั้น ท่าน อธิบาย 
ไว้ ใน ที่ บาง แห่ง อีกว่า ใน เวลา ว่าง พระ พุทธ ศาสนา มี นัก บวช ใน ลัทธิ เดียรถีย์ บาง พวก เจริญ วาโยกสิณ ได้ 
ถึง จตุ ตถ ฌาน เห็น โทษ ใน จิต ดั่ง กล่าว จึง เพ่ง ความ ไม่ มี จิต เป็น อารมณ์ ครั้น ตาย ก็ ไป เกิด เป็น อสัญญี 
พรหม การ ท่า สมาธิ ไม่ ให้ มี สัญญา เลืย เลย นี้ ลอง พิจารณา ดู เมื่อ ท่า ได้ ก็ จะ มี อาการ ดับ จิต (ดับ จิต สังขาร) 
หมด ความ รู้ลืก อะไร ๆ ทุกอย่าง อย่าง อ่อน ก็ เหมือน หลับ หรือ สลบ ไป อย่าง แรง ก็ เหมือน ตาย (แต่ ไม่ 
ตาย) ไม่ มี เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อะไร ใน เวลา นั้น ทุกอย่าง ท่า ให้ ดับ ลง ไป ได้ ใน ขณะ ที่ อยู่ 
อิริยาบถ ใด ก็ จะ อยู่ ใน อิริยาบถ นั้น เช่น เดียว กับ ที่ ท่าน ว่า ไป เกิด เป็น อสัญญี สัตว์ อยู่ ใน อิริยาบถ อย่าง 
เดียว กับ เมื่อ เวลา ตาย น่า จะ ตรง กับ ที่ ไทย เรา เรียก ว่า พรหม ลูก ฟ้ก ซึ่ง มี เพียง , ขันธ์' หนึ่ง ได้แก่ รูป ขันธ์ 
เท่า นั้น ไม่ มี นาม ขันธ์ เป็น พรหม ภาย นอก พระ พุทธ ศาสนา เพราะ พระ พุทธ ศาสนา ไม่ ได้ สอน ให้ ปฏิบัติ 
เพื่อ ไป เกิด เป็น พรหม พวก นี้ วิธี ปฏิบัติ ทุกอย่าง ท่าน อง นี้ จึง ไม่ ใช่ พระ พุทธ ศาสนา ใน ที่ บาง แห่ง จัด ชั้น 
อสัญญี นี้! ว้ห น้า ชั้น เวหั ป ผลา และ ทั้ง สอง ชั้น นี้ อยู่ ใน พื้น ชั้น เดียว กัน. 

(เรื่อง ๔๕ พรรษา ของ พระ พุทธเจ้า ได้ ดำเนิน มา ถึง พรรษา ที่ ๖ ใน พรรษา นี้ ยัง ไม่ พบ เรื่อง อะไร มาก 
จึง เล่า เรื่อง พระ พุทธเจ้า ใน อดีต เรื่อง กัป กัลป็ เรื่อง โลก จักรวาล เรื่อย มา ถึง เรื่อง นรก สวรรค์ แทรก เข้า 




๒๒0 



ไว้ เป็น ปคค ลา ธิษ ฐาน เต็ม ที่ เพื่อ ให้ เห็น คติ ความ เชื่อ ถือ เก่า แก่ ใน เรื่อง เหล่ านี้ที่ ได้ เชื่อ ถือ กัน มา แต่ ใน 
ครั้ง ไหน ไม่ รู้ แต่ ก็ ได้ หลั่ง ไหล เข้า มา ใน คัมภีร์ พระ พุทธ ศาสนา ทุก ชั้น ต่อ ไป ใน พรรษา ที่ ๗ ท่าน ว่า 
พระ พุทธเจ้า ทรง แสดง อภิธรรม โปรด พระ พุทธ มารดา ใน สวรรค์ ชั้น ดาวดึงส์ จะ ได้ ปรารภ ถึง เรื่อง อภิธรรม 
ซึ่ง เป็น ธรรมาธิษฐาน เต็ม ที่ ฉะนั้น การที่ แทรก เรื่อง นรก สวรรค์ เข้า ไว่ใ น พรรษา ที่ ๖ ก่อน ก็ เพื่อ จะ 
แสดง ปุคค ลา ธิษ ฐาน ขึ้น ก่อน แล้ว จึง ถึง ธรรมาธิษฐาน เป็น คู่ เทียบ กัน ไป ที เดียว และ เรื่อง สวรรค์ ได้ 
ค้างอยู่ ใน ชั้น อสัญญี พรหม หรือ พรหม ลูก ฟัก ซึ่ง เป็น พรหม ภาย นอก พระ พุทธ ศาสนา แต่ ก็ ได้ นำ มา 
กล่าว ไว้ ใน อันดับ ของ พรหม ที่ ©๑ จึง จะ ดำเนิน เรื่อง พรหม สีบ ลำดับ ต่อ ไป). 

พรหม ชั้น สุทธาวาส ๕ 

ต่อ จาก พรหม ชั้น เวหั ป ผลา หรือ ต่อ จาก พรหม อสัญญี สัตว์ ซึ่ง นับ เป็น พรหม ชั้น ที่ ๑๑ ก็ ถึง 
พรหม ชั้น สุทธาวาส คำ ว่า สุทธาวาส แปล ว่า อาวาส คือ ที่ อยู่ ของ ผู้ 'ปริ สุ ท: ธ หรือ ที่ อยู่ อัน บ ริ สุทธึ๋ 
หมาย ถึง' นิวาส ภูมิ' ของ 1 ท่าน ผู้บรื สุทธี้ เหล่า 1 นั้น คำ ว่า ผู้บริ สุทธ ใน ที่นี้ห มาย เฉพาะ พระ อนาคามี และ พระ 
อรหันต์ คือ พระ อริยบุคคล ชั้น อนาคามี ใน โลก นี้ สิน ชีวิต แล้ว ท่าน ว่า ไป เกิด อยู่ ใน ชั้น สุทธาวาส และ 
จะ สำเร็จ เป็น พระ อรหันต์ นิพพาน ใน ชั้น สุทธาวาส นั้น ไม่ มี กลับ ลง มา อีก ท่าน จึง ว่า สุทธาวาส เป็น ที่ 
อยู่ ของ พระ อนาคามี และ พระ อรหันต์ หมาย ถึง พระ อนาคามี ดั่ง กล่าว และ พระ อรหันต์ ที่ สำเร็จ ภาย หลัง 
จาก ที่ ขึ้น มา เกิด ใน สวรรค์ แล้ว สุทธาวาส นี้มี อยู่ ๕ ชั้น นับ ต่อ จาก ชั้น ๑๑ เป็น สำ ดับ ไป ดั่ง นี้. 

๑๒. อริ หา แปล ว่า ไม่ ละ ฐาน ของ ตน โดย กาล อัน น้อย หรือ ไม่ 'เสี อม จาก สมบัติ ของ ตน เป็น 
ภูมิ สุทธาวาส ชั้น ต้น. 

๑๑. อตัป ปา แปล ว่า ไม่ สะดุ้ง กลัว อะไร หรือ ไม่ ทำ ผู้ ใด ผู้ หนึ่ง เดือด ร้อน เป็น ภูมิ สุทธาวาส 

ชั้น สอง. 

๑๙. สุทัส สา แปล ว่า ดู งาม คือ มี รูป งาม น่า ดู เป็น ภูมิ สุทธาวาส ชั้น สาม. 

๑๕. สุทัส สี แปล ว่า มีทัส สนะ คือ ความ เห็น ดีบริ สุทธี้ เป็น ภูมิ สุทธาวาส ชั้น สิ. 

๑๖. อก นิ ฎฐา แปล ว่า ไม่ มี เป็น รอง เพราะ มี สมบัติ อุก ฏษฏ์ เป็น ภูมิ สุทธาวาส ชั้น ห้า 
สุทธาวาส ทั้ง ๕ ชั้น นี้ นับ เข้า ใน พรหม ชั้น จตุ ตถ รูป ฌาน คือ ฌาน ที่มี รูป กัมมัฏฐาน เป็น 
อารมณ์ ชั้น ที่ สี. 



ชั้น อรูป ฌาน ๔ 

ต่อ จาก นี้ ถึง ภูมิ ชั้น ของ พรหม ผู้ที่ มา เกิด เพราะ ได้ อรูป ฌาน จัด เป็น ๔ ชั้น ตาม ภูมิ ฌาน ดั่ง นี้ 
๑. อา กาสา นัญจ ายต นะ คือ ชั้น ของ พรหม ผูได้ อรูป ฌาน เพราะ ได้ เจริญ อรูป กัมมัฏฐาน ว่า 
อากาศ' ไม่ มีที่ สุด ซึ่ง เป็น อรูป ที่ หนึ่ง. 

๒. วิญญ าณัญ จา ย ตน ะ คือ ชั้น ของ พรหม ผูได้ อรูป ฌาน เพราะ ได้ เจริญ อรูป กัมมัฏฐาน ว่า วิญญาณ 




๒๒๑ 



ไม่ มีที่ สุด ซึ่ง เป็น อรูป ที่ สอง. 

ฅ. อา กิญจั ญญา ย ตน ะ คือ ชั้น ของ พรหม ผู้ ได้ อรูป ฌาน เพราะ ได้ เจริญ อรูป กัมมัฏฐาน ว่า 
น้อย หนึ่ง นิด หนึ่ง ก็ ไม่ มี ซึ่ง เป็น อรูป ที่ สาม. 

๔. เนว สัญญา นา สัญญา ยต นะ คือ ชั้น ของ พรหม ผู้ ได้ อรูป ฌาน เพราะ ได้ เจริญ อรูป กัมมัฏฐาน 
ที่ ละเอียด ยิ่ง ขึ้น ไป อีก จน ดับ สัญญา อย่าง หยาบ เหลือ แต่ สัญญา อย่าง ละเอียด จึง เรียก ว่า มี สัญญา ก็ ไม่ ใช่ 
(เพราะ วิถี จิตละเอียด มาก คล้าย จะ เป็น อสัญญี คือ ไม่ มี สัญญา เลืย เลย อย่าง คน สลบ ไส ล สิน สัญญา 
หรือ คน หลับ สนิท จริง ๆ ) ไม่ มี สัญญา ก็ ไม่ ใช่ (เพราะ ยัง มี สัญญา ละเอียด อยู่ ไม่ ใช่ สิน สัญญา เลืย หมด 
เลย) ซึ่ง เป็น อรูป' ที่ สี. 

อรูป ทั้ง ๔ ชั้น นี้ ละเอียด กว่า กัน ขึ้น ไป โดย ลำดับ รวม พรหม ทั้ง รูป ทั้ง อรูป เป็น ๒๐ ชั้น ถ้า 
ยก อสัญญี พรหม เลืย ก็มี ๑๙ ชั้น. 

ทุสส เจดีย์ บน พรหม โลก 

ใน ไตรภูมิ พระ ร่วง และ ใน ปฐม สมโพธิ กถา พระ นิพนธ์ สมเด็จ พระ มหา สม ณ เจ้า กรม พระ 
ป รม านุธิ ตธิ โน รส กล่าว ไว้ ตรง กัน ว่า เมื่อ พระ พุทธเจ้า เสด็จ ออก ทรง ผนวช (ก่อน ตรัสรู้ เรียก ว่า พระ 
โพธิสัตว์) พรหม นำ บริขาร ๘ จาก พรหม โลก มา ถวาย พระ โพธิสัตว์ และ รับ พระ ภูษา คฤหัสถ์ ทั้ง คู่ ขึ้น 
ไป บรรจุ’ ไว้ ใ' น ทุสส เจดีย์ ใน พรหม โลก ใน ไตร ภูม ระบุ ว่า ชั้น อก นิฏฐ์ ใน ปฐม สม โพธ ระบุ ซื่อ พรหม ว่า 
ฆฏิ การ พรหม ซึ่ง เป็น สหาย กับ พระ โพธิสัตว์ ครั้ง เสวย พระ ชาติ เป็น โชดี บาล ใน ศาสนา ของ พระ กัสส ป 
พุทธเจ้า คำ ว่า ทุสส เจดีย์ แปล ว่า เจดีย์ ผ้า คง หมาย ถึง เป็น ที่ บรรจุ ผ้า คือ พระ ภูษา ดั่ง กล่าว 
เป็น อัน ว่า พระ พรหม ได้ พระ ภูษา คฤหัสถ์ ขึ้น ไป บรรจุ ใน ทุสส เจดีย์ ส่วน พระ อินทร์ ได้ พระ จุฬา โมลี กับ 
ผ้า พัน โพก พระ เดียร ขึ้น ไป บรรจุ ใน จุฬามณี เจดีย์ ใน คราว ที่ ทรง ผนวช นั้น บริขาร ทั้ง ๘ ที่ฆฏิ การ 
พรหม ถวาย ล่า หรับ บาตร ได้ มี เหตุ พิเศษ ที่ ท่านกล่าว ถึง อีก คือ เมื่อ นาง สุชาดา น้อม ถาด ทอง ข้าว 
ปายาส เข้า ไป ถวาย พระ โพธิสัตว์ ใน เช้า แห่ง วัน ที่ จะ ตรัสรู้ บาตร ดิน ที่ฆฏิ การ พรหม ถวาย มี บันดาล ให้ 
อันตรธาน หาย ไป ไม่ ทรง เห็น บาตร จึง ทรง รับ ทั้ง ถาด ครั้น ตรัสรู้ แล้ว เมื่อ พาณิช สอง พี่ น้อง ชื่อ 
ตปุส สะ คน หนึ่ง ภัลสิ กะ คน หนึ่ง ได้ น้อม ข้าว สัต ตุ ก้อน สัต ตุ ผง ถวาย ไม่ มี บาตร ที่ จะ ทรง รับ เพราะ 
บาตร ดิน ก็ ได้ หาย ไป แล้ว ตั้งแต่ เมื่อ นาง สุชาดา ถวาย ถาด ข้าว ปายาส ท้าว จตุ โลกบาล ทั้ง สี่ นำ บาตร ดี ลา จาก 
ทิศ ทั้ง สี่ มา ถวาย รวม เป็น สี่ บาตร พระองค์ ทรง รับ อธิษฐาน ให้ เป็น บาตร เดียว กัน แล้ว ทรง รับ ข้าว สัต ตุ 
ของ พาณิช สอง คน นั้น ต่อ มา ใน คราว ปรินิพพาน ก็ ได้ มี เรื่อง เกี่ยว แก่ พระ เจดีย์ ทั้ง สอง นี้ อีก ใน 
ปฐม สมโพธิ กถา นั้น กล่าว ว่า พระ เขี้ยว แก้ว เบื้องบน ซ้าย ขวา กับ พระ ราก ขวัญ เบื้องบน ขึ้น ไป ประดิษฐาน 
อยู่ ใน จุฬามณี เจดีย์ พระ ราก ขวัญ เบื้อง ซ้าย กับ พระ อุณหิส ขึ้น ไป ประดิษฐาน อยู่ บน ทุสส เจดีย์. 

* ๗ ไตรภูมิ. น. ๑๑๗. 

๙ ” ปฐม. น. ๑๒๔- ๕. 




1อ1 อ 1อ 



ใน พุทธ วง ค์ ได้ กล่าว ถึง ที่ปร ะดีษ ฐาน บริขาร ทั้ง หลาย ของ พระ พุทธเจ้า ไว้ ว่า บาตร ไม้ เท้า 
จีวร อยู่ ใน เมือง ว!} รา สบง อยู่ ใน เมือง กุล ฆ ระ ผ้า ปู บรรทม อยู่ ใน เมือง สีหฬ กระบอก กรอง 
ประ คต เอว อยู่ ใน เมือง ปา ฎลี บุตร ผ้า สรง อยู่ ใน เมือง จัม ปา อุณา โลม อยู่ ใน แคว้น โกศล กาสาว 
พัสตร์ อยู่ ใน พรหม โลก ผ้า โพก (กล่าว มา แล้ว) อยู่ ใน เมือง ไต รท ส (ดาวดึงส์) นิสีทนะ อยู่ ใน 
อ วัน ตี ชนบท ผ้า ลาด อยู่ ใน เท อัฐ ที่ สี' ไฟ อยู่' ใน เมือง มิถิ ลา ผ้า กรอง อยู่ ใน รัฐ วิ เท หะ มืด และ กล่อง 
เข็ม อยู่ ใน เมือง อิน ท ปัตถ์ เป็น อัน ว่า ได้ มี บางอย่าง ขึ้น ไป อยู่ ใน โลก ทั้ง สอง ไม่ ได้ กล่าว ว่า บรรจุ อยู่ ใน อะไร 
ก็ น่า จะ ใน เจดีย์ ทั้ง สอง นั่น แหละ. 

โลก วินาศ 

เรื่อง สิน กัป กั ล!! คือ ถึง กาล โลก วินาศ ตาม ที่ ได้ กล่าว มา แล้ว ข้าง ต้น ว่า ตาม คติ ความ เชื่อ 
โบราณ ของ อินเดีย โลก ก็มี อายุ เหมือน บุคคล หรือ สังขาร ทั้ง หลาย กำหนด อายุ ของ โลก เรียก ว่า กัป หรือ 
กัลป้ และ โลก ก็มื เวียน เกิด ตาย ความ เกิด ขึ้น ใหม่ ของ โลก เป็น การ ตั้ง ต้น กัป ใหม่ ความ ตาย ของ โลก 
เป็น การ สิน กัป ครั้ง หนึ่ง ความ ตาย ของ โลก นี้ หมาย ถึง โลก วินาศ ด้วย เหตุ ๓ อย่าง คือ ไฟ นํ้า และ ลม 
ฟาน ว่า วินาศ ด้วย ไฟ ๗ ครั้ง ติด ๆ กัน ถึง ครั้ง ที่ ๘ วินาศ ด้วย นํ้า แล้ว วน มา วินาศ ด้วย ไฟ นี้า 
เหมือน ดั่ง นั้น อีก ๘ หน จึง วินาศ ด้วย ลม ครั้ง หนึ่ง ท่าน ว่า ใน คราว ที่ วินาศ ด้วย ไฟ เกิด ไฟ ไหม โลก 
ตั้งแต่ อบายภูมิ ตา ที่ สุด ถึง มนุษย์ สวรรค์ จด พรหม ชั้น ปฐมฌาน เหลือ อยู่ ตั้งแต่ ชั้น นั้น ขึ้น ไป ใน คราว 
ที่ วินาศ ด้วย นั้า นั้น เกิด นั้า ท่วม โลก เหมือน อย่าง นั้น แต่ สูง ขึ้น ไป จด พรหม ชั้น ทุติย ตติย ฌาน เหลือ อยู่ 
ตั้งแต่ ชั้น นั้น ขึ้น ไป ใน คราว ที่ วินาศ ด้วย ลม ร้าย แรง ที่ สุด ลม ท่า ลาย ล้าง โลก ตั้งแต่ ชั้น ตั้าที่ สุด ไป จด 
พรหม ชั้น จตุ ตถ ฌาน เหลือ อยู่ แต่ ชั้น จตุ ตถ ฌาน นั้น คือ ตั้งแต่ ชั้น เวหั ป ผลา ที่ นับ เป็น พรหม ชั้น ที่ ๑๐ 
คติ นี้ แสดง ว่า โลก ทั้ง หมด ตั้งแต่ อบาย โลก จน ถึง พรหม โลก ตั้ง อยู่ เนื่อง กัน อยู่ ใน คราว เกิด ทุก ขกัย 
อย่าง ใหญ่ ก็ เนื่อง ถึง กัน แต่ ก็ ยังมื เหลือ สำหรับ เป็น ที่ สัตว์ ที่ ถูก ภัย ได้ ขึ้น ไป เกิด อา กัย จึง ยังมื เชื้อ 1 ที่' จะ 
ได้ มา เกิด ใน โลก ที่ จะ กลับ เกิด ขึ้น มา อีก ไม่ เช่น นั้น โลก ที่ กลับ เกิด ใหม่ ก็ จะ เป็น โลก ว่าง ไป เสีย คือ ยังมื 
ที่ เหลือ ให้ อพยพ ไป เกิด กัน ได้ ทุก คราว ที่ เกิด โลก วินาศ ฉะนั้น สัต ว โลก จึง ไม่ วินาศ ไป จริง เลย อพยพ 
ไป เกิด กัน ใน ที่ อัน ยัง เหลือ อยู่ นั้น ได้. 

ผนวก เรื่อง เปรต 

ได้ พบ เรื่อง เปรต เรื่อง เทพ เป็น ต้น ที่ กระจัด กระจาย อยู่ ใน ที่ หลาย แห่ง เดิม ก็ ไม่ ได้ นึก ว่า จะ น่า 
มา กล่าว ให้ มาก มาย แต่ เมื่อ ได้ เปลี่ยน ความ คิด เป็น ประมวล เรื่อง เพื่อ จะ ได้ ไม่ ต้อง ไป กล่าว ถึง ใน ที่ อื่น อีก 
จึง จะ เพิ่ม เติม เรื่อง ที่ ไม่ ได้ คิด จะ กล่าว ผนวก เข้า. 



ฃุ. พุทฺ ธ. ๓๓ / ๕๔๙ / ๒๘. 




๒๒ ©ไ 



เรื่อง เปรต ที่ จะ เก็บมา ผนวก ไว้ นี้ เก็บมา จาก ลัก ขณสั งยุ๊ตํ ใน นิทาน วัค ท่าน ว่า ไป เกิด เป็น 
เปรต ชนิด ต่าง ๆ เช่น นั้น เพราะ เศษ กรรม คือ เมื่อ เป็น มนุษย์ ท่า บาป หยาบ ช้า ไว้ ตาย ไป เกิด ใน นรก 
ครั้น พ้น จากนรก แล้ว ยัง ไม่ สิน บาป กรรม ทั้ง หมด จึง ต้อง ไป เป็น เปรต เสวย ทุกข์ ต่อ ไป อีก เพราะ กรรม 
ที่ ยัง เหลือ อยู่ นั้น คำ ว่า เศษ กรรม ก็ คือ บาป กรรม ที่ ยัง เหลือ อยู่ หมาย ถึง เศษ บาป นั้น เอง ท่าน เล่า ว่า 
เมื่อ ท่านพระ ลัก ขณะ (องค์ หนึ่ง ใน ชฎิล พ้น องค์) และ ท่านพระ มหา โม ค คัล ลา นะ พัก อยู่ บน ภูเขา คิชฌ - 
กูฏ ใกล้ พระ นคร ราช คฤห์ เวลา เช้า ท่าน ทั้ง สองออก บิณฑบาต ขณะ ที่ เดิน ลง จาก ภูเขา ท่านพระ มหา 
โม ค คัล ลา นะ ได้ แย้ม โอษฐ์ (อาการ บันเทิง ของ พระ อรหันต์ ไม่ ถึง ยิ้ม) ท่านพระ ลัก ขณะ ได้ ถาม ถึง เหตุ 
ของ อาการ แย้ม ท่านพระ มหา โม ค คัล ลา นะ กล่าว ว่า ไม่ ใช่ เวลา ของ ปัญหา ให้ ถาม ใน สำนัก พระ ผู้มี 
พระ ภาค เจ้า เถิด เมื่อ ท่าน ทั้ง สอง เที่ยว บิณฑบาต ใน กรุง ราช คฤห์ ท่า ภัต ต กิจ เสร็จ แล้ว ขาก ลับ’ ได้ โป เฝืา 
พระ พุทธเจ้า ณ พระ เวฬุวัน ท่านพระ ลัก ขณะ ได้ กล่าว ถาม ขึ้น ท่านพระ มหา โม ค คัล ลา นะ จึง ได้ เล่า ว่า 
ได้ เห็น ร่าง สัตว์ อย่าง หนึ่ง ลอย ไป ใน อากาศ มี ลักษณะ อาการ ตาม ที่ ท่าน ได้ เห็น พระ ผู้ มี พ' ระ ภาค เจ้า' ได้ 
ตรัส รับรอง และ ได้ ทรง พยากรณ์ บาป ที่ สัตว์ นั้น ได้ ท่า ขณะ เมื่อ เป็น มนุษย์ ท่านพระ มหา โม ค คัล ลา นะ 
ได้ เห็น บ่อย ๆ ขณะ' ที่ เดิน ลง' จาก เขา คิชฌ กูฎ และ ได้ เล่า ใน ที่ เฉพาะ พระ พักตร์ ทุก ครั้ง ได้ มี พุทธ 
พยากรณ์ ทุก คราว ว่า เป็น สัตว์ ที่ เสวย เศษ บาป ดั่ง กล่าว ข้าง ต้น ร่าง สัตว์ ที่ ท่านพระ มหา โม ค คัล ลา นะ ได้ 
เห็น เหล่า นี้ ใน อรรถกถา เรียก ว่า เป ตะ คือ เปรต ทั้ง หมด ท่านพระ มหา โม ค คัล ลา นะ เห็น แล้ว แย้ม เพราะ 
ท่าน ดำริ ว่า ท่าน เอง พ้น แล้วจาก อัตภาพ เช่น นั้น ต่าง' จาก ผู้’ ที่ ยัง' ไม่ เห็น สัจจะ ยัง มี ชาติ ภพ ไม่ แน่ นอน ซึง 
อาจ ไป เถิด เป็น เปรต เช่น นั้น อีก ก็ ได้ ท่าน จึง บันเทิง ใจ พระ อาจารย์ ท่าน อธิบาย อย่าง นี้ ที่ จะ ป้องกัน ว่า 
มิ ใช่ แย้ม หยัน แต่ ก็ อาจ อธิบาย ว่า แย้ม โอษฐ์ แสดง ว่า ได้ เห็น สิง ที่ แปลก แสดง อาการ คล้าย จะ พูด ก็ ได้ 

ประมวล กล่าว เปรต ที่ ท่าน ได้ เห็น และ พยากรณ์ บาป โดย ย่อ ดั่ง ต่อ ไป นี้ 

ตน หนึ่ง เป็น แต่ โครง กระดูก ถูก ฝูง แร้ง กา นก ตะกรุม รุม เจาะ จิก ทึ้ง ลอย ร้อง ครวญ คราง ไป 
ใน เวหาส เพราะ เศษ กรรม ที่ ฆ่า โค ด้วย เคย เป็น คน ฆ่า โค ชำแหละ เนื้อ ให้ เหลือ แต่ กระดูก ขายอยู่ ใน 
พระ นคร ราช คฤห์ นั้น. 

ตน หนึ่ง เป็น ชิ้น เนื้อ ถูก ฝูง แร้ง กา นก ตะกรุม รุม เจาะ จิก ทึ้ง ลอย ร้อง ครวญ คราง ไป ใน เวหาส เพราะ 
เศษ กรรม ที่ ฆ่า โค ด้วย เคย เป็น คน ฆ่า โค ชำ แหละ เนื้อ อยู่ ใน พระ นคร นั้น เช่น เดี ยวภั น ต่าง แต่ ตน หนึ่ง 

เป็น โครง กระดูก ตน หนึ่ง เป็น ชิ้น เนื้อ ท่าน ว่า เพราะ นิมิต ที่ สัตว์ นั้น เห็น ใน เวลา ที่ ไป เกิด ต่าง กัน จึง ไป 
เกิด มี รูป ลักษณะ ที่ ต่าง กัน คือ เมื่อ เห็น นิมิต เป็น โครง กระดูก ก็ ไป เกิด เป็น เปรต โครง กระดูก เห็น นิมิต 
เป็น ชิ้น เนื้อ ก็ ไป เกิด เป็น เปรต ชิ้น เนื้อ . 

ตน หนึ่ง เป็น บุรุษ ไม่ มี ผิว หนัง ถูก แร้ง กา นก ตระ กรุ ม เจาะ จิก ทึ้ง ลอย ร้อง ครวญ คราง ไป ใน เวหาส 
เพราะ เศษ กรรม ที่ ฆ่า แกะ ด้วย เคย เป็น คน ฆ่า ถลก หนัง แกะ ขายอยู่ ใน พระ นคร นั้น. 



^ สํ. นิ. ๑๖ / ๒๙๘ / ๖๓๖- ๖๖๑. 







ตน หนึ่ง เป็น ก้อน เนื้อ ถูก แร้ง กา นก ตะกรุม เจาะ จิก ทึ้ง ลอย ร้อง ครวญ คราง ไป ใน เวหาส เพราะ 
เศษ กรรม ที่ ฆ่า นก ใน พระ นคร นั้น. 

ตน หนึ่ง มี ขน ทั่ว สรรพางค์ กาย กลาย เป็น ดาบ ที่ หลุด กระเด็น ออก ไป แล้วกลับ มา ทิ่ม แทง กาย 
ตน เอง ลอย ร้อง ครวญ คราง ไป ใน เวหาส เพราะ เศษ กรรม ที่ ฆ่า สุกร ด้วย เคย เป็น คน ฆ่า สุกร ขาย ด้วย 
อาวุธ ชนิด นั้น อ ยู่ ใน พระ นคร นั้น. 

ตน หนึ่ง เป็น บุรุษ มีฃน ทั่ว สรรพางค์ กาย กลาย เป็น หอก ที่ หลุด กระเด็น ออก ไป แล้วกลับ ตก 
ลง มา ทิ่ม แทง กาย ลอย ร้อง ครวญ คราง ไป ใน เวหาส เพราะ เศษ กรรม ที่ ฆ่า เนื้อ ด้วย เคย เป็น คน ใช้ หอก 
ฆ่า เนื้อ ขายอยู่ ใน พระ นคร นั้น. 

ตน หนึ่ง เป็น บุรุษ มี ขน ทั่ว สรรพางค์ กาย กลาย เป็น ดอก ธนู ที่ หลุด กระเด็น ออก ไป แล้วกลับ 
ตกลง มา ทิ่ม แทง กาย ลอย ร้อง ครวญ คราง ไป ใน เวหาส เพราะ เศษ กรรม ที่ หา เหตุ ทรมาน จน ถึง ฆ่า คน 
ด้วย เหตุ ที่ ได้ เคย เป็น พนักงาน เจ้า หน้าที่ ผู้ คอย หา เรื่อง หา ราว ฆ่า คน โดย ใช้ ยิง ให้ ตาย ด้วย ธนู อยู่ ใน 
พระ นคร นั้น. 

ตน หนึ่ง เป็น บุรุษ มีฃน ทั่ว สรรพางค์ กาย กลาย เป็น ปฏัก ที่ หลุด ลอย ออก ไป แล้วกลับ มา ทิ่ม แทง กาย 
ลอย ร้อง ครวญ คราง ไป ใน เวหาส เพราะ เศษ กรรม ที่ฝืก ม้า อย่าง โหด ร้าย ทารุณ ด้วย ได้ เคย เป็น คน ฝึก 
ม้า ด้วย วิธี โหด ร้าย ทารุณ ใช้ ปฏัก แทง ม้า ถึง พิการ หรือ ตายอยู่ ใน พระ นคร นั้น. 

ตน หนึ่ง เป็น บุรุษ มี ขน ทั่ว สรรพางค์ กาย กลาย เป็น เข็ม ทิ่ม เข้า ไป ใน คืรษ ะ ออก ทาง ปาก ทิ่ม 
เข้า ไป ใน ปากออก ทาง อก ทิ่ม เข้า ไป ใน อก ออก ทาง ท้อง ทิ่ม เข้า ไป ใน ท้อง ออก ทาง ขา ทิ่ม เข้า ไป ใน ขา 
ออก ทาง แข้ง ทิ่ม เข้า ไป ทาง แข้ง ออก ทาง เท้า ลอย ร้อง ครวญ คราง ไป ใน เวหาส เพราะ เศษ กรร มที่มี ปาก 
เป็น เข็ม ด้วย ได้ เคย เป็น คน ปาก เข็ม อยู่ ใน พระ นคร นั้น ท่าน อธิบาย ว่า คน ปาก เข็ม คือ เป็น คน พูด 
ส่อเสียด ยุยง ให้ เขา แตก ร้าว กัน จะ อธิบาย ว่า คือ คน ที่ พูด ทิ่ม แทง ให้ เขา เจ็บ ใจ เป็น ทุกข์ อย่าง หนัก 
ก็ น่า จะ ได้. 

ตน หนึ่ง เป็น บุรุษ กุมภัณฑ์ คือ มี อวัยวะ รหัส โต อย่าง หม้อ นั้าฃ นาด ใหญ่ ต้อง เดิน แบก ขึ้น คอ ไป 
หรือ ต้อง นั่ง ทับ ถูก ฝูง แร้ง กา นก ตะกรุม เจาะ จิก ทึ้ง ลอย ร้อง ครวญ คราง ไป ใน เวหาส เพราะ เศษ กรรม ที่ 
ฉ้อ โกง ชาว บ้าน ชาว เมือง ด้วย ได้ เคย เป็น อม าตย์ ฉ้อ โกง อยู่ ใน พระ นคร นั้น ท่าน อธิบาย ว่า อม าตย์ ผู้ วินิจฉัย 
ซึ่ง รับ สินบน ใน ระ โห ฐาน แล้ว ลัง ให้ วินิจฉัย บิ ด เบือน ให้ ผู้ที่ ควร ได้ กลับ ไม่ ได้ ท่า ให้ ชาว บ้าน ชาว เมือง 
ต้อง แบก ภาระ เป็น ทุกข์ โทษ อย่าง หลีก เลี่ยง ฝ่าฝืน ไม่ ได้ เศษ กรรม ที่ รับ สินบน ใน ระ โห ฐาน แล้ว ลัง ให้ 
วินิจฉัย บิด เบือน ให้ ผู้ที่ ควร ได้ กลับ ไม่ ได้ ทำ ให้ ชาว บ้าน ชาว เมือง ต้อง แบก ภาระ เป็น ทุกข์ โทษ อย่าง หลีก 
เลี่ยง ฝ่าฝืน ไม่ ได้ เศษ กรรม ที่ รับ สินบน ใน ระ โห ฐาน (ที่ ลับ) จึง ส่ง ให้ อวัยวะ รหัส ปรากฏ อย่าง หลีก 
เลี่ยง ไม่ ได้ ต้อง แบก ทุกข์ ทรมาน ไป. 

ตน หนึ่ง เป็น บุรุษ จม หลุม คูถ มิด คืรษ ะ เพราะ เศษ กรรม ที่ เป็น ชู้ กับ ภริยา ของ ผู้ อื่น ด้วย ได้ เคย 
เป็น ชา ยชู้ดั่ งก ส่า วอ ยู่ ใน พระ นคร นั้น. 




๒๒๕ 



ตน หนึ่ง เป็น บุรุษ จม อยู่ ใน หลุม คูถ กอบ คูถ ด้วย มือ ทั้ง สอง เข้า ปาก เคี้ยว เพราะ เศษ กรรม ที่ เอา 
คูถ ใส่ บาตร พระ ด้วย ได้ เคย เป็น พราหมณ์ ผู้ เกลียด และ ทำ การ แกล้ง พระ ใน พระ พุทธ ศาสนา ดั่ง กล่าว 
ใน พระ นคร นั้น. 

ตน หนึ่ง เป็น สตรี ไม่ มี หนัง ถูก ฝูง แร้ง กา นก ตะกรุม เจาะ จิก ทึ้ง ลอย ร้อง ครวญ คราง ไป ใน เวหาส 
เพราะ เศษ กรรม ที่ ประพฤติ นอก ใจ ด้วย ได้ เคย เป็น สตรี ประพฤติ นอก ใจ สามี เป็น ชู้ ด้วย ชาย อื่น อยู่ ใน 
พระ นคร นั้น. 

ตน หนึ่ง เป็น สตรี มี กลิ่น เหม็น รูปร่าง น่า เกลียด ถูก ฝูง แร้ง กา นก ตะกรุม เจาะ จิก ทึ้ง ลอย ร้อง 
ครวญ คราง ไป ใน เวหาส เพราะ เศษ กรรม ที่ เป็น แม่ มด หลอก ลวง คน ด้วย ได้ เคย เป็น ผู้ หลอก ลวง แสดง 
ตน เป็น ยัก ข , ทาสี คือ เป็น ผู้ รับ ใช้ เป็น สื่อ ทรง ของ ยักษ์ หรือ ภูต ผี ปีศาจ รับ บูชา พลีกรรม ของ คน ผู้ หลง 
เชื่อ อยู่ ใน พระ นคร นั้น. 

ตน หนึ่ง เป็น สตรี ถูก ไฟ ไหม้ สุก เกรียม ดำ คลํ้า ไป ทั้ง ตัว เยิ้ม เกรอะ กรัง ไป ด้วย นํ้าเ ลือ ดนั้า หนอง 
ลอย ร้อง ครวญ คราง ไป ใน เวหาส เพราะ เศษ กรรม ที่ โรย ถ่าน เพลิง บน ศีรษะ หญิง อีก คน หนึ่ง ด้วย แรง ริษยา 
ด้วย สตรี คน นั้น ได้ เคย เป็น อัครมเหสี ของ พระ ราชา ก ลิง คะ มี ความ ริษยา ใน สตรี ร่วม พระ ราช สวามี คน หนึ่ง 
ถึง กับ ใช้ กะ ทะ เหล็ก ตัก ถ่าน เพลิง โปรย ลง บน ศีรษะ ของ นาง นั้น. 

คน หนึ่ง เป็น ก พันธะ คือ ผี ไม่ มี ศีรษะ มี ตา และ ปากอยู่ ที่ อก ถูก ฝูง แร้ง นก ตะกรุม เจาะ จิก ทึ้ง 
ลอย ร้อง ครวญ คราง ไป ใน เวหาส เพราะ เศษ กรรม ที่ ฆ่า ตัด ศีรษะ คน ด้วย ได้ เคย เป็น เพชฌฆาต ชื่อ ว่า 
หาริ กะ ตัด ศีรษะ โจร เป็น อัน มากอยู่ ใน พระ นคร นั้น. 

ตน หนึ่ง เป็น ภิกษุ ตน หนึ่ง เป็น ภิกษุณี ตน หนึ่ง เป็น สิกขมานา (สามเณรี ผู้ จะ อุปสมบท เป็น ภิกษุณี 
ต้อง รักษา ศีล พิเศษ อยู่ สอง ปี ก่อน ระหว่าง นี้ เรียก ว่า สิกขมานา) ตน หนึ่ง เป็น สามเณร ตน หนึ่ง เป็น 
สามเณรี ทุก ตน ทรง สังฆาฏิ บาตร ประ คต เป็น ไฟ ลุก โชน ตลอด ทั้ง ร่าง กาย ลอย ร้อง ครวญ คราง ไป 
ใน เวหาส เพราะ เศษ กรรม ที่ เป็น ผู้ บวช แล้ว ทำ ชั่ว ด้วย ได้ เคย เป็น ภิกษุ ภิกษุณี สิกขมานา สามเณร 
สามเณรี ผู้ ประพฤติ ไม่ ดี บริโภค ปัจจัย ลาภ ที่ เขา ถวาย ด้วย ศรัทธา แล้ว ไม่ สำรวม กายวาจา หา เลี้ยง 
ชีพ ผีด ทาง สมณะ คะนอง ละ เริง ใจ จน ถึง วิบัติ ต่าง ๆ. 

เปรต เหล่า นี้ เป็น เปรต ใน พระ นคร ราช คฤห์ ท่าน ว่า ท่านพระ มหา โม ค คัล ลา นะ ได้ เห็น ด้วย ทิพย์ 
จักษุ ได้ มีผู้ เคย ไม่ เชื่อ มา ตั้งแต่ ใน สมัย พุทธกาล แล้ว เหมือน กัน ดั่ง ที่มืเ ล่า ไว ใน บาลี พระ วินัย ว่า พวก 
ภิกษุ เมื่อ ได้ พิง ท่านพระ มหา โม ค คัล ลา นะ เล่า เรื่อง นี้ ก็ ยก โทษ ท่าน ว่า ท่าน พูด อวด อุตริ มนุษยธรรม 
(คือ ธรรม ที่ ยิ่ง ของ มนุษย์ หรือ ธรรม ของ มนุษย์ ผู้ ยิ่ง) พระ พุทธเจ้า ตรัส ว่า สาวก ทั้ง หลาย ผู้ มีดวง ตา 
ญาณ จัก รู้จัก เห็น ได้ และ ท่าน ว่า พระ พุทธ องค์ ได้ ทรง เห็น สัตว์ นั้น ก่อน แล้ว แต่ ไม่ ได้ ทรง พยากรณ์ เพราะ 
ถ้า ทรง พยากรณ์ แม้ ว่า คน อื่น ไม่ เชื่อ ก็ ไม่ เป็น ประ โย ชนึ่ ไม่ เป็น คุณ เป็น โทษ เป็น ทุกข์ แก่ คน เหล่า นั้น ท่าน 
ว่า ครั้น ทรง ได้ พระ มหา โม ค คัล ลา นะ เป็น พยาน จึง ทรง พยากรณ์. 




๒๒๖ 



นาค และ ครุฑ 

เรื่อง นาค และ ครุฑ คน ไทย โดย มาก คง เคย ได้ อ่าน ใน หนังสือ เก่า ต่าง ๆ ที่ แต่ง ตาม ความ เชื่อ 
อัน น่า จะ ได้ มา จาก คติ ความ เชื่อ เก่า แก่ ของ อินเดีย ว่า ได้ มี อยู่ ใน โลก นี้ ความ เชื่อ นี้ น่า จะ มี มา เก่า ก่อน พุทธกาล 
จึง ได้ ติด มา ใน คัมภีร์ พระ พุทธ ศาสนา ชั้น บาลี ด้วย เหมือน กัน จน ถึง จัด ไว้ เป็น หมวด หนึ่ง ดั่ง ที่ เล่า ไว้ ใน 
นาค สังยุ ต็ ว่า กำเนิด นาค มี ๔ คือ นาค เกิด จาก ฟอง ไข่ นาค เกิด จาก ครรภ์ นาค เกิด จาก เถ้า ไคล นาค 
เกิด ผุด ขึ้น (อย่าง เทพ หรือ สัตว์ นรก) นาค เหล่า นี้ ประณีต กว่า กัน ขึ้น ไป โดย ลำดับ นาค โดย มาก กลัว 
หมอ งู และ ครุฑ ต้อง คอย ซ่อน กาย ช่อน ตัว อยู่ เสมอ แต่ นาค บาง พวก คิด ว่า ตนมา เกิด เป็น นาค ก็ เพราะ 
เมือ ชาติ ก่อน มี ความ ประพฤติ ดี บ้าง ชั่ว บ้าง ทั้ง สองอย่าง ถ้า บัด นี้ ประพฤติ สุจริต ก็ จะ พึง ไป เกิด ใน 
สวรรค์ ได้ ใน ชาติ ต่อ ไป จึง ตั้งใจ ประพฤติ สุจริต กายวาจา ใจ รักษา อุโบสถ คืล นาค ผู้ รักษา อุโบสถ นี้ ย่อม 
ปล่อย กาย ตาม สบาย ไม่ กลัว หมอ งู หรือ ครุฑ จะ จับ เหตุ ที่ ให้ ไป เกิด เป็น นาค เพราะ กรรม สองอย่าง ดี 
บ้าง ชั่ว บ้าง และ เพราะ ปรารถนา ไป เกิด ใน กำเนิด เซ่น นั้น ด้วย ชอบ ใจ ว่า นาค มี อายุ ยืน มี วรรณะ งาม มี 
สุข มาก บาง ที ชอบ ใจ ตั้ง ปรารถนา ไว้ ดั่ง นั้น แล้ว ก็ ให้ ทาน ต่าง ๆ เพื่อ ให้ ไป เกิด เป็น นาค สม ความ ปรารถนา. 

สุบรรณ หรือ ที่ เรียก ว่า ครุฑ ก็มี ติด มา เป็น คู่ กัน ดั่ง ที่ กล่าว ไว์ ใน สุปัณ ณสัง ยุต ว่า มี กำเนิด 
ที่สื และ ประณีต กว่า กัน โดย ลำดับ เช่น เดียว กัน เหตุ ที่ จะ ให้ ไป เกิด เป็น ครุฑ ก็ เซ่น เดียว กัน ข้อ ที่ กล่าว 
ไว้ เป็น พิเศษ ก็ คือ อำนาจ จับ นาค ครุฑ ย่อม จับ นาค ที่มี กำเนิด เดียว กับ ตน และ ที่มี กำเนิด ตากว่า ได้ จะ 
จับ นาค ที่มี กำเนิด สูงก ว่า หา ได้ ไม่ มี อธิบาย ว่า นาค ที่ ครุฑ จับ ไม่ ได้ นั้น มี ๗ จำพวก คือ ๑. นาค ที่มี 
ชาติ กำเนิด ประณีต กว่า ๒. นาค ประเภท กัมพ ลัสส ดร คือ นาค เสนาบดี หรือ นาค แม่ ทัพ ๓. นาค ผู้ 
เป็น ราชา ชื่อ ธต รัฐ ๔. นาค ผู้ อยู่ ในสื ทัน ดร สมุทร ทั้ง เจ็ด ๕. นาค ผู้ เร้น อยู่ ใน แผ่น ดิน ๖. นาค ผู้ เร้น อยู่ 
ใน ภูเขา ๗. นาค ผู้ อยู่ ใน วิมาน ไม่ ได้ กล่าว ว่า ครุฑ รักษา อุโบสถ. 

เรื่อง นาค ได้ มี กล่าว เกี่ยว ข้อง กับ พระ พุทธเจ้า หลาย แห่ง ใน บาลี วินัย มหา วรรค ได้ เล่า ถึง 
พญา นาค มา แผ่ พังพาน เป็น ร่ม กัน ฝน ถวาย พระ พุทธเจ้า ใน ปฐม โพธิ กาล ความ ย่อ ว่า เมื่อ พระ พุทธเจ้า 
ประทับ นั่ง เสวย วิมุตติ สุข ณ ควง ไม้ มุจจ ลินท์ (ไม้ จิก) ๗ วัน ใน สมัย นั้น มหาเมฆ ที่ ไม่ ใช่ กาล ตั้ง ขึ้น 
ฝน ตก พร่า เจือ ด้วย ลม หนาว ทั้ง ๗ วัน นาคราช ชื่อ ว่า มุจจ ลินท์ ออก จาก ภพ ของ ตน เข้า มา วง พระ กาย 
ของ พระองค์ ด้วย ขนด ๗ รอบ แผ่ พังพาน ปก เบื้องบน เพื่อ ป้องกัน ฝน และ ลม มิ ให้ ถูก พระ กาย ครั้น 
ฝน หาย แล้ว คลาย ขนด ออก จำแลง เพศ เป็น มาณพ มา ยืน เฝ็า ณ ที่ เฉพาะ พระ พักตร์ พระองค์ ทรง 
ทราบ แล้ว ได้ ทรง เปล่ง อุทาน มี ความ ว่า ความ สงัด เป็น สุข ของ บุคคล ผู้ พอ ใจ แล้ว ได้ ประสบ ธรรม แล้ว 
เห็น แจ้งอยู่ ความ ไม่ เบียด เบียน คือ ความ ล่า รวม ใน สัตว์ ทั้ง หลาย เป็น สุข ใน โลก ความ ปราศจาก 
กำหนัด คือ ความ ล่วง กาม ทั้ง ห สาย เถืย ได้ เป็น สุข ความ กำจัด อัสมิมานะ คือ ความ ถือ ว่า ตัว ตน ให้ หมด 

๙๑ สํ. ฃนฺ ธ. ๑๗ / ๒๙๘ / ๕๑๘- ๙. 

๙๒ สํ. ฃนฺ ธ. ๑๗ / ๓๐๕ / ๕๓ 0-๕. 

๙๓ วิ. มหา. ๔ / ๕ / ๕. 




๒๒๗ 



ได้ เป็น สุขอย่าง ยิ่ง. 

ใน อรรถกถา และ ปฐม โพธิ กถา ยัง ได้ กล่าว ถึง พระ โพธิสัตว์ ลอย ถาด ทอง คือ ท่าน เล่า ไว้ ว่า 
ใน เช้า วัน ที่ จะ ตรัสรู้ ได้ ทรง รับ ข้าว มธุปายาส พร้อม ทั้ง ถาด ทอง จาก นาง สุชาดา เสวย แล้ว ได้ ทรง ลอย 
ถาด ทอง ไป ใน แม่ นํ้าเ นรัญ ชรา ถาด ทอง ได้ ลอย ทวน นํ้า ไป จม ลง ณ ที่ วน ตรง ภพ ของ กาฬ นาค ราช ผู้ 
กำลัง หลับ อยู่ ถาด ทอง ได้ ลง ไป ซ้อน อยู่ ภาย ใต้ ถาด สาม ถาด ที่ ตั้ง ซ้อน กัน อยู่ แล้ว จึง นับ เป็น ถาด ที่ ๔ (หมาย 
ถึง ว่า ใน ภัทร กัลป้ นี้ ได้ มี พระ พุทธเจ้า มา ตรัส แล้ว สาม องค์ ปัจจุบัน อีก หนึ่ง พระองค์ รวม เป็น ๔ และ 
จะ ตรัส ใน อนาคต อีก หนึ่ง พระองค์) เสียง ถาด ใหม่ กระทบ ถาด เก่า ได้ ปลุก พญา นาค ให้ ตืนฃึ น อุทาน ว่า “รัน 
วาน นี้ พระ ชิน ล้ห์ อุบัติ ใน โลก พระองค์ หนึง แล้ว ชำ บังเกิด อีก พระองค์ ทนึง เลา” (คำ พูด จาก ปฐม สมโพธิ 
กถา) ครั้น แล้ว ก็ หลับ ไป อีก ท่าน ว่า พญา นาค นี้มี ปกติ หลับ อยู่ กัป กัลบั พระ พุทธเจ้า จะ ตรัส พระองค์ หนึ่ง 
จึง ตื่น ขึ้น ครั้ง หนึ่ง ด้วย เสียง กิ๊ก ของ ถาด ที่ ลอย มา จม ใหม่ และ ตืน อยู่ เพียง ครู เดียว แล้ว ก็ หลับ ต่อ ไป ระยะ 
เวลา ที่ พระ พุทธเจ้า มา ตรัส แต่ ละ พระองค์ นัน นาน มาก แต่ดู เหมือน ว่า พญา นาค นีจะ รู้ สก ว่า มา ตรัส วัน 
ละ พระองค์ คล้าย กับ ว่า เดี๋ยว มา ตรัส ๆ ดู เร็ว มาก ดูก็ น่า คิด ว่า ความ หลับ ทำ ให้ ไม่ รู้ กาล เวลา หลับ ไป 
กี่ ชั่วโมง ตื่น ขึ้น มา ก็ เหมือน ครู่ เดียว ไม่มื ความ รู้ ว่า นาน เท่าไร ใน ความ หลับ ไม่มื ความ รู้ อะไร ๆ เพีม ขึ้น ทัง สิน 
ความ หลับ โดย ปกติ เป็น ความ พัก ผ่อน แต่ ถ้า หลับ มาก เกิน สมควร ก็ เป็น ความ โง่ ท่า ชีวิต ให้ เป็น หมัน 
คือ เปล่า ประโยชน์ ท่าน จึง ใช้ ความ หลับ ให้ เป็น ชื่อ ของ ความ หลง หรือ ความ ประมาท ฉะนั้น เมื่อ พูด 
ว่า หลับ หรือ หลับ ไหล ก็ หมาย ความ ว่า หลง ประมาท ดู ตาม คติ ธรรม โลก นี้ หลับ อยู่ เป็น นิตย์ พระ พุทธ 
เจ้า มา ตรัส ที หนึ่ง ก็ ทรง ปลุก ให้ ตื่น ขึ้น ทีหนึ ง ครัน สิน อายุพระ พุ ทธ ศาสนา แล้ว ก็ หลับ ไป อีก ชั่ว กัปกั ลป็. 

ใน บาลี พระ สูตร จตุ กก นิบาต ได้ กล่าว ถึง เรื่อง ที่ ตรัส สอน ให้ แผ่ เมตตา ไป ใน ตระกูล พญา งู 
ทั้ง สี ปรารภ เรื่อง ภิกษุ รูป หนึ่ง ถูก งู กัด ถึง มรณภาพ ภิกษุ ทัง หลายกราบ ทูลพระ ผู้มืพ ระ ภาค เจ้า พระ อง ค 
ตรัส ว่า ภิกษุ รูป นั้น ไม่ ได้ แผ่ เมตตา จิต ไป ยัง พญา งู ทังสื เป็น แน่ ล้า เธอ พึง แผ่ เมตตา จิต ไป ก จะ ไม่ ถูก งู กัด 
ถึง มรณภาพ ตระกูล พญา งู ทัง สี คือ วิรู ปักข์ เอ ราบ ถ ฉัพ ยา บุตร กัณ หา โค ตม กะ จง ตรัส อนุญาต 
ให้ แผ่ เมตตา จิต ไป ยัง พญา งู ทั้ง สี ตระกูล นี้ เพื่อ คุ้ม ครอง รักษา ป้องกัน ตน. 

ใน ชาดก เรือง ภูริทั ตด เล่า ถึง ภูริทั ตต์ผู้ เป็น โอรส ของ พญา นาค ชื่อ ว่า ธตรั ฏฐ์ ขึ้น มา รักษา 
อุโบสถ ใน แดน มนุษย์ ถูก หมอ งูผู้รู้ มนต์ จับ งู ชื่อ ว่า อา ล้ม พาย นะ (เป็น ชีอข อง มนต์ และ ชีอข อง หมอ งู 
นั้น ด้วย) จับ ไป แสดง ให้ คน ดู จน ถึง ให้ ไป แสดง หน้า พระ ที่ นั่ง พระ เจ้า กรุง พารา ณสี พี่ ชาย ชื่อ ว่า 
สุทัส สนะ จึง ได้ ขึ้น มา ช่วย แก่ ไข ให้ หมอ งูนัน ยอม ปล่อย ตัว ประวัติ ของ ภูริทั ตตเ กิยว ดอง อยู่ กับ มนุ ษย 
ส่วน หนึ่ง คือ มารดา ของ ภูรืทั ตต์ชี อ ว่า สมุท ท ชา เป็น ธิดา ของ พระ เจ้า กรุง พารา ณสี อง ค ก่อน กับ 
นาง นาค ตั้งแต่ ยัง เป็น พระ ราช โอรส และ พระ ราช บิดา ทรง ลัง ให้ ไป อยู่ ปา เพราะ เกรง จะ ชิง ราช สมบัติ 



'* ๙ ปฐม- ม. ๑๕®- ๓. 

ฬ อง.. จตุ กุก. ๒๑ / ๙๙ / ๖๗. 

๙๖ ชุ. ชา. ๒๘ / ๒๔๕ / ๖๘๗- ๗๗๙. 




๒๒๘ 



พระ ราช โอรส ไป ทรง ได้ นาง นาค เป็น พระ ชายา มี โอรส องค์ หนึ่ง ชื่อ ว่า สาคร พรหม ทัตต์ ธิดา องค์ หนึ่ง ชื่อ 
ว่า สมุท ท ชา ต่อ มา พระ ราช โอรส ได้ เสด็จ กลับ ไป ครอง ราช สมบัติ เป็น พระ เจ้า กรุง พารา ณสี เมื่อ พระ 
ราช บิดา สิน พระ ชนม์ แล้ว นาง สนุท ท ชา ได้ ไป เป็น อัครมเหสี ของ ราชา แห่ง นาค นาม ว่า ธตรั ฎฐ์ มี โอรส 
๔ องค์ ภู ริทั' ตต์ เป็น' โอรส องค์' ที่ ๔ พระ เจ้า กรุง พารา ณสีที่ หมอ งู อา ล้ม พาย นะ นำ ภูริทั ตต์ ไป ให้ แสดง 
ถวาย นั้น คือ พระ เจ้า สาคร พรหม ทัตต์ ผู้ เป็น เชฏ ฐะฃ อง นาง สม เท ท ชา มารดา ของ ภูริทั ตต์ จึง เป็น 

พระ มาตุ ละ (ลุง) ของ ภูริทั ตต์ นั้น เอง ตอน ที่ พญา ธตรั ฏฐ์ นาคราช จะ ได้ นาง สมุท ท ชา มี เล่า ว่า เมื่อ ล่ง 
ทูต ไป ขอ ที แรก พระ เจ้า กรุง พารา ณสีผู้ เป็น พระ ราช บิดา ไม่ ยอม ยก ให้ พญา นาค นั้น ต้อง ส่ง กอง บริวาร 
นาค มาฃู่ ด้วย วิธี ให้ มา ปรากฏ ตัว เป็น งู เต็ม บ้าน เต็ม เมือง พาด ห้อย ย้อย อยู่ ใน พระ ราช นิเวศน์ ตั้งแต่ 
เบื้องบน ลง มา ถึง ภาย ใต้ ใน ที่ ทั้ง ปวง พาด ห้อย ย้อย อยู่ ใน บ้าน ของ ชาว บ้าน ชาว เมือง ทั้ง หลาย ขด หรือ 
เลื้อย อยู่ ตาม ถนน หน ทาง ทั่ว ไป พระ ราชา จึง ทรง จำ ยอม ยก พระ ธิดา ให้ แก่ พญา นาค. 

เรื่อง ชาดก เป็น เรื่อง เก่า ก่อน พุทธกาล แสดง ว่า เรื่อง นาค กับ มนุษย์ ล้ม พันธ์ เกี่ยว ดอง กัน ได้ มี 
เล่า มา แต่ ดึก ดำ บรรพ์ ติด เข้า มา ใน คัมภีร์ พระ พุทธ ศาสนา และ ยัง ติด เข้า มา ใน ตำนาน โบราณ ของ ไทย 
ตลอด ถึง ประเทศ ใกล้ เคียง ประวัติ ของ พระ เจ้า แผ่น ดิน หลาย พระองค์ มี เล่า ว่า มี พระ มารดา เป็น นาง นาค 
ทำนอง เดียว กับ เรื่อง ใน ชาดก นี้ (ใน อินเดีย บ้ดนี้ ก็ ยัง มี คน เผ่า นาค มัก เข้า ใจ กัน ใน' บัด นี้' ว่า เรื่อง นาค 
ที่ เข้า มา เกี่ยว ข้อง กับ คน ดั่ง เรื่อง นาค ที่ ว่า จำแลง มา บวช ก็ นำ จะ เป็น คน เผ่า นี้ เพราะ ยัง มี ความ เป็น อยู่ 
แบบ คน ปา ผิด จาก มนุษย์ ที่ เจริญ ทั่ว ไป จึง ยัง ไม่ ยอม รับ ให้ เป็น มนุษย์) นอก จาก นี้ ยัง มี ข้อ นำ คิด ว่า ศิลป 
วัตถุ ของ ไทย บน หลังคา และ ที่ ส่วน ต่าง ๆ ของ โบสถ์ วิหาร เป็น ต้น เช่น ช่อ ฟ้า ใบ ระกา ก็ ทำ เป็น รูป นาค 
หรือ งู ดัด แปลง ให้ มีคืล ปะ งด งาม เหมาะ ที่ จะ ประดับ ใน ส่วน ที่ ต้อง การ นั้น ๆ จะ ได้ เค้า นิยม มา จาก 
เรื่อง นาค ที่ มา พาด ห้อย ย้อย อยู่ ยั้วเยี้ย ตาม ปราสาท ราช มนเทียร เป็น ต้น ใน ชาดก นี้ หรือ ไม่ กอง ทัพ 
นาค พา กัน มา ทำ อย่าง นั้น เพื่อ ขู่ ให้ กลัว เพื่อ จะ ได้ ยอม ยก พระ ธิดา ให้ นึก ดู ภาพ ไป ตรง ๆ ก็ น่า กลัว แต่ 
เมื่อ ดู อีก ทาง หนึ่ง ก็ เป็น ทัศนียภาพ คือ นำ ดู ข้อ ยืน ยัน ก็ คือ โบสถ์ แบบ ไทย ถ้า ไม่ มี ช่อ ฟ้า ใบ ระกา เป็น ต้น 
ก็ ดู’ ไม่ งาม เพราะ ไม่ มีงู ขึ้น ไป เลื้อย พาด อยู่ จะ นำ ดู นำ ชม ก็ ต่อ เมื่อ ได้ ประกอบ สิง เหล่า นี้ แล้ว อาจ จะ 
เป็น เพราะ ความ เคย ชิน ก็ ได้ เรื่อง นาค เรื่อง งู ยัง แถม ติด เข้า มา ใน ตำรา ทำนาย ฝ็น อีก ด้วย เกี่ยว ด้วย เรื่อง คู่ 
ก็ เค้า เดียว กับ ใน ชาดก นี้. 

ใน บาลี วินัย มหา วรรค เล่า ถึง เรื่อง นาค จำแลง มา บวช มี ความ ว่า นาค หนึ่ง อึด อัด รังเกียจ ใน 
ชาติ กำเนิด นาค ของ ตน คิด ว่า ทำ ไฉน จะ พัน ไป เกิด เป็น มนุษย์ โดย เร็ว ได้ เห็น ว่า พระ สมณะ ศาก ย บุตร 
เหล่า นี้ ประพฤติ ธรรม อัน สมควร สมื่า เสมอ เป็น พรหม จารี มี วาจา ล้จ มีคิล มี ธรรม ถ้า ได้ บวช ใน พระ 
เหล่า นี้ ก็ จะ มี ผลานิสงส์ ให้ พัน ชาติ กำเนิด นาค ไป เกิด เป็น มนุษย์ เร็ว ดั่ง ปรารถนา เป็น แน่ แท้ ครั้น คิด 
เห็น ดั่ง นี้ แล้ว จึง จำแลง เพศ เป็น มาณพ คือ ชาย หนุ่ม น้อย เข้า ไป หา ภิกษุ ทั้ง หลาย ขอ บวช ภิกษุ ทั้ง หลาย 



* ๗ วิ. มหา. ๔ / ๑๗๕ / ๑๒๗. 




๒๒๙ 



ก็ ให้ มาณพ จำแลง นั้น บรรพชา อุปสมบท นาค นั้น อยู่ ใน กุฏิ ท้าย วัด กับ ภิกษุ รูป หนึ่ง ตก ถึง เวลา ใกล้ รุ่ง 
ภิกษุ รูป นั้น ลง จาก กุฏิ ไป เดิน จงกรม ใน ที่ แจ้ง ฝ่าย นาค เมื่อ ภิกษุ ออก ไป แล้ว ก็ ปล่อย ใจ ม่อย หลับ ไป 
ร่าง จำแลง ก็ กลับ เป็น งู ใหญ่ เต็ม กุฏิ ขนาด ล้น ออก ไป ทาง หน้าต่าง ภิกษุ ร่วม กุฏิ เดิน จงกรม พอ แล้วกลับ 
ขึ้น กุฏิ ผลัก บาน ประตู จะ เข้า ไป มอง เห็น งู ใหญ่ นอน ขด อยู่ เต็ม ห้อง ขนด ล้น ออก ไป ทาง หน้าต่าง ก็ ตกใจ 
ร้อง ลั่น ขึ้น ภิกษุ ทั้ง หลาย ผู้ อยู่ ใกล้ เคียง ก็ พา กัน วิ่ง มา ไต่ ถาม ว่า มี เหตุ อะไร ภิกษุ นั้น ได้ เล่า ให้ ฟัง ขณะ 
นั้น นาค ตื่น ขึ้น เพราะ เสียง เอะอะ ก็ จำแลง เพศ เป็น คน ครอง กาสาวพัสตร์ นั่ง อยู่ บน อาสนะ ของ ตน พวก 
ภิกษุ ถาม ว่า เป็น ใคร ก็ ตอบ ตาม จริง ว่า เป็น นาค และ เล่า เหตุ ที่ จำแลง เพศ มา บวช โดย ตลอด พวก ภิกษุ 
ได้ นำ ความ กราบ ทูลพระ ผู้มีพ ระ ภาค เจ้า พระองค์ ตรัส ให้ ประชุม ภิกษุ สงฆ์ แล้ว ตรัส แก่ นาค ว่า เกิด เป็น 
นาค ไม่ มี โอกาส ที่ จะ งอก งาม ใน พระ ธรรม วินัย น [ด้ แล้ว จง ไป รักษา อุโบสถ ใน วัน ๑๔- ๑๕ คา และ ใน 
วัน ๘ คํ่า แห่ง ปักษ์ นั้น เถิด ด้วย การ ปฏิบัติ อย่า งนี้ก็ จัก พ้น จาก ชาติ กำเนิด นาค และ จะ ได้ เป็น มนุษย์ โดย เร็ว 
นาค ได้ ฟัง ดั่ง นั้น มี ทุกข์ เสียใจ ว่า ตน หมด โอกาส ที่ จะ งอก งาม ใน พระ ธรรม วินัย นี้ นั้า ตา ไหล ร้องไห้ หลีก 
ออก ไป พระ ผู้มีพ ระ ภาค เจ้า ได้ ตรัส แก่ ภิกษุ ทั้ง หลาย ว่า มี เหตุ ปัจจัย ๒ ประ การที่ ทำ ให้ นาค ปรากฏ 
ภาวะ ของ ตน คือ อยู่ ร่วม กับ นาง นาค ผู้มี ชาติ เสมอ กัน และ ปล่อย ใจล่ ความ หลับ พระองค์ ทรง ถือ 
เรื่อง นี้ เป็น เหตุ ทรง บัญญัติ ห้าม อุปสมบท ลัตว์ ดิรัจฉาน ถ้า อุปสมบท แล้ว ให้ นา สนะ เสีย. 

เรื่อง นาค จำแลง มา บวช นี้ ท่าน ว่า เป็น ต้น เหตุ ให้ ต้อง ถาม ใน พิธี อุปสมบท ว่า เป็น มนุษย์ หรือ 
(มนุ สฺโส สิ) มี อธิ บาย' ว่า เหตุ ๒ ประ การที่ ทำ ให้ นาค ปรากฏ ภาวะ ของ ตน ดั่ง กล่าว นั้น หมาย ถึง เหตุ ที่ 
นาค จะ ต้อง ปรากฏ ตัว เป็น งู อยู่ เสมอ แต่ เมื่อ กล่าว ถึง กาล เวลา ทั้ง หมด ที่ นาค จะ ต้อง ปรากฏ ตัว ก็มี อยู่ ๕ 
ประการ คือ ๑. เวลา ปฏิสนธิ ๒. เวลา ลอก คราบ ๓. เวลา อยู่ กับ นาง นาค ผู้มี ชาติ เสมอ กัน ๔. เวลา 
ปล่อย ใจ เข้า ล่ค วาม หลับ ๕. เวลา ตาย. 

ใน เมือง' ไทย เรียก ผู้ ที่' จะ บวช' ว่า นาค กัน ทั่ว ไป การทำ ขวัญ เมื่อ ก่อน บวช ก็ เรียก ว่า ทำ ขวัญ นาค 
ผู้ที่ จะ บวช มี คำ เดิม เรียก ว่า อุปสัมปทา ฟก ขะ แปล ว่า ผู้ เพ่ง หรือ ผู้ มุ่ง หรือ ประสงค์ อุปสมบท แต่ เป็น 
คำ ยาว คง เรียก กัน ไม่ ถนัด เรียก ว่า นาค ง่ายกว่า และ เมื่อ เข้า พิธี อุปสมบท แต่ ก่อน มา ก็ เคย ใช้ คำ ว่า 
นาค หรือ นา โค เป็น ชื่อ ของ ผู้ บวช ใน กัมม วาจา ด้วย เลย สวด กัมม วาจา ใน พิธี อุปสมบท ก็ เรียก ว่า 
สวด นาค กัน มา จน ถึง บัด นี้ ชื่อ ผู้ บวช ว่า นา โค นี้ คง เอา อย่าง มา จากอนุ ฎีกา ชื่อ รีม ติวิโ นทนี 
(อนุ ฎีกา เป็น คัมภีร์ ชั้น ๔ รอง มา จาก ฎีกา อรรถกถา และ บาลี โดย ลำดับ ขึ้น ไป) ใน อนุ ฎีกา นี้ วาง 

อุ ทา ห รณ! ว้ว่า ต่าง ว่า อุปสัมปทา เปก ขะ ชื่อ นา คะ อุปัชฌายะ ชื่อ ติส สะ ให้ สวด ว่า อย่าง นั้น ๆ อาจารย์ 
ใน ปูน หลัง จึง วาง แบบ กัมม วาจา อุปสมบท ให้! ข้ชื่อ ยืน ที่ ขนาน ชื่อ ผู้ บวช ว่า นา คะ ทุก ครั้ง ไป ที เดียว 
อุปัชฌายะ มี ชื่อ มคธ มา ก่อน แล้ว ว่า อย่าง ไร ก็ ตาม แต่ ใน พิธี อุปสมบท ใช้ ว่า ติส สะ ผู้ บวช ที่ ใช้ ชื่อ ว่า นา คะ 
ใน พิธี อุปสมบท นั้น ครั้น อุปสมบท เสร็จ แล้ว จึง เปลี่ยน ชื่อ มคธ ของ น วก ภิกษุ เป็น อย่าง อื่น ไป วิธี นี้! ดิใข้ 
มา ก่อน สมัย ปัจจุบัน ซึ่ง เหมาะ ใน สมัย ที่ ความ รู้ ภาษา บาลี ยัง ไม่ มี แพร่ หลาย ต่อ มา เมื่อ มี การ คืกษ า 
ภาษา บาลี แพร่ หลาย จึง เลิก ใช้ เปลี่ยน มา ใช้ ตั้ง ชื่อ มคธ ของ ผู้ บวช เฉพาะ คน ไป ที่ เรียก ว่า ฉายา และ ใช้ 




๒ &ใ ๐ 



ชื่อ มคธ ของ อุปัชฌายะ เฉพาะ รูป เหมือน กัน เพราะ เมื่อ มี ความ รู้ ภาษา บาลี หรือ ที่ เรียก ว่า ภาษา มคธ ก็ 
สามารถ ผูก คำ ขึ้น ใช้ สวด ให้ ถูก ต้อง เฉพาะ ราย รูป ไป ได้ ดัง ที่ ใช้ อยู่ ใน ปัจจุบัน นี้ ได้ ทราบ ว่า พระ บาท 
สมเด็จ พระ จอมเกล้า เจ้า อยู่ หัว เมื่อ ทรง ผนวช อยู่ ได้ ทรง ใช้ ใน คณะ ธรรมยุต ขึ้น ก่อน ต่อ มา ใน สมัย 
สมเด็จ พระ มหา สม ณ เจ้า กรม พระยา วสิร ญาณ ว โร รส ทรง บริหาร การ คณะ สงฆ์ การ ใช้ วิธี ปัจจุบัน จึง 
ได้ แพร่ หลาย ออก ไป ใน คณะ สงฆ์ ทั้ง หมด. 

ใน ครั้ง พุทธกาล ผู้ บวช มี ชื่อ เป็น ภาษา มคธ หรือ ภาษา สาย เดียว กัน อยู่ แล้ว ก็ ใช้ ชื่อ เดิม ของ ตน 
ได้ ที เดียว ดั่ง เช่น เมื่อ ท่าน รา ธะ มา ขอ บวช ก็ ใช้ ชื่อ ของ ท่าน นั้น แหละ ไม่ ต้อง ตั้ง ให้ ใหม่ ท่านพระ สา รี บุตร 
(เดิม ชื่อ อุป ติสส ะ) เป็น อุปัชฌายะ ของ ท่าน รา ธะ ก็ ใช้ ชื่อ ของ ท่าน นั้น เหมือน กัน การ ใช้ ชื่อ ใน ครั้ง พุทธ 
กาล จึง ใช้ ชื่อ เฉพาะ ของ แต่ ละ บุคคล ไม่ มี ปัญหา เรื่อง ชื่อ ต่อ เมื่อ พระ พุทธ ศาสนา แผ่ ออก จาก ชมพู ทวีป 
(อินเดีย ใน ปัจจุบัน) มาส่ ประเทศ อื่น ซึ่ง ใช้ ภาษา ต่าง ออก ไป เช่น ไทย พม่า มอญ จึง เกิด มี ปัญหา 
เรื่อง ชื่อ ขึ้น ต้อง ตั้ง ขึ้น ใหม่ ใน เวลา อุปสมบท เพราะ จะ ต้อง สวด ด้วย ภาษา บาลี หรือ มคธ แต่ ไฉน ชื่อ 
อุปัชฌายะ จึง ใช้ ว่า ติส สะ คล้าย ชื่อ เดิม ของ ท่านพระ สา รี บุตร ผู้ เป็น อุปัชฌายะ องค์ แรก ส่วน ชื่อ ผู้ บวช 
ไม่ ใช้ รา ธะ ซึ่ง เป็น องค์ แรก ที่ บวช ด้วย วิธี สวด กรรมวาจา ไป ใช้ ว่า นาค ปัญหา นี้ ถ้า คิด ว่า ท่าน ผู้ แต่ง 
วิ มติ ว โน ทนี ยก คำ ขึ้น เป็น ตัวอย่าง เท่า นั้น ก็ หมด ปัญหา แต่ อย่าง ไร ก็ ตาม คำ ว่า นาค ได้ เกี่ยว เข้า มา ใน 
พิธี อุปสมบท ใน คัมภีร์ และ ใน เมือง ไทย เป็น อัน ว่า นาค ได้ ฝาก ชื่อ ไว้ มาก คน ไทย ผู้ที่ไ ด้เค ย บวช เรียน มา แล้ว 
ย่อม ได้ เคย เป็น นาค มา ก่อน ด้วย กัน. 

เทพ พวก คน ธร รพ์ 

ยัง มี พวก เทพ หมู่ คันธั พ พะ ที่ เรียก ว่า คน ธร รพ หรือ คน ธร รพ์ รวบ รวม ไวีใ น คันธั พ พ- 
สังยุ ต์ ๘ ว่า เทพ ที่ เรียก ว่า พวก คัน ธัพพ กาย มี หลาย ประเภท คือ เทพ พวก หนึ่ง เกิด อา คัย ต้นไม้ ที่มี 
ราก หอม เทพ พวก หนึ่ง เกิด อา คัย ต้นไม้ ที่มี แก่น หอม เทพ พวก หนึ่ง เกิด อา คัย ต้นไม้ ที่มีก ะพี้ห อม เทพ 
พวก หนึ่ง เกิด อา คัย ต้นไม้ ที่มี เปลือก หอม เทพ พวก หนึ่ง เกิด อา คัย ต้นไม้ ที่มี กะเทาะ เปลือก หอม เทพ 
พวก หนึ่ง เกิด อา คัย ต้นไม้ ที่มี ใบ หอม เทพ พวก หนึ่ง เกิด อา คัย ต้นไม้ ที่ มีดอก หอม เทพ พวก หนึ่ง เกิด 
อา คัย ต้นไม้ ที่มี ผล หอม เทพ พวก หนึ่ง เกิด อา คัย ต้นไม้ ที่มี รส หอม เทพ พวก หนึ่ง เกิด อา คัย ต้นไม้ ที่มี 
กลิ่น หอม ที่ หอม ทั้ง ต้น เหตุ ที่ จะ ให้ ไป เกิด ใน เทพ พวก นี้ คือ ประพฤติ กาย สุจริต วจี สุจริต มโน สุจริต 
และ ตั้ง ความ ปรารถนา ว่า ตาย ไป ขอ ให้ ไป เกิด ร่วม กับ เทพ พวก คัน ธัพพ กาย เพราะ ชอบ ใจ ว่า เทพ พวก นี้ 
มี อายุ ยืน มี วรรณะ งาม มี สุข มาก และ เมื่อ ปรารถนา จะ ไป เกิด โดย เฉพาะ ใน เทพ พวก ไหน ก็ ท่า ทาน 
ลิ่งนั้ น เช่น ปรารถนา จะ ไป เป็น เทพ ที่ เกิด อา คัย ต้นไม้ ที่มี ราก หอม ก็ ให้ ราก ไม้ ที่ หอม เป็น ทาน หรือ ว่า 
ให้ วัตถุ อื่น ๆ ที่ เรียก ว่า ทาน วัตถุ เป็น ต้น ว่า ข้าว นํ้า ผ้า ยาน พาหนะ ระเบียบ ดอกไม้ ของ หอม 



๙๘ สํ. ข นุ ธ. ๑๗ / ๓๐๙ / ๕๓๖- ๕๔๑. 




๒๓๑ 



เครื่อง ลูบ ไล้ ที่ นอน ที่ อยู่ โคม ไฟ โดย สรุป เหตุ ที่ ให้ ไป เกิด คือ ประพฤติ สุจริต ทาง กาย วาจา ใจ 
และ ตั้ง ความ ปรารถนา กับ ทำ ทาน อีก เทพ เหล่า นี้ เกิด อาศัย ต้นไม้ ดู เป็น พวก รุกฃ เทวดา จะ อยู่ อย่าง ไร 
มี ความ สุขอย่าง ไร ยัง ไม่ พบ อธิบาย จัด ได้ ว่า เป็น สุคติ ภูมิ เพราะ เป็น ผล ของ ความ ดี. 

เรื่อง รุก ข เทวดา ปรากฏ ว่า ได้ เป็น ที่ เชื่อ กัน มา นาน จน ถึง มี เล่า ไว้ ใน นิทาน ต้น บัญญัติ ที่ ให้ 
ตรัส ห้าม พระ ภิกษุ ตัด ต้นไม้ ใน บาลี วินัย มี เรื่อง เล่า ว่า ภิกษุ ซาว เมือง อาฬ วี ตัด ต้นไม้ เอง บ้าง ให้ ตัด 
บ้าง เพื่อ นำ ไมี ไป สร้าง กุฏิ บังเอิญ ภิกษุ รูป หนึ่ง จะ ตัด ต้นไม้ ที่มี เทวดา เกิด อาศัย เทวดา นั้น ได้ ร้อง ห้าม 
ขึ้น ว่า ภิกษุ ประสงค์ จะ ทำ ที่ อยู่ ของ ภิกษุ ก็ ขอ อย่า ตัด ที่ อยู่ ของ เทวดา ภิกษุ นั้น ไม่ เอื้อ เพื่อ ตัด ต้นไม้ ได้ 
ถูก แขน ของ ทารก ของ เทวดา เทวดา คิด จะ ปลง ชีวิต ภิกษุ แต่ กลับ คิด ว่า จะ ทำ ดั่ง นั้น ไม่ ควร สมควร จะ 
ไป เฝ็า กราบ ทูล ฟ้อง พระ พุทธเจ้า จึง ได้ ไป เฝึา กราบ ทูล เรื่อง ทั้ง หมด แด่ พระ พุทธเจ้า พระองค์ ตรัส สาธุการ 
แก่ เทวดา ใน การที่ ไม่ ปลง ชีวิต ภิกษุ ถ้า ปลง ชีวิต ภิกษุ ก็ จะ ประสบ สิ่ง ไม่ เป็น บุญ มาก ตรัส ลัง ให้ เทวดา 
ไป อยู่ ใน ต้นไม้ ที่ ว่างอยู่ ใน โอกาส แห่ง หนึ่ง ครั้ง นั้น พวก มนุษย์ พา กัน ติเตียน ว่า พวก พระ สมณะ สาก ย บุตร 
มา ตัด ต้นไม้ เอง บ้าง ให้ ตัด บ้าง มา เบียด เบี ยนชี วะ ชึ่งมี อินทรี ย์เดี ยว พระ พุทธเจ้า ได้ ทรง ยก เรื่อง นี้ ขึ้น ตรัส ว่า 
พวก คน ยัง เข้า ใจ ต้นไม้ ว่า มี ชีวิต จึง ตรัส ห้าม ภิกษุ พราก ภูตคาม คือ ห้าม ตัด ต้นไม้ เป็น ต้น. 

ใน นิทาน ต้น บัญญัติ นี้ ได้ ความ สำคัญ อย่าง หนึ่ง ว่า คน ใน สมัย นั้น มีมิ ใช่ น้อย ที่ เห็น ว่า ต้นไม้ มี 
ชีวะ ชนิด ที่มี อินทรีย์ เดียว ตัด ต้นไม้ ก็ เท่า กับ ฆ่า สัตว์ นำ สังเกต ว่า ข้าง ต้น เล่า เรื่อง เทวดา ข้าง ปลาย 
กล่าว ถึง มนุษย์ ติเตียน ด้วย เขา เชื่อ ว่า ต้นไม้ มี ชีวะ หา ได้ กล่าว ว่า เขา เชื่อ ว่า มี เทวดา ไม่ อาจ จะ มี คน 
เข้า ใจ กัน อยู่ ทั้ง สองอย่าง ก็ ได้ หรือ อาจ จะ เข้า ใจ เป็น อย่าง เดียว กัน ก็ ได้ คือ เทวดา กับ สิ่ง ที่ เรียก ว่า ชีวะ 
ใน ต้นไม้ ต่าง กัน หรือ เป็น อย่าง เดียว กัน แต่ ทุก ฝ่าย ก็ คง เชื่อ ว่า มี ชีวะ อยู่ ใน ต้นไม้ จะ เป็น ชีวะ ของ 
เทวดา ผู้ สิง ส่อ ยู่ หรือ ชีวะ ของ ต้นไม้ นั้น เอง โดย ตรง ก็ ตาม. 

อินทรีย์ ทั้ง หมด ที่ แสดง ไว้ สำหรับ มนุษย์ มี ๖ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และ มน ะที่แปล กัน 
ว่า ใจ ส่วน ต้นไม้ ที่ ว่า มี อินทรีย์ เดียว นั้น มี คำ อธิบาย ว่า ท่านกล่าว หมาย เอา กายินทรีย์ (อินทรีย์ คือ 
กาย) และ คำ ใน บาลี นิทาน ต้น บัญญัติ เรื่อ งนี้ที่ ว่า พวก มนุษย์ มี ความ เข้า ใจ ต้นไม้ ว่า มี ชีวะ นั้น ท่าน 
อธิบาย ว่า คือ มี ความ เข้า ใจ ต้นไม้ ว่า เป็น สัตว์. 

คำ ว่า สัตว์ บาลี ว่า สัต ตะ สันสกฤต ว่า สัต ต วะ มัก เข้า ใจ กัน ว่า หมาย ถึง ผู้ที่มี ใจ ครอง เมื่อ มี 
อธิบาย ว่า ต้นไม้ มี ชีวะ คือ เป็น สัตว์ จึง มีที่เ ข้า ใจ ว่า ต้นไม้ มี จิต ใจ แต่ คำ ว่า สัตว์ มี คำ แปล หลายอย่าง แปล 
ว่า มี หรือ เป็น เท่า นั้น ก็ ได้ เช่น เดียว กับ คำ ว่า ภูต ะ แปล ว่า มี ว่า เป็น เรียก คน หรือ ดิรัจฉาน ว่า ภูต ะ 
แปล' ว่า ผู้ มีผู้ เป็น เรียก ต้นไม้ ว่า ภูตคาม ท่าน ให้ แปล ว่า กอง ของ ภูต ะ เหตุ ที่ เรียก ต้นไม้ ว่า ภูตคาม หรือ 
แม้ เรียก ว่า สัตว์ พึง เห็น ได้ ว่า เพราะ มี กายินทรีย์ ซึ่ง มี เกิด มี แก่ มี ตาย เช่น เดียว กับ กายินทรีย์ ของ 
มนุษย์ หรือ สัตว์ ดิรัจฉาน ต้อง ด้วย ลักษณะ ของ สัตว์ หรือ ภูต ะ ใน ความ หมาย ว่า มี ว่า เป็น อัน เป็น 



วิ. มหา. ๒ / ๒๓๒ / ๓๕๙. 




๒ ต ๒ 



ชีวะ ชนิด หนึ่ง แต่ ไม่ พึง เห็น ว่า ฟาน ประสงค์ ให้ เข้า ใจ ว่า ต้นไม้ มี จิต ใจ ฉะนั้น ผู้ ที่ถื อคืล เว้น จาก ปาณาติบาต 
(คือ ปลง ปา ณ ะ) เช่น สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ตลอด ถึง ผู้ที่ส มา ทาน คืล ห้า จึง ตัด ต้น ไม ได้ คืล 
ไม่ ขาด ใน วินัย ของ ภิกษุ เอง ก็มีพ ระ บัญญัติ ห้าม ปลง ปา ณะ ไว้ สิกขาบท หนึ่ง ห้าม ตัด โค่น ภูตคาม ไว้ อีก 
สิกขาบท หนึ่ง ถ้า ประสงค์ ให้ ต้นไม้ เป็น ปา ณะ ด้วย แล้ว ก็ ไม่ จำ ต้อง บัญญัติ ไว้ สอง สิกขาบท. 

ค่า ว่า ปา ณะ แปล ทับ ค่า ลง ไป ใน รูป สันสกฤต ว่า สัตว์ มี ปราณ หมาย ถึง มี ลม หายใจ ดั่ง ที่ 
เรียก ว่า มี ลม ปราณ ก็ ได้ มี ชีวิต อัน หมาย ถึง ชีวิต จิต ใจ ก็ ได้ ทั้ง ใน บาลี นิทาน ต้น บัญญัติ นั้น เอง ก็ อ้าง ว่า 
พวก มนุษย์ เขา เข้า ใจ ว่า ต้นไม้ มี ชีวะ มี อินทรีย์ เดียว ไม่ ได้ อ้าง ว่า พระ พุทธเจ้า ทรง รับรอง หรือ ทรง เห็น อย่าง นั้น 
จึง ทรง บัญญัติ ห้าม ภิกษุ ใน สิง ที่ คน ส่วน มาก เขา ถือ กัน ว่า ไม่ ดี ไม่ งาม ไม่ เหมาะ สม 

แม้ ไม่ คิด วิจาร ณ! ป ถึง ภาวะ ที่ ลึก ซึ้ง คิด แต่ เพียง เหตุผล สามัญ สังที่ เขา นับถือ เป็น เจดีย์ คือ เป็น 
ปูชนี ย วัตถุ แม้ ตน จะ ไม่ นับถือ ก็ ไม่ ควร จะ ไป ดู หมิ่น ไม่ ต้องกล่าว ถึง ว่า จะ ไป ตัด ทำลาย ใน ครั้ง พุทธ 
กาล ปรากฏ ใน พระ สูตร ต่าง ๆ ว่า ใน เมือง ต่าง ๆ มี เจดีย์ ที่ เขา นับถือ กัน มาก แห่ง เจดีย์ ที่ กล่าว ถึง เหล่า นี้ 
หา ใช่ เป็น เจดีย์ อย่าง ที่ เรียก ที่ เห็น กัน ใน เมือง ไทย เรา นี้ ไม่ โดย มาก เป็น ต้นไม้ ถ้า ภิกษุ ไป ตัด ต้นไม้ ที่ 
เป็น เจดีย์ ของ เขา เข้า คง เกิด วิวาท ระหว่าง ลัทธิ ศาสนา ขึ้น ได้ แน่ พระ บัญญัติ ห้าม ภิกษุ ตัด ต้นไม้ จึง 
เหมาะ สม ด้วย ประการ ทั้ง ปวง. 

ใน คัมภีร์ สา ม็นต์ เล่า ว่า มี ธรรม อยู่ ข้อ หนึ่ง ล่า หรับ พวก รุก ข เทวดา เรียก ว่า รุกฃ ธรรม 
หรือ พฤก ษ ธรรม ธรรม ข้อ นี้ ว่า เมื่อ ต้นไม้ ถูก ตัด รุก ข เทวดา ไม่ ทำ ประ ทุษ จิต คือ ไม่ คิด ทำ ร้าย ผู้ ตัด และ 
รุก ข เทวดา ผู้ ไม่ รักษา ธรรม ข้อ นี้ ย่อม ถูก ห้าม เข้า เทวดา สันนิบาต รุก ข ธรรม ข้อ นี้ เปิด โอกาส ให้ คน ตัด 
ต้นไม้ ได้ สะดวก คิด ดู ว่า ถ้า ไม่ มี รุก ข ธรรม คน อาจ ตัด ต้นไม้ ลำบาก เพราะ จะ ถูก เทวดา โกรธ ทำ ร้าย เอา 
ความ ขัด ข้อง ของ มนุษย์ ผู้มีภิ จ ต้อง หัก ร้าง ถาง ปา สร้าง บ้าน เมือง ทำ ไร่ นา และ ตัด ใช ไม้ ทำ บ้าน เรือน 
เครื่อง ใช้ สอย ต่าง ๆ ก็ จะ เกิด ขึ้น เทวดา สันนิบาต น่า จะ ได้ ระลึก ถึง ความ จำ เป็น ที่ มนุษย์ จะ ต้อง ตัด ใช้ 
ไม้ จึง ได้ ตรา รุกฃ ธรรม ข้อ นี้! ว้ล่า หรับ พวก รุก ข เทวดา ทั้ง ปวง แต่ เมื่อ เทวดา พา กัน รักษา รุก ข ธรรม พวก 
มนุษย์ ก็ พา กัน ไ ดีใจ ตัด ต้นไม้ เลีย หมด เป็น ปา ๆ ไป ไม่ สงวน ต้นไม้ ที่ ควร สงวน ไม่ ปลูก ทด แทน ให้ ควร กัน 
ก็ เป็น เหตุ ให้ หมด ไม้ หมด ปา ทำ ให้ มนุษย์ เอง เดือด ร้อน อีก มนุษย์ สันนิบาต จึง ต้อง ตรา รุก ข ธรรม 
(กฎหมาย เกี่ยว ข้อง แก่ ต้นไม้) ลำ หรับ มนุษย์ เพื่อ สงวน รักษา ต้นไม้ และ ปา ก็ พลอย ช่วย ให้ รุกฃ เทวดา 
พา กัน อยู่ เป็น สุข ขึ้น เป็น อัน ว่า เทวดา กับ มนุษย์ ถ้อย ที ถ้อย อา ตัย กัน เทวดา สันนิบาต ออก กฎ ห้าม รุกฃ 
เทวดา คิด ทำ ร้าย มนุษย์ ผู้ ตัด ต้นไม้ ฝ่าย มนุษย์ สันนิบาต ออก กฎ ห้าม มนุษย์ ตัด ต้นไม้ ที่ ได้ ระบุ ห้าม ไว้ เมื่อ 
ทั้ง สอง ฝ่าย ต่าง เคารพ ปฏิบัติ ใน รุกฃ ธรรม ดั่ง กล่าว ของ ตน ๆ อยู่ ก็ จะ อยู่ เป็น สุข ด้วย กัน ทุก ฝ่าย บ้าน 
เมือง ไร่ นาสา โท ก็ จะ มี เพราะ จะ หัก ร้าง ถาง ปาส ร้าง ทำ ขึ้น ได้ ตาม ต้อง การ ปา ต้นไม้ ก็ จะ มี เพราะ จะ 
สงวน ไว้ และ ปลูก ทด แทน ไว้ เพียง พอ ตาม ต้อง การ. 



๑๐๐ 



สม ใ 4 ต. ๒ / ๓๑๕. 




๒ ฅต 



ตาม ที่ กล่าว มา นี้ ได้ ว่า ไป ตรง ๆ ตาม ที่ ท่าน เล่า ไว้ แต่ ได้ กล่าว เกี่ยว โยง เข้า มา ถึง มนุษย์ ยัง 
มิ ได้ พูด ถอด ความ สำหรับ ผู้ที่ ไม่ เชื่อ เทวดา ว่า มี อยู่ ตาม ต้นไม้ อัน ที่ จริง ก็ ไม่ จำ เป็น จะ ต้อง ถอด ความ เพราะ 
ความ ของ เรื่อง นี้ ชัดเจน ปล่อย ให้ อิง อยู่ กับ เทวดา ก็ ไช! ด้สำ หรับ ปัจจุบัน อยู่ แล้ว คือ ถ้า เทวดา มี จริง โดย เป็น 
อทิส สมาน กาย (มี กาย ที่ มอง ด้วย ตา เนื้อ ไม่ เห็น) สิง อาศัย ต้นไม้ อยู่ ก็มี อยู่ ได้ เพราะ มี รุก ข ธรรม 
สำหรับ เทวดา ปฏิบัติ อยู่ นึก ดู อีก ทาง ก็ดี เหมือน กัน เพราะ จะ ได้ เป็น ที่ ยำ เกรง ของ มนุษย์ บ้าง เพื่อ จะ 
ได้ ไม่ ตัด ต้นไม้ กัน ง่าย ๆ ถ้า เทวดา ไม่ มี จริง ก็ ไม่ มี อะไร จะ ต้อง เปลี่ยน ไป จาก ที่ เล่า ไว้ รุก ข ธรรม ก็ ยัง 
ไช! ด้สำ หรับ ต้นไม้ คือ ต้นไม้ ทุก ต้น ไม่ มี จิต ใจ ที่คืด ทำ ร้าย คน ตัด ใคร จะ ตัด ก็ ไม่ ว่า อะไร เท่า กับ มี รุกฃ 
ธรรม อยู่ เหมือน กัน และ มนุษย์ ก็ ต้อง สร้าง รุก ข ธรรม สำหรับ มนุษย์ เพื่อ รักษา ปา ต้นไม้. 

เทพเจ้า แห่ง ธรรมชาติ 

ใน อากาศ ซึ่ง ประกอบ ด้วย เย็น ร้อน หมอ กลม ฝน ก็ ได้ มี คติ เชื่อ ว่า สภาพ ธรรมชาติ เหล่า นี้ 
นอก จาก เกิด ขึ้น ตาม ฤดู แล้ว ยัง มี เกิด ขึ้น โดย เทพ บันดาล ได้ อีก ด้วย คติ ความ เชื่อ นี้มี ติด เข้า มา ใน 
คัมภีร์ พระ พุทธ ศาสนา จน ถึง มี รวม ไว้ หมวด หนึ่ง เรียก ว่า วลาหก สัง ยุต มี ความ ย่อ ว่า 

เทพ ทั้ง หลาย นับ เนื่อง เข้า ใน พวก วลาหก มี หลาย จำพวก คือ วลาหก เทพ แห่ง ความ หนาว เย็น 
วลาหก เทพ แห่ง ความ ร้อน วลาหก เทพ แห่ง หมอก วลาหก เทพ แห่ง ลม วลาหก เทพ แห่ง ฝน เหตุ ที่ จะ 
ให้! ป เกิด เป็น เทพ เหล่า นี้ คือ ประพฤติ สุจริต ทาง กาย วาจา ใจ ตั้ง ความ ปรารถนา จะ ไป เกิด เพราะ 
ชอบ ใจ ว่า พวก เทพ เหล่ านี้มี อายุ ยืน มีวร รณ งด งาม มี สุข มาก ตาม ที่ ได้ ยิน มา ทั้ง ได้ ให้ ทาน ต่าง ๆ และ 
เหตุ ที่ ท่า ให้ มี หนาว เย็น ใน บาง คราว มี ร้อน ใน บาง คราว มี หมอก ใน บาง คราว มี ลม ใน บาง คราว มี ฝน 
ใน บาง คราว คือ พวก เทพ เหล่า นี้ คิด ว่า ไฉน เรา พึง ยินดี ด้วย ความ ยินดี ของ ตน เพราะ ความ ตั้งใจ ของ 
เทพ เหล่า นี้ ก็มีค วาม หนาว เย็น เป็น ต้น ขึ้น. 

เรื่อง วลาหก เทพ นี้ มี เค้า มา จาก ความ เชื่อ เก่า แก่ แต่ ได้ มา แก ไข ตาม คติ เทวดา ใน พระ พุทธ ศาสนา 
ดั่ง จะ พึง เห็น ได้ ว่า เทพ เหล่า นี้ เป็น อุป ปา ติก กำเนิด (ผุด เกิด ขึ้น เป็น ตัว ตน โต ใหญ่ ที เดียว) จัด เป็น สุคติ 
ภูมิ จึง เป็น ผล ของ กุศล กรรม และ มี มาก ด้วย กัน บาง เทพ มี อำนาจ บันดาล ให้ เกิด หนาว เย็น บาง เทพ มี 
อำนาจ บันดาล ให้ เกิด ร้อน บาง เทพ มี อำนาจ บันดาล ให้ เกิด หมอก บาง เทพ มี อำนาจ บันดาล ให้ เกิด ลม 
บาง เทพ มี อำนาจ บันดาล ให้ เกิด ฝน จึง แบ่ง ออก ตาม อำนาจ บันดาล เป็น ๕ จำพวก เทพ องค์ หนึ่ง มี 
อำนาจ บันดาล เพียง อย่าง เดียว หรือ อาจ บันดาล ได้ หลายอย่าง ไม่ ได้ แสดง ไว้ ชัด วิธี บันดาล คือ เพียง 
คิด ว่า “ไฉน เรา พึง ยินดี ด้วย ความ ยินดี ของ ตน” ถ้า วลาหก เทพ แห่ง ฝน คิด ดั่ง นี้ ฝน ก็ จะ ตก วลาหก 
เทพ ประเภท อื่น ก็ เช่น เดียว กัน ความ คิด ดั่ง กล่าว เรียก ว่า เจ โต ปณิธิ แปล ว่า ความ ตั้งใจ มี อำนาจ 
บันดาล ให้ เกิด ผล ขึ้น ได้ ตาม อานุภาพ ของ เทพ ผู้ ตั้งใจ. 



สิ. ขนฺธ ๑๗ / ๓๑๔ / ๕๔๒- ๕๕๓. 




๒ ต ๔ 



มี เรื่อง เล่า ใน อรรถกถา ว่า ได้ มี วลาหก เทพบุตร องค์ หนึ่ง ไป หา พระ เถระ ผู้ ขีณาสพ องค์ หนึ่ง 

พระ เถระ ถาม ทราบ ว่า เป็น วลาหก เทพ แห่ง ฝน ซึ่ง คิด ให้ ฝน ตก ได้ จึง แสดง ความ ประสงค์ จะ ดู ฝน ตก 
เท ว บุตร เตือน พระ เถระ ให้ เข้า ไป ใน ศาลา เพราะ จะ เปีย ด ขณะ นั้น ก็ ไม่ ปรากฏ ว่า มี เมฆ ฝน หรือ ฟ้า ร้อง 
พระ เถระ ล้าง เท้า เข้า ศาลา ยัง ไม่ ทัน หมด องค์ ฝน ตก ซู่ ลง มา เปียก ท่าน ครึ่ง องค์ มี อธิบาย ว่า เย็น ร้อน 
หมอก ลม ฝน เกิด ขึ้น ตาม ฤดู โดย ปกติ แต่ โดย พิเศษ เกิด ขึ้น โดย อานุภาพ ของ เทพ ดา กล่าว โดย 
เฉพาะ ฝน ว่า ย่อม ตก ด้วย เหตุ ๔ อย่าง คือ อานุภาพ นาค อานุภาพ ครุฑ อานุภาพ เทพ ทำ สัจจะ 
อธิษฐาน มี ฤดู เป็น สมุฏฐาน มาร บันดาล กำลัง ฤทธิ้ และ เมฆ ฝน ประ สัยกั ลบั. 

วลาหก เทพ ท่าน ว่า เป็น พวก เทพ เที่ยว ไป ใน อากาศ คำ ว่า วลาหก ใน คัมภีร์ ด้พท์ เล่ม หนึ่ง แปล 
ว่า สิ่ง ที่ นำ หรือ พา นํ้า ไป แปล กัน โดย มากว่า เมฆ ใช้ เป็น ชื่อ เรียก รวม ของ เทพ เหล่า นี้ ว่า วลาหก กาย 
(หมู่ หรือ กลุ่ม วลาหก) น่า จะ เป็น เพราะ เป็น ปรากฏการณ์ ใน อากาศ ด้วย กัน คติ ความ เชื่อ ใน ปัจจุบัน 
ไม่ ใช่ อย่าง นี้ แล้ว แต่ ก็ น่า ฟัง คติ ความ เชื่อ เก่า ๆ ไว้ บ้าง และ บาง เรื่อง เช่น เรื่อง ฝน ที่ ปรากฏ ใน บาง 
ครา วก็ดู แปลก อยู่ คล้าย มี จิต เจตนา ใน ลัง ยุต นี้ ท่าน ก็ ว่า ที่มี โดย ความ คิด ของ เทพ ก็ ใน บาง คราว ไม่ ใช่ 
เสมอ ไป หรือ โดย ปกติ ชื่งมี ฤดู เป็น สมุฏฐาน. 

ธรรมชาติ กับ กรรม ปัจจุบัน ของ คน 

ความ แปร ป รวน หรือ ความ เป็น ปกติ ของ ดิน ฟ้า อากาศ และ พืช มี คติ แสดง ว่า เกี่ยว แก่ 
กรรม ปัจจุบัน ของ คน เป็น เหตุ ข้อ สำคัญ อยู่ ด้วย ดั่ง มี กล่าว ไว้ ใน จตุ กก นิบาต'" ว่า ใน สมัย เมื่อ ราชา 
(หมาย ถึง ผู้ ปกครอง รัฐ สูง สุด) ทั้ง หลาย ไม่ ตั้ง อยู่ ใน ธรรม ผู้ ประกอบ ราช กิจ ทั้ง หลาย พราหมณ์ ผู้ เป็น 
คฤหบดี ทั้ง หลาย ชาว นิคม ชนบท ทั้ง หลาย ก็ ไม่ ตั้ง อยู่ ใน ธรรม ตาม กัน ไป โดย สำ ดับ เมื่อ หมู่ มนุษย์ 
ดั่ง กล่าว ไม่ ตั้ง อยู่ ใน ธรรม จันทร์ อาทิตย์ ดาว นักษัตร คืน วัน เดือน กึ่ง เดือน ฤดู ปี ลม ต่าง ๆ 
ก็ ยักเยื้อง ผิด ปกติ ไป ธรรมชาติ จึง เกิด วิปริต ผิด ทาง ผิด ปกติ (เช่น บังเกิด ลม พัด ผิด ทาง ผิด ฤดู กาล 
พัด ต้นไม้ หัก โค่น) เทวดา ทั้ง หลาย เดือด ร้อน ฝน ก็ ไม่ ตก หลั่ง ธาร นี้าส มื่าเ สมอ คือ เกิด แล้ง ฝน ข้าว 
กล้า ก็ ออก เมล็ด ผิด ปกติ หมู่ มนุษย์ บริโภค 1 ข้าว' ไม่ ดืก็มี อายุ ลัน ผิว พรรณ เศร้า หมอง ถอย กำลัง โรค 
มาก แต่ ใน สมัย เมื่อ ราชา ทั้ง หลาย ตั้ง อยู ใน ธรรม ผู้ ประกอบ ราช กิจ ทั้ง หลาย พราหมณ์ ผู้ คฤหบดี ทั้ง หลาย 
ชาว นิคม ชนบท ทั้ง หลาย ก็ ตั้ง อยู่ ใน ธรรม ตาม กัน ไป โดย สำ ดับ จันทร์ อาทิตย์ คืน วัน เดือน กึ่ง เดือน 
ฤดู ปี ลม ต่าง ๆ ก็ เป็น ไป โดย ปกติ สมื่า เสมอ วิถี ทาง ลม เป็น ต้น ก็ เป็น ไป สมื่า เสมอ โดย ปกติ เทวดา 
ทั้ง หลาย ไม่ เดือด ร้อน ฝน ก็ ตก หลั่ง ธาร นั้าส มื่าเ สมอ เป็น อัน ดี ข้าวกล้า ก็ ออก เมล็ด สมื่า เสมอ เป็น ปกติ 
หมู่ มนุษย์ บริโภค ข้าว ที่ดื จึง มี อายุ ยีน ผิว พรรณ ผ่องใส มี กำลัง ไร้ โรคาพาธ มี ฉัน ท คาถา ลง ท้าย 

ความ ว่า ถ้า เมื่อ โค ทั้ง หลาย ข้าม ไป อยู่ โค ผู้ หัว หน้า ฝูง เดิน ไป คด โค ทั้ง หมด ก็ เดิน คด ใน เมื่อ โค นำ ฝูง 



๑๐๒ องฺ. จตุ กุก. ๒๑ / ๙๗ / ๗๐. 




๒ ต ๕ 



เดิน คด ใน หมู่ มนุษย์ ก็ ฉัน นั้น เหมือน กัน ผู้ที่ ได้ รับ ยกย่อง ให้ เป็น หัว หน้า ถ้า ประพฤติ อธรรม ประชา 
นอก นี้] ก ป-. ระ พฤ ติ ตาม รัฐ ทั้ง หมด ย่อมอยู่ เป็น ทุกข์ ถ้า ผู้ ปกครอง ไม่ ตั้ง อยู่ ใน ธรรม ถ้า เมื่อ โค ทั้ง หลาย 
ข้าม ไป อยู่ โค ผู้ หัว หน้า ฝูง เดิน ไป ตรง โค ทั้ง หมด ย่อม เดิน ตรง ใน เมื่อ โค นำ ฝูง เดิน ตรง ใน หมู่ มนุษย์ ก็ 
ฉัน นั้น เหมือน กัน ผู้ที่ ได้ รับ ยกย่อง ให้ 'เป็น หัว หน้า ถ้า ประพฤติ ธรรม ประชา นอก นั้ก็ป ระ พฤติ ตาม 
รัฐ ทั้ง หมด ย่อมอยู่ เป็น สุข ถ้า ผู้ ปกครอง ตั้ง อยู่ ใน ธรรม. 

บาลี ใน จตุ กก นิบาต ตาม ที่ ยก ข้อ ความ มาก ล่า วนี้ แสดง คติ ของ พระ พุทธ ศาสนา ว่า ไม่ ได้ ค้าน 
คติ ความ เชื่อ เก่า ตะบัน ไป หมด คติ ที่ พอ ยก เข้า มา ได้ ก็ ยก เข้า มา เป็น ข้อ ปรารภ เพื่อ แสดง ธรรม แทรก เข้า 
ผู้ที่ป ระ สงค์ จะ สอน ใน ภาย หลัง เมื่อ ไม่ ประสงค์ ข้อ ความ ปรารภ ข้าง ต้น ก็ ตัด ออก เลีย แสดง แต่ ข้อ ธรรม 
ตาม ความ ใน ฉัน ท คาถา ข้าง ท้าย ซึ่ง เป็น ลักษณะ ของ พระ พุทธ ศาสนา โดย ตรง คือ มี ลักษณะ ที่ เรียก 
อย่าง หนึ่ง ว่า เป็น วิภัช ชวา ทะ แปล ว่า กล่าว แบ่ง แยก คือ แบ่ง แยก ไป ตาม เหตุผล ตาม เป็น จริง เช่น ที่ 
กล่าว แบ่ง ไป ตาม กรรม และ ผล ของ กรรม ที่ คน เรา นี่ เอง ทำ ใน ปัจจุบัน นี้ แหละ ดั่ง ความ ใน ฉัน ท คาถา นั้น 
ใน ที่ บาง แห่ง ยก เรื่อง เมฆ เรื่อง ฟ้า ฝน มา เป็น ข้อ อุปมา เท่า นั้น ดั่ง ใน จตุ กก นิบาต นี้ เอง กล่าว ถึง วลาหก 
คือ เมฆ หรือ ฟ้า ฝน ๔ อย่าง เป็น ข้อ เทียบ ของ บุคคล ๔ จำพวก ว่า 

๑. วลาหก คำราม แต่ ไม่ ตก (ฟ้า ร้อง ฝน ไม่ ตก) เป็น ข้อ เปรียบ ของ บุคคล ที่ ได้ แต่ พูด แต่ ไม่ ทำ 
หรือ เพียง แต่ เรียน แต่ ไม่ ปฏิบัติ ให้ รู้ แจ้ง เห็น จริง ใน ลัจจ ธรรม . 

๒. วลาหก ตก ไม่ คำราม (ฝน ตก ฟ้า ไม่ ร้อง) เป็น ข้อ เปรียบ ของ บุคคล ที่ ทำ แต่ ไม่ พูด หรือ ที่ ไม่ 
เรียน แต่ ปฏิบัติ ให้ รู้ แจ้ง เห็น จริง ได้. 

๓. วลาหก ไม่ คำราม ไม่ ตก (ฟ้า ไม่ ร้อง ฝน ไม่ ตก) เป็น ข้อ เปรียบ ของ บุคคล ที่ ทั้ง ไม่ พูด ไม่ ทำ 
หรือ ทั้ง ไม่ เรียน ไม่ ปฏิบัติ ให้ รู้. 

๔. วลาหก คำราม และ ตก (ฟ้า ร้อง ฝน ตก) เป็น ข้อ เปรียบ ของ บุคคล ที่ ทั้ง พูด ทั้ง ทำ หรือ ทั้ง 
เรี ยน ทั้ง ปฏิบัติ ให้ รู้ แจ้ง เห็น จริง! ๓ 

คำ สอน เรื่อง บุคคล ๔ จำพวก นี้ เป็น ลักษณะ ของ พระ พุทธ ศาสนา โดย ตรง เพราะ แสดง เรื่อง 
ภาย นอก เช่น เรื่อง โลกธาตุ เพื่อ เป็น ข้อ อุปมา เท่า นั้น ไม่ ได้ มุ่ง แสดง เรื่อง ภาย นอก นั้น แต่ มุ่ง แสดง 
เรื่อง ลัจจ ธรรม ภาย ใน เป็น ข้อ สำคัญ. 

อายุ ของ ชาว สวรรค์ 

จะ กล่าว เพิ่ม เติม ถึง เรื่อง อสุ ร เทพ ซึ่ง เป็น คัตรู ของ พระ อินทร์ เท ว ราช แห่ง เทพ ชั้น ดาวดึงส์ ใน 
ที่ มา โดย มาก กล่าว ว่า ท้าว เวป จิต ติ เป็น ราชา แห่ง พวก อสุ ร เทพ แต่ มี , ที่ มา แห่ง , หนึ่ง กล่าว' ว่า ได้ มี เมือง 
อสุ ระ อยู่ ๔ เมือง ตั้ง อยู่ ๔ ทิศ แห่ง ต้น จิต ต ปา ตลี ซึ่ง เป็น ต้นไม้ ประจำ ภพ อสุ ระ ท้าว เวป จิต ตะ หรือ 



องุ. จตุ กุก. ๒๑ /๏ ๓๕ / ๑๐๑. 




๒ ต ๖ 



เรียก อีก นาม หนึ่ง ว่า ท้าวสุ จิต ตะ ครอง เมือง ทิศ ตะวัน ออก ท้าว สัม พร หรือ เรียก อีก นาม หนึ่ง ว่า 
ท้าวสุ จิ ครอง เมือง ทิศ ใต้ ท้าว พลิ หรือ เรียก อีก นาม หนึ่ง ว่า ท้าวสุ โร ชะ ดร อง เมือง ทิศ ตะวัน ตก 
ท้าว ป หาร าธะ หรือ เรียก อีก นาม หนึ่ง ว่า ท้าว ราหู ครอง เมือง ทิศ เหนือ. 

สวรรค์ ทุก ชั้น ที่ กล่าว มา แล้ว สรุป เป็น สาม ประเภท คือ กามาพจร ท่อง เที่ยว อยู่ ใน กาม ได้แก่ 
สวรรค์ ๖ ชั้น รูป าพ จร ท่อง เที่ยว อยู่ ใน รูป ฌาน ได้แก่ รูป พรหม อรูป าพ จร ท่อง เที่ยว อยู่ ใน อรูป ฌาน 
ได้แก่ อรูป พรหม ฉะนั้น ใน สวรรค์ กามาพจร ๖ ชั้น จึง ยัง เกี่ยว ข้อง กับ กามคุณ ท่าน แสดง ว่า ชั้น 
จาตุ มหา ราชิ กา และ ชั้น ดาวดึงส์ มี เหมือน มนุษย์ ชั้น ยาม ามื แต่ กาย สัง สัคคะ ชั้น ดุสิต มี เพียง จับ มือ กัน 
ชั้น' นิ ม มาน' รตีมื เพียง ยิ้ม' รับ กัน ชั้น , ปรนื มมิ ต' วสวัตตี มี แต่ มอง ดู กัน เท่า นั้น ส่วน ใน สวรรค์ ชั้น รูป าพ จร 
และ อรูป าพ จร ที่ เรียก ว่า พรหม โลก ทุก ชั้น ไม่ เกี่ยว ข้อง กับ กาม ใน อรรถกถา วิภังค์ กล่าว' ว่า' ไม่ มี เพศ 
สตรี เพศ บุรุษ ใน พรหม โลก. 

ใน ติกนิ บาต แสดง อายุ สวรรค์ เทียบ อายุ มนุษย์ ไว้ ว่า ห้า สิบ ปี มนุษย์ เป็น หนึ่ง คืน วัน สวรรค์ 
ชั้น จาตุ มหา ราชิ กา ๓๐ คืน วัน เป็น หนึ่ง เดือน สวรรค์ นั้น ๑๒ เดือน เป็น หนึ่ง ปี สวรรค์ นั้น ห้า ร้อย ปี 
ทิพย์ นี้ เป็น ประมาณ อายุ ของ เทพ ชั้น จาตุ มหา ราชิ กา เท่า กับ เก้า ล้าน ปี มนุษย์. 

หนึ่ง ร้อย ปี มนุษย์ เป็น หนึ่ง คืน วัน สวรรค์ ชั้น ดาวดึงส์ นับ เดือน ปี เช่น เดียว กัน พันปี ทิพย์ นี้ เป็น 
ประมาณ อายุ ของ เทพ ชั้น ดาวดึงส์ เท่า กับ สาม โกฏิ หก ล้าน ปี มนุษย์. 

สอง ร้อย ปี มนุษย์ เป็น หนึ่ง คืน วัน สวรรค์ ชั้น มายา นับ เดือน ปี เช่น เดียว กัน สอง พันปี ทิพย์ นี้ 
เป็น ประมาณ อายุ ของ เทพ ชั้น ยา มา เท่า กับ สิบ สี โกฏิ สี ล้าน ปี มนุษย์. 

สี ร้อย ปี มนุษย์ เป็น หนึ่ง คืน วัน สวรรค์ ชั้น ดุสิต นับ เดือน ปี เช่น เดียว กัน สี พันปี ทิพย์ นี้ เป็น 
ประมาณ อายุ ของ เทพ ชั้น ดุสิต เท่า กับ ห้า สิบ เจ็ด โกฏิ หก ล้าน ปี มนุษย์. 

แปด ร้อย ปี มนุษย์ เป็น หนึ่ง คืน วัน สวรรค์ ชั้น นิมมานรดี นับ เดือน ปี เช่น เดียว กัน แปด พันปี ทิพย์ 
นี้ เป็น ประมาณ อายุ ของ เทพ ชั้น นิมมานรดี เท่า กับ สอง ร้อย สาม สิบ โกฏิ กับสื ล้าน ปี ช่อง มนุษย์. 

หนึ่ง พัน หก ร้อ ยปี มนุษย์ เป็น หนึ่ง คืน วัน ใน สวรรค์ ชั้น ปรนิ มมิต วสวัตตี นับ เดื อนปี เช่น เดื ยว กัน 
หนึ่ง หมื่น หก พันปี ทิพย์ นี้ เป็น ประมาณ อายุ ของ เทพ ชั้น ปรนิ มมิต วสวัตตี เท่า กับ แปด ร้อย ยี่สิบ เอ็ด โกฏิ 
กับ หก ล้าน ปี มนุษย์ (การ คิด เทียบ ปี มนุษย์ นี้ คัด มา ไม่ ได้ สอบ ดู ว่า จะ ถูก หรือ ผิด อย่าง ไร). 

ส่วน เทพ ชั้น พรหม โลก ยิ่งมื อายุ มาก ท่าน ว่า 

๑. พรหม ปา ริสัซ ชะ มี อายุ เท่า ส่วน ที่ สาม ของ กัป คือ หนึ่ง ใน สาม ของ กัป 

๒. พรหม ปุโรหิต มี อายุ กึ่ง กัป 

ฅ. มหาพรหม มี อายุ หนึ่ง กัป 

๔. ปริต ตา ภะ มี อายุ สอง กัป 



90๙ องฺ. ติ ก. ๒๐ / ๒๗๓ / ๕๑๐; ไตรภูมิ. ฉัฏฐ กัณฑ์. 




๒ ต ๗ 



๕. อัปป มา ณาภ ะ มี อายุ สี่ กัป 

๖. อา ภัสส ระ มี อายุ แปด กัป 

๗. ปริ ตด สุภะ มี อายุ สิบ หก กัป 

๘. อัปป มา ณสุภ ะ มี อายุ สาม สิบ สอง กัป 

๙. สุภกิ ณ หะ มี อายุ หก สิบ สี่ กัป 

๑0. เวหั ป ผละ และ อสัญญี สัตว์ มี อายุ ห้า ร้อย กัป 

๑๑. อริ หะ มี อายุ พัน กัป 

๑๒. อตัป ปะ มี อายุ สอง พัน กัป 

๑ ฅ. สุทัส สะ มี อายุ สี่ พัน กัป 

๑๔. สฺทัส สี มี อายุ แปด พัน กัป 

' ^ ^'' ไ ไ ^ ๑๐๔ 

๑๕. อก นิฏฐ ะ มี อายุ หนึง หมี น หก พัน กัป. 

พรหม เหล่า นี้ ๑ ถึง ๙ เป็น ชั้น รูป ฌาน ที่ หนึ่ง สอง สาม ชั้น ละ สาม ๑0 ซึ่ง แบ่ง เป็น สอง ถึง 
๑๕ เป็น ชั้น รูป ฌาน ที่สี่ รวม เป็น ๑๖ และ ๑๑ ถึง ๑๕ เป็น ชั้น สุทธาวาส สำหรับ พระ อนาคามี ไป เกิด 
ปริต ตา ภะ เป็น ต้น มัก เรียก ว่า ปริต ตา ภา ซึ่ง ติด มา จาก เป็น คุณบท ของ ภูมิ ทั้ง ถนัด ลิ้น ไทย เรา เหมือน 
อย่าง คำ ว่า ศาสนา จาก คำ ว่า ศาส นะ ซึ่ง เป็น คำ ที่ เรียก ว่า อะ การันต์ แต่ เรา ถนัด เรียก เป็น อา การันต์ 
ว่า ศาสนา กลาย เป็น คำ ไทย ที่ ถูก ต้อง ถ้า พูด ว่า ศาส นะ ก็ เป็น ผิด แปลก ไป พรหม ทั้ง ๑๖ เหล่า นี้ เป็น 
รูป พรหม. 

ส่วน อรูป พรหม อีก ๔ ชั้น ยิ่ง มี อายุ มาก ขึ้น ไป อีก อรูป ที่ หนึ่ง มี อายุ สอง หมื่น กัป อรูป ที่ สอง 
มี อายุ สี่ หมื่น กัป อรูป ที่ สาม มี อายุ หก หมื่น กัป อรูป ที่สี่มี อายุ แปด หมื่น สี่ พัน กัป. 

อายุ ของ สัตว์ ใน นรก 

อนึ่ง มี แสดง ถึง อายุ สัตว์ นรก เทียบ กับ อายุ ของ สวรรค์ ไว้ ว่า ห้า' ร้อย ปี , ทิพย์ ไน สวรรค์ ชั้น จาตุ 
มหา ราชิ กา เป็น คืน วัน หนึ่ง ใน สัญ! เวน รก สัตว์ นรก ขุม นี้ อายุ ห้า ร้อย ปีน รก นั้น. 

พันปี ทิพย์ ใน สวรรค์ ชั้น ดาวดึงส์ เป็น คืน วัน หนึ่ง ใน กาฬ สุตต นรก สัตว์ นรก ขุม นี้มี อายุ หนึ่ง 
พันปี นรก นั้น. 

สอง พันปี ทิพย์ ใน สวรรค์ ชั้น ยา มา เป็น คืน วัน หนึ่ง ใน สัง ฆาต นรก สัตว์ นรก ขุม นี้มี อายุ สอง 
พันปี นรก นั้น. 

สี่ พันปี ทิพย์ ใน สวรรค์ ชั้น ดุสิต เป็น คืน วัน หนึ่ง ใน โร รุ วน รก สัตว์ นรก ขุม นี้มี อายุ สี่ พันปี นรก นั้น. 
แปด พันปี ทิพย์ ใน สวรรค์ ชั้น นิมมานรดี เป็น คืน วัน หนึ่ง ใน มหา โร รุ วน รก สัตว์ นรก ขุม นี้มี อายุ 

ไตรภูมิ. สัต ตม กัณฑ์. 

^ ไตรภูมิ. อัฏ ฐม กัณฑ์. 




๒๓๘ 



แปด พันปี ทิพย์ นั้น. 

หนึ่ง หมื่น หก พันปี ทิพย์ ใน สวรรค์ ชั้น ปรนิ มมิต วสวัตตี เป็น คืน วัน หนึ่ง ใน ตา ปน นรก สัตว์ 
นรก ขุม นี้มี อายุ หนึ่ง หมื่น หก พันปี ทิพย์ นั้น. 

มหา ตา ปน นรก มี อายุ กึ่ง อันตรา กัป อเวจี นรก มี อายุ หนึ่ง อันตรา กัป. 

กำหนด อายุ ที่ ท่าน แสดง นี้ โดย การ เทียบ คือ เทียบ อายุ ของ มนุษย์ กับ สวรรค์ เทียบ อายุ ของ 
สวรรค์ กับ นรก แสดง ว่า อายุ ของ เทพ มากกว่า ของ มนุษย์ มาก และ อายุ ของ สัตว์ นรก ยัง มากกว่า อายุ 
ของ เทพ ไป อีก ส่วน เทพ ที่ เป็น ชั้น พรหม ก็ นับ เทียบ ด้วย กัป กัลป้ ของ โลก มนุษย์ เหมือน กัน อายุ ของ 
มนุษย์ จึง น้อย มาก พิจารณา ดู ตาม วิทยา การ ใน ปัจจุบัน วัน เดือน ปี ของ ดาว พระเคราะห์ ต่าง ๆ เมื่อ 
เทียบ กับ โลก มนุษย์ นี้! ม่เ ท่า กันยา วก ว่า ของ โลก นี้ มาก ก็มี พูด กัน ว่า ยาว หรือ สัน ก็ ด้วย เทียบ กับ เวลา ของ โลก 
ถ้า ใน ดาว นั้น ๆ มี คน เขา ก็ คง ไม่ พูด ว่า เวลา ของ เขา ยาว หรือ สัน เพราะ เป็น กำหนด ที่ พอ เหมาะ หรือ ที่ 
เรียก ว่า เป็น ธรรมชาติ ของ ที่ นั้น เว้น ไว้ แต่ เขา จะ มา รู้ เทียบ กับ ของ โลก นี้ เข้า และ เวลา ดั่ง กล่าว ย่อม มี ขึ้น 
เพราะ มี เหตุ ให้ เกิด เวลา ที่ นัก เรียน ได้ เรียน กัน อยู่ ถ้า เหตุ ที่ ให้ เกิด เวลา แตก ต่าง กัน เวลา ก็ ย่อม แตก ต่าง 
กัน ไป (แม้ ใน โลก นี้ เอง) ใน ที่ ซึ่ง ไม่ มี เหตุ ให้ เกิด เวลา ก็ ย่อม จะ ไม่ มี เวลา เลย ใน โลก ทั้ง ปวง ย่อม มี เวลา 
เสมอ มี พระ พุทธ ภาษิต แสดง ว่า กาล คือ เวลา ย่อม กิน สรรพ สัตว์ พร้อม ทั้ง ตัว เอง ฉะนั้น จะ เกิด เป็น 
เทพ ชั้น ไหน ก็ ต้อง ถูก เวลา กลืน กิน คือ ต้อง ดับ ไม่ มีที่ จะ สถิต อยู่ เป็น นิรันดร แต่ อาจ จะ มี อายุ นาน 

นักหนา ได้ โดย เทียบ กับ เวลา ของ มนุษย์ นี้ ซึ่ง ความ จริง หา ใช่ เร็ว หรือ ช้า ไม่ เป็น เวลา ที่ พอ เหมาะ ตาม 

โ, ะ! โ ” 1 
กำหนด ส่า หรับ ชัน นัน ๆ ต่าง หาก. 

ทาง พระ พุทธ ศาสนา แสดง ที่ ซึ่ง ไม่ มี กาล เวลา คือ ที่ ซึ่ง ไม่ มี ตัณหา (ความ ดิ้นรน ทะยานอยาก) อัน 
เป็น เหมือน ลูก ศร ที่ เสียบ จิต ใจ แสดง ตาม เค้า ความ ว่า ใคร ก็ ตามอยู่ ใน โลก หรือ ภูมิ ไหน ก็ ตาม เมื่อ ถอน 
ลูก ศร ที่ เสียบ ใจ นี้ ออก เสีย ได้ ก็ ย่อม บรรลุ ถึง ที่ ซึ่ง ไม่ มี กาล เวลา ที่นี้ จะ พึง บรรลุ ด้วย จิต ใจ เท่า นั้น ส่วน 
ร่าง กาย เป็น โลก ต้อง ตก อยู่ ใน อำนาจ ของ เวลา คราว นี้ นึก เดา ดู เฉพาะ ทาง จิต ใจ ว่า จิต ใจ ที่ ไม่ ดิ้นรน ย่อม 
ไม่ เกี่ยว กับ เวลา เลย คือ ไม่ เกี่ยว กับ อดีต อนาคต ปัจจุบัน อะไร ทั้ง สิน เพราะ ไม่ มี หวัง อะไร ที่ จะ ฝาก ไว้ กับ เวลา 
พระ พุทธเจ้า ได้ ทรง แสดง ธรรม ปฏิบัติ ที่ เมื่อ บุคคล ปฏิบัติ เข้า ทาง แล้ว ธรรม ย่อมอ บรม กัน เอง ขึ้น ไป 
โดย ลำดับ ดั่ง นี้ คืลอ บรม สมาธิ สมาธิ อบรม ปัญญา ปัญญา อบรม จิต ให้ วิมุตติ คือ หลุด พัน จาก 
อา สวะ ทั้ง หลาย จิต ที่ ปัญญา อบรม แล้ว ด้วย ได้ รับ การอบรม มา โดย ลำดับ ดั่ง กล่าว ย่อม เป็น จิต ที่รู้ 
บริบูรณ์ บริสุ ทธิ้ ปราศจาก ศร เสียบ หมด ความ ดิ้นรน สงบ พ้น จาก อำนาจ โลก ที่มี เวลา ทั้ง สิ้น ถึง ธรรม 
ที่ เป็น อก าลิก ธรรม โดย แท้. 




๒ ต ๙ 



ทำ บุญ แล้ว อธิษฐาน ให้ เกิด ใน สวรรค์. 

ใน อรรถกถา ธรรมบท เล่า เรื่อง เวลา ของ สวรรค์ เทียบ กับ มนุษย์ ไว้ ว่า ใน ดาวดึงส์ เท ว โลก 
เท ว บุตร องค์ หนึ่ง ชื่อ ว่า มาลา ภา รี ไป เที่ยว ชม อุทยาน พร้อม กับ หมู่ เทพ อัปสร เทพธิดา องค์ หนึ่ง จุติ ใน 
ขณะ ที่ กำลัง นั่ง อยู่ บน กิ่ง ต้น ไม ให้ ดอกไม้ หล่น จาก ต้น สรีระ ของ นาง ดับ หาย ไป เหมือน อย่าง เปลว ประทีป ดับ 
นาง ถือ ปฏิสนธิ ใน ตระกูล หนึ่ง ใน กรุง สา วัต ถี เมื่อ เกิด ขึ้น ระลึก ชาติ ได้ ว่า เป็น ภรรยา ของ มาลา ภาร เท ว- 
บุตร จุติ มา เกิด ได้ ทำ การ บูชา พระ รัต น ตรัย ตั้ง ความ ปรารถนา จะ ไป เกิด ใน สำนัก ของ เทพ สามี อีก ขณะ 
นั้น พระ พุทธเจ้า ประทับ อยู่ ณ กรุง สา' วัต ถี นาง มี ศรัทธา ใน พระ พุทธ ศาสนา ทำ บุญ กุศล ต่าง ๆ และ 
ตั้ง ความ ปรารถนา ข้อ เดียว นั้น ตั้งแต่ ยัง เยาว์ วัย จน ถึง ได้ นาม ว่า ปติ ปู!} กา แปล ว่า บูชา เพื่อ สามี เมื่อ 
เจริญ วัย ขึ้น ได้ สามี คน ทั้ง หลาย ก็ เข้า ใจ ว่า เป็น ที่ สม ปรารถนา แล้ว นาง มี บุตร หลาย คน โดย สำ ดับ ได้ 
ตั้ง หน้า ทำ บุญ กุศล ต่าง ๆ เป็น นิตย์ มา ใน วัน สุด ท้าย ของ ชีวิต เมื่อ ฟัง ธรรม รักษา สิกขาบท แล้ว ได้ 
ถึง แก่ กรรม ด้วย โรค ปัจจุบัน บังเกิด ใน สำนัก เทพ สามี ใน สวน สวรรค์ นั้น แหละ ขณะ นั้น มาลา ภา รี เท ว 
บุตร ก็ กำลัง อยู่ ใน อุทยาน หมู่ เทพ อัปสร กำลัง เก็บ ร้อย ดอกไม้ กัน อยู่ เท ว บุตร ได้ ทัก ถาม ว่า นาง หาย ไป 
ไหน แต่ เข้า นาง ได้ ตอบ ว่า จุติ ไป เกิด ใน มนุษย์ ได้ เล่า เรื่อง ของ นาง ใน มนุษย์ โดย ตลอด และ ได้ เล่า ถึง 
ความ ตั้งใจ ของ นาง เพื่อ ที่ จะ มา เกิด อีก ใน สำนัก ของ เทพ สามี บัด นี้ก็ ได้ มา เกิด สม ปรารถนา ด้วย 

อำนาจ บุญ กุศล และ ความ ตั้งใจ เท ว บุตร ถาม ถึง กำหนด อายุ มนุษย์ เมื่อ ได้ รับ ตอบ ว่า ประมาณ ร้อย ปี 
เกิน ไป มี น้อย ได้ ถาม ต่อ ไป ว่า หมู่ มนุษย์ มี อายุ เพียง เท่า นี้ พา กัน ประมาท เหมือน อย่าง หลับ หรือ พา กัน 
ทำ บุญ กุศล ต่าง ๆ เทพธิดา ตอบ ว่า พวก มนุษย์ โดย มาก พา กัน ประมาท เหมือน อย่าง มี อายุ ตั้ง อสงไขย 
เหมือน อย่าง ไม่ แก่ ไม่ ตาย เท ว บุตร ได้ เกิด ความ ลัง เวช ใจ ขึ้น มาก เรื่อง นี้ ท่าน เขียน เล่า ประกอบ 
พระ พุทธ ภาษิต ใน ธรรมบท ข้อ หนึ่ง ที่ แปล ความ ว่า “ผู้ ทำ ที่ สุด (แห่ง ชีวิต คือ ความ ตาย) ย่อม ทำ นร ชน 
ที่มี ใจ ติด ข้อง ใน สิ่ง ต่าง ๆ ไม่ อิ่ม อยู่ ใน กาม ทั้ง หลาย เหมือน เพลิน เก็บ ดอกไม้ อยู่ส่ อำนาจ” ดู ความ แห่ง 
พระ ธรรมบท ข้อ นี้ เห็น ได้ ว่า มุ่ง เตือน ใจ ให้ ไม่ ประมาท เพราะ ทุก ๆ คน จะ ต้อง ตาย ขณะ ที่ ยัง ไม่ อิ่ม 
ยัง เพลิด เพลิน อยู่ ใน กาม เหมือน อย่าง เพลิน เก็บ ดอกไม้ ท่าน จึง เล่า เรื่อง เทพธิดา เพลิน เก็บ ดอกไม้ 
ต้อง จุติ ทันที ใน สวน สวรรค์. 

เทวดา มี อายุ ยืน นาน คติ ภาย นอก พระ พุทธ ศาสนา ว่า เป็น ผู้ ไม่ ตาย จึง เรียก ว่า อมร (ผู้ ไม่ 
ตาย) ก็มี แต่ คติ ทาง พระ พุทธ ศาสนา ว่า มี อายุ ยืน มาก เท่า นั้น เพราะ มี หลัก ธรรม อยู่ ว่า เมื่อ มี เกิด ก็ 
ต้อง มี ตาย จึง ไม่ รับรอง เทวดา มาร พรหม ทั้ง สิน ว่า เป็น อมร คือ ผู้ ไม่ ตาย เมื่อ เทียบ ระยะ เวลา ของ มนุษย์ 
กับ สวรรค์ ชั่ว ชีวิต ของ มนุษย์ ที่ กำหนด ร้อย ปี เท่า กับ ครู่ เดียว ของ สวรรค์ เท่า นั้น เรื่อง ใน อรรถกถา นี้ 
ท่าน เล่า ให้ มอง เห็น ว่า ครู่ เดียว จริง ๆ ชาติ หนึ่ง ของ มนุษย์ ยัง ไม่ เท่า เวลา ชม สวน ของ เทวดา ครั้ง หนึ่ง ท่าน 
เล่า เรื่อง ใน ตอน ท้าย ให้ เทวดา ลัง เวช มนุษย์ ว่า ประมาท แม้ จะ ไม่ ตรง ประเด็น กับ ความ ใน พระ ธรรมบท นัก 



ปฏิปู ชิ กา วตถ ธมฺม ป ท. ๓ / ๒๖- ๙. 




๒๔๐ 



ก็ ชวน ให้ เห็น ว่า ประมาท กัน อยู่ จริง เพราะ ทำ ให้ เห็น ชัด ว่า ชีวิต นี้ น้อย นัก เหมือน อย่าง ครู่ เดียว จะ แสดง 
อย่าง ไร ให้ เห็น ชัด จึง เล่า เรื่อง ใน สวรรค์ เป็น เรื่อง เทียบ ที่ ทำ ให้ เห็น ชัด ได้ ทันที ว่า น้อย นิด เดียว นำ ใจ 
ให้ เกิด สังเวช เกิด ความ ไม่ ประมาท ขึ้น ได้ เร็ว เป็น อัน ว่า ท่าน สอน ได้ ผล. 

อัน ที่ จริง เม็ด ยา ที่ เคลือบ นี้า ตาล เป็น ของ ที่ กลืน ง่าย ถ้า คิด รังเกียจ สงสัย อยู่ ว่า นํ้า ตาล เคลือบ ไม ใช่ 
นี้า ตาล จริง ไม่ ยอม รับ ยา โรค ก็ ไม่ หาย ถ้า รับ ยา เคลือบ นี้า ตาล ที่ ถูก โรค นอก จาก โรค จะ หาย แล้ว ยัง 
หวาน ลิ้น อีก ด้วย. 

คำ แปล เทพ ๘ 

พระ พุทธ ศาสนา โดย ตรง กล่าว ถึง เวลา เพื่อ แสดง ธรรม เช่น ที่ สอน ว่า พึง พิจารณา เนือง ๆ ว่า 
วัน คืน ล่วง ไป ๆ บัด นี้ เรา ทำ อะไร อยู่ ขณะ อย่า ล่วง ท่าน ทั้ง ทลาย ไป เสีย ควร รีบ ทำ ความ เพียร ใน วันนี้ 
ที เดียว ใคร เล่า จะ รู้ ว่า จะ ตาย ใน วัน พรุ่ง นี้ และ แสดง ความ เนิ่น ช้า ของ เวลา ว่า มีแก่ บุคคล ดั่ง ต่อ ไป นี้ 
คน ที่ ต้อง ตื่น ตลอด ราตรี คน เดิน ทาง ที่ เหน็ด เหนื่อย สัตว์ ผู้ ท่อง เที่ยว เวียน เกิด เวียน ตาย ใน สังสารวัฏ 
ดั่ง พระ ธรรมบท หนึ่ง ว่า ราตรี ของ คน ที่ ตื่น อยู่ เป็น ของ ยาว โยชน์ ของ คน ที่ เมื่อย ล้า เป็น ของ ยาว สงสาร 
ของ คน เขลา ไม่ รู้ สัทธรรม เป็น ของ ยาว อัน ที่ จริง เวลา ราตรี หนึ่ง ระยะ ทาง โยชน์ หนึ่ง ก็ คง อยู่ เท่า นั้น คน 
ที่ นอน หลับ สบาย หรือ คน ที่ ท่า อะไร เพลิด เพลิน ก็ ไม่ รู้สืก ว่า ยาว อาจ รู้ลื กว่า เหมือน เดี๋ยว เดียว แม้ เวลา 
ตั้ง กัป กัลป้ ก็ เหมือน เดี๋ยว เดียว ถ้า หลับ เพลิน อยู่ คน ที่ แข็ง แรง เดิน เก่ง และ มี ความ เพลิด เพลิน ใน การ เดิน 
โยชน์ หนึ่ง ก็ จะ ไม่ รู้สืก ว่า ไกล จะ รู้ ถึก' ว่า ถึง เร็ว แต่ คน ที่มี ทุกข์ นอน ไม่ หลับ และ คน ที่ เมื่อย ล้า จะ รู้ลืก ว่า 
ราตรี และ โยชน์ ยาว มาก เป็น เครื่อง แสดง เทียบ กับ สงสาร ของ คน เขลา ซึ่ง จะ ต้อง ท่อง เที่ยว ไป ยืด ยาว 
นาน ไกล ฉะนั้น เรื่อง ของ เวลา หรือ สถาน ที่ จึง เกี่ยว แก่ กาย และ ใจ ของ คน โดย เฉพาะ ก็ เกี่ยว กับ ใจ ถ้า 
คิด เร่ง ให้ เร็ว ก็ เหมือน ช้า หรือ ยาว ถ้า คิด หน่วง ให้ ช้า ก็ เหมือน สัน หรือ เร็ว ความ จริง ก็ คง ที่ อยู่ อย่าง นั้น. 

อาการ เกิด ของ เทวดา มี กล่าว ไว้ ใน อรรถกถา บาง แห่ง เป็น พิเศษ ว่า บุรุษ ที่ เกิด บน ตัก ของ เทวดา 
เรียก ว่า เท ว บุตร สตรี ที่ เกิด บน ตัก ของ เทวดา เรียก ว่า เท ว ธิดา เทวดา สตรี ถ้า เกิด ใน ที่ นอน จัด เป็น 
ปริ จารี กา (นาง บำเรอ) ถ้า เกิด ข้าง ที่ นอน จัด เป็น พนักงาน เครื่อง สำอาง ถ้า เกิด กลาง วิมาน จัด เป็น คน ใช้ 
เทวดา ใน คัมภีร์ พระ พุทธ ศาสนา จัด เป็น อุป ปา ดิก กำเนิด ทั้ง หมด. 

คำ ว่า เท วะ ใน คัมภีร์ สัทท นีติ ให้ คำ แปล ไว้ ๘ อย่าง ดั่ง ต่อ ไป นี้ 

๑. ผู้ที่เ ล่น (ด้วย กามคุณ ทั้ง ๕ นำ จะ หมาย ถึง ว่า มี สุข สนุก สบาย อยู่ ด้วย ทิพ ย สมบัติ ทุก เวลา) 

๒. ผู้ที่บ เรา รถ นา (จะ ชนะ ปฏิปักษ์ คือ ต้อง การ ชนะ ข้า คิก ไม่ ยอม แพ้) 

๓. ผู้ที่ กล่าว (ว่า ควร ไม่ ควร ของ โลก คือ มี วาจา ที่ โลก นับถือ บอกว่า ควร หรือ ไม่ ควร อย่าง ไร ก็ 

เชื่อ พิง) 

๔. ผู้ , ที่ รุ่ง เรือง สว่าง (ด้วย แสง สว่าง รุ่งเรือง แต่ สรีระ อย่าง ยิ่ง) 

๕. ผู้ที ได้ รับ ความ ชม เชย 




๒๔๑ 



๖. ผู้ ที่, 'มี ผู้, ใคร่ (จะ เห็น จะ ได้ ยิน เพราะ ประกอบ ด้วย ความ งาม เป็น พิเศษ) 

๗. ผู้ที่ ไป ได้ (โดย ไม่ ขัด ข้อง ใน ที่ ตาม ที่ ปรารถนา) 

๘. ผู้ที่ สามารถ (ยัง กิจ นั้น ๆ ให้ สำเร็จ ด้วย อานุภาพ สมบัติ) 

ชุมนุม เทวดา 

ใน อรรถกถา แห่ง ชน วสภ สูตร ๘ ได้ กล่าว ว่า เท ว สันนิบาต มี ใน สมัย เข้า พรรษา ของ พระ สงฆ์ 
เพื่อ พิจารณา สงเคราะห์ พระ สงฆ์ เข้า พรรษา มี ใน สมัย ปวารณา ออก พรรษา เพื่อ สงเคราะห์ ใน คราว นั้น 
มี ใน สมัย ที่ จะ ฟัง ธรรม มี ใน สมัย ที่ จะ เล่น กีฬา คราว ต้นไม้ ทิพย์ ปา ริฉัต ตก ะ ออก ดอก เท ว สันนิบาต ใน 
สมัย เข้า พรรษา นั้น ตั้งแต่ วัน อาสา ฬหบู ชา ส่วน เท ว สันนิบาต เพื่อ ฟัง ธรรม นั้น คง สุด แต่ ว่า จะ มี การ 
แสดง ธรรม เมื่อ ไร ได้ มี เล่า ไว้ ใน ที่ หลาย แห่ง ว่า ใน ชุมนุม เทพ ณ เท ว สภา สุธัม มา ใน บาง คราว พระ อินทร์ 
ทรง แสดง ธรรม แก่ เทพ ทั้ง ปวง ใน บาง คราว พระ พรหม ลง มา แสดง และ เทพ ผู้ มา เข้า สันนิบาต นั้น เป็น 
เทพ ใน สวรรค์ ๒ ชั้น คือ ชั้น ดาวดึงส์ และ ชั้น จาตุ มหา ราชิ กา ใน เมือง ไทย เรา เมื่อ พระ จะ สวด พระ 
ปริตร ก็มี กล่าว บท สัค เด ชุมนุม เทวดา เพื่อ มา ฟัง ธรรม คือ มา ฟัง สวด มนต์ ซึ่ง เป็น การ สวด บท พระ 
ธรรม นั้น เอง ใช้ เป็น ประเพณี ทั้ง ใน งาน หลวง งาน ราษฎร์ คุ้น เคย จน ถึง ไม่ คิด วิจารณ์ กัน และ ก็ ว่า เป็น 
ภาษา บาลี ฟัง กัน ไม่ ออก แต่ เทวดา จะ ฟัง ออก หรือ ไม่ หา ได้ คำนึง ถึง กัน ไม่ หาก รู้ ถึง จิต ใจ ได้ โดย ตรง ก็ 
ไม่ ต้อง คำนึง ถึง ภาษา. 

อาราธนา ธรรม 

จะ กล่าว ถึง พระ พรหม องค์ หนึ่ง คือ สหัมบดี พรหม ได้ มี เรื่อง เข้า มา เกี่ยว ข้อง กับ พระ พุทธเจ้า 
หลาย เรื่อง ตั้งแต่ ต้น พุทธกาล เมื่อ พระ พุทธเจ้า ได้ ตรัสรู้ แล้ว ใหม่ ๆ ทรง ปรารภ ถึง ธรรม ที่ ตรัสรู้ ว่า 
เป็น สภาพ ลุ่ม ลึก ยาก ที่ คน อื่น จะ รู้ ตาม ได้ ทรง พระ ดำริ จะ ไม่ ทรง ขวน ขวา ย เพื่อ สัง สอน ท่าน ว่า 
สหัมบดี พรหม ทราบ พระ ดำริ ได้ เข้า ไป เฝึา กราบ ทูล อาราธนา ขอ ให้ ทรง แสดง ธรรม เพราะ หมู่ สัตว์ ที่ 
สามารถ จะ ฟัง รู้! ด้มี อยู่ พระ พุทธเจ้า จึง ได้ ทรง แสดง ธรรม เป็น ต้น เรื่อง ของ บท อาราธนา ธรรม ที่ ใช้ 
กัน ใน เมือง ไทย ว่า พฺรหฺ มา จ โลกา ธิปดี สหมฺ ปติ เป็น ต้น ซึ่ง มี คำ แปล ว่า “สหัมบดี พรหม ผู้ เป็น 
อธิบดี แห่ง โลก พนม หัตถ์ ทูล ขอ พร ว่า หมู่ สัตว์ ใน โลก นี้ที่มี ฝุน ธุลี ใน ดวง ตา แต่ น้อย ยัง มี อยู่ ขอ พระ 
สุคต ได้ โปรด อนุเคราะห์ ประชา นิกร นี้ แสดง ธรรม” บท อาราธนา ธรรม นี้ก็มี ความ เล่า ถึง ประวัติ พระ 
พรหม มา ทูล อาราธนา พระ พุทธเจ้า ให้ ทรง แสดง ธรรม ดั่ง นี้ เท่า นั้น แต่ ก็ ได้ นำ มา ใช้ เป็น บท อาราธนา ให้ 
พระ เทศน์ ทั่ว ไป. 

ใน เมือง ไทย มี นิยม ถือ เป็น ประเพณี ว่า จะ ต้อง อาราธนา ก่อน พระ จึง จะ ให้ สร ณ คมน์ และ คืล สวด 



สุ. วิ. ๒ / ๓๑๗. 




๒๔๒ 



พระ ปริตร แสดง พระ ธรรม เทศนา แสดง ว่า พระ พุทธ ศาสนา ไม่ บังคับ ฝืน ใจ ใคร ให้ นับถือ ปฏิบัติ ใคร มี 
ศรัทธา เลื่อมใส ประสงค์ สร ณ คมน์ และ คัล ก็ดี พระ ปริต รก็ดี ธรรม เทศนา ก็ดี ก็ ต้อง มา อาราธนา ยัง 
ไม่ อาราธนา พระ ก็ ยัง ไม่ ให้ ไม่ แสดง เวลา ทำ พิธี ก็ เป็น การ สะดวก เพราะ การ อาราธนา ก็ หมาย ความ ว่า 
เริ่ม พิธี ขึ้น แล้ว ได้ เตรียม การ ต่าง ๆ เสร็จ พร้อม ที่ จะ รับ คัล กัน ได้ และ ได้ ถือ เป็น ประเพณี อีกว่า ก่อน 
ที่ จะ ทำ กุศล อะไร ฃอส รณ คมน์ และ คัล กัน ก่อน เสมอ เป็น ประเพณี ดี อยู่ เพราะ ชัก นำ ให้ เข้า หา พระ 
รัต น ตรัย และ คัล ก่อน แต่ ก็ มัก ถือ เป็น สัก แต่ ว่า ทำ ไป เป็น พิธี เสืย โดย มาก คือ ไม่ ได้ คิด รับ จริง ถ้า อย่าง 
นี้ก็ ได้ เพียง เปลือก คือ พิธี เท่า นั้น ผู้ที่ ตั้งใจ รับ จริง นั่น แหละ จึง จะ เข้า ถึง สาระ ของ พิธี ได้ ประโยชน์ จาก 
ประเพณี ที่ดี อยู่ แล้ว นี้ เป็น อัน ว่า คน ไทย เรา ได้ ออก ชื่อ สหัมบดี พรหม กัน อยู่ บ่อย ๆ เป็น ที่ รู้จัก กัน มาก 
อย่างกว้าง ขวาง คล้าย พระ อินทร์ ใน หมู่ เทวดา พระ อินทร์ รู้จัก กัน มากกว่า องค์ อื่น ใน หมู่ พรหม ก็ ท้าว 
สหัมบดี พรหม องค์ นี้ ทั้ง ได้ ออก ชื่อ ถึง มากกว่า องค์ อื่น ๆ ทั้ง หมด. 

ทรง ขับ ภิกษุ สงฆ์ 

สหัมบดี พรหม ยัง ได้ มา ทูลพระ พุทธเจ้า ขอ ให้ ทรง อนุเคราะห์ สงฆ์ ดั่ง ที่มีเ ล่า ใน ขัน ธสัง ยุต 
ว่า สมัย เมื่อ พระ พุทธเจ้า ประทับ อยู่ ที่ นิโครธ า ราม ใกล้ กรุงกบิล พัสดุ ทรง ประณาม ภิกษุ สงฆ์ เพราะ เหตุ 
บางอย่าง (เล่า ไว ใน อรรถกถา ว่า เมื่อ เสด็จ จาริก จาก นคร สา วัตถื ถึง นคร กบิล พัสดุ เจ้า สาก ยะ ทั้ง หลาย 
รับ เสด็จ และ กราบ ทูล เชิญ เสด็จ ไป ประ ทับที่ นิโครธ า ราม เมื่อ เสด็จ ถึง อาราม นั้น แล้ว ได้ เสด็จ เข้า ล่ที่ ประทับ 
ทรง ทำ ปฏิสันถาร กับ เจ้า สาก ยะ ทั้ง ปวง ที่ ตาม ไป ล่ง ถึง ที่ ประทับ ขณะ นั้น พวก ภิกษุ ที่ ตาม เสด็จ พา กัน จัด 
ที่ พัก และ รับ แจก ทาน วัตถุ ต่าง ๆ ที่ เขา จัด ถวาย เป็น เครื่อง ต้อน รับ ก็ มีเลื ยง พูด เรียก พูด ถาม กัน อยู่ 
อื้อ อึง พระ พุทธเจ้า ไม่ โปรด เลื ยง ด้ง อื้อ อึง ตรัส ถาม ทราบ เรื่อง แล้ว จึง ทรง ประณาม ภิกษุ สงฆ์ ประณาม 
ก็ คือ ขับ ออ ก ไป ตาม เรื่อง ต่อ' ไป กล่าว ว่า ได้ เสด็จ ใน ที่ เร้น ทรง พระ ดำริ อยู่ พระองค์ เดียว คำ ว่า ประณาม 
ใน ที่นี้ สังเกต ตาม ท้อง เรื่อง ว่า นำ จะ เพียง รับสั งให์ ไป บอก ทำนอง ว่า ออก ไป ให้ พัน อย่า มา เอะอะ อยู่ ที่นี่ 
เท่า นั้น ไม่ หมาย ถึง ว่า ขับ ไล่) เวลา เข้า เสด็จ เข้า ไป บิณฑบาต ใน กรุงกบิล พัสดุ เสด็จ กลับ จาก บิณฑบาต 
หลัง จาก เสวย แล้ว ได้ เสด็จ ไป ยัง ปา มหา วัน ประทับ พัก กลาง วัน อยู่ ที่ โคน ต้น มะตูม หนุ่ม ต้น หนึ่ง เกิด 
พระ ดำริ ขึ้น ใน พระ หฤทัย ว่า ทรง ขับ ภิกษุ สงฆ์ แต่ ใน ภิกษุ สงฆ์ นี้ ยัง มี พวก ภิกษุ ใหม่ ที่ หวัง พึ่ง พระองค์ เมื่อ 
ไม่ ได้ เห็น พระองค์ ก็ จะ พึง รวน เร กระสับ กระส่าย เหมือน อย่าง ลูก โค อ่อน ไม่ เห็น แม่ โค ก็ วุ่นวาย กระสับ 
กระส่าย หรือ เหมือน อย่าง พีชที่ งอก ขึ้น ใหม่ ไม่ ได้ นํ้าก็ เหี่ยว แห้ง หงอย เหงา จึง นำ ที่ จะ ทรง อนุเคราะห์ 
ภิกษุ สงฆ์ ใน บัด นี้ เหมือน อย่าง ที่ ได้ ทรง อนุเคราะห์ มา แล้ว ใน กาล ก่อน. 

สหัมบดี พรหม ได้ ทราบ พระ ดำริ ใน ขณะ นั้น ได้ มา ปรากฏ เบื้อง หน้า พระองค์ ห่ม ผ้า เฉวียง บ่า 
ประคอง อัญชลี กราบ ทูล มี ความ ว่า ขอ ให้ ทรง อนุเคราะห์ สงฆ์ เหมือน อย่าง ที่ ทรง พระ ดำริ ใน ตอน ท้าย นั้น เถิด 



สํ. ขนฺ ธ. ๑๗ / ๑๑๐ / ๑๖๕- ๖. 




๒๔๓ 



เพราะ ใน สงฆ์ นี้ก็ ยัง มี ภิกษุ ใหม่ ที่ หวัง พึ่ง พระองค์ เต็ม ที่ เหมือน อย่าง ลูก โค อ่อน หวัง พึ่ง แม่ โค เหมือน 
พืช ที่ งอก ขึ้น ใหม่ หวัง พึ่ง นํ้า ฉะนั้น จึง ขอ ให้ พระ ผู้ มี พระ ภาค เจ้า ทรง อภิ นันท์ ภิกษุ สงฆ์ ทรง โอวาท อนุ 
ศาสน์ ภิกษุ สงฆ์ เหมือน อย่าง ที่ ได้ เคย ทรง อนุเคราะห์ มา แล้ว ใน กาล ก่อน เถิด พระ พุทธเจ้า ทรง รับ 
อาราธนา ด้วย พระ อาการ ดุษณีภาพ สหัมบดี พรหม ทราบ ว่า พระองค์ ทรง รับ อาราธนา ว่า จะ ทรง 
อนุเคราะห์ สงฆ์ ต่อ ไป ไม่ ทรง ทอด ทิ้ง แล้ว ก็ ได้ ถวาย อภิวาท ทำ ประ ทักษิณ (เดิน เวียน ขวา พระ พุทธองค์) 
แล้ว อันตรธาน ไป ใน ที่ นั้น เป็น อัน ว่า พระ พรหม องค์ นี้ ได้ มากราบ ทูล อาราธนา ให้ ทรง แสดง ธรรม 
โปรด โลก หน หนึ่ง เมื่อ ต้น พุทธกาล แล้ว ครั้ง นี้ ยัง ได้ มากราบ ทูล อาราธนา ให้ ทรง โปรด สัตว์ ต่อ ไป อีก นับ 
ว่า โลก และ สงฆ์ เป็น หนี้ บุญ คุณ ของ สหัมบดี พรหม อยู่ เป็น อัน มาก. 

อีก คราว หนึ่งั๊ เมื่อ พระ พุทธเจ้า ตรัสรู้ แล้ว ใหม่ ๆ ประทับ เสวย วิมุตติ สุขอยู่ ที่ ควง ไม้ อช ปาล 
นิโครธ ใกล้ ฝัง แม่ นั้าเ นรัญ ชรา ตำบล อุรุ เวลา ได้ เกิด พระ ดำริ พระ หฤทัย ขึ้น ว่า ผู้ที่ไ ม่มืที่ คารวะ' ไม่ มีที่ 
พึ่ง ย่อมอยู่ เป็น ทุกข์ แท้ พระองค์ จะ พึง ทรง อยู่ สักการะ เคารพ พึ่ง พา อา ด้ย สมณะ หรือ พราหมณ์ ที่ ไหน 
ได้ หนอ ทรง พระ ดำริ เห็น ใน ขณะ นั้น ว่า จะ พึง ทรง สักการะ เคารพ พึ่ง พา อาศัย สมณะ หรือ พราหมณ์ อื่น 
ก็ เพื่อ ความ บริบูรณ์ แห่ง กอง ศีล สมาธิ ปัญญา วิมุตติ วิมุตติ ญาณ ทัสส นะ ที่ ยัง ไม่ บริบูรณ์ แต่ ก็ , ไม่ 
ทรง เห็น สมณะ หรือ พราหมณ์ อื่น ใน โลก พร้อม ทั้ง เท ว โลก พร้อม ทั้ง มาร โลก พรหม โลก ใน หมู่ สัตว์ 
พร้อม ทั้ง สม ณ พราหมณ์ พร้อม ทั้ง เทพ และ มนุษย์ ที่ จะ ถึง พร้อม ด้วย ศีล เป็น ต้น ยิ่ง กว่า พระองค์ ซึ่ง 
พระองค์ จะ พึง ทรง สักการะ เคารพ พึ่ง พา อาศัย ได้ จึง น่า ที่ พระองค์ จะ พึง ทรง สักการะ เคารพ พึ่ง พา 
อาศัย พระ ธรรม ที่ พระ องค์ ได้ ตรัสรู้ นี่ แหละ 

ลำดับ นั้น สหัมบดี พรหม ได้ ทราบ พระ ดำริ นี้ ได้ มา ปรากฏ กราบ ทูล ว่า ข้อ นี้ เป็น อย่าง นั้น 
พระ พุทธเจ้า ทั้ง หลาย ที่ ได้ มี มา แล้ว ใน อดีต ก็ดี ที่' จัก มี' ใน อนาคต ก็ดี พระองค์ ปัจจุบัน ก็ดี ล้วน สักการะ 
เคารพ พึ่ง พา อาศัย พระ ธรรม อยู่ ด้วย กัน ทุก พระองค์ ครั้น แล้ว ได้ กราบ ทูล เป็น ฉัน ท คาถา ว่า เย จ 
อ ตี ตา สมฺพุ ทฺธา เป็น ต้น มี ความ ว่า พระ สัมพุทธะ ที่ ล่วง ไป แล้ว พระ พุทธะ ที่ ยัง ไม่ มา พระ สัมพุทธะ 
ใน บัด นี้ ผู้ทรง ยัง โศก ของ คน เป็น อัน มาก ให้ สัน ไป ทุก พระองค์ เคารพ พระ สัทธรรม อยู่ ใน กาล ทั้ง สาม 
นี้ เป็น ธรรมดา ของ พระ พุทธะ ทั้ง หลาย เพราะ ฉะนั้น ผู้ที่ รัก ตน ประสงค์ ความ เจริญ ใหญ่ ระลึก ถึง คำ 
สอน ของ พระ พุทธะ ทั้ง หลาย ก็ พึง เคารพ พระ สัทธรรม เถิด 

เรื่อง นี้ ตาม เรื่อง ที่ อ้าง ว่า เมื่อ ตรัสรู้ ใหม่ ๆ ประทับ อยู่ ที่ ควง ไม้ นั้น ก็ เป็น เรื่อง ที่ เข้า ลำดับ 
พรรษา ที่ หนึ่ง ของ พระ พุทธเจ้า แต่ เป็น เรื่อง เบ็ด เต ล็ด จึง นำ มา เล่า ใน หมวด เรื่อง รวม ของ สหัมบดี พรหม. 

ทรง เคารพ ธรรม 

พระ พุทธเจ้า ทรง เคารพ ธรรม ด้วย อาการ อย่าง ไร มี แสดง ไว ใน ปัญจก นิบาต ความ' ว่า สี' หะ 

สํ. ส คา. ๑๕ / ๒๐๓ / ๕๕๙- ๕๖๒. 

องฺ. ปฌฺจ ก. ๒๒ / ๑๓๘ / ๙๑'. 




๒๔๔ 



ผู้ เป็น ราชา แห่ง เนื้อ ออก จาก ที่ อาศัย ใน เวลา เย็น บิด เยื้อง ปรับ ร่าง กาย แล้ว มอง ตรวจ ดู ทั้ง สีทิศ โดย รอบ 
คำราม เสียง สี หะ ขึ้น สามครั้ง ออก หา อาหาร ถ้า จะ ตะครุบ ฆ่า ช้าง กระบือ โค เสือ ตลอด ถึง สัตว์ เล็ก ๆ 
โดย ที่ สุด แม้ จะ เป็น กระต่าย และ แมว ก็ ตาม ก็ ฆ่า โดย เคารพ คือ ด้วย ความ รอบคอบ หนัก แน่น แน่ นอน 
เหมือน กัน หมด เพราะ เหตุ ที่มืค วาม คิด มุ่ง หมาย มิ ให้ เสืย แรง จะ ครุ บ เปล่า คำ ว่า สี หะ เป็น ชื่อ ของ พระ 
ตถาคต อร หัน ต สัมมา สัม พุทธเจ้า ข้อ ที่ พระ ตถาคต แสดง ธรรม แก่ บริษัท เป็น การบ รรลื อสิ หนา ท ถ้า 
ทรง แสดง ธรรม แก่ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ตลอด ถึง พวก ปุถุชน โดย ที่ สุด แม้ เป็น คน พวก 
แบก หาม พวก พราน ปา ก็ ทรง แสดง ธรรม โดย เคารพ คือ ด้วย พระ กรุณา แก่ บุคคล เหล่า นั้น ทุก จำพวก 
เหมือน กัน หมด หา ได้ ทรง แสดง ธรรม โดย ไม่ เคารพ ไม่ เพราะ เหตุ ที่ พระ ตถาคต ทรง เคารพ คารวะ ธรรม. 

วิธี เคารพ ธรรม ของ พระ พุทธเจ้า ตาม ที่ กล่าว ไว้ นี้ ให้ ความ เข้า ใจ ได้ อย่าง ชัดเจน ว่า พระ พุทธเจ้า 
ทรง เคารพ ธรรม ด้วย วิธี ที่ ทรง แสดง ธรรม แก่ คน ทั้ง ปวง ด้วย ความ เคารพ คือ ทรง มี พระ กรุณา เพื่อ ที่ 
จะ ให้ เขา ได้ รับ ประโยชน์ เสมอ เหมือน กัน หมด มิ ใช่ ว่า ถ้า เป็น สาวก ของ พระองค์ ก็ ทรง แสดง ให้ ดี ถ้า 
ไม่ ใช่ สาวก ของ พระองค์ ก็ ทรง แสดง พอ ประมาณ หรือ ถ้า เป็น พระ ราชา หรือ เป็น เศรษฐี ก็ ทรง แสดงอย่าง 
ประณีต บรรจง ถ้า เป็น คน ยาก จน ขัด สน ก็ ทรง แสดง คล้าย กับ ว่า อย่าง เสีย ไม่ ได้ พระองค์ ไม่ ทรง ปฏิบัติ 
เช่น นี้ เลย พระองค์ มี พระ กรุณา แผ่ ไป ใน บุคคล ทั้ง ปวง เสมอ เหมือน กัน หมด จะ เป็น สาวก หรือ มิ ใช่ 
สาวก ของ พระองค์ ก็ ตาม จะ เป็น เศรษฐี หรือ เป็น ยาจก วณิพก ก็ ตาม จะ เป็น มิตร หรือ เป็น ศัตรู ผู้ มุ่ง ร้าย 
พระองค์ ก็ ตาม ก็ ทรง ตั้ง พระ หฤทัย แสดง ธรรม โปรด เขา ทุก คน อย่าง ละเอียด ประณีต ทุก ครั้ง ทุก คราว 
แต่ก็ เป็น ไป ตาม ควร แก่ อุปนิสัย ของ แต่ ละ คน ปรากฏ ว่า มี คน วรรณะ ตั้า คน ยาก จน ชัด สน เป็น อัน มาก 
ได้ รับ ประโยชน์ จาก ธรรม ที่ ทรง แสดง ที่ เข้า มา บวช ปฏิบัติ สำเร็จ เป็น พระ อริยบุคคล จน ถึง เป็น 

พระ อรหันต์ ก็มี ไม่ น้อย และ ที่ ได้ รับ ยกย่อง จาก พระองค์ ให้ เป็น เอตทัคคะ คือ เป็น เลิศ ใน ทาง ใด 
ทาง หนึ่ง ก็มีห ลาย ท่าน แสดง ว่า มิ ใช่ ทรง เคารพ ธรรม เพียง แต่ ที่ ทรง แสดง ธรรม โดย เคารพ ดั่ง กล่าว เท่า นั้น 
แต่ ทรง เคารพ ธรรม ใน ทุก ๆ ทาง เช่น ทรง ยกย่อง บุคคล ตาม ธรรม ที่ เขา ปฏิบัติ และ บรรลุ ถึง มิ ใช่ 
ด้วย ชาติ สถุล ทรัพย์ ยศ หรือ เหตุ ประการ อื่น จะ เป็น คน ชาติ ชั้น วรรณะ ไหน จะ มี จน อย่าง ไร ถ้า ท่า 
ชั่ว ก็ ตรัส ว่า เป็น คน ชั่ว ถ้า ท่า ดีก็ ตรัส ว่า เป็น คน ดี และ ตรัส ว่า จะ ต้อง ได้ รับ ผล ชั่ว หรือ ดี ตาม กรรม ที่ 

ตน ได้ ท่า ไว้ เมื่อ ศา สน ธรรม ของ พระองค์ ว่า ไว้ ดั่ง นี้ พระองค์ จึง ไม่ อยู่ ใน ฐานะ ที่ จะ ช่วย ละ บาป หรือ 
ล้าง บาป ให้ แก่ ใคร เมื่อ ผล กรรมจะ ถึง แก่ ใคร ก็ ต้อง ถึง ไม่ มี ใคร ห้าม ได้ ล้า จะ ทรง ทำ พิธี อย่าง เส ดา ะ เคราะห์ 
ก็ ผิด จาก หลัก ธรรม ที่ ทรง วาง ไว้ เอง ทั้ง เป็น ไป ไม่ ได้ ตาม เป็น จริง แต่ ก็มีพ ระ กรุณา โปรด ใน ทาง ที่ ชอบ 
เช่น ทรง ทำ ให้ เขา เกิด ศรัทธา ปสาท ะ ใน พระ รัต น ตรัย อบรม ให้ เขา เกิด ดวง ตา เห็น ธรรม แม้ เขา จะ ต้อง 
สิน ชีพ เพราะ กรรม ของ เขา ตาม มา ทัน ก็ หวัง ไป สุคติ หรือ ทรง อบรม ให้ ละ กรรม ที่ ชั่ว เสีย ดั่ง ที่มี ตรัส ไว้ 
ใน ธรรมบท ความ ว่า บาป กรรม ที่ผู้ ใด ทำ ไว้ แล้ว แต่ ละ เสีย ได้ ด้วย กุศล ผู้ นั้น ย่อม ส่อง โลก นี้ ให้ สว่าง ได้ 
เหมือน อย่าง ดวง จันทร์ พ้น แล้วจาก หมอก ฉะนั้น. 

ตามพระ พุทธ ภาษิต นี้ แสดง ว่า พระ พุทธเจ้า ไม่ ทรง สาป คน ชั่ว คน ผิด ทุก คน เมื่อ สำนึก ผิด แล้ว 




๒๔๕ 



ละ ความ ชั่ว เดีย ก็ เป็น ผู้ที่เ ชื่อ ว่า พ้น จาก ความ มืด เข้า ส่ค วาม สว่าง ทรง ชี้ ทาง ให้ คน ชั่ว คน ผิด ทุก คน ได้ 
สำนึก ผิด แล้ว ละ ความ ชั่ว ผิด ด้วย ตน เอง ข้อ นี้ แหละ ชื่อ ว่า ทรง มี พระ กรุณา โปรด เหมือน อย่าง ทรง 
ดำเนิน นำ ทาง เขา ไป ใน เบื้อง หน้า แต่ ทำ ไฉน บรรดา คน ชั่ว คน ผิด ทั้ง หลาย จึง จะ มอง เห็น พระ คือ มอง 
เห็น พระ พุทธเจ้า เสด็จ นำ ไป ใน เบื้อง หน้า ซึ่ง ได้ เสด็จ นำ ทางอยู่ ทุก ขณะ ทุก สถาน ตลอด มา จน ถึง บัด นี้ แล้ว. 

ย้อน กลับ มา กล่าว ถึง เรื่อง เคารพ ธรรม นอก จาก ที่ กล่าว มา แล้ว ยัง มี เรื่อง อีก มาก ที่ แสดง ว่า 
ทรง เคารพ ธรรม เช่น ทรง บัญญัติ เส ขิย วัตร ให้ ภิกษุ แสดง ธรรม แก่ คน ที่ ตั้ง อยู่ ใน อา การที่ เคารพ และ 
เมื่อ จะ เสด็จ ดับ ขัน ธ ปรินิพพาน ก็ ได้ ทรง ตั้ง ธรรม ที่ ทรง แสดง และ วินัย ที่ ทรง บัญญัติ ไว่ ให้ เป็น ศาสดา 
แทน พระองค์ เพื่อ มิ ให้ เข้า ใจ ว่า พระ ศาสนา ว่าง ศาสดา เสีย แล้ว ทั้ง ได้ ทรง บอก ทาง ที่ จะ เข้า ถึง พระองค์ 
ไว้ อย่าง ชัดเจน ว่า ผู้ ใด เห็น ธรรม ผู้ นั้น เห็น เรา ดั่ง นั้น. 

วิธี เคารพ ธรรม ตาม ที่ กล่าว เทียบ ด้วย สี หะ จับ สัตว์ คือ ทรง แสดง ธรรม โดย เคารพ ทั่ว ไป ทั้ง หมด 
เป็น เนต ติ ปฏิบัติ สำหรับ ผู้ ปฏิบัติ กรณี ยะ ทั้ง ปวง ได้ เช่น แพทย์ ผู้ที่ ชื่อ ว่า เคารพ ใน จรรยา แพทย์ ย่อม 
ทำ การ เยียว ยา รักษา คน ไข้! ม่เลื อก ว่า ยาก ดีมี จน ด้วย อา การที่ ละเอียด ประณีต ด้วย จิต ใจ ที่ กรุณา มุ่ง 
จะ ให้ หาย โรค เหมือน กัน หมด แต่ ถ้า คน ไข้ เป็น คน ดีมี ทรัพย์ จึง ตั้งใจ รักษา ถ้า คน ไข้ จน ยาก ก็ ไม่ ค่อย จะ 
ตั้งใจ หรือ รักษา อย่าง เสีย ไม่ ได้ ก็ ชื่อ ว่า ไม่ เคารพ ใน จรรยา แพทย์ หรือ ใน ธรรม ของ แพทย์ ข้า ราชการ 
หรือ บุคคล ทั้ง ปวง ผู้มี หน้าที่ ปฏิบัติ กรณี ยะ เกี่ยว แก่ ประชาชน ทั้ง ปวง ก็ เช่น เดียว กัน เมื่อ ตั้งใจ ช่วย 
ปฏิบัติ , ให้ สมื่า เสมอ ก็ ชื่อ ว่า มี ความ เคารพ ใน ธรรม ตาม หน้าที่ ของ ตน กล่าว ให้ กระชับ เข้า มา อย่าง ลัน ที่ สุด 
เคารพ ธรรม ก็ คือ เคารพ ความ ดี หนัก อยู่ ใน ความ ดี เห็น ความ ดี เป็น ข้อ สำคัญ ที่ ควร ทำ ทำ ให้ เห็น ค่า ของ 
ความ ดี สูงก ว่า ความ ชั่ว และ สูงก ว่า ผล ต่าง ๆ เป็น ต้น ว่า แก้ว แหวน เงิน ทอง ที่ อาจ จะ ได้ จาก ความ ชั่ว. 

หมู่ ชน ใน สมัย ที่ ขาด ความ เคารพ ธรรม เมื่อ หมิ่น ธรรม คือ ความ ดี ก็ จะ พา กัน นิยม ทำ ความ ชั่ว 
บูชา คน ชั่ว ผู้ ซึ่ง ประสบ ผล ปัจจุบัน จาก การทำ ชั่ว นับ ว่า เป็น สมัย มีด แต่ ใน สมัย ที่ กลับ เกิด ความ เคารพ 
ธรรม จึง จะ พา กัน นิยม ทำ ความ ดี บูชา คน ที่ ทำ ดี เป็น อัน ถึง สมัย สว่าง พระ พุทธเจ้า ทรง เคารพ ธรรม 
และ ทรง สอน ให้ คน เคารพ ธรรม ก็ เพื่อ ให้ เคารพ ความ ดี เป็น ใจ ความ สำคัญ 

สหัมบดี พรหม ได้ มา เฝืา พระ พุทธเจ้า กราบ ทูล รับรอง ยืน ยัน ว่า พระ พุทธะ ทุก กาล สมัย ต่าง ทรง 
เคารพ ธรรม และ แนะ นำ โลก ให้ เคารพ ธรรม ทั้ง ได้ มา เฝึา อีก หลาย ครั้ง หลาย คราว ด้วย เรื่อง ที่ สำคัญ 
เกี่ยว กับ โลก ก็มี เกี่ยว กับ ธรรม ก็มี แสดง ว่า พระ พรหม องค์ นั้! ด้มีค วาม เป็น ห่วง เป็น ใย โลก อยู่ มาก มี 
ภูมิธรรม สูง มี ความ เคารพ ใน พระ พุทธเจ้า เป็น อย่าง ยิ่ง ประวัติ เก่า ของ พระ พรหม องค์ นี้มีเ ล่า ไว์ใ น อรรถ 
กถา ปาส รา สิ สูตร ” ๒ ว่า ใน ศาสนา พระ กัสส ปะ พุทธเจ้า มี พระ เถระ องค์ หนึ่ง ชื่อ สห กะ ได้ ปฐมฌาน 
จึง ไป บังเกิด เป็น พรหม มี อายุ กัป หนึ่ง ใน พรหม ชั้น ปฐมฌาน ชื่อ ว่า สห กะ ๆ นั้น กลาย มา เป็น สหัม ปติ 
ที่เรื ยก เป็น เสียง’ ไทย' ว่า สหัมบดี. 



ป. สู. ๒ / ๒๒๐. 




๒๔๖ 



อนึง ใน คัมภีร์ ชือ็ ญาโ ณทัย แต่ง เป็น ภาษา บาลี ใน ชั้น หลัง ได้ กล่าว ว่า ใน พรรษา ที่ ๖ 
เมือ พระ พุทธเจ้า ประทับ จำ พรรษา อยู่ ที ม กุล บรรพต นั้น ได้ มี' ชฎิล ประมาณ' พัน' หนึ่ง อา คัยที่ ภูเขา' นั้น 
เหมือน กัน ใน ที่มื พื้น ราบ เป็น ดิน มาก หัว หน้า ผู้ บอก มนต์ แก่ หมู่ ชฎิล ชื่อ ว่า อิน ท กุล ได้ พา พวก ชฎิล 
ไป เผีา พระองค์ กราบ ทูล ถาม ทาง ที่ ให้ เกิด ความ สุข พระองค์ ได้ ตรัส ตอบ มี ความ ตาม ที่ จับ ได้ จาก คัมภีร์ นั้น ว่า 
หิริ โอตตัปปะ ให้ เกิด ความ ปฏิบัติ ชอบ ได้ ทิฏฐิ ดี ให้ เกิด สัมมา ทิฏฐิ ใน ที่ ใด มี สัทธรรม ใน ที่ นั้น ก็, มี คน 
ตัง อยู่ ใน สัทธรรม ใน ที่ ใด มี ทาง แห่ง สันติ สุข ใน ที่ นั้น ก็มีผู้ เดิน ทาง แห่ง สันติ สุข ใน ที่ ใด ไม่ มี ชาติ ชรา 
มรณะ โสก ะ ปริเทวะ ไม่ มี ทุกข์ ครอบ งำ ใน ที่ นั้น แห ละมี ธรรม ที่ ไม่ มี ทุกข์ ทั้ง ปวง (คือ นิพพาน) ฉะนั้น 
คน มี ปัญญา มอง เห็น สุข ของ ตน จึง ทำ ความ เคารพ สัทธรรม มี ความ เคารพ ตั้งใจ ฟัง ธรรม อิน ท กุล 
พร้อม ด้วย พวก ชฎิล ฟัง ธรรม แล้ว เกิด ดวง ตา เห็น ธรรม กราบ ทูล ขอ บวช พระ ผู้มืพ ระ ภาค เจ้า โปรด ให้ 
อุปสมบท เป็น ภิกษุ ด้วย วิธีเ อหิ ภิกขุ อุปสัมปทา เมื่อ ภิกษุ พวก ปุราณ ชฎิล มี ท่าน อิน ท กุล เป็น หัว หน้า ได้ 
ปา เพ็ญ ความ เพียร บรรลุ ถึง ผล ที่ สุด แล้ว พระองค์ ได้ ทรง ล่ง ไป ประกาศ พระ ศาสนา ใน ทิศ ต่าง ๆ. 

สวด ยักษ์ 

ใน พรรษา ที่ ๖ นี้ ข้าง ต้น ได้ เริ่ม ด้วย เล่า เรื่อง เกี่ยว กับ ยักษ์ และ เทวดา ใน อา ฎาน าฏิย สูตร ชึ่งมี 
บท นมัสการ พระ อดีต พุทธเจ้า ทั้ง หลาย จึง ได้ เล่า ถึง เรื่อง พระ พุทธเจ้า ใน อดีต ทั้ง ปวง เรื่อง อายุ กัป กัลป้ 
เรือง โลก จักรวาล ตลอด ถึง เรื่อง โลก วินาศ เรื่อง อบาย ๔ ซึ่ง จัด เป็น อบายภูมิ หรือ ทุคติ เรื่อง มนุษย์ 
และ สวรรค์ ๖ ชัน อัน เป็น สุคติ รวม ๑๑ ประเภท เป็น กามาวจร ภูมิ หรือ ภพ ถ้า อบาย ก็ เป็น อกุศล 
วิบาก ตั้งแต่ มนุษย์ ขึ้น ไป เป็น ฝ่าย กุศล วิบาก ต่อ จาก นี้ เรื่อง พรหม โลก อัน แยก ประเภท ใหญ่ ออก เป็น 
รู ปาว จร ภูมิ หรือ ภพ กับ อรูป าว จร ภูมิ หรือ ภพ ทั้ง หมด นี้ โยง เป็น แถว มา จาก เรื่อง แรก คือ เรื่อง ใน 
อา ฏาน าฏิย สูตร นั้น จึง จะ กลับ มา ถึง พระ สูตร นี้ อีก. 

ดู ใน อรรถกถา ที่ เขียน ใน สังกา และ ใน บันทึก เรื่อง เก่า ๆ ของ ไทย เรา เอง มี เค้า ว่า คน พา กัน 
กลัว ยักษ์ ว่า เป็น ตัว นำ โรค ภัย ไข้ เจ็บ เมื่อ เกิด โรคระ บาด เช่น อหิวาตกโรค ก็ เพราะ หมู่ ยักษ์ ซึ่ง เป็น 
บริวาร ท้าว กุเวร พา กัน มา จับ มนุษย์ คง จะ มี ลัทธิ ความ เชื่อ เช่น นี้ ประจำ ท้อง ถิ่น ก่อน ที่ พระ พุทธ ศาสนา 
จะ เข้า มา ถึง เมื่อ พระ พุทธ ศาสนา เข้า มา แล้ว ก็มีพ ระ สูตร นี้ที่เ ล่า ว่า ท้าว กุเวร ซึ่ง เป็น เจ้า แห่ง ยักษ์ ได้ มา 
เฝ็า พระ พุทธเจ้า กราบ ทูล ขอ ประทาน พระ พุทธ านุญ าต ให้ พุทธ บริษัท สวด บท วิปัส สิสฯ ซึ่ง เป็น บท 
นมัสการ พระ อดีต พุทธเจ้า ตั้งแต่ พระ วิปัส ลี จน ถึง พระ พุทธเจ้า ใน ปัจจุบัน ศาสนา รวม ๗ พระองค์ 
เพื่อ ป้องกัน อันตราย จาก พวก ยักษ์ ที่ พาล ดุ ร้าย จึง มี เทศกาล นิมนต์ พระ สวด พระ สูตร นี้ เพื่อ ป้องกัน 
กำจัด อันตราย จาก พวก ยักษ์ ผี ปีศาจ ต่าง ๆ คือ โรค ต่าง ๆ นั้น เอง ใน ทาง ราชการ มี สวด ตลอด รุ่ง ใน 
พระ ราช พิธี สัมพั จฉร ฉินทั้ จะ ลีน เดือน ๔ มี ยิง ปีน อา ฏา นา ใน ขณะ ที่ พระ สวด ถึง ตอน นั้น ๆ ท่าน อง 

** ๓ ญาโ ณท ย. น. ๒- ๓. 

* ๑๔ ดู ราย ละเอียด ใน พระ ราช พิธี สิบ สอง เดือน น. ๑๓๓- ๒๑๐. 




๒๔๗ 



สวด มี เสียง เอะอะ ดุ ดัน ใน บาง ตอน คล้าย กับ จะ ขับ ไล่ พวก นั้น นอก จาก ที่ กรุงเทพ ฯ ทราบ ว่า ยัง มี พิธี 
สวด ใน วัน ตรุษ นั้น ที่ จังหวัด นครศรี ธรรมราช แต่ พระ ราช พิธี นี้ ได้ เลิก มา นาน แล้ว บัด นี้ พระ ที่ สวด 

พระ สูตร นี้ ได้ อัน เรียก ว่า “สวด ยักษ์” ด้วย ทำนอง สรภัญญะ มี เหลือ น้อย. 

เคย ได้ ยิน ท่าน ผู้ใหญ่ เล่า ว่า การ ยิง ปีน อา ฏา นา นั้น เป็น การ ใช้ ดิน ปีน เก่า ให้ หมด ไป เมื่อ มา ถึง 
สมัย ที่ จะ เลิก สวด ภาณ ยักษ์ คือ เลิก พระ ราช พิธี นั้น ถ้า คิด ถึง ว่า สิ้น สมัย ใช้ ดิน ปีน เหมือน อย่าง โบราณ ซึง 
จะ ต้อง รุ กัน ประจำปี จะ เลิก ยิง ปีน อา ฏา นา ก็ ได้ และ บัด นี้! ด้พบ เชื้อ โรค แทน ยักษ์ ยักษ์ เป็น ผู้ นำ โรค ที่ 
มอง ไม่ เห็น ตัว ใน สมัย โบราณ บัด นี้! ด้มีก ส้อง ส่อง มอง เห็น ตัว โรค ขึ้น แล้ว แต่ มอง ด้วย ตา ก็ คง ไม่ เห็น 
เหมือน กัน และ ได้ พบ วิธี ป้องกัน รักษา ท่า ลาย ตัว เชื้อ โรค ได้ มาก โรค บางอย่าง ที่ กลัว กัน มาก ใน อดีต มา 
ถึง ปัจจุบัน กลาย เป็น โรค ที่ ไม่ นำ กลัว ความ คิด ของ คน ที่ จะ ยิง ปีนฃู่ หรือ ไล่ ยักษ์ ก็ เปลี่ยน ไป. 

ข้อ ที่ ร้าย ยิ่ง ขึ้น ไป กว่า นั้น คือ เปลี่ยน ไป เป็น มุ่ง ที่ จะ ยิง ปีน ขู่ หรือ ไล่ คน ด้วย กัน เอง หนัก ขืน ยักษ์ 
ที่ เคย เป็น ตัว โรคทาง กาย ก็ กลับ เข้า ลิง ใจ มนุษย์ อย่าง ที่ เรียก ว่า มี ใจ เป็น ยักษ์ เป็น มาร หมาย ถึง กิเลส 
ใน ใจ คน ที่ มาก ขึ้น อัน เรียก ว่า กิเลส มาร จะ เรียก ว่า กิเลส ยักษ์ บ้าง ก็ คง ไม่ ผิด ยักษ์ ลิง ใจ นี้ จะ แล้ ได้ 
ด้วย อะไร ก็ ด้วย การ ปฏิบัติ อบรม จิต ใจ ตาม หลัก พระ พุทธ ศาสนา เช่น ตาม หลัก พระ โอวาท ๓ ข้อ ว่า 
ไม่ ทำ บาป ทั้ง หมด ทำ กุศล ให้ ถึง พร้อม ชำระ จิต ให้ ผ่องแผ้ว นี้ เป็น พระ พุทธ ศาสนา โดย ตรง ยักษ์ ใจ 
ชวน ให้ ท่า บาป เมื่อ ไม่ ตาม ใจ ก็ ท่า อะไร ไม่ ได้ ยักษ์ ใจ ที่ ห้าม ท่า บุญ ก็ เหมือน กัน ไม่ ตาม ใจ ก็ หมด อำนาจ 
ยักษ์! จที่ก วน ใจ เอง เมื่อ ชำระ อยู่ เนือง ๆ ก็ ต้องออก ไป. 

คน ปัจจุบัน อาจ เห็น ว่า คน โบราณ งม งาย ยิง ปีน ไล่ ยักษ์ ที่ ไหน เพราะ อาจ ไม่ ได้ คิด ว่า ความ รู้ 
ของ คน เปลี่ยน ไป เสมอ ตาม การ คิก ษา ยุค ไหน ขึ้น ถึง ขั้น ไหน ก็ ย่อม จะ รู้ เห็น ใน ข้น นัน แต่ ถ้า ไม่ มี โบราณ 
ปัจจุบัน ก็มื' ไม่' ได้ ถ้า จะ เปรียบ เหมือน ขึ้น ภูเขา สูง ขึ้น ถึง ระดับ ไหน ก็ ย่อม จะ เห็น ใน ระดับ น้น จะ ให้ ถึง 
ยอด ที เดียว โดย ไม่ ขึ้น ไป ตั้งแต่ เชิง เขา หา ได้ ไม่ เห็น ว่า ยักษ์ เป็น ตัว โรค นับ ว่า ใกล้ ระดับ ปัจจุบัน เข้า มา แล้ว 
คือ เห็น ว่า มืด้ว โรค ที่ มอง ไม่ เห็น ตัว ตน ใน ปัจจุบัน สร้าง เครื่อง ล่อง ให้ มอง เห็น ตัว ขึ้น ความ เห็น ว่ามื ตัว 
เชื้อ โรค จึงมื มา นาน แล้ว และ ควร จะ แยก ว่า เรื่อง นี้ เป็น ทาง แพทย์ ศาสตร์ ไม่ ใช่ พุทธ ศาสน์ ถ้า เป็น เรือง 
ยักษ์! น ใจ คือ กิเลส และ เครื่อง กำจัด กิเลส จึง จะ เป็น พุทธ ศาสน์ แม้ เรื่อง โลก ก็มื เรื่อง โลก ทาง 

ภูมิศาสตร์ สมัย โบราณ ปน เข้า มา มาก ตาม ที่ ได้ กล่าว มา แล้ว ข้าง ด้น. 

เรื่อง โลก ที่ เป็น พุทธ ศาสน์ โดย ตรง นั้น มี เช่น ที่ แสดง ไว ใน สฬา ย ตน ว รร็ค็ ความ ว่า เรียก ว่า 
โลก ๆ เพราะ เป็น ลิง ชำรุด ถ้า จะ ถาม ว่า อะไร เป็น โลก คือ ลิง ที่ ชำรุด ก็ ประมวล ตอบ ได้ ว่า อายตนะ ภาย ใน 
๖ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย มน ะ, อายตนะ ภาย นอก ๖ คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ เรื่อง, 
วิญญาณ คือ ความ รู้ ทาง อายตนะ ๖ (ความ รู้สึก ได้ เห็น ได้ ฟัง ได้ ดม ได้ ลิ้ม ได้ ถูก ได้ ทราบ), ลัมผั ส 
คือ ความ ประจวบ กัน เข้า แห่ง อายตนะ ภาย ใน ภาย นอก กับ วิญญาณ ๖, เวทนา ความ รู้ เสวย เป็น สุข 
ทุกข์ หรือ ไม่ ทุกข์ ไม่ สุข เพราะ ลัมผั ส ๖, เหล่า นี้ เป็น โลก ทั้ง หมด. 



สิ. ส ฬา. ๑๘ / ๖๔ / ๙๘. 




๒๔๘ 



อีก แห่ง หนึ่ง แสดง ว่า ๑ โลก หรือ บัญญัติ ว่า โลก มี อยู่ ใน อายตนะ ภาย ใน ภาย นอก ทั้ง ๖, 
ใน วิญญาณ ทัง ๖ ใน ธรรม ที่ พึง รู้ ด้วย วิญญาณ ทั้ง ๖, ทุกข์ หรือ บัญญัติ ว่า ทุกข์ มาร หรือ บัญญัติ ว่า 
มาร สัตว์ หรือ บัญญัติ ว่า สัตว์ ก็มี อยู่ ใน ที่ เช่น เดียว กัน นี้, ฉะนั้น ภาวะ เป็น โลก เป็น ทุกข์ เป็น สัตว์ เป็น 
มาร จึง รวม กัน อยู่ ใน ตน เอง ของ ทุก ๆ คน, ได้ มี พระ พุทธ ภาษิต ใน สัง ยุต ว่า “เรา (ตถาคต) บัญญัติ 
โลก เหตุ เกิด โลก ความ ดับ โลก ทาง ปฏิบัติ ให้ ถึง ความ ดับ โลก ใน กเฟ ว ระ (กาย หรือ อัตต ภาพ) ยาว 
วา หนึ่ง มี สัญญา มี มน ะ นี้เ แหล ะ ”'. ” ๑๗ 

พระ พุทธ ภาษิต นี้ ตรัส แก่ โร หิตัส ส เทพ ผู้ มา เฝัา กราบ ทูล ถาม ว่า ใน ที่ ใด ไม่ เกิด ไม่ แก่ ไม่ เจ็บ 
ไม่ ตาย ไม่ จุติ ไม่ อุปบัติ ที่ นั้น คือ ที่ สุด แห่ง โลก จะ อาจ เพื่อ รู้ หรือ เห็น หรือ บรรลุ ได้ ด้วย การ ไป 
หรือ หา ไม่. ตรัส ตอบ ว่า ที่ สุด แห่ง โลก นั้น ไม่ ตรัส ว่า จะ พึง รู้ หรือ เห็น หรือ บรรลุ ได้ ด้วย การ ไป. 
เทพ กราบ ทูล รับรอง ว่า เมื่อ ครั้ง ตน เป็น ฤษี ใน ครั้ง ก่อน มี ฤทธิ้ เหาะ เร็ว มาก สามารถ เหาะ ข้าม จักรวาล 
โลก ๆ หนึ่ง สิน เวลา แวบ เดียว เหมือน อย่าง นาย ขมัง ธนู มือ เยี่ยม ยิง ลูก ธนู ผ่าน เงา ตาล ตาม ขวาง 
(เหาะ ผ่าน โลก ๆ หนึ่ง ก็ ขนาด เวลา ลูก ธนู วิ่ง ผ่าน เงา ตาล ตาม ขวาง ต้น หนึ่ง คือ เร็ว ที่ สุด) หรือ เหมือน อย่าง 
ย่าง เท้า ครั้ง เดียว จาก สมุทร ทิศ ตะวัน ออก ถึง สมุทร ทิศ ตะวัน ตก (คือ ระยะ จาก ขอบ ปาก จักรวาล ตะวัน 
ออก ถึง ขอบ ปาก จักรวาล ตะวัน ตก ใน บัด นี้ก็เ ท่า กับ ระยะ รอบ โลก ไป เร็ว เท่า กับ ย่าง เท้า ย่าง เดียว) เกิด 
ปรารถนา จะ ถึง ที่ สุด โลก จึง เหาะ ไป ด้วย ความ เร็ว ขนาด นี้ เว้น การ บริโภค การ ถ่าย การ หลับ การ 
พัก ผ่อน ติดต่อ กัน ไป ถึง ร้อย ปี ก็ ไม่ ถึง ที่ สุด โลก ถึง มรณภาพ เสีย ก่อน พระ พุทธเจ้า ได้ ตรัส ยืน ยัน 
เหมือน อย่าง ข้าง ต้น และ ตรัส ว่า พระ องค์ ไม่ ถึง ที่ สุด โลก แล้ว ก็ จะ ไม่ ตรัส การทำ ที่ สุด ทุกข์. 

ที่ สุด โลก ตาม คติ พระ พุทธ ศาสนา 

เห็น ได้ ตาม เรื่อง ที่ เล่า มา นี้ ว่า เรื่อง การ คิด เที่ยว ไป ใน จักรวาล คือ โลก ต่าง ๆ นั้น ได้ มี มา แต่ 
ดึก ดำ บรรพ์ แล้ว และ โลก ต่าง ๆ มี มาก ดั่ง กล่าว ว่า แสน โกฏิ จักรวาล การ จะ ท่อง เที่ยว ไป ให้ จบ ทั่ว 
ทั้ง หมด แม้ จะ ไป ได้ เร็ว มาก เหมือน ฤษี นั้น ก็ เหลือ วิสัย ตาม เรื่อง แสดง ว่า ฤษี นั้น ต้อง การ จะ ไป ที่ สุด โลก 
ซึ่ง ตน เข้า ใจ ว่า เป็น ที่ ไม่ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ไป ได้ เร็ว ขนาด ย่าง เท้า ละ โลก ๆ ตลอด เวลา ตั้ง' ร้อย ปี ก็' ไม่ 
สิน สุด จักรวาล ชีวิต ของ ฤษี นั้น สิน สุด ไป ก่อน นี้ เป็น การ แสวง หา ที่ สุด โลก ภาย นอก ซึ่ง ไม่ อาจ ถึง ได้ 
ด้วย การ ไป ที่ สุด โลก ภาย นอก หรือ จะ เรียก เลียน ใน บัด นี้ ว่า ที่ สุด อวกาศ จะ มี หรือ ไม่ ยัง ไม่ พบ ที่ แสดง ไว้ 
หรือ จะ เป็น วัฏฏะ คือ วน เวียน เป็น วง กลม ก็ ไม่ อาจ ทราบ. 

พระ พุทธเจ้า ได้ ตรัส รับรอง ว่า ที่ สุด โลก ซึ่ง เป็น ที่ ไม่ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ไม่ พึง ถึง ได้ ด้วย การ ไป 
แต่ ถ้า ไม่ ถึง ก็ ไม่ ถึง ที่ สุด ทุกข์ ตาม ที่ ตรัส นี้ พึง เห็น ว่า ที่ สุด โลก ของ พระองค์ ก็ คือ ที่ สุด ทุกข์ ผู้ ถึง ที่ สุด 
ทุกข์ แล้ว เช่น พระองค์ ก็ ต้อง ถึง ที่ สุด โลก แล้ว ฉะนั้น คำ ว่า ที่ สุด โลก ตาม ที่ ตรัส ก็ จะ ต้อง มี นัย 

* ๑๖ สํ. สฬ ไ. ๑๘ / ๔๗ / ๗๒- ๖. 

* ๑๗ สํ. ส คา. ๑๕ / ๘๗ / ๒๙๕- ๘. 




๒๔๙ 



ต่าง จาก ที่ ฤษี นั้น เข้า ใจ และ เที่ยว หา เพราะ ได้ ตรัส ไว้ อีกว่า ทรง บัญญัติ โลก เป็น ต้น ใน กเฬ ว ระ (กาย 
หรือ อัตภาพ) นี้ แหละ โลก และ ที่ สุด โลก จึง มี อยู่ ภาย ใน นี้ ไม่ ใช่ มี อยู่ ใน ภาย นอก ฉะนั้น ผู้ที่ป ระ สงค์ 
จะ เที่ยว ดู โลก จน ถึง ที่ สุด โลก ใน พระ พุทธ ศาสนา จึง หยุด เที่ยว ไป ใน โลก ภาย นอก ได้ ทั้ง หมด กเฬ ว ระ 
ของ ตน อยู่ ที่ ไหน ก็ดูเ ข้า มา ที่ นั่น คือ ดู เข้า มา ใน กาย ของ ตน เอง ส่วน ไหน เป็น โลก และ เมื่อ กล่าว รวม ทั้ง หมด 
โลก มี ลักษณะ อย่าง ไร ก็ ได้ ตรัส ชี้ ไว้ แล้ว เมื่อ จะ อธิบาย ตาม แนว อริยสัจ จ์ก็ อธิบาย ได้ ว่า โลก คือ ทุกข์ 
เหตุ เกิด โลก คือ เหตุ เกิด ทุกข์ ได้แก่ ตัณหา (ความ ดิ้นรน ทยา นอ ยาก ของ ใจ) ความ ตับ โลก คือ 
ความ ตับ ทุกข์ ได้แก่ ตับ ตัณหา เสีย ทาง ปฏิบัติ ให้ ถึง ความ ตับ โลก คือ ทาง ปฏิบัติ ให้ ถึง ความ ตับ ทุกข์ 
ได้แก่ มรรค มี องค์ ๘ มี สัมมา ทิฎเ ความ เห็น ชอบ เป็น ตัน. กล่าว ลัน เรื่อง โลก ก็ คือ เรื่อง อริยสัจ จ์ 
นั้น เอง ซึ่ง เป็น สัจ จ ธรรม เกี่ยว แก่ ตน เอง จะ พึง รู้ เห็น หรือ ถึง ได้ ที่ ตน เอง ด้วย ตน เอง. 

ที่ สุด โลก ใน พระ พุทธ ศาสนา จึง ถึง ได้ จริง และ เมื่อ ถึง แล้ว ก็ พ้น ทุกข์ ได้ จริง เพราะ โลก ก็ คือ ทุกข์ 
สุด โลก ก็ คือ สุด ทุกข์ ทั้ง หมด มี อยู่ ใน กเฬ ว ระ นี้ ซึ่ง มี ความ ยาว ประมาณ วา หนึ่ง เท่า นั้น ไม่ ต้อง เที่ยว ไป 
หา ใน ที่ อื่น พุทธ ศาสน์ ที่ แท้ จริง ย่อม แสดง เรื่อง โลก ไว้ เช่น นี้. 

เรื่อง โลกธาตุ ทั้ง ปวง เรื่อง นรก มนุษย์ สวรรค์ ที่ ได้ เล่า มา ใน ตอน พรรษา ที่ ๖ นี้ ทั้ง หมด ก็ 
รวม เข้า ใน คำ ว่า โลก ตาม พุทธ าธิ บาย คำ เดียว ว่า ลุชฺช ตีติ โล โก เรียก ว่า โลก เพราะ เป็น ลัง ที่ 1 ต้อง ชำ รุด 
สลาย รวม เข้า ใน ทุกฃ สัจจ์ เมื่อ เป็น โลก ก็ ต้อง เป็น ทุกข์ จน กว่า จะ ถึง ที่ สุด โลก จึง จะ สิน ทุกข์ เป็น อัน 
สมมติ ยุติ พรรษา ที่ ๖ จะ ได้ เริ่ม ขึ้น พรรษา ที่ ๗ ต่อ ไป. 





พรรษา ที่ เจ็ด 

ดาวดึงส์ เท ว โลก 



อภิธรรม ปีฎก 

จะ แสดง เรื่อง พรรษา ที่ ๗ ของ พระ พุทธเจ้า ว่า ด้วย เรื่อง อภิธรรม พระ ไตรปิฎก ใน ลัทธิ 
เถรวาท หรือ ที่ ฝ่ายมหายาน เรียก ว่า หีนยาน มี ๓ คือ วินัย ปีฎก ๑ สุด ตัน ตปีฎ ก ๑ อภิธรรม ปีฎก ๑. 
ฉบับ ที่ พิมพ์ ด้วย อักษร ไทย เรียก ว่า เป็น ฉบับ สยาม รัฐ บัด นี้มี รวม กัน ๔๕ เล่ม ด้วย กำหนด เล่ม เท่า 
เวลา ๔๕ ปี ของ พระ พุทธเจ้า พระ ไตรปิฎก ฉบับ สยาม รัฐ นี้ ได้ จาร เป็น อักษร ขอม มา นาน แต่ มา พิมพ์ 
ด้วย อักษร ไทย เป็น เล่ม ครั้ง แรก ใน รัชกาล ที่ ๕ แต่ ยัง ไม่ ได้ ต้น ฉบับ มา สมบูรณ์, ต่อ มา ได้ ต้น ฉบับ มา 
สมบูรณ์, และ ได้ พิมพ์ ขึ้น เมื่อ ต้น รัชกาล ที่ ๗ เมื่อ พ. ศ. ๒๔๗๐ โดย ที่ โปรด เกล้าฯ ให้ พิมพ์ ขึ้น และ 
ชัก ชวน ให้ ประชาชน โดย เสด็จ พระ ราช กุศล เป็น อนุสรณ์ [นครา ว ถวาย พระ เพลิง พระ บรม ศพ รัชกาล ที่ ๖. 
เฉพาะ อภิธรรม ปิฎก นั้น มี ตั้งแต่ เล่ม ๓๔ ถึง เล่ม ๔๕ รวม ๑๒ เล่ม. 

คำ ว่า ปีฎก แปล ว่า ตะกร้า หมาย ถึง เป็น หมวด ใหญ่ สำหรับ รวบ รวม ไตร แปล ว่า สาม ไตร 
ปีฎก ก็ แปล ว่า สาม ตะกร้า, พระ วินัย ก็ รวม เป็น ตะกร้า หนึ่ง สุต ตัน ตะ ตะกร้า หนึ่ง อภิธรรม ตะกร้า หนึ่ง 
ก็ เป็น สาม ปิฎก พระ ไตร ปีฏก นี้ แหละ เป็น ตำรา ชั้น ที่ ๑ ใน พระ พุทธ ศาสนา ที่ ตาม ตำนาน ว่า พระ สงฆ์ 
ใน ลังกา ได้ ประชุม กัน ท่า ลัง คาย นา นับ เป็น ครั้ง ที่ ๕ นับ ต่อ จาก ที่ ลัง คาย นา ใน อินเดีย และ ได้ จารึก เป็น 
อักษร เมื่อ พระ พุทธเจ้า นิพพาน แล้ว ได้ ๔๐๐ ปี เศษ. 

คัมภีร์ อภิธรรม ปิฎก นี้ แปลก จาก สอง ปิฎก ข้าง ต้น เพราะ ว่า ไม่ มี นิทาน. คำ ว่า นิทาน นั้น ใน 
ภาษา ไทย หมาย ถึง นิยาย ที่ เล่า แต่ ว่า ใน ที่นี้ หมาย ถึง เรื่อง ที่ เกิด ชั้น ซึ่ง เป็น เรื่อง ท่า ให้ พระ พุทธเจ้า 
ทรง ปรารภ เรื่อง นั้น ทรง บัญญัติ พระ วินัย ทรง แสดง ธรรม, เรื่อง ที่ เกิด ขึ้น นี้ เรียก ว่า นิทาน เป็น เรื่อง จริง 
ใน คราว นั้น ใน วินัย ปิฎก ก็มีนิ ทาน คือ เรื่อง ที่ เล่า ว่า พระ องค์ ไหน ไป ประพฤติ อย่าง ใด พระ พุทธเจ้า ก็ 
ทรง ปรารภ ความ ประพฤติ นั้น บัญญัติ พระ วินัย, ใน พระ สุต ตัน ตะ ก็ เหมือน กัน มี นิทาน คือ มี เรื่อง ที่ เล่า 
ว่า พระ พุทธเจ้า ประทับ อยู่ ที่ ไหน ทรง แสดง ธรรม แก่ ใคร แม้ ที่ เป็น หมวด เบ็ด เต ล็ด รวม ไว้ แต่ ลำพัง 
คำ สอน แต่ ท่าน ก็ ได้ มี อธิบาย อ้าง ว่า พระ พุทธเจ้า ได้ ตรัส แกํผู้ นั้น ผู้นี้ ด้วย เรื่อง ที่ เกิด ขึ้น อย่าง นั้น 
อย่าง นี้. 




๒๔๑ 



ส่วน ใน อภิธรรม ปิฎก น! ม่มีนิ ทาน เลย คือ ไม่ มี กล่าว ว่า พระ พุทธเจ้า ได้ ทรง ปรารภ ใคร ตรัส 
แก่ ใคร ที่ ไหน เมื่อ ไร และ โดย เฉพาะ ก็ ไม่ มี กล่าว ว่า พระ พุทธเจ้า ได้ ตรัส ไว้ คือ ขึ้น ต้น ก็ แสดง ธรรม 
ที เดียว ไม่ มี เรื่อง ประกอบ ฉะนั้น จึง ไม่ อาจ จะ หา ประวัติ ได้ จาก หนังสือ ที่ เป็น ตำรา ชั้น บาลี คือ ชั้น 
ดั้ง เดิม ว่า อภิธรรม ปิฎก นี้ ได้ เกิด ขึ้น ได้ เป็น มา อย่าง ไร. 

คราว นี้ ถ้า จะ อาศัย คำ ว่า อภิธรรม ไป ค้น ดู ว่า คำ นี้ จะ มี ใช้ พระ สูตร ที่ ไหน บ้าง ก็ จะ พบ ว่า ได้ มี ใช้ 
คำ ว่า อภิธรรม ใน พระ สูตร หลาย พระ สูตร ใช้ เฉพาะ คำ ว่า อภิธรรม คำ เดียว ก็มี ใช้ คู่ กับ คำ ว่า อภิ วินัย ก็มี 
แต่ ว่า อรรถกถา ของ พระ สูตร นั้น ๆ ได้ แก้ ความ หมาย ไว้ ว่า คำ ว่า อภิธรรม ใน ที่ นั้น หมาย ถึง 
ธรรม ชั้น สูง โดย เฉพาะ ก็ คือ โพธิ ปัก ขิย ธรรม ไม่ ได้ แก้ ว่า หมาย ถึง ธรรม ใน อภิธรรม ปิฎก, ส่วน ใน 
วินัย ปิฎก ตอน อธิบาย ถึง การ แจก เสนาสนะ ได้ มี กล่าว ไว้ บ้าง เสนาสนะ คา หา ปก ะ คือ , พระ' ที่ มี , หน้าที่ 
แจก เสนาสนะ ย่อม แจก เสนาสนะ ให้ แก่ ภิกษุ ที่ เป็น สภา ค คือ มี ส่วน เสมอ กัน ใน การ คืกษ า เป็น ต้น 
เป็น พวก ๆ คือ ที่คืก ษาวิ นัย ปิฎก ก็ ให้ อยู่ ใกล้ ๆ กัน พวก หนึ่ง, ที่คืก ษา สุตตันตปิฎก ก็ ให้ อยู่ ใกล้ ๆ 
กัน พวก หนึ่ง, ที่คืก ษา อภิธรรม ปิฎก ก็ ให้ อยู่ ใกล้ ๆ กัน พวก หนึ่ง, แต่ ว่า คำ อธิบาย นั้น เป็น คำ ชั้น 
อรรถกถา. 



การ สังคายนา 

ธรรมเนียม ที่ พระ ได้ เรียน พระ พุทธ วจนะ เป็น พวก ๆ นี้ เป็น ธรรมเนียม ที่มี ก่อน ที่ จะ จารึก ลง 
เป็น ตัว อักษร เพราะ ว่า จะ ต้อง ท่อง จำ กัน, ท่อง จำ นั้น ก็ ไม่ ใช่ อ่าน ท่อง จำ ต้อง มา ต่อ จาก อาจารย์ ต่อ แล้ว 
ก็ จำ กัน ไป เป็น วรรค ๆ เพราะ ว่า หนังสือ ไม่ มี, อาจารย์ นั่น เอง เป็น หนังสือ เมื่อ เป็น เช่น นี้ก็ ยาก ที่ จะ มีผู้ 
จำ ได้ ทั้ง หมด จึง ต้อง แบ่ง กัน เป็น พวก ๆ ใคร ชอบ ที่ จะ จำ พระ วินัย ก็ พวก หนึ่ง, ใคร ชอบ ที่ จะ จำ พระ 
สุต ตัน ตะ ก็ พวก หนึ่ง ใคร ชอบ ที่ จะ จำ พระ อภิธรรม ก็ พวก หนึ่ง, แล้ว ก็ ทั้ง สาม พวก นี้ พวก ที่ จะ จำ ได้ 
ตลอด หมด ทั้ง ปิฎก ก็มี น้อย อีก เพราะ ปิฎก หนึ่ง ก็ มาก จึง ต้อง แบ่ง กัน ออก ไป อีกอ ย่าง วินัย ก็ ใคร 
จะ จำ ตอน ไหน ก็ ตอน นั้น สุ ตัน ตะ ก็ เหมือน กัน ใคร จะ จำ หมวด ไหน ก็ หมวด นั้น อภิธรรม ก็ เหมือน กัน, 
เฉพาะ ผู้ที่มี ความ ทรง จำ ดี เลิศ จึง จะ จำ ได้ ทั้ง สาม ปิฎก, จำ ได้ ปิฎก หนึ่ง ๆ ก็ นับ ว่า มี ความ ทรง จำ มาก 
อยู่ แล้ว, เมื่อ เป็น เช่น นี้ จึง ต้อง ประชุม 1 ชักซ้ อม กัน. ผู้ที่ จำ พระ พุทธ ว จน ปิฎก ไหน ตอน ไหน ไว้ ได้ ก็ 
รวม กัน เข้า แล้ว ก็ ชัก ซ้อม. 

วิธี ชัก ซ้อม นั้น ก็ คือ ต้อง สวด พร้อม ๆ กัน ต้อง ชัก ซ้อม กัน อยู่ เสมอ ไม่ เช่น , นั้น ก็ ลืม นี้ แหละ 
เป็น ต้น ของ ธรรมเนียม ประชุม กัน สวด มนต์ ดั่ง เป็น ธรรมเนียม กัน ทั่ว ไป ใน ทุกวัด มี การ ประชุม 
สวด มนต์ กัน เวลา เช้า กับ เวลา เย็น หรือ คา, และ เมื่อ จะ ชัก ซ้อม พระ สูตรอย่าง เช่น ว่า ธัมม จัก กัป ป วัต ตน 
สูตร ก็ สวด พระ สูตร นี้ พร้อม ๆ กัน, การที่ สวด ขึ้น พร้อม ๆ กัน นี้ แหละ เรียก ว่า สังคีติ หรือ สังคายนา 
แปล ว่า ขับ ขึ้น พร้อม ๆ กัน. โดย ปรกติ ก็ ประชุม สวด เป็น การ ชัก ซ้อม กัน เป็น การ ย่อย ๆ เพื่อ ไม่ ให้ ลืม, 
แต่ ว่า เมื่อ นาน ๆ เข้า ก็ , ประชุม' ใหญ่ กัน เสีย' ที , หนึ่ง เสือก เอา ผู้’ ที่ จำ ได้ มาก ๆ และ เป็น ที่ นับถือ กัน ว่า 




๒๔๒ 



จำ ได้ ถูก ต้อง แน่ นอน มา รวม กัน เข้า แล้ว ก็ สวด ซัก ซ้อม กัน เป็น การ ใหญ่ คือ ว่า สวด ซัก ซ้อม กัน ทั้ง หมด, 
เมื่อ จะ จับ วินัย ขึ้น ก่อน ก็ วินัย ไป จน จบ โดย มาก ก็ จับ วินัย ปิฎก ขึ้น สวด ซัก ซ้อม กัน ก่อน, ใน การที่ 
ประชุม ใหญ่ สวด ซัก ซ้อม กัน นี้ ก็ อาจ จะ จำ มา ถูก ต้อง กัน บ้าง ต่าง กัน บ้าง, เมื่อ เป็น เช่น นี้ ก็ ต้อง หารือ 
กัน ว่า ความ ถูก ต้อง จะ พึง มี อย่าง ไร, และ เมื่อ ตกลง กัน ว่า แบบ นี้ แหละ ถูก ก็ สวด ขึ้น พร้อม ๆ กัน เป็น 
การ วินิจฉัย ว่า ให้ ถือ เอา แบบ นี้ เป็น แบบ เดียว เพื่อ ไม่ ให้ มี การ ขัด แย้ง แตก ต่าง กัน, สวด ซัก ซ้อม กัน 
ดั่ง นี้! ป จน หมด แล้ว ก็ เป็น ที่ ตกลง ถือ เอา แบบ ที่ ตกลง กัน นี้ แหละ เป็น หลัก นี้ แหละ เรียก ว่า สังคายนา 
ที่ ทำ กัน คราว หนึ่ง ๆ ใน สมัย ที่ ยัง ไม่ จารึก ลง เป็น ตัว อักษร นั้น เป็น ของ จำ เป็น อย่าง ยิ่ง, นาน ๆ ก็ ต้อง 
มา เลือก เอา ผู้ที่มี ความ ทรง จำ เป็น ที่ เคารพ นับถือ เป็น อาจารย์ บอกกล่าว มา รวม กัน แล้ว ก็ มา หารือ ตกลง 
กัน คราว หนึ่ง ๆ แล้ว ก็ สวด จำ กัน เป็น แบบ เดียว, ถ้า ไม่ เช่น นั้น ก็ จะ เกิด ความ เลอะ เลือน ลับ สน ขัด แย้ง 
กัน, นี่ แหละ ท่าน ทำ กัน เรื่อย ๆ มา ครั้ง ที่ ๑, ๒, ๓, ๔, มา จน ถึง ที่ ๕ จึง ได้ จารึก ลง เป็น ตัว อักษร. 

คราว นี้ เมื่อ จารึก เป็น ตัว อักษร แล้ว ความ รู้สืก ของ พระ ว่า จะ ต้อง จำ ก็ น้อย ลง เพราะ ว่า มี ตัว 
หนัง ลือ ขึ้น, เพราะ ฉะนั้น จึง ไม่ ปรากฏ ว่า จะ มี ผู้ทรง จำ ได้ ทั้ง หมด, ฉบับ ที่ จารึก ไว ใน ลังกา ที่ ได้ กล่าว 
มา นั้น ก็ ได้ เป็น ต้น ฉบับ ซึ่ง แพร่ หลาย ไป ยัง ประเทศ ต่าง ๆ ใน บัด นี้, ดั่ง ใน พม่า ใน ไทย ใน ยุโรป ก็ ได้ 
ต้น ฉบับ มา จาก แหล่ง เดียว กัน นี้. 

การ ลัง คาย นา ใน ครั้ง หลัง ๆ นั้น ก็ หมาย ความ ว่า เอา แบบ มาสอบ กัน เท่า นั้น ไม่ ใช่ เป็น ลัง คาย นา 
แท้, ลัง คาย นา แท้ นั้น มี ใน สมัย ต้น ก่อน แต่ที่ จะ ได้ เขียน เป็น อักษร. 

ดั่ง ที่ ใน พม่า ทำ ลัง คาย นา ที่ เขา นับ ของ เขา เป็น ครั้ง ที่ ๖, คือ ว่า เขา นับ ใน อินเดีย ครั้ง ที่ ๑, ๒, ๓. 
แล้ว ก็ มา นับ ครั้ง ที่ ๕ ที่ จารึก เป็น ตัว อักษร ใน ลังกา ต่อ เป็น ครั้ง ที่ ๔, แล้ว ก็ พระ เจ้า มีน ดง ให้ เขียน ลง 
ใน แผ่น คืลา หมด ทั้ง ๓ ปิฎก นี่ เขา นับ เป็น ครั้ง ที่ ๕, มา ถึง คราว ชำระ คราว ๒๕ พุทธ ศตวรรษ นี่ เขา 
นับ เป็น ครั้ง ที่ ๖, นี่ก็ คือ ว่า เขา พิมพ์ พระ ไตรปิฎก ของ เขา ขึ้น ใหม่ นั่น เอง เอา ฉบับ ของ ยุโรป ของ ไทย 
เป็น ต้น ไป สอบ, ที่ ปรากฏ ว่า ผิด ซัด ๆ เขา ก็ แก้ ที่ ไม่ ชัด เขา ก็ เซิง หน้า เอา ไว้ ว่า ของ ยุโรป ว่า อย่าง นั้น ของ 
ไทย ว่า อย่าง นั้น, เขา นิมนต์ พระ จาก ประเทศ ต่าง ๆ ที่ เป็น ลัทธิ เถรวาท ด้วย กัน ใน ทุก ประเทศ ไป 
ประชุม กัน ใน ถํ้า ปาสาณ คูหา ที่ กา บา เอ้ ที่อูนุ สร้าง ขึ้น ใหม่, ประชุม กันเอา หนัง ลือ พระ ไตรปิฎก ที่ พิมพ์ 
ใหม่ นั้น มา อ่าน พร้อม ๆ กัน นั่น แหละ เรียก ว่า ลัง คาย นา แล้ว ประกาศ ไป ทั่ว โลก โดย เขา จัด เอา พระ ที่ 
จะ เป็น ผู้ สวด ยืน ที่ ไว้ ชุด หนึ่ง แล้ว ก็ พระ ที่ เขา เชิญ ก็ ไป ร่วม สวด ผิด บ้าง ถูก บ้าง ไป ตาม เรื่อง, แต่ ก็มีพ ระ 
ที่ สวด ประจำ อยู่ ชุด หนึ่ง เอา หนัง ลือ ที่ พิมพ์ ขึ้น ใหม่ ไป อ่าน นี่ เอง. 

ส่วน ของ เรา นั้น เมื่อ รัชกาล ที่ ๕ และ เมื่อ รัชกาล ที่ ๗ เรา ก็ พิมพ์ ขึ้น, ต่อ มา ครั้ง หลัง ๆ ก็ 
พิมพ์ ซ่อม เล่ม ที่ ขาด ตลอด มา และ ก็มี เซิง หน้า เหมือน อย่าง นั้น ว่า ของ ประเทศ นั้น ว่า อย่าง นั้น ของ 
ประเทศ นี้ ว่า อย่าง นี้, เพราะ ใน บัด นี้! ม่ อาจ จะ แก้ ลง ไป ได้ ต้อง ปล่อย ให้ ผิด เพี้ยน กัน ไป บ้าง แต่ ส่วน 
ใหญ่ ส่วน มาก ตรง กัน ผิด เพี้ยน กัน บ้าง ไม่ มาก อะไร เล็ก น้อย เท่า นั้น. 

คราว นี้ ธรรมเนียม สังคายนา คือ ธรรมเนียม ที่ ประชุม สวด กัน ซัก ซ้อม กัน ประจำ วัน ก็ ยัง ติด 
มา เป็น สวด มนต์ ประจำ วัน ใน วัด ต่าง ๆ ดั่ง กล่าว แล้ว. 




๒๕ ต 



ทำ วัตร 

ส่วน ธรรมเนียม ทำ วัตร นั้น ติด มา จาก เมื่อ พระ พุทธเจ้า ยัง มี พระ ชนม์ อยู่ ภิกษุ ก็ ไป ประชุม กัน 
ฟัง ธรรม พระ พุทธเจ้า ปฏิบัติ พระ พุทธเจ้า เป็น ประจำ วัน เหมือน กัน, คือ ว่า มี ธรรมเนียม ที่ พระ ไป 
ประชุม กัน เมีา พระ พุทธเจ้า ทุก วัน, เมื่อ พระ พุทธเจ้า นิพพาน แล้ว กิจ ที่ ไป เฝัา พระองค์ ทุก วัน ก็ หมด ไป 
แต่ ว่า เมื่อ ได้ มี วัด มี โบสถ์ มี วิหาร และ สร้าง พระ ปฏิมา เป็น ประธาน อยู่ ใน โบสถ์ ใน วิหาร ขึ้น ก็ ตั้ง 
ธรรมเนียม พระ ประชุม กัน ใน โบสถ์ วิหาร เหมือน อย่าง เป็น การ เข้า เฝ็า พระ พุทธเจ้า, คราว นี้ เมื่อ เข้า ไป 
ประชุม กัน ใน โบสถ์ วิหาร แล้ว จึง ได้ แต่ง บท สรรเสริญ คุณ พระ รัต น ตรัย ขึ้น สวด ดั่ง บท ทำ วัตร เข้า ทำ 
วัตร คา เป็น บท สดุดี คุณ พระ รัต น ตรัย อย่าง พุทธ าภิถุ ติ ธัม มา ภิถุติ ล้งฆ าภิถุ ติ. คำ ว่า ถุติ นั้น เป็น 
บาลี ถ้า เป็น สันสกฤต ก็ เป็น สดุดี จึง เท่า กับ ว่า พุทธ าภิ สดุดี ธัมม าภิ สดุดี ลัง ฆาภิ สดุดี คือ สรรเสริญ 
คุณ พระ รัต น ตรัย. เดิม ก็มี บท ที่ ท่าน แต่ง ไว้ สำหรับ สวด, แต่ เมื่อ ถึง สมัย พระ บาท สมเด็จ พระ จอมเกล้าฯ 
ก็ ได้ ทรง พระ ราช นิพนธ์ บท ทำ วัตร เข้า ทำ วัตร คา ขึ้น ใหม่ ดั่ง ที่ เรา ใช้ สวด กัน อยู่ ทุก วันนี้ โดย ทั่ว ไป 
เรียก ว่า ทำ วัตร เท่า กับ ว่า ไป ทำ วัตรปฏิบัติ พระ พุทธเจ้า เป็น ประจำ วัน ด้วย การ สวด มนต์ สรรเสริญ คุณ 
พระ รัต น ตรัย, และ เมื่อ ได้ เข้า เฝืา แล้ว โดย ปรกติ ก็ ได้ ฟัง ธรรม ของ พระองค์ ฉะนั้น จึง ได้ สวด มนต์ ต่อ 
ก็ คือ สวด พระ สูตร เป็น ต้น ที่ พระ พุทธเจ้า ได้ ทรง แสดง ไว้ และ เป็น การ รักษา ธรรมเนียม ที่ สวด ชัก ซ้อม 
ความ ทรง จำ ดั่ง กล่าว มา นั้น ด้วย. 

หลัก ฐาน เรื่อง อภิธรรม 

จะ กล่าว ถึง เรื่อง อภิธรรม ต่อ ไป ได้ กล่าว ถึง เรื่อง พระ พุทธเจ้า แสดง อภิธรรม โปรด พระ 
พุทธ มารดา และ ได้ เล่า ถึง เรื่อง พระ ไตรปิฎก ว่า อภิธรรม นั้น มี แสดง ไว ใน อภิธรรม ปิฎก แต่ ว่า ไม่ ได้ มี 
เล่า ประวัติ ไว้ แต่ อย่าง ไร แสดง แต่ ธรรมะ ขึ้น มา เท่า นั้น ฉะนั้น เมื่อ จะ ค้น ดู ประวัติ ของ อภิธรรม ใน 
ตำรา ชั้น เดิม คือ ใน พระ ไตรปิฎก จึง หา ไม่ พบ 

ใน วินัย ปีฎก เอง ที่ เล่า ถึง เรื่อง สังคายนา ครั้ง ที่ หนึ่ง ที่ ทำ เมื่อ หลัง พุทธ ปรินิพพาน ไม่ นาน นัก 
และ สังคายนา ครั้ง ที่ สอง ที่ ทำ เมื่อ หลัง จาก พุทธ ปรินิพพาน ประมาณ ๑๐๐ ปี ก็ เล่า แต่ เพียง ว่า ได้ ทำ 
สังคายนา พระ วินัย และ พระ ธรรม ไม่ ได้ กล่าว ถึง อภิธรรม ปิฎก เมื่อ พระ พุทธเจ้า จะ นิพพาน ก็ ยัง ได้ ทรง 
แสดง ว่า ธรรมะ ที่ ทรง แสดง แล้ว วินัย ที่ ทรง บัญญัติ แล้ว เป็น ศาสดา แทน พระองค์ ก็ กล่าว ถึง แต่ 
ธรรมะ และ วินัย เท่า นั้น ไม่ ได้ พูด ถึง อภิธรรม, ฉะนั้น นักคื กษา พระ พุทธ ศาสนา ที่ วิจารณ์ ทั้ง ประวัติ 
และ ทั้ง เนื้อ ความ ของ ปิฎก ทั้ง สาม จึง มี มาก ท่าน ที่ ลง ความ เห็น ว่า อภิธรรม ปิฎก นั้น มี ใน ภาย หลัง. 

แต่ ว่า เมื่อ พระ พุทธ ศาสนา ล่วง มา หลาย ร้อย ปี เข้า จน ถึง สมัย แต่ง อรรถกถา ประมาณ ว่า 
พระ พุทธ ศาสนา ล่วง มา ขนาด พันปี จึง ได้ ปรากฏ หลัก ฐาน ใน คัมภีร์ อรรถกถา ที่ แต่ง ใน สมัย นั้น ถึง เรื่อง 
ประวัติ ของ อภิธรรม ว่า พระ พุทธเจ้า ไป เทศน์ อภิธรรม แด่ พระ พุทธ มารดา ที่ ดาว ดีงส พิภพ และ ถ้อย คำ 
ใน อรรถกถา แสดง ว่า มี การ นับถือ คัมภีร์ อภิธรรม นี้ เป็น อัน มาก ใคร จะ คัด ค้าน ว่า อภิธรรม มิ ใช่ 




๒๕๔ 



พุทธ วจนะ เป็น ไม่ ได้ ใน อรรถกถา เอง ได้ ประณาม คน ที่ คัด ค้าน อย่าง เป็น คน นอก ศาสนา เลย ที เดียว, 
แต่ เพราะ ได้ กล่าว ไว้ เช่น นั้น ก็ บ่ง ว่า คง จะ ได้ มีผู้ คัด ค้าน มา ตั้งแต่ สมัย นั้น แล้ว จึง ได้ เขียน ไว้ อย่าง นั้น. 

ท่าน (อรรถกถา) ได้ แสดง หลัก ฐาน ว่า พระ พุทธเจ้า ได้ ตรัสรู้ อภิธรรม ได้ ทรง พิจารณา อภิธรรม 
จน ถึง ได้ แสดง อภิธรรม แทรก เข้า ไว้ อย่าง มาก มาย คือ ใน หลัก ฐาน ชั้น บาลี ที่มีเ ล่า ไว้ ใน วินัย ปิฎก ว่า ๑ 
เมื่อ พระ พุทธเจ้า ได้ ตรัสรู้ แล้ว ได้ ประทับ นั่ง เสวย วิมุตติ สุข (ความ สุฃที่ เกิด จาก วิมุตติ ความ หลุด พ้น) 
ที่ ควง ไม้ ต่าง ๆ ๕ สัปดาห์. 

สัปดาห์ ที่ ๑ ประทับ นั่ง ณ ควง' ไม้ โพ ธิ' พฤกษ์ คือ ไม้ ที่ ได้ ตรัสรู้. 

สัปดาห์ ที่ ๒ ได้ ประทับ นั่ง ที่ ควง ไม้ นิโครธ คือ ควง ไม่ ไทร. 

สัปดาห์ ที่ ๓ ได้ ประทับ นั่ง ที่ ควง ไม้ มุจจ สิน ทะ คือ ควง ไม้ จิก. 

สัปดาห์ ที่ ๔ ประทับ นั่ง ที่ ควง ไม้ ราชายตนะ คือ ควง ไม้ เกด. 

สัปดาห์ ที่ ๕ ได้ ประทับ นั่ง ที่ ควง ไม้ ไทร อีก. 

พระ อรรถกถา จาร ย์ผู้ เขียน ตำนาน อภิธรรม ได้ แสดง แทรก ไว้ ใน คัมภีร์ อรรถกถา อีก ๓ สัปดาห์ 
จาก สัปดาห์ ที่ ๑ ใน บาลี คือ' ๒ . 

สัปดาห์ ที่ ๒ เสด็จ จาก ไม้ มหา โพธิ ไป ทาง ทิศ อีสาน ทรง ยืน ถวาย เนตร คือ ว่า จ้อง ดู พระ มหา 
โพธ โน' ที่' นั้น จึง เรียก ว่า อ นิมิต ต เจดีย์ แปล ว่า เจดีย์ ที่ ทรง จ้อง ดู โดย มิ ได้ กระ พริบ พระ เนตร ที่ เป็น 
มูล ให้ สร้าง พระ ถ วา ย เนตร สำหรับ วัน อาทิตย์. 

สัปดาห์ ที่ ๓ เสด็จ จาก ที่ นั้น มา หยุด อยู่ ระหว่าง มหา โพ ธิกั บอ นิมิต ต เจดีย์ นั้น ทรง นิรมิต ที่ 
จงกรม ขึ้น แล้ว เสด็จ จงกรม ณ ที่ นั้น ที่ นั้น จึง เรียก ว่า รัต น จงกรม เจดีย์ แปล ว่า ที่ จงกรม แก้ว คำ 
ว่า ที่ จงกรม แก้ว นี้ อาจารย์ หนึ่ง ก็ ว่า เป็น เรือน แก้ว ที่ เป็น เทพ นิมิต. อีก อาจารย์ หนึ่ง ก็ ว่า มิ ใช่ เป็น เรือน แก้ว 
แต่ ว่า หมาย ถึง ที่ เป็น ที่ ทรง พิจารณา อภิธรรม. 

สัปดาห์ ที่ ๔ ประทับ นั่ง ขัด บัลลังก์ ใน ทิศ ปัศจิ ม หรือ ทิศ พายัพ แห่งมหา โพธิ ทรง พิจารณา 
อภิธรรม จึง เรียก ว่า รัต นฆร เจดีย์ แปล ว่า เรือน แก้ว คำ ว่า เรือน แก้ว นี้ อาจารย์ หนึ่ง ก็ ว่า เป็น 
เรือน แก้ว ที่ เป็น เทพ นิรมิต อีก อาจารย์ หนึ่ง ก็ ว่า มิ ใช่ เป็น เรือน แก้ว เช่น นั้น แต่ หมาย ถึง ที่ เป็น ที่ ทรง 
พิจารณา อภิธรรม. รัต นฆ ระ คือ เรือน แก้ว นี้ ก็ เป็น มูล ให้ สร้าง พระ พุทธ รูป มี เรือน แก้ว เหมือน อย่าง 
พระ พุทธ ชินราช ที่ จังหวัด พิษณุโลก มี เรือน แก้ว. 

เมื่อ ท่าน แทรก เข้า มา อีก ๓ สัปดาห์ ดั่ง นี้ สัปดาห์ ที่ ๒ ตาม ที่ แสดง ใน บาลี ก็ ต้อง เลื่อน ไป เป็น 
ที่ ๕ และ ก็ เลื่อน ไป โดย สำ ดับ. ท่าน ก็ ได้ อธิบาย ไว้ ด้วย ว่า การที่ แทรก นอก จาก พระ บาลี ออก ไป ดั่ง นั้น 
ไม่ ผิด ไป จาก ความ จริง เพราะ ใน บาลี แสดง แต่ โดย ย่อ, เหมือน อย่าง พูด ว่า กิน ข้าว แล้ว นอน ความ จริง 
กิน ข้าว แล้ว ก่อน จะ นอน ก็ ได้ มี กิจ อื่น อีก หลายอย่าง แต่ ว่า เว้น ไว้ ไม่ กล่าว, ฉะนั้น ท่าน จึง กล่าว ถึง กิจ ที่ 
เว้น ไว้ นั้น ให้ บริบูรณ์. 

" วิ. มหา. ๔ / ๑ / ๑- ๗ 
๒ สม นุต. ๓ / ๘- ๙. 




๒๕๕ 



ตำนาน อภิธรรม ดั่ง กล่าว มา นี้ ได้ มี กล่าว ไว ใน หนังสือ อรรถกถา ที่ เขียน ขึ้น เมื่อ พระ พุทธ- 
ศาสนา ล่วง มา แล้ว นาน ดั่ง ที่ ได้ กล่าว มา แล้ว, และ ท่าน ก็ ยัง ได้ เล่า ไว้ อีกว่า คัมภีร์ อภิธรรม นั้น มี เจ็ด 
คัมภีร์ เรียก ว่า สัต ตัป ปกรณ์ ปกรณ์ ก็ แปล ว่า คัมภีร์, สัต ต แปล ว่า ๗ สัต ต ปกรณ์ ก็ แปล ว่า 
๗ คัมภีร์ คำ นี้! ด้นำ มา ใช้! น เมื่อ บังสุกุล พระ ศพ เจ้า นาย ตั้งแต่ หม่อม เจ้า ขึ้น ไป ใช้ คำ ว่า สดับ ปกรณ์ 
ก็ มา จาก คำ ว่า สัต ต ปกรณ์ คือ เจ็ด คัมภีร์ นี้ เอง, แต่ พระ พุทธเจ้า ไม่ ได้ แสดง ทั้ง ๗ คัมภีร์ เว้น คัมภีร์ 
กถา วัตถุ ทรง แสดง แต่ ๖ คัมภีร์, ส่วน คัมภีร์ กถา วัตถุ นั้น พระ โม ค คัล ลี บุตร ติสส เถระ เป็น ผู้ แสดง 
ใน สมัย สังคายนา ครั้ง ที่ สาม, แต่ ว่า พระ เถระ ก็ ได้ แสดง ตาม นัย ที่ พระ พุทธเจ้า ได้ ทรง แสดง ไว้ ฉะนั้น 
จึง ได้ ครบ เจ็ด ปกรณ์ ใน สมัย สังคายนา ครั้ง ที่ สาม นั้น, และ ก็ ถือ ว่า เป็น พระ พุทธ ภาษิต ทั้ง หมด เพราะ 
พระ พุทธเจ้า ได้ ประทาน นัย ไว้. 

ใน ตำนาน นี้! ด้ กล่าว ว่า พระ พุทธเจ้า ได้ เทศน์ อภิธรรม ตลอด เวลา ไตร มาส คือ สาม เดือน โดย 
ไม่ มี เวลา หยุด ยั้ง, ฉะนั้น จึง ได้ เกิด ปัญหา ขึ้น ๒ ข้อ ะ 

ข้อ ๑ ว่า พระ พุทธเจ้า ไม่ ทรง บำรุง พระ สรีระ เช่น เสวย และ ปฏิบัติ สรีร กิจ อย่าง อื่น ตลอด 
ไตร มาส หรือ ? 

ข้อ ๒ พระ อภิธรรม มาทราบ กัน ใน เมือง มนุษย์ ได้ อย่าง ไร ? 

ปัญหา เหล่า นี้ ท่าน ผู้ เล่า ตำนาน อภิธรรม ก็ ได้ เล่า แล้ ไว้ ด้วย ว่า ๓ เมื่อ เวลา ภิกษา จาร คือ เวลา ทรง 
บิณฑบาต ก็ ได้ ทรง นิรมิต พระ พุทธ นิมิต ไว้ ทรง อธิษฐาน ให้ ทรง แสดง อภิธรรม ตาม เวลา ที่ ทรง กำหนด 
ไว้ แทน พระองค์ แล้ว เสด็จ ลง มา ปฏิบัติ พระ สรีร กิจ ที่ สระ อโนดาต แล้ว เสด็จ ไป เที่ยว บิณฑบาต ที่อุต ร- 
ก รุ ทวีป เสด็จ มา เสวย ที่ สระ นั้น เสวย แล้ว เสด็จ ไป ประทับ พัก กลาง วัน ที่นัน ทน วัน ต่อ จาก นั้น ก็ จึง 
เสด็จ ขึ้น ไป แสดง อภิธรรม ต่อ จาก พระ พุทธ นิมิต, และ , ที่นัน ทน' วัน' นั้น เอง ท่านพระ สา รี บุตร ได้! ป 
เฝ็า ท่า วัตรปฏิบัติ, พระองค์ จึง ได้ ประทาน นัย อภิธรรม ที่ ทรง แสดง แล้ว แก่ ท่านพระ สา รี บุตร ท่านพระ 
สา รี บุตร ก็ ได้ มา แสดง อภิธรรม แก่ หมู่ ภิกษุ ที่ เป็น สัทธิ วี หา ริก ของ ท่าน ต่อ ไป. 

ท่าน แล้ ไว้ อย่าง นี้ ก็ เป็น อัน แล้ ปัญหา ทั้ง สอง ข้อ นั้น. ตาม คำ แก้ ของ ท่าน นี้ เอง ก็ ล่อง ว่า อภิธรรม 
มา ปรากฏ ขึ้น ใน หมู่ มนุษย์ ก็ โดย พระ สา รี บุตร เป็น ผู้ แสดง, เพราะ ฉะนั้น เมื่อ พูด กัน อย่าง ใน เมือง 
มนุษย์ ท่านพระ สา รี บุตร จึง เป็น ผู้ แสดง พระ อภิธรรม นั้น เอง. แต่ ท่าน ว่า พระ สา รี บุตร ไม่ ใช่ เป็น นัก 
อภิธรรม องค์ แรก พระ พุทธเจ้า เป็น นัก อภิธรรม องค์ แรก เพราะ ได้ ตรัสรู้ พระ อภิธรรม ตั้งแต่ ราตรี ที่ ได้ 
ตรัสรู้ ได้ ทรง พิจารณา อภิธรรม ที่ รัต นฆร เจดีย์ ดั่ง ที่ กล่าว มา แล้ว และ ได้ ทรง แสดง นัย แห่ง อภิธรรม 
แก่ ท่านพระ สา รี บุตร ท่านพระ สา รี บุตร จึง ได้ มา แสดง ต่อ ไป. 

ใน บัด นี้ ได้ มี ท่าน ผู้ หนึ่ง ใน ปัจจุบัน เขียน หนังสือ ค้าน ว่า อภิธรรม ปิฎก นั้น พิมพ์ เป็น หนังสือ ได้ 
เพียง สิบ สอง เล่ม, ตาม ประวัติ พระ พุทธเจ้า ได้ ทรง แสดงอยู่ ตลอด สาม เดือน ไม่มื เวลา หยุด และ ยัง ได้ 
กล่าว อีกว่า ได้มื รับ สั่ง เร็ว คือ ว่า พระ พุทธเจ้า พูด เร็ว กว่า มนุษย์ สามัญ หลาย เท่า, เมื่อ เป็น เช่น นี้ ถ้า จะ 



" ยมก ปาฎิ หาริ ย ว ต ถ ธ มุม ป ท. ๖ / ๙๑- ๒. 




๒๔๖ 



มา รวม พิมพ์ ขึ้น ก็ จะ ต้อง กว่า สิบ สอง เล่ม เป็น ไหน ๆ, แต่ เมื่อ หนังสือ นี้ ออก ไป แล้ว ได้ มีผู้ที่ นับถือ 
อภิธรรม ไม่ พอ ใจ กัน มาก, เพราะ เหตุ ดั่ง ที่ ได้ กล่าว แล้ว ใน หลัก ฐาน ตั้งแต่ ชั้น อรรถกถา นั้น ได้ มีผู้ 
นับถือ อภิธรรม มาก จน ถึง' ใน บัด' นี้ก็ยั งมี ผู้ , นับถือ อภิธรรม กัน อยู่ มาก, ใน พม่า นั้น นับถือ มาก เป็น พิเศษ 
จน ถึง ได้ มี นิทาน เล่า เป็น ประวัติ ไว้ ว่า เรือ เชิญ พระ ไตรปิฎก จาก ลังกา มา ๓ ลำ และ มา เกิด พายุ พัด 
เอา เรือ ที่ ทรง พระ อภิธรรม ปิฎก ไป ประเทศ พม่า เอา เรือ ที่ ทรง วินัย ปิฎก ไป ประเทศ รามัญ เอา เรือ ที่ ทรง 
สุตตันตปิฎก มา ประเทศ ไทย นี้ เป็น เรื่อง ที่ ผูก ขึ้น นาน มา แล้ว มา พิจารณา ดูก็มี เค้า อยู่ บ้าง, เพราะ ว่า 
พม่า นั้น นับถือ อภิธรรม มาก, รามัญ ก็ เคร่ง ค รัด ใน วินัย, ส่วน ฝ่าย ไทย นั้น อยู่ ใน สถาน กลาง ไม่ ใคร่ เศร่ ง 
วินัย นัก และ ก็ ไม่ ย่อหย่อน อย่าง พม่า พอ ใจ จะ ถือ เอา เหตุผล ชึ่งก็ สงเคราะห์ ว่า เป็น ฝ่าย สุตตันตปิฎก. 

แต่ ว่า สารัตถะ ใน อภิธรรม นั้น มี มาก ถึง ท่าน จะ ไม่ แสดง ประวัติ ให้ พิสดาร ไว้ อย่าง ไร สารัตถะ 
ใน อภิธรรม นั้น เอง ก็ เป็น สิง ที่ ควร จะ ภิกษา, เมื่อ ภิกษา แล้ว ก็ จะ ท่า ให้ ได้ ความ รู้ ใน พระ พุทธ ศาสนา 
พิสดาร ขึ้น อีก เป็น อย่าง มาก. 

การ อบรม กำลัง ใจ 

อนึ่ง เมื่อ ได้ ภิกษา เล่า เรียน พระ ธรรม วินัย ที่ เป็น ส่วน สุ ตาม ย ปัญญา จิน ตาม ย ปัญญา พอ 
สมควร เพื่อ จะ ให้ บริบูรณ์ ก็ ควร จะ สนใจ ภาวนา เพื่อ ให้ เป็น ภาวนา มย ปัญญา สืบ ต่อ ไป ภาวนา 
นั้น ก็ คือ การ ปฏิบัติ การ ปฏิบัติ นั้น ควร ที่ จะ ใช้ ใน เวลา อยู่ ใน เพศ บรรพชิต หรือ ว่า ควร ที่ จะ ใช้ ใน เวลา 
เป็น เพศ คฤหัสถ์ ด้วย เมื่อ พิจารณา ดู แล้ว การ ปฏิบัติ อบรม ใจ ให้ เป็น สมาธิ และ การ ปฏิบัติ อบรม 
ปัญญา พอ สมควร เป็น ประโยชน์ ตลอด ถึง เป็น คฤหัสถ์ เพราะ ว่า การ ปฏิบัติ อบรม ใจ ให้ เป็น สมาธิ นั้น 
เป็น การ หัด ท่า ใจ ให้ ตั้ง มั่น แน่ว แน่ ท่า ใจ ให้ มี กำลัง สามารถ ไม่ อ่อนแอ ท่า ให้ เป็น คน มี สัจจะ คือ มี 
ความ จริง เมื่อ จะ ท่า อะไร ก็ ท่า จริง ตั้ง มั่น แน่ว แน่ ไม่ เหลา ะ แหละ ย่อหย่อน. 

เรื่อง กำลัง ใจ นี้ สำคัญ มาก คน เรา ที่ เสีย ไป เพราะ กำลัง ใจ อ่อนแอ มี มาก มาย เหมือน อย่าง ที่ ทาง 
รัฐบาล ได้ ปรารภ ต่อ ทาง คณะ สงฆ์ ถึง ผู้ที่ ติด เฮโรอีน คือ ว่า มี มาก ที่ ได้ รับ การ รักษา ให้ เป็น ปรกติ ได้ แล้ว 
แต่ ว่า ครั้น ปล่อย ตัว ไป แล้ว ก็ ไป สูบ เฮโรอีน เข้า อีก นี้ก็แปล' ว่า 1 ขาด กำลัง' ใจ จึง ได้ ขอ ให้ ทาง คณะ สงฆ์ 
ช่วย เทศน์ เป็น การ กระตุ้น เตือน ให้ เกิด กำลัง ใจ เพราะ ว่า ทาง ศาสนา นี้ เท่า นั้น ที่ จะ เป็น แหล่ง อบรม 
พอก พูน ให้ เกิด กำลัง ใจ ใน ทาง ที่ดี แก่ ประชาชน ได้. 

จิต ใจ ของ เรา นี้ มี สมรรถ ภาพอยู่ อย่าง ไม่ มี ประมาณ แต่ ว่า เรา ยัง ไม่ ได้ น่า สมรรถภาพ ของ 
จิต ใจ นี้ ออก ใช้ กัน ให้ เต็ม ที่ เพราะ ว่า ยัง มิ ได้ อบรม เมื่อ เรา มี ความ ตั้งใจ จริง แล้ว ท่า ไม เรา จึง จะ ละ 
ความ ไม่ ดี ไม่ ได้ และ ทำไม เรา จึง จะ ท่า ดี ไม่ ได้ เหมือน อย่าง ว่า ก่อน ที่ จะ มา บวช นี้ เรา นี้ก็ เคย ปฏิบัติ 
อย่าง คฤหัสถ์ ไม่ ได้ เว้น อะไร อย่าง พระ เว้น ไม่ ได้ ท่า อะไร อย่าง พระ ท่า อยาก จะ กิน อะไร ก็ ได้ อยาก 
จะ ดื่ม อะไร ก็ ได้ อยาก จะ ดู อะไร ก็ ได้ จะ เป็น นัก ดื่ม ลัก แค่ ไหน ก็ ได้ ท่า ไม เมื่อ เข้า มา บวช แล้ว เว้น ได้ 
ก็ เพราะ ว่า เรา มี ความ ตั้งใจ จริง แต่ ว่า เมื่อ สืก ไป แล้ว ทำไม เรา จึง จะ รักษา ความ ตั้งใจ จริง อัน นี้! ว้ไม่ ได้ โดย ที่ 




๒๕๗ 



จะ ละเว้น การที่ ควร เว้น ทำ การที่ ควร ทำ ไม่ ใช่ ว่า เหมือน อย่าง พระ แต่ ว่า เหมือน อย่าง ที่ คน ดี ทั่ว ๆ ไป 
ปฏิบัติ กัน อยู่ แต่ ว่า ถ้า ขาด กำลัง ใจ เสีย แล้ว เคย อย่าง ไร ก็ จะ ต้อง เป็น อย่าง นั้น ถ้า เป็น อย่าง นี้ แล้ว เขา 
ก็ จะ ตรา ว่า บวช ไม่ มี ประโยชน์ เพราะ ว่า แก้ อะไร มิ ได้ เคย ไม่ ดี มา อย่าง ไร ก็ ไม่ ดี ไป อย่าง นั้น หรือ ว่า 
เคย ดี อยู่ เท่าไร ก็ดี อยู่ เท่า นั้น คือ ไม่ ยิ่ง ขึ้น ไป. 

เพราะ ฉะนั้น จึง ควร ที่ จะ ต้อง มี การ ปฏิบัติ อบรม ใจ ให้ เป็น สมาธิ เป็น การส ร้าง กำลัง ทาง ใจ ประการ 
หนึ่ง และ อบรม ปัญญา ให้ มี ความ รู้สืก พอ เป็น เครื่อง ปลง ตก ใน เรื่อง โลก ทั้ง หลาย บ้าง ตาม สมควร อีก 
ประการ หนึ่ง 

อนึ่ง การ บวช เรียน นี้ เท่า กับ ว่า เป็น โรงเรียน ดัด นิสัย ขั้น สุด ท้าย ถ้า เข้า โรงเรียน นี้ ยัง แก้ อะไร 
ไม่ ได้ แล้ว ก็ ยาก ที่ จะ ไป แล้ ใน ที่ อื่น และ ใน วิธี แล้ ของ โรงเรียน นี้ก็ มุ่ง ให้ แก้ ด้วย ตน และ ที่ ตน เอง นี่ เป็น 
ประการ สำคัญ ซึ่ง เป็น วิธี การอบรม อย่าง ละเอียด ประณีต และ บรรดา ผู้ ที่เ' ข้า มา บวช ก็ เป็น ผู้ ที่ สมัคร 
เข้า มา แปล ว่า ตั้งใจ พร้อม ที่ จะ รับ การอบรม อยู่ คือ มี เจตนา เป็น กุศล มา ตั้งแต่ เบื้อง ต้น แล้ว เมื่อ รักษา 
กุศล เจตนา ที่ ได้ ตั้ง มา แต่ ใน เบื้อง ต้น นั้น ไว้ และ ตั้งใจ ปฏิบัติ ที่ ตน ด้วย ตน เอง ดั่ง กล่าว มา นี้ ก็ จะ รับ 
การอบรม ได้ โด ย ง่าย และ ได้ ด้วย ดี. 

อภิธรรม ๗ คัมภีร์ 

จะ แสดง พรรษา ที่ ๗ เรื่อง พระ พุทธเจ้า ทรง แสดง อภิธรรม ต่อ ไป คำ ว่า อภิธรรม นั้น ประกอบ 
ด้วย คัพท์ ว่า อภิ แปล ว่า ยิ่ง กับ ธรรม รวม กัน แปล ว่า ธรรมะ ยิ่ง หมาย ความ ว่า ธรรมะ ที่ ยิ่ง กว่า 
จำนวน โดย ปรกติ เพราะ ว่า ได้ จำแนก ไว้ โดย พิสดาร อีกอ ย่าง หนึ่ง หมาย ความ ว่า ธรรม ที่ ยิ่ง คือ พิเศษ 
หมาย ความ ว่า แปลก จาก ธรรมะ ใน ปิฎก อื่น ความ หมาย นี้ ต่าง จาก คำ ว่า อภิธรรม อภิ วินัย ที่ ใช้ ใน 
พระ สูตร เพราะ ใน ที่ นั้น คำ ว่า อภิ หมาย ความ ว่า ยิ่ง นั่น แหละ แต่ ไม่ ได้ หมาย ไป ถึง อีก ปิฎก หนึ่ง 
คือ อภิธรรม หมาย ถึง โพธิ ปัก ขิย ธรรม อภิ วินัย ก็ หมาย ถึง อาทิ พรหม จริย กา สิกขา คือ สิกขาบท 
มา ใน พระ ปาติโมกข์. 

แต่ ว่า ใน ที่ บาง แห่ง คำ ว่า อภิธรรม หมาย ความ ว่า ธรรมะ ที่ เป็น อธิบาย ทำนอง อรรถกถา คือ 
กถา ที่ อธิบาย เนื้อ ความ ถ้า ตาม ความ หมาย หลัง นี้ อภิธรรม ก็ คือ เป็น ตำรา ที่ อธิบาย ธรรมะ. 

ส่วน ที่ แสดง ความ ของ คัพท์ อภิธรรม ว่า ธรรมะ ที่ ยิ่ง ดั่ง กล่าว ข้าง ต้น นั้น เป็น การ แสดง ตาม 
คัมภีร์ อรรถกถา อภิธรรม แต่ ถ้า ไม่ อ้าง คัมภีร์ นั้น ว่า เอา ตาม ที่ พิจารณา จะ แปล ว่า เฉพาะ ธรรม ก็ ได้ 
เพราะ ว่า ใน คัมภีร์ อภิธรรม ได้ แสดง เฉพาะ ธรรมะ ไม่ เกี่ยว กับ บุคคล. 

อภิธรรม มี ๗ คัมภีร์ เรียก ว่า สัต ต ปกรณ์ ดั่ง กล่าว แล้ว คือ 

๑. ธัมม สังค ณี แปล ง่าย ๆ ว่า ประมวล หมวด ธรรมะ สังค ณี ก็ แปล ว่า ประ มา ล เข้า เป็น หมู่ 
หมวด ธัมม สังค ณี ก็ แปล ว่า ประมวล ธรรมะ เข้า เป็น หมวด หมู่ จำแนก ออก เป็น ๔ กัณฑ์ คือ 
ว่า ด้วย ความ เกิด ขึ้น แห่ง จิต ๘๙ ดวง กัณฑ์ หนึ่ง ว่า ด้วย รูป โดย พิสดาร กัณฑ์ หนึ่ง ว่า ด้วย นิก เข ป 




๒๕๘ 



แปล ว่า ยก ธรรมะ ขึ้น แสดง โดย มูล ราก โดย ขันธ์ คือ กอง โดย ทวาร เป็น ต้น กัณฑ์ หนึ่ง ว่า ด้วย 
อัตถุ ต ธาร หรือ อรรถกถา คือ ว่า กล่าว อธิบาย เนื้อ ความ ของ แม่ บท นั้น ที่ ได้ แสดง ไว้ ตั้งแต่ ต้น กัณฑ์ หนึ่ง. 

๒. วิภังค์ แปล ว่า จำแนก ธรรมะ ลำพัง ภัพ ท์' ว่า วิภังค์ แปล ว่า จำแนก มี ๑๘ วิภังค์ คือ 
ขัน ธ วิภังค์ จำแนก ขันธ์ อายตนะ วิภังค์ จำแนก อายตนะ ธาตุ วิภังค์ จำแนก ธาตุ เป็น ต้น. 

ฅ. ธาตุ กถา ว่า ด้วย ธาตุ แต่ โดย ที่ แท้ นั้น ว่า ด้วย ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ที่ สงเคราะห์ กัน เข้า ได้ 
อย่าง ไร และ สงเคราะห์ กัน ไม่ ได้ อย่าง ไร ควร จะ เรียก ชื่อ เต็ม ที่ ว่า ขันธ์ อายตนะ ธาตุ กถา แต่ ว่า เรียก 
สัน ๆ ว่า ธาตุ กถา แบ่ง ออก เป็น ๑๔ หมวด มี การ สงเคราะห์ กัน ได้ การ สงเคราะห์ กัน ไม่ ได้ แห่ง 
ส่วน ทั้ง สาม นั้น เป็น ต้น. 

๙. ปุ ค คล บัญญัติ บัญญัติ ว่า บุคคล เป็น เบื้อง ต้น ของ คัมภีร์ นี้ ได้ แสดง ถึง บัญญัติ ๖ ประการ 
คือ ขัน ธ บัญญัติ บัญญัติ ว่า ขันธ์ อายตนะ บัญญัติ บัญญัติ ว่า อายตนะ ธาตุ บัญญัติ บัญญัติ 
ว่า ธาตุ สัจ จ บัญญัติ บัญญัติ ว่า สัจจะ อินทรี ย บัญญัติ บัญญัติ ว่า อินทรีย์ ปุค คล บัญญัติ บัญญัติ 
ว่า บุคคล แต่ ว่า บัญญัติ ๕ ประการ ข้าง ต้น นั้น ได้ มี กล่าว ไวิ ใน คัมภีร์ แรก ๆ แล้ว ใน คัมภีร์' นี้ จึง’ ได้ 
กล่าว พิสดาร แต่ เฉพาะ ปุค คล บัญญัติ คือ บัญญัติ ว่า บุคคล และ เรียก ชื่อ คัมภีร์ ตาม นี้ ใน คัมภีร์ นี้ แยก 
บุคคล ตั้งแต่ พวก หนึ่ง สอง จำพวก ขึ้น ไป คล้าย กับ ใน สุตตันตปิฎก อัง คุต ตรนิ กาย คือ ตอน ที่ แสดง 
ธรรมะ เป็น หมวด ๆ แต่ ว่า ก็มี เงื่อน เค้า อยู่ ใน คัมภีร์ อภิธรรม นี้ เพราะ มี คำ ว่า บัญญัติ อยู่ ด้วย อัน 
หมาย ความ ว่า ที่ จะ เป็น บุคคล เพราะ มี บัญญัติ ชื่อ ว่า บุคคล เพราะ ฉะนั้น คำ ว่า บุคคล นั้น ก็ เป็น เพียง 
บัญญัติ อย่าง หนึ่ง เท่า นั้น ก็ เป็น ลักษณะ ของ อภิธรรม. 

๔. กถา วัตถุ คำ ว่า วัตถุ แปล ว่า ที่ ตั้ง แปล ว่า เรื่อง กถา วัตถุ ก็ แปล ว่า ที่ ตั้ง ของ ถ้อย คำ 
เรื่อง ของ ถ้อย คำ ใน คัมภีร์ นี้ ได้ แสดง ที่ ตั้ง ของ ถ้อย คำ ซึ่ง กล่าว โต้ กัน อยู่ สอง ฝ่าย คือ ฝ่าย สก วา ทะ ๕๐๐ 
สูตร ฝ่าย ปร วา ทะ ๕๐๐ สูตร รวม เป็น พัน สูตร คือ ว่า พัน เรื่อง แต่ ไม่ ใช่ เป็น คัมภีร์ ที่ พระ พุทธเจ้า ทรง 
แสดง เป็น คัมภีร์ ที่ ว่า พระ โม ค คัล ลี บุตร ติสส เถระ แสดง ใน สมัย สังคายนา ครั้ง ที่ สาม เมื่อ พระ พุทธ- 
ศาสนา ล่วง ไป แล้ว ๒๐๐ ปี เศษ แต่ ท่าน ก็ ว่า พระ พุทธเจ้า ได้ ทรง แสดง นัย หรือ ว่า ตั้ง มาติกา คือ แม่ บท ไว้ 
ให้ แล้ว พระ เถระ ได้ แสดง ไป ตาม แม่ บท นั้น ที่ ท่าน นับ ว่า เป็น พุทธ ภาษิต ด้วย ก่อน แต่ นั้น จึง มี เพียง 
๖ คัมภีร์. 

โดย เฉพาะ คัมภีร์ นี้ เอง ก็ ถูก ค้าน เหมือน กัน ว่า ไม่ ควร ใส่ เข้า มา ถ้า ต้อง การ จะ ให้ ครบ ๗ ก็ ให้ 
ใส่ คัมภีร์ ธัมม หทัย หรือ ว่า คัมภีร์ มหาธาตุ กถา แต่ ว่า ฝ่าย ที่ ยืน ยัน ให้ ใส่ คัมภีร์ นี้ เข้า มา ก็ อ้าง ว่า สอง 
คัมภีร์ นั้น ไม่ เหมาะ สม คัมภีร์ นี้ เหมาะ สม กว่า ก็ คง จะ เป็น ว่า ความ เห็น ส่วน มาก ใน ที่ ประชุม ต้อง การ 
ให้ ใส่ คัมภีร์ นี้ เข้า มา ให้ ครบ ๗ ทำไม จึง ต้อง มี เกณฑ์ ๗ อัน นี้ ไม่ ทราบ อาจ จะ เป็น เพราะ เห็น ว่า เหมาะ 
ก็ ได้ จึง ได้ ใส่ เข้า มา เมื่อ ใส่ เข้า มา ก็ รวม เป็น ๗. 

ใน กถา วัตถุ นี้มี เรื่อง ที่ โต้ กัน อยู่ มาก เกี่ยว แก่ ลัทธิ ต่าง ๆ ที่ แตก แยก กัน ออก ไป เกี่ยว กับ 
ความ เห็น ต่าง ๆ เป็น ต้น ว่า มติ หนึ่ง ว่า พระ อรหันต์ เมื่อ บรรลุ พระ อรหันต์ นั้น ไม่ รู้ เอง ต้อง มีผู้ อื่น มา 




๒๕๙ 



บอก ให้ แต่ อีก มติ หนึ่ง ว่า รู! ด้เ อง ไม่ ต้อง มีผู้ อื่น มาบอก มติ หนึ่ง ว่า จิต เป็น ธรรมชาติ ที่ ดำรง อยู่ ทำนอง 
จิต อมตะ นั่น แหละ แต่ อีก มติ หนึ่ง คัด ค้าน ดั่ง นี้ เป็น ต้น เพราะ ฉะนั้น คัมภีร์ กถา วัตถุ จึง เท่า กับ ว่า เป็น ที่ 
รวม ของ ปัญหา โต้ แย้ง ต่าง ๆ ที่ เกิด มี มา โดย ลำดับ จน ถึง ใน สมัย ที่ รวบ รวม เรียบ เรียง คัมภีร์ นี้ฃึ้น 
ซึ่ง เป็น เรื่อง ที่ น่า รู้ น่า เห็น อยู่ มาก และ เมื่อ ได้ อ่าน คัมภีร์ นี้ก็ จะ ทราบ ว่า ได้ มี ความ เห็น แตก แยก กัน ใน 
พระ พุทธ ศาสนา อย่าง ไร บ้าง เมื่อ ท่าน แสดง ถึง ฃ้อที่ แตก แยก โต้ เถียง กัน แล้ว ใน ที่ สุด ท่าน ก็ ตัดสิน เป็น 
ข้อ ๆ ไป ว่า อย่าง ไหน ถูก ก็ เข้า เรื่อง ที่ เล่า ว่า พระ เจ้า อโศก ใช้ ราชานุ ภาพ ไป สอบ สวน ภิกษุ ใน คราว นั้น 
ปรากฏ ว่า มี พวก เดียรถีย์ เข้า มา ปลอม บวช เป็น อัน มาก ได้ ตั้ง ปัญหา ขึ้น ถาม โดย มี พระ โม ค คัล ลีบุต ร- 
ติ สส เถระ เป็น ผู้ คอย ฟัง วินิจฉัย เมื่อ คำ ตอบ นั้น ส่อง ว่า เป็น ลัทธิ ภาย นอก ไม่ ใช่ เป็น พระ พุทธ ศาสนา 
ก็ ให้ ถึก ไป เหลือ ไว้ แต่ ผู้ที่ต อบ ถูก ต้อง ตาม แนว ของ พระ พุทธ ศาสนา เสร็จ แล้ว ก็ ทำ ลัง คาย นาค รั้ง ที่ สาม. 

๖. ยมก แปล ว่า คู่ คัมภีร์ นี้ ว่า ด้วย ธรรมะ ที่ เป็น คู่ ๆ กัน แบ่ง ออก เป็น ๑0 หมวด มี มูล ยมก 



ขัน ธ ยมก เป็น ต้น. 

๗. ปัฏฐาน คัมภีร์ นี้ เรียก ว่า เป็น มหา ปกรณ์ แปล ว่า ปก รณ ใหญ่ หรือ ว่า คัมภีร์ ใหญ่ คู่ กัน 
กับ ปกรณ์ ที่ หนึ่ง คือ ธัมม ลัง คณี ว่า ด้วย ปัจจัย ๒๔ มี เหตุ ปัจจ โย (เหตุ เป็น ปัจจัย) เป็น ต้น ท่าน 
นับถือ ว่า คัมภีร์ ที่ ๗ นี้มี อรรถ ะ ถึก ซึ้ง และ แสดง ว่า เมื่อ พระ พุทธ เจ้า ทรง พิจารณา อภิธรรม ทั้ง ๗ คัมภีร์ 
นี้ที่รั ตน ฆร เจดีย์ เจดีย์ เรือน แก้ว ที่ แสดง แล้ว นั้น เมื่อ พิจารณา ปกรณ์ แรก ๆ มา ฉัพ พรรณ รัง สิก็ ยัง ไม่ 
ปรากฏ ต่อ เมื่อ มา พิจารณา ปกรณ์ ที่ ๗ นี้ จึง ปราก ฏฉัพ พรรณ รัง ถึขึ้ น. 

ก็ รวม เป็น ๗ คัมภีร์ ใน คัมภีร์ ที่ หนึ่ง ธัมม ลัง คณีที่ ประมวล ธรรมะ ได้ ตั้ง แม่ บท ที่ เป็น 
หมวด ๓ ขึ้น ต้น ว่า กุ สลา ธัม มา ธรรม ทั้ง หลาย เป็น กุศล อกุส ลา ธัม มา ธรรม ทั้ง หลาย เป็น อกุศล 
อัพ ยาก ตา ธัม มา ธรรม ทั้ง ทลาย เป็น อัพ ยาก ฤต คือ ว่า ไม่ พยากรณ์ ว่า เป็น กุศล หรือ อกุศล ถือ ว่า 
แม่ บท นี้ เป็น แม่ บท ใหญ่ เป็น ที่ รวม ของ ธรรมะ ทั้ง หมด ที่ แสดงออก ไป ทั้ง ๗ คัมภีร์ เพราะ ว่า ประมวล 



ลง ใน แม่ บท อัน นี้ ทั้ง นั้น. 



คัมภีร์ อภิ ธัมมั ตถ สังคหะ 

อภิธรรม ๗ คัมภีร์ นี้ ถ้า จะ เรียน กัน โดย ลำดับ ให้ ครบ ถ้วน ก็ จะ ต้อง ใช้ เวลา นาน เพราะ มี 
ข้อ ความ ที่ สลับ ซับ ช้อน พิสดาร มาก ฉะนั้น ต่อ มา เมื่อ พระ พุทธ ศาสนา ล่วง ไป อยู่ ใน ขนาด พันปี ได้ มี 
พระ เถระ รูป หนึ่ง ชื่อ ท่าน อนุ รุทธ ะ ได้ ประมวล เนื้อ ความ ของ อภิธรรม ทั้ง ๗ คัมภีร์ นี้ มา แต่ง ไว้ โดย ย่นย่อ 
เรียก ว่า คัมภีร์ อภิ ธัมมั ตถ สังคหะ ๙ แปล ว่า สงเคราะห์ คือ สรุป ความ แห่ง อภิธรรม ยก หัว ข้อ เป็น สี คือ 
๑. จิต ๒. เจตสิก แปล ว่า ธรรม ะที่มี ใน ใจ ฅ. รูป ๔. นิพพาน ท่าน แต่ง เป็น คาถา สลับ ร้อย แก้ว แบ่ง 
ออก เป็น ๙ ปริ จ เฉท คือ ๙ ตอน เป็น หนังสือ เล่ม เล็ก ๆ ไม่ โต มาก คัมภีร์ อภีธั มมัต ถ สังคหะ' นี้ 



* คัมภีร์ นี้ มหา มกุฎ ราช วิทยาลัย ได้ แปล เป็น ไทย พร้อม ด้วย ฎีกา พิมพ์ ออก เผย แพร่ โดย เรียก ชื่อ ว่า อภิ ธัมฟ้ ต ถสัง คห บาลี และ 
อภิ ธัมมั ตถวิ ภา วินีฎี กา 




๒๖๐ 



เป็น ที่ นิยม กัน มาก เมื่อ เรียน ตาม คัมภีร์ นี้ แล้ว ไป จับ ดู อภิธรรม ๗ คัมภีร์ ก็ จะ เข้า ใจ ได โดย ง่าย 
โดย ตลอด เป็น การ เรียน ลัด. 

พิจารณา ดู ตาม หัว ข้อ ที่ ท่าน วาง ไว้ เป็น สี่นี้ ตาม ความ เข้า ใจ จิต นี้ เป็น ตัว ยืน โดย ปรกติ จิต ก็มี 
ดวง เดียว จิต จะ เป็น ต่าง ๆ ก็ เพราะ มี เจตสิก แปล ว่า ธรรม ะที่มี ใน ใจ มี เจตสิก เป็น อย่าง ไร จิต ก็ เป็น 
อย่าง นั้น เจตสิก จึง เป็น สิง ที่มีผ สม อยู่ ใน จิต เทียบ เหมือน ดั่ง ว่า นั้ากั บสีที่ ผสม อยู่ ใน นี้า นํ้า' โดย 
ปรกติ ก็ เป็น อย่าง เดียว แต่ เมื่อ ใส่ สี ลง ไป นั้า จึง เป็น นี้าสี นั้น นํ้าสี นี้ ฉะนั้น ใน อภิธรรม ที่ แจก จิต ไว้ 
ถึง ๘๙ ดวง ก็ ด้วย อำนาจ ของ เจตสิก นี้ เอง ยก เจตสิก ออก แล้ว จิต ก็ เป็น อัน เดียว เท่า นั้น แจก ออก ไป 
เป็น อย่าง ไร มิ ได้ แต่ ว่า ทั้ง จิต และ เจตสิก นี้ก็อ าคัย อยู่ กับ รูป รูป ที่ อา คัยฃ อง จิต และ เจตสิก ถ้า จะ เทียบ 
ก็ เหมือน อย่าง ว่า นั้าที่ อา คัย อยู่ ใน ขวด นํ้า ถ้า หากว่า รูป แตก ทำลาย จิต ก็ สิน ที่ อา คัย เหมือน อย่าง ว่า 
ขวด นํ้าแ ตก นี้าก็ หมด ที่ อา คัย และ นิพพาน นั้น ก็ เป็น ธรรมะ ที่ สุด ใน เมื่อ ได้ ปฏิบัติ จิต สูง ขึ้น โดย ลำดับ 
เบื้อง ด้น ก็ เป็น กามาวจร จิต จิต ที่ ท่อง เที่ยว ไป หรือ หยั่ง ลง ใน กาม เป็น รู ปาว จร จิต จิต ที่ หยั่ง ลง ใน รูป 
คือ รูป ฌาน อรูป าว จร จิต จิต ที่ หยั่ง ลง ใน อรูป ฌาน โลกุ ตตร จิต จิต ที่ เป็น โลกุ ต ตระ คือ มรรค ผล ก็ 
บรรลุ นิพพาน เป็น ที่ สุด เพราะ ฉะนั้น จึง ประมวล หัว ข้อ เป็น จิต เจตสิก รูป นพ พาน แล้ว ก็ จัด ธรรมะ 
ใน อภิธรรม ทั้ง ๗ คัมภีร์ นั้น ใส่ เข้า ใน หัว ข้อ ทั้ง สีนี้. 

ทั้ง ๗ คัมภีร์ นี้ เรา เรียก ย่อ กัน ว่า สิง, วิ, ธา, ปุ, กะ, ยะ, ปะ คือ เอา อักษร ต้น เรียก ว่า เป็น 
หัวใจ อภิธรรม เหมือน อย่าง จิต เจตสิก รูป นิพพาน เรียก ว่า จิ, เจ, รุ, นิ หรือ อริยสัจ ก็ เรียก ว่า 
ทุ, ส, นิ, ม คือ เอา อักษร ตัว แรก ความ จริง นั้น เพื่อ กำหนด ง่าย เมื่อ จำ ได้ เพียง เท่า นี้ก็ เป็น อัน ว่า เพียง 
พอ แต่ ก็ มา เรียก กัน ว่า หัวใจ เรา ก็ ใช้ เขียน ลง ใน เหรียญ ใน เครื่อง ราง ต่าง ๆ วัตถุ ประ สงค์ ใน ที แรก ก็ 
เพื่อ จะ เป็น เครื่อง กำหนด ง่าย เท่า นั้น. 

คัมภีร์ อภิธรรม ตลอด จน ถึง อภิ ธัมมั ตถ สังคหะ ตก มา ถึง เมือง ไทย ก็ มา ใช้ เกี่ยว แก่ การ ศพ 
เป็น พื้น เช่น ว่า สวด ศพ ตอนกลาง คืน ก็ สวด อภิธรรม ทั้ง ๗ คัมภีร์ นี้ เอง แต่ ว่า ตัด เอา มา แต่ ข้าง ต้น 
คัมภีร์ ละ เล็ก ละ น้อย และ เมื่อ เวลา ที่ จะ บังสุกุล หรือ จะ สดับ ปกรณ์ มี สวด มาติกา ก็ คือ ว่า ยก เอา มาติกา 
คือ แม่ บท จาก คัมภีร์ ที่ หนึ่ง มา สวด ตอน หนึ่ง ขึ้น ต้น ว่า กุ สลา ธัม มา เป็น ต้น และ คัมภีร์ อภิ ธัมมั* ต ถ- 
สังคหะ นั้น ท่าน แต่ง เป็น คาถา ก็ นำ มา สวด เป็น สรภัญญะ ใน การ ศพ อีก เหมือน กัน คือ ถ้า ไม่ สวด อภิธรรม 
๗ คัมภีร์ ก็ สวด อภิ ธัมมั ตถ สังคหะ เป็น สรภัญญะ ครั้น มา ใน ตอน หลัง นี้! ด้มืผู้ สนใจ คืกษ าอภิ ธรรม 
มาก ขึ้น กว่า แต่ ก่อน. 

จิต เสวย อารมณ์ 

ได้ กล่าว แล้ว ว่า อภิธรรม ๗ คัมภีร์ นั้น ท่าน พระ อนุ รุ ทธา จาร ย์ ได้ ประมวล เนื้อ ความ มา 
แต่ง เป็น คัมภีร์ ย่อ ขึ้น อีก คัมภีร์ หนึ่ง เรียก ว่า อภิ ธัมมั ตถ สังคหะ แปล ว่า สงเคราะห์ เนื้อ ความ ของ 
อภิธรรม ยก หัว ข้อ เป็น ๔ คือ จิต เจตสิก รูป และ นิพพาน แบ่ง ออก เป็น ๙ ปริเฉท คัมภีร์ ย่อ นี้ 




๒๖๑ 



เป็น ที่ นับถือ และ ศึกษา กัน มา เป็น เวลา ช้า นาน จน กระทั่ง บัด นี้ จะ ได้ เก็บ บาง ตอน ที่ น่า จะ พอ เป็น ที่ เข้า ใจ 
ได้ ง่าย มา แสดง จาก อภิ ธัมมั ตถ สังคหะ นั้น. 

หัว ข้อ แรก คือ จิต จิต นี้ แสดง อาการ ออก ทาง ทวาร ทั้ง ๖ ดั่ง ที่ ได้ เคย อธิบาย มา แล้ว คือ ออก 
มา รับ รู ปา รมณ์ (อารมณ์ คือ รูป) ทาง จักขุ ทวาร รับ สัท ทา รมณ์ (อารมณ์ คือ เสืย ง) ทาง โสต ทวาร รับ 
คัน ธาร มณ์ (อารมณ์ คือ กลิ่น) ทาง ฆาน ทวาร รับ ร สาร มณ์ (อารมณ์ คือ รส) ทาง ชิวหา ทวาร รับ 
โผ ฏฐัพ พา รมณ์ (อารมณ์ คือ โผฏฐัพพะ คือ สิง ที่ กาย ถูก ต้อง) ทาง กาย ทวาร รับ ธัม มาร มณ์ (อารมณ์ 
คือ ธรรมะ คือ เรื่อง ของ รูป เสียง เป็น ต้น ที่ ได้ ประสบ พบ ผ่าน มา แล้ว ใน อดีต) ทาง มโน ทวาร. 

ใน ตอน นี้ การ แสดง วิถี จิต คือ ทาง ดำเนิน ของ จิต แยก เป็น สอง คือ ทาง ปัญ จ' ทวาร (ทวาร ๕) 
ได้แก่ ตา หู จ มก ลิ้น กาย ส่วน หนึ่ง ทาง มโน ทวาร อีก ส่วน หนึ่ง. 

และ จิต โดย ปรกติ เมื่อ ยัง ไม่ ออก มา รับ อารมณ์ ดั่ง กล่าว แล้ว เรียก ว่า ภวังคจิต ภ วัง คะ 

แปล ว่า องค์ แห่ง ภพ ภวังคจิต จิต ที่ เป็น องค์ ภพ แต่ โดย ความ หมาย หมาย ถึง จิต ที่ เป็น ปรกติ ยัง 
ไม่ ได้ ออก มา รับ อารมณ์ 

คราว นี้ เมื่อ มี อารมณ์ ๕ มากระ ทบ กับ ประสาท ทั้ง ๕ คือ มี รูป มากระ ทบ จักขุ เสียง มากระ ทบ 
โสต ะ กลิ่น มากระ ทบ ฆาน ะ รส มากระ ทบ ชิวหา และ โผฏฐัพพะ มากระ ทบ กาย ก็ มากระ ทบ ถึง 
จิต จิต ที่ ยัง อยู่ ใน ภวังค์ นั้น ก็ ตื่น จาก ภวังค์ ออก มา รับ อา วัช ชนะ คือ คำนึง ถึง อารมณ์ เมื่อ เป็น 
อา วัช ชนะ ก็ เป็น วิญญาณ คือ ถ้า รูป มากระ ทบ ก็ ได้ เห็น อารมณ์ นั้น เป็น จักขุ วิญญาณ ถ้า เสียง มา 
กระทบ ก็ ได้ ยิน อารมณ์ นั้น เป็น โสต วิญญาณ ถ้า กลิ่น มากระ ทบ ก็ ได้ กลิ่น อารมณ์ นั้น เป็น ฆาน- 
วิญญาณ เมื่อ รส มากระ ทบ ก็รู้ รส อารมณ์ นั้น เป็น ชิวหา วิญญาณ เมื่อ ลิ่งที่ กาย ถูก ต้อง มากระ ทบ ก็ รับ 
ประทาน อารมณ์ นั้น เป็น กาย วิญญาณ เมื่อ เป็น วิญญาณ ต่อ ไป ก็ เป็น ปฏิจ ฉัน นะ คือ รับ อารมณ์ 
ต่อ ไป ก็ เป็น สัน ตี รณ ะ คือ พิจารณา อารมณ์ ต่อ ไป ก็ เป็น โว ฎฐว นะ กำหนด อารมณ์ ต่อ ไป ก็ เป็น 
ชวน ะ คือ แล่น ไป ใน อารมณ์ ต่อ ไป ก็ เป็น ต ทา สัมพ นะ คือ หน่วง อารมณ์ นั้น แล้ว ก็ กลับ ตก ภวังค์ 
ใหม่ เปรียบ เหมือน อย่าง ว่า ภวังคจิต เป็น พื้น ทะเล ส่วน วิถี จิต คือ ทาง ดำเนิน ของ จิต ดั่ง กล่าว มา นั้น 
เป็น คลื่น ทะเล ที่ เกิด ขึ้น คลื่น ที่ เกิด ขึ้น นั้น ก็ เป็น คลื่น ทะเล ปรากฏ ขึ้น มา แล้วกลับ ตก ไป ยัง พื้น ทะเล. 

วิถี จิต 

ใน เรื่อง ของ วิถี จิต นี้ ท่าน แสดง อุปมา เหมือน คน นอน หลับ อยู่ ใต้ ต้น มะม่วง คือ เหมือน อย่าง 
ว่ามื บุรุษ ผู้ หนึ่ง นอน คลุม ศีรษะ อยู่ ที่ โคน ต้น มะม่วง ที่ กำลัง มืผล กำลัง หลับ แต่ ก็ ตื่น ขึ้น ด้วย เสียง ของ 
มะม่วง ผล หนึ่ง ที่ ตกลง มา ใน ที่ ใกล้ จึง ได้ เอา ผ้า ออก จาก ศีรษะ ลืม ตา ขึ้น มอง ดู ก็ เอา มือ จับ ผล มะม่วง 
นั้น คลำ ดู สูดกลิ่น ดูก็รู้ ว่า เป็น มะม่วง สุก จึง บริโภค และ กลืน กิน มะม่วง พร้อม ทั้ง เสมหะ แล้ว ก็ หลับ 
ไป ใหม่. 

ตัวอย่าง นี้ มา เทียบ กับ จิต เวลา ของ ภวังคจิต ก็ เหมือน อย่าง เวลา ที่ บุรุษ นั้น กำลัง หลับ เวลา ที่ 




๒๖๒ 



อารมณ์ มากระ ทบ ประสาท ก็ เหมือน อย่าง เวลา ที่ ผล มะม่วง ตกลง มา เวลา แห่ง อา วัช ชน จิต คือ จิต 
คำนึง ก็ เหมือน อย่าง เวลา ที่ บุรุษ นั้น ตื่น ขึ้น ด้วย เสียง ของ มะม่วง นั้น เวลา ที่ จักขุ วิญญาณ เป็น ไป ก็ 
เหมือน อย่าง เวลา ที่ บุรุษ นั้น ลืม ตา ขึ้น มอง ดู เวลา แห่ง สัมป ฏิจ ฉัน น จิต คือ จิตรับ ก็ เหมือน กับ เวลา ที่ 
บุรุษ นั้น เอา มือ หยิบ ผล มะม่วง เวลา แห่ง สัน ตี รณ จิต คือ จิต พิจารณา ก็ เหมือน อย่าง เวลา ที่ คลำ ดู ด้วย 
มือ เวลา แห่ง โว ฏฐ วน จิต คือ จิต ที่ กำหนด อารมณ์ ก็ เหมือน อย่าง เวลา ที่ สูด ดม ดู จึง รู้ ว่า เป็น มะม่วง สุก 
เวลา แห่ง ชวน จิต คือ จิต ที่ แล่น ไป ก็ เหมือน อย่าง เวลา ที่ กลืน กิน ผล มะม่วง นั้น พร้อม กับ หน่วง อารมณ์ 
นั้น อัน เรียก ว่า ต ทา ล้ม พน จิต ก็ เหมือน อย่าง เวลา ที่ กลืน กิน ผล มะม่วง นั้น พร้อม กับ เสมหะ เวลา ที่ จิต 
ตก ภวังค์ ไป ใหม่ ก็ เหมือน อย่าง เวลา ที่ หลับ ไป อีก. 

ใน ขณะ ที่ อารมณ์ มากระ ทบ ประสาท จน จิต ตื่น ขึ้น จาก ภวังค์ ดำเนิน ไป ล่วิถี คือ ทาง ดั่ง กล่าว มา 
นั้น ถ้า อารมณ์ ที่ มากระ ทบ นั้น เป็น อารมณ์ ที่ แจ่ม ชัด ยก ตัวอย่าง เช่น ว่า รูป มากระ ทบ จักขุ ประสาท 
เป็น รูป ที่ แจ่ม ชัด และ จิต ก็ รับ อย่าง เต็ม ที่ ท่าน แสดง ว่า อารมณ์ เช่น นี้ จิต ดำเนิน ไป อยู่ ๑๖ ขณะ จิต คือ 
เมื่อ อารมณ์ เข้า มากระ ทบ ประสาท และ กระทบ เข้า ไป ถึง จิต ที่ กำลัง ตก ภวังค์ อยู่ นั้น จิต ก็ เคลื่อน จาก 
ภวังค์ เรียก ว่า ภ วัง ค จล นะ และ ก็ ตัด ขาด จาก ภวังค์ เรียก ว่า ภ วัง คอุปั จ เฉ ทะ นี้ รวม สอง ขณะ จิต ต่อ 
จาก นั้น จิต ก็ คำนึง อารมณ์ เรียก ว่า อา วัช ซน จิต อีก หนึ่ง ขณะ จิต ต่อ จาก นั้น จิต ก็ เห็น หรือ ได้ ยิน 
อารมณ์ อัน เรียก ว่า จักขุ วิญญาณ โสต วิญญาณ เป็น ตัน หนึ่ง ขณะ จิต ต่อ จาก นั้น จิต ก็ รับ อารมณ์ 
เรียก ว่า ปฎิจ ฉัน นะ อีก หนึ่ง ขณะ จิต ต่อ จาก นั้น จิต ก็ พิจารณา อารมณ์ เรียก ว่า สัน ตี รณ ะ อีก หนึ่ง 
ขณะ จิต ต่อ จาก นั้น ก็ กำหนด อารมณ์ เรียก ว่า โว ฏฐว นะ อีก หนึ่ง ขณะ จิต ต่อ จาก นั้น จิต ก็ แล่น ไป ใน 
อารมณ์ เรียก ว่า ชวน ะ อีก ๗ ขณะ จิต ต่อ จาก นั้น จิต ก็ หน่วง อยู่ กับ อารมณ์ นั้น เรียก ว่า ต ทา สัมพ นะ 
อีก ๒ ขณะ จิต รวม เป็น ๑๖ ขณะ จิต. 

แต่ ว่า ถ้า เป็น อารมณ์ ที่ อ่อน มาก มากระ ทบ ประสาท กระทบ ถึง จิต ทำ ให้ จิต เคลื่อน ไหว จาก ภวังค์ 
แต่ ว่า ยัง ไม่ ตัด ภวังค์ จิต ก็ จะ ต้อง ตก ภวังค์ ไป ใหม่ ไม่ ออก มา รับ รู้ อารมณ์ ตาม วิถี จิต ดั่ง กล่าว นั้น. 

อารมณ์ ที่ แรงกว่า นั้น จะ มากระ ทบ บาง ทีก็ ดำเนิน ไป ไม่ ตลอด ทั้ง ๑๖ ขณะ จิต นั้น สิน กำลัง 
ลง ใน ระหว่าง ก็ ตก ภวังค์ ใน ระหว่าง. 

เพราะ ฉะนั้น อารมณ์ ที่ ปรากฏ ใน จิต จึง ไม่ เท่า กัน แต่ ว่า ถ้า เต็ม ที่ก็ตั อง ดำเนิน ไป ๑๖ ขณะ จิต 
ดั่ง กล่าว มา นั้น. 

ที่ เรียก ว่า ขณะ จิต หนึ่ง นั้น ประกอบ ด้วย ลักษณะ ๓ คือ ๑. อุป ปา ทะ เกิด ขึ้น ๒. ฐิติ ตั้ง อยู่ 
ถ. ภัง คะ ทำลาย หรือ ดับ ไป จิต ที่ เกิด ขึ้น ตั้ง อยู่ และ ดับ ไป เรียก ว่า ขณะ จิต หนึ่ง ๆ ขณะ จิต ทั้ง 
๑๖ ขณะ จิต ดั่ง กล่าว มา นั้น แต่ ละ ขณะ จิต ก็ ต้อง มี เกิด มี ตั้ง มี ดับ และ เมื่อ ขณะ จิต ก่อน ผ่าน ไป แล้ว 
ขณะ จิต หลัง ก็ เกิด ขึ้น ทยอย กัน ไป แต่ หากว่า ขณะ จิต ก่อน ยัง ไม่ ผ่าน คือ ว่า ยัง ไม่ ถึง กัง คะ คือ แตก ดับ 
ขณะ จิต หลัง ก็ เกิด ขึ้น ไม่ ได้ เพราะ ว่า จิต ต้อง ดำเนิน ไป ที ละ หนึ่ง ขณะ จิต เท่า นั้น 

และ ท่าน แสดง ว่า ๑๗ ขณะ จิต เป็น อายุ ของ รูปธรรม อัน หนึ่ง ๆ จะ หมาย ถึง อายุ ของ รูป 




๒๖ ต 



ธรรม ที่ ตัว รูปธรรม นั่น เอง หรือ ว่า จะ หมาย ถึง อายุ ของ รูปธรรม ที่ ผ่าน เข้า มา ใน จิต ก็ ยัง ไม่ ได้ ค้น ให้ 
แน่ ชัด แต่ ว่า อาจ จะ หมาย ถึง อายุ ของ รูปธรรม ที่ ผ่าน เข้า มา ใน จิต ก็ ได้ คือ ว่า อย่าง รูป ที่ มากระ ทบ 
จักขุ ประสาท มา เริ่ม เป็น ภ วัง ค จล นะ คือ จิต เคลื่อน จาก ภวังค์ เป็น ต้น จน ถึง ต ทา ลัมพ นะ คือ หน่วง อยู่ 
กับ อารมณ์ นั้น รวม เป็น ๑๖ ขณะ จิต ดั่ง กล่าว มา แล้ว และ ท่าน นับ กับ ขณะ จิต ใน อดีต ที่ เป็น หัว ต่อ 
เชื่อม กัน อยู่ อีก หนึ่ง จึง เป็น ๑๗ ขณะ จิต ถ้า เป็น ๑๗ ขณะ จิต ดั่ง นี้ ก็ รวม เข้า เป็น อายุ ของ รูปธรรม 
อัน หนึ่ง ๆ แปล ว่า อารมณ์ ที่ ผ่าน เข้า มา ทาง ทวาร ทั้ง ๕ นั้น ก็ นับ ว่า เป็น รูปธรรม ทั้ง นั้น ดำรง อยู่ ใน 
จิต ได้ อย่าง ช้า ที่ สุด ก็ เพียง ๑๗ ขณะ จิต หรือ ว่า ๑๖ ขณะ จิต ดั่ง ที่ กล่าว มา ข้าง ต้น แต่ ก็ ต้อง เป็น 
อารมณ์ ที่ แจ่ม ชัด ถ้า ไม่ แจ่ม ชัด ก็ ดำเนิน มา ไม่ ถึง. 

นี่ เป็น อธิบาย ของ วิถี จิต ที่ ดำเนิน ตั้ง ต้น มา จาก ปัญจ ทวาร คือ ทวาร ทั้ง ๕ 

หน้าที่ ของ จิต 

แต่ สำหรับ มโน ทวาร นั้น ขณะ จิต มี ช่วง สัน กว่า เพราะ ว่า อารมณ์ I นทวาร ๕ นั้น เป็น อารมณ์ 
ที่ ปรากฏ ใน ปัจจุบัน แต่ ว่า อารมณ์ ที่ มากระ ทบ มโน ทวาร นั้น เป็น อารมณ์ เก่า เป็น มโนภาพ ที่ เป็น 
ตัว แทน ของ อารมณ์ ที่ เคย ประสบ พบ ผ่าน มา แล้ว ไม่ ใช่ เป็น ตัว แรก ตัว แรก นั้น ประสบ ทาง ทวาร ทั้ง ๕ 
เพราะ ฉะนั้น จึง เรียก ว่า ธัมมะ หมาย ถึง เรื่อง เมื่อ ธัมมะ คือ เรื่อง ที่ ปรากฏ เป็น มโนภาพ เป็น ตัว แทน 
ของ อารมณ์ ที่ ได้ ประสบ พบ ผ่าน มา ก่อน เก่า แล้ว เหล่า นั้น มา ผุด ขึ้น กระทบ มโน ทวาร ก็ กระทบ ถึง จิต 
ทำ จิต ให้ เคลื่อน จาก ภวังค์ เป็น ภ วัง ค จล นะ และ ตัด จาก ภวังค์ เป็น ภ วัง คอุปั จ เฉ ทะ สอง ขณะ จิต แล้ว ก็ 
เกิด อา วัช ชน จิต คำนึง ถึง อารมณ์ ทาง มโน ทวาร แต่ ว่า อา วัช ชน จิต ทาง มโน ทวา รนี้มี ค่า เท่า กับ โว ฏฐ วน จิต 
คือ จิต ที่ กำหนด อารมณ์ เพราะ ฉะนั้น จึง ได้ เกิด ชวน จิต คือ จิต ที่ แล่น ไป ที เดียว แล้ว ก็ เกิด ต ทา ล้ม พน- 
วิ ต คือ จิต ที่ หน่วง อารมณ์ นั้น แล้ว ก็ ตก ภวังค์. 

บรรดา จิต ที่ กล่าว มา เหล่า นี้ ท่าน แสดง ว่า จิต ที่ ดำเนิน ใน วิถี ตัง แต่ ต้น เมื่อ ยัง ไม่ ถึง ชวน จิต 
ก็ ยัง เป็น จิต ที่ อ่อน ยัง ไม่ เป็น กุศล ไม่ เป็น อกุศล เป็น อัพ ยาก ตะ ไม่ ยืน ยัน ว่า เป็น กุศล หรือ อกุศล 
แต่ ว่า เมื่อ มา ถึง ชวน จิต คือ จิต ที่ แล่น ไป ซึ่ง มี เวลา อีก ๗ ขณะ จิต โดย มาก จึง เป็น จิต ที่มี กำลัง เต็ม ที่ 
และ นับ ว่า เป็น กุศล อกุศล ตั้งแต่ ชวน จิต นี้. 

ลักษณะ ของ จิต ดั่ง กล่าว มา นี้ เมื่อ กล่าว ถึง จิต ที่ ปฏิสนธิ ใน เบื้อง ต้น เรียก ว่า ปฏิสนธิ จิต จิต 
ที่ เคลื่อน ใน ที่ สุด ก็ เรียก ว่า จุติ จิต เพราะ ฉะนั้น จึง เติม หน้า เติม หลัง เข้า อีก สอง รวม เป็น กิจ คือ 
หน้าที่ ของ จิต ทั้ง หมด ก็ เป็น ๑๔ คือ ๑. ปฏิสนธิ ๒. ภ วัง คะ ฅ. อา วัช ชนะ คำนึง ๔. ทัสส นะ เห็น 
๕. สวนะ ได้ ยิน ๖. ฆาย นะ ได้ กลิ่น ๗. สาย นะ ได้ รส ๘. ผุ สนะ ถูก ต้อง ๙. สัมป ฏิจ ฉัน นะ 
รับ ๑๐. อัน ตี รณ ะ พิจารณา ๑๑. โว ฏฐว นะ หรือ โว ฎฐัพ พน ะ กำหนด ๑๒. ชวน ะ แล่น ไป 
๑ ฅ. ต ทา อัม พน ะ หน่วง อารมณ์ นั้น ๑๔. จุติ เท่า นี้. 




๒๖๔ 



วิธี ทำ สมาธิ 

แถม ท้าย วิธี ทำ สมาธิ อย่าง หนึ่ง คือ ให้ นั่ง ตัว ตรง และ น้อม จิต เข้า มา ดู ตน โดย ปรกติ นั้น เรา ดู 
ผู้ อื่น แต่ ว่า ไม่ ค่อย จะ ได้ ดู ตน คราว นี้ก็น้ อม จิต เข้า มา ดู ตน เมื่อ ยัง ไม่ ได้ ดู เข้า มา นั้น หายใจ อยู่ ก็ ไม่ ได้ 
รู้สืก ว่า เรา กำลัง หายใจ จน เมื่อ ใด เกิด หายใจ ขัด ข้อง ขึ้น เช่น เป็น หวัด คัด จมูก จึง มา สนใจ กับ การ 
หายใจ หรือ เหมือน อย่าง ว่า ทุก ๆ คน ก็มีท้ อง แต่ ว่า ก็ ไม่ สนใจ ใน เรื่อง ท้อง จน กว่า จะ เกิด ปวด ท้อง ขึ้น 
จึง ได้ มา สนใจ กับ ท้อง เพราะ ฉะนั้น เมื่อ กลับ มา ดู ตน สิง แรก ที่ จะ รู้ ลึก ได้ โดย ง่าย ก็ คือ รู้ ลึก ว่า เรา 
กำลัง หายใจ อยู่ ซึ่ง โดย ปรกติ มิ ได้ นึก ถึง เพราะ ฉะนั้น ก็ ให้ กลับ มา นึก ถึง กำหนด สติ อยู่ ที่ ลม หายใจ 
มี สติ หายใจ เข้า มิสติ หายใจ ออก หายใจ เข้า ยาว ก็ ให้ รู้ หายใจ ออก ยาว ก็ ให้ รู้ หายใจ เข้า ลัน ก็ ให้ รู้ 
หายใจ ออก ลัน ก็ ให้ รู้ กำหนด ให้ รู้ กาย ทั้ง หมด หายใจ เข้า กำหนด รู้ กาย ทั้ง หมด หายใจ ออก คือ ให้ รู้ 
รูป กาย ว่า บัด นี้ รูป กาย ของ เรา นั่ง อยู่ ด้วย อิริยาบถ นี้ ด้วย ท่า นี้ และ มี ขอบ เขต เบื้องบน แต่ พื้น เท้า ขึ้น มา 
จน สุด คืรษ ะ เบือ ง ตำ ก็ ตัง แต่ ปลาย ผม ลง ไป จน ถึง สุด ที่ นั่ง และ ที่มี หนัง ทุ้ม อยู่ เป็น ที่ สุดรอบ นี้ เป็น 
อาณา เขต ของ รูป กาย มี เท่า นี้ หรือ ว่า อีกอ ย่าง หนึ่ง ก็ ยาว วา หนา คืบ และ บัด นี้ก็ กำลัง นั่ง อยู่ ใน ท่า นี้ เมื่อ 
เรา ดู ให้ รู้ รูป กาย ของ เรา อยู่ ก็ดู ให้ รู้ ว่า ลม หายใจ เข้า ลม หายใจ ออก นี่ เป็น กาย ส่วน หนึ่ง เหมือน กัน เมื่อ 
เวลา หายใจ เข้า นั้น ก็ จะ รู้สืก ว่า ลม ผ่าน เข้า ไป ทาง ช่อง จมูก ผ่าน ทรวง อก ไป จน ถึง นาภี นี้ ตาม ที่รู้สิ ก 
เท่า นั้น จาก นาภี มา ถึง ทรวง อก แล้ว มา ออก จมูก นึ่ก็ เป็น ขา ออก แปล ว่า ตรวจ ดู ให้ ทั่ว ครา วนี้ก็ กำหนด 
ดู นาม กาย คือ สติ ของ เรา ใน บัด นี้ เป็น อย่าง ไร สัมปชัญญะ คือ ความ รู้ เป็น อย่าง ไร ความ คิด 
กำหนด เป็น อย่าง ไร ดู ให้ รู้ ทั่ว หายใจ เข้า ดู ให้ รู้ ทั่ว หายใจ ออก เมื่อ ตรวจ ดู ให้ รู้ รูป กาย ของ เรา นาม กาย 
ของ เรา ทั่ว หมด แล้ว ก็ มา กำหนด จิต ให้ เป็น หนึ่ง เพราะ ว่า การที่ ตรวจ ดู นั้น ส่าย ใจ ไป ไม่ รวม เป็น หนึ่ง 
ฉะนั้น ก็ ต้อง ปล่อย การ ตรวจ รวม เข้า มา ให้ เป็น หนึ่ง จะ ใช้ จุด ไหน ถ้า ชอบ จะ ใช้ จุด ที่ ริมฝึ ปาก เบื้องบน 
หรือ ว่า ปลาย จมูก ซึ่ง เป็น ที่ ลม กระทบ เมื่อ เข้า และ เมื่อ ออก ก็ ได้ และ ใน ขณะ ที่ กำหนด นั้น จะ นับ ลม 
หายใจ ไป ด้วย ก็ ได้ หรือ ว่า จะ ไม่ นับ จะ บริกรรม ว่า พุทโ ธ หายใจ เข้า พุ ท หายใจ ออกว่า โธ ไป ดั่ง นี้ 
ก็ ได้ วัตถุ ประสงค์ ก็ เพื่อ รวม จิต ให้ เป็น หนึ่ง และ ใน การ กำหนด จิต ให้ เป็น หนึ่ง นี้ ไม่ ต้อง การ ให้ เป็น 
การ เกิน ไป ต้อง การ ให้ ผ่อน กาย ผ่อน ใจ ผ่อน ลม หายใจ ให้ เป็น ไป ตาม สบาย และ เมื่อ ลม หายใจ 
ละเอียด เข้า ก็ ให้ กำหนด รู้ อยู่ เสมอ มี ความ เพียร มีลัม ปชัญ ญะค วาม รู้ มี สติ ความ ระลึก และ คอย 
กำจัด ความ ยินดี ความ ยินร้าย ยินดี ก็ คือ ใจ ออก ไป ยินดี ข้าง นอก ก็ คอย กำจัด ใจ ยินดี ติด อยู่ ใน ผล 
ของ สมาธิ ชั้น ตา ไม่ ก้าว ขึ้น ไป ก็ ต้อง คอย กำจัด ใจ ยินร้าย คือ ไม่ ชอบ ไม่ ชอบ ใจ การ ปฏิบัติ ก็ ต้อง คอย 
กำจัด หรือ ว่า คิด ออก ไป ไม่ ชอบ เรื่อง ข้าง นอก ก็ ต้อง คอย กำจัด ประคอง จิต ให้ เป็น หนึ่ง อยู่ และ เมื่อ 
หัด ท่า ดังนึ ก็ ได้ ชือ ว่า ท่า อา นา ปาน สติ สติ กำหนด ลม หายใจ เข้า ออก เป็น การ หัด ท่า สมาธิ อย่าง หนึ่ง 
ก็ จะ เป็น เครื่อง รักษา ใจ สงบ สบาย ดี. 




๒๖๕ 



หลัก การ จำแนก จิต 

ได้ กล่าว ถึง จิต จำแนก ไป ตาม กิจ คือ หน้าที่ คือ จิต โดย ปรกติ ก็ อยู่ ใน ภวังค์ เมื่อ ตื่น ขึ้น จาก 
ภวังค์ แล่น ไป ใน อารมณ์ ตาม วิถี ก็ แบ่ง ชื่อ เรียก ตาม หน้าที่ ไป โดย ลำดับ จน ถึง ตก ภวังค์ ไป ใหม่ ดั่ง 
ที่ ได้ แสดง แล้ว แต่ ว่า การ แสดง จิต ดั่ง กล่าว นั้น ยัง แสดง เป็น ส่วน รวม ๆ ยัง ไม่ ได้ แยก ออก ให้ หมด ว่า 
เป็น กุศล เป็น อกุศล หรือ เป็น อัพ ยาก ฤต เพราะ ฉะนั้น เพื่อ ให้ ทราบ ประเภท ของ จิต ตาม แม่ บท นั้น 
ท่าน จึง แยก จิต ไว้ ตาม แม่ บท ดั่ง กล่าว. 

หลัก ของ การ จำแนก จิต ว่า เป็น อย่าง ไร นั้น หลัก สำคัญ อยู่ ที่ เหตุ ๖ ประการ คือ อกุศล เหตุ 
เหตุ ฝาย อกุศล ได้แก่ โลภ ะ โทสะ โมหะ กุศล เหตุ เหตุ ฝาย กุศล ได้แก่ อ โลภ ะ (ความ ไม่ โลภ) 
อ โทสะ (ความ ไม่ โกรธ) อ โมหะ (ความ ไม่ หลง) จิต ที่ ประกอบ ด้วย เหตุ ฝ่ายอกุศล ก็ เรียก ว่า อกุศล จิต 
จิต ที่ ประกอบ ด้วย เหตุ ฝ่าย กุศล ก็ เรียก ว่า กุศล จิต ส่วน จิต ที่ ไม่ ประกอบ ด้วย เหตุ ทั้ง ๒ นี้ เรียก ว่า 
อัพ ยาก ต จิต (จิต ที่ ไม่ พยากรณ์ ว่า กุศล หรือ อกุศล) เป็น จิต กลาง ๆ นี้ เป็น หลัก ใหญ่ ใน การ จำแนก 
จิต ว่า เป็น อย่าง ไร. 

แต่ ว่า เพียง เท่า นี้ก็ ยัง ละเอียด ไม่ พอ จึง มี เกณฑ์ จำแนก เป็น หลัก ย่อย ต่อ ไป อีก ได้แก่ 

๑. เวทนา ความ เสวย อารมณ์ เป็น สุข เป็น ทุกข์ หรือ เป็น อุเบกขา คือ เป็น กลาง ๆ ไม่ ทุกข์ 

ไม่ สุข. 

๒. ญาณ คือ ความ รู้ (ถูก) หรือ ว่า ทิฏฐิ คือ ความ เห็น (ผิด รู้ ผิด). 

ฅ. สังขาร คือ เป็น จิต ที่ เกิด ขึ้น ด้วย ตน เอง หรือ ว่า เป็น จิต ที่ ไม่ เกิด ขึ้น ด้วย ตน เอง ต้อง มี การ 
ส่ง เสริม กระตุ้น เตือน. 

เกณฑ์ ย่อย ทั้ง ๓ ประการ นี้ เป็น เกณฑ์ จำแนก จิต ให้ พิสดาร ออก ไป ทั้ง ฝ่าย กุศล ทั้ง ฝ่าย 
อกุศล ยก ตัวอย่าง ใน ฝ่ายอกุศล ก่อน จิต ที่ เรียก ว่า เป็น อกุศล นั้น ต้อง เป็น จิต ที่มี โลภ ะ เป็น มูล มี 
โทสะ เป็น มูล มี โมหะ เป็น มูล นี้ เป็น หลัก ใหญ่ ทั่ว ไป. 

คราว นี้ ใน การ ประกอบ อกุศล ของ คน ผู้มี จิต เป็น อกุศล นั้น บาง คราว ก็ ทำ ไป ด้วย โสมนัส คือ 
ยินดี เช่น การ ฆ่า ลัตว์ บูชายัญ มี ความ เชื่อ ว่า ได้ บุญ หรือ จะ ทำ ให้ เทพ โปรด ปราน เมื่อ ทำ ไป ก็มี โสมนัส 
คือ ยินดี แต่ ว่า ใน บาง ครา วก็มี โทมนัส คือ ยินร้าย เช่น มี เหตุ จำ เป็น ให้ ต้อง ท่า บาป แต่ ก็ จำ ต้อง ท่า 
หรือ ว่า การทำ บาป ของ บุคคล ผู้มี จิต ประกอบ ด้วย มูล คือ โทสะ จิต ที่มี โทสะ นั้น เป็น จิต ไม่ แช่ม ชื่น เป็น 
จิต ที่ เดือด เป็น จิต ที่ช่น ก็ เรียก ว่า เป็น โทมนัส คือ ว่า ใจ ไม่ ดี เป็น โทมนัส เวทนา. 

อนึ่ง การทำ บาป ของ บุคคล บาง คน บาง ทีก็ป ระ กอบ ด้วย ทิฎเ ความ เห็น ผิด ซึ่ง เห็น ว่า 
ท่า บาป ได้ บุญ ดั่ง ที่ กล่าว มา ใน เรื่อง การ บูชายัญ นั้น แต่ ว่า ใน บาง คราว ก็ ประกอบ ด้วย ญาณ คือ ความ รู้ 
ถูก คือ รู้ ว่า เป็น บาป เหมือน กัน แต่ ว่า ก็ ท่า เช่น ว่า ทำ เพราะ ลุ อำนาจ แห่ง ความ โลภ ความ โกรธ ความ หลง 
โลภ ขึ้น มา ทั้ง รู้ ว่า บาป ก็ ทำ เพราะ ต้อง การ จะ ได้ แต่ ว่า ก็มี ญาณ คือ ความ รู้ เหมือน กัน ว่า เป็น บาป. 




๒๖๖ 



จิต ๔ ประเภท 

อา 1 คัย เกณฑ์ ดัง กล่า' วนี จึง ได้ แบ่ง จิตออก ไป มาก มาย ถึง ๔๙ ดวง แต่ ว่า เมื่อ จะ สรุป ลง แล้ว 
ก็ ได้ เป็น ๔ คือ เป็น 

กามาวจร จิต จิต ที่ หยั่ง ลง ใน กาม หนึ่ง. 

รู ปาว จร จิต จิต ที่ หยั่ง ลง ใน ฌาน มี รูป เป็น อารมณ์ หนึ่ง. 

อรูป าว จร จิต จิต ที่ หยั่ง ลง ใน ฌาน มี อรูป เป็น อารมณ์ หนึ่ง. 

โลกุ ตตร่ จิต จิต ที่ เป็น โลกุ ต ตระ คือ อยู่ เหนือ โลก หนึ่ง. 

สรุป ลง ก็ เป็น ๔ หมวด 

กามาวจร จิต จิต ที่ หยั่ง ลง ใน กาม นั้น เป็น จิต สามัญ ที่ ยัง มี ความ ยินดี ยินร้าย อยู่ ใน รูป เสียง 
กลิน รส โผฏฐัพพะ ที่ น่า ใคร่ น่า ปรารถนา น่า พอ ใจ เป็น ฝ่าย กุศล หรือ ว่า โสภณ ะ คือ งาม ก็มี เป็น 
ฝ่ายอกุศล หรื ออ โสภณ ะ คือ ไม่ งาม ก็มี เป็น ฝ่าย อัพ ยาก ฤต ก็มี อา ด้ยห ลัก ดั่ง ที่ กล่าว มา ข้าง ต้น นั้น. 

รู ปาว จร จิต จิต ที่ หยั่ง ลง ใน ฌาน มี รูป เป็น อารมณ์ นั้น ก็ ได้แก่ ฌาน จิต ที่มี รูป เป็น อารมณ์. 

อรูป าว จร จิต จิต ที่ หยั่ง ลง ใน ฌาน มี อรูป เป็น อารมณ์ นั้น ก็ ได้แก่ ฌาน จิต ที่มีอ รูป เป็น อารมณ์. 

โลกุ ตตร่ จิต นัน คื 1 อมร รฅ จิต ผล จิต ของ พระ อริยบุคคล ทั้ง หลาย ตั้งแต่ พระ โสดาบัน ขึ้น 

ไป จน ถึง พระ อรหันต์. 

ใน ตอน นืคว รท ราบ ข้อ เบ็ด เต ล็ด คือ พระ อรหันต์ นั้น ก็ อาจ จะ มา ทำ หรือ ประกอบ กิจ ใน ทาง โลก 
การ กระทำ ของ ท่าน นั้น ถ้า ดู อย่าง คน สามัญ ก็ นับ ว่า จัด เข้า ใน กุศล จิต ที่ เป็น กามาวจร คือ ว่า เมื่อ ดู ถึง 
กรรม ที่ ทำ การ งาน ที่ ท่าน ทำ ก็ บ่ง ถึง จิต ที่ เป็น กุศล แต่ ว่า ท่าน แสดง ว่า ถ้า สำหรับ พระ อรหันต์ ก็ จัด ว่า 
เป็น เพียง กิริยา เรียก ว่า กิริยา จิต เพราะ ท่าน สิน ตัณหา ที่ จะ ก่อ ให้ เกิด ชาติ และ ภพ ต่อ ไป. 

อนึ่ง พระ อรหันต์ ท่าน ก็ ยัง เข้า ฌาน ใน บาง ครั้ง เข้า รูป ฌาน บ้าง อรูป ฌาน บ้าง อัน นี้ก็ เรียก ว่า 
เป็น กิริยา จิต อีก เหมือน กัน ใน ชั้น รูป และ อรูป. 

และ ตาม หลัก ของ ท่าน นั้น ถือ ว่า บุคคล ที่ จะ มา เกิด เป็น มนุษย์ ต้อง มา เกิด ด้วย กุศล กรรม 
ความ เป็น มนุษย์ เป็น กุศล วิบาก คือ ผล ของ กรรมดี เพราะ ฉะนั้น เมื่อ จัด เข้า ใน จำพวก จิต ดั่ง กล่าว 
การ มา เกิด เป็น มนุษย์ ก็ ต้อง มา เกิด ด้วย กุศล จิต ที่มี อ โลภ ะ อ โทสะ อ โมหะ เป็น มูล ถ้า ประกอบ 
ด้วย จิต ที่มี โลภ ะ โทสะ โมหะ เป็น มูล แล้ว ก็ จัก ไม่ มา เกิด เป็น มนุษย์ ไป เกิด ตาก' ว่า แต่ ว่า กุศล จิต 
ที่ เป็น ส่วน เหตุ อัน น่า ให้ มา เกิด นี้ ของ แต่ ละ บุคคล ไม่ เหมือน กัน เพราะ ฉะนั้น จิต ที่ เป็น พื้น อัธย าต้ย 
ของ แต่ ละ บุคคล จึง ต่าง กัน ดั่ง เช่น 

บาง คน มีอัธ ยา ต้ย ใหญ่ เอื้อ เฟือ เผื่อ แผ่ บาง คน มีอัธ ยา ต้ย คับ แคบ ตระหนี่ เหนียว แน่น คน ที่มี 
อัธย าคัย ใหญ่ นั้น ก็ เนื่อง มา จา กุศล จิต ใน ส่วน ที่ เกี่ยว แก่ ทาน ที่ ได้ ท่า ไว้ มาก คน ที่มีอั ธ ยา คัย คับ แคบ 
นั้น ก็ เนื่อง ด้วย กุศล จิต อัน เกี่ ยว กับ ทาน ได้ ท่า ไว้ นัอ ย . 




๒๖๗ 



อนึ่ง บาง คน มี นิสัย เมตตา กรุณา ก็ เนื่อง มา จาก กุศล จิต ที่ ได้ อบรม มา มาก ใน ศีล ใน เมตตา 
กรุณา บาง คน มี นิสัย โหด ร้าย ก็ เนื่อง มา จาก กุศล จิต ที่ ได้ อบรม มา ใน ศีล ใน เมตตา กรุณา ที่มี จำนวน น้อย. 

รวม ความ ว่า ที่ มา เกิด เป็น มนุษย์ นั้น ต้อง เนื่อง มา จาก กุศล จิต ทั้ง นั้น สุด แต่ ว่า มาก หรือ น้อย. 

กุศล จิต ที่ เป็น ส่วน เหตุ อัน ได้ ทำ ไว้ แล้ว ก็ จะ ส่ง ผล ให้ เป็น วิบาก จิต คือ จิต ที่ เป็น วิบาก ส่วน ผล 
ที่ จะ ถือ กำเนิด เกิด ต่อ ไป หรือ ว่า ใน ปัจจุบัน นี้ เอง ที่ ปรากฏ เป็น พื้น อัธยาศัย นิสัย ของ จิต นี่ จัด เป็น จิต ที่ 
เป็น ส่วน วิบาก คือ ผล ก็ เนื่อง มาก จาก จิต ที่ เป็น ส่วน เหตุ. 

และ จิต ที่ จะ เป็น ส่วน เหตุ ทั้ง ฝ่าย ดี ทั้ง ฝ่าย ชั่ว ดั่ง กล่าว มา นี้ ต้อง เป็น จิต ที่มี กำลัง จน ถึง ชวน จิต 
(จิต ที่ แล่น ไป) คือ ที่ ปรากฏ กุศล มูล เต็ม ที่ ปรากฏ อกุศลมูล เต็ม ที่ ปรากฏ เจตนา ที่ จะ ประกอบ กรรม 
เต็ม ที่ จึง จะ เป็น จิต ที่ เป็น ส่วน เหตุ ใน ทุก ๆ ฝ่าย แต่ ว่า ถ้า เป็น จิต ที่ ยัง ไม่ ถึง ชวน ะ ก็ ยัง ไม่ จัด ว่า เป็น 
กุศล หรือ อกุศล อย่าง ไร สัก ว่า เป็น กิริยา คือ เป็น การ ดำเนิน ทำนอง เป็น อัตโนมัติ ไป ตาม กลไก ของ จิต 
เท่า นั้น และ ลักษณะ เช่น นี้ก็ จัด ว่า เป็น อัพ ยาก ตะ. 

จิต ที่ เป็น วิบาก ทั้ง ปวง ถ้า เป็น วิบาก ของอกุศล ท่าน จัด ว่า เป็น อัพ ยาก ตะ สำหรับ คน ที่ เกิด มา 
เป็น มนุษย์ เพราะ ถือ ว่า เกิด มา เป็น มนุษย์ ด้วย อำนาจ กุศล จิต ต่าง หาก ไม่ ใช่ ด้วย อำนาจ อกุศล จิต คือ 
วิบาก ของอกุศล จิต ไม่ มี กำลัง แรง เหมือน กุศล จิต ที่ เป็น ส่วน เหตุ นั้น. 

การ แสดง เรื่อง จิต ใน อภิธรรม ตาม หลัก ที่ กล่าว มา นี้ เป็น การ สรุป หลัก เกณฑ์ กว้าง ๆ แต่ ว่า 
จะ ไม่ จำแนก เพราะ เมื่อ จำแนก แล้ว ก็ จะ ต้อง จด ต้อง จำ กัน จริง ๆ ไม่ ใช่ เพียง พด ฟัง แล้ว ก็ จะ กำหนด 

เว้ เด. 

การทำ สมาธิ 

จะ แถม เรื่อง ทำ สมาธิ ให้ นั่ง ตัว ตรง ก่อน น้อม ใจ เข้า มา กำหนด ดูที่ ตน กำหนด ดู ให้ รู้ ลม หายใจ 
เข้า ลม หายใจ ออก ต่อ จาก นี้ก็ กำหนด อิริยาบถ ตาม ที่ ท่าน สอน นั้น เมื่อ เดิน ก็ ให้ รู้ ว่า เรา เดิน เมื่อ หยุด 
ยืน ก็ ให้ รู้ ว่า เรา หยุด ยืน เมื่อ นั่ง ก็ ให้ รู้ ว่า เรา นั่ง เมื่อ นอน ก็ ให้ รู้ ว่า เรา นอน เมื่อ จะ น้อม อิริยาบถ ไป อย่าง 
ใด ก็ ให้ รู้ อย่าง นั้น ใน บัด นี้ เรา นั่ง อยู่ ก็ ให้ รู้ ว่า นั่ง อยู่ อนึ่ง ยัง ต้อง มี อิริยาบถ เล็ก น้อย ของ กาย อีก มาก 
มาย เช่น ใน เวลา เดิน นั้น ใน บาง คราว ก็ ก้าว ไป ข้าง หน้า ใน บาง คราว ก็ ถอย มา ข้าง หลัง ใน บาง คราว ก็ 
มอง ไป ตรง ๆ ใน บาง คราว ก็ มอง ชนิด เหลียว ใน บาง คราว ก็ ผลัด เปลี่ยน อิริยาบถ ต้อง มี การ เหยียด 
แขน เหยียด ขา หรือ ว่า คู้ เข้า มา ตาม ที่ ประสงค์ จะ ให้ เป็น อย่าง ไร ต้อง นุ่ง ต้อง ห่ม ต้องบริโภค ต้อง ถ่าย 
ใน บาง คราว ก็ พูด ใน บาง คราว ก็ นั่ง เมื่อ ถึง เวลา ก็ ต้อง นอน แล้ว ก็ ต้อง ตื่น ใน วัน หนึ่ง ๆ ก็ ต้อง เปลี่ยน 
อิริยาบถ เล็ก น้อย ต่าง ๆ เหล่า นี้ อยู่ เสมอ ฉะนั้น ก็ ให้ หัด ทำ สัมป ข้ญญ ะ คือ ความ รู้ ตัว ของ ตัว เอง ใน 
อิริยาบถ ทั้ง ปวง นั้น เมื่อ อยู่ ใน อิริยาบถ ใด ก็ ให้ รู้ และ เมื่อ จะ เปลี่ยน เป็น อิริยาบถ อื่น ก็ ให้ รู้ โดย มาก 
ถ้า ไม่ หัด ทำ สัมปชัญญะ คือ ความ รู้ ให้ อยู่ กับ ตัว ก็ มัก จะ เผลอ ใน การ ผลัด เปลี่ยน อิริยาบถ ต่าง ๆ และ 
โดย ปรกติ นั้น มัก จะ ไม่ รู้ ตัว ใน เวลา ที่ เปลี่ยน อิริยาบถ ของ ตน เช่น คิด จะ นั่ง ใน ขณะ ที่ ร่าง กาย กำลัง 




๒๖๘ 



นั่ง ลง นั้น เรา ก็ คิด อย่าง อื่น ต่อ ไป เสีย อีก แล้ว มัก จะ เป็น อยู่ ดั่ง นี้ ลอง ตรวจ ดูก็ อาจ จะ รู้สีก เพราะ ฉะนั้น 
หาก พยายาม เหนี่ยว รั้ง จิต ให้ แล่น ไป ช้า ลง ให้ มา คอย ดู การ ปฏิบัติ ตาม ความ คิด ดั่ง ของ ตน ด้วย และ 
เมื่อ คอย ฝ็ก หัด อยู่ เสมอ ก็ จะ เป็น การ หัด ทำ สัมปชัญญะ ให้ มี สมบูรณ์ ยิ่ง ขึ้น อนึ่ง ให้ พิจารณา ตรวจ ดู 
อวัยวะ อาการ ใน ร่าง กาย ของ ตน ที่ เรียก ว่า อาการ ๓๑ หรือ ๓๒ เบื้องบน แต่ พื้น เท้า ขึ้น มา เบื้อง ตา แต่ 
ปลาย ผม ลง ไป มี หนัง หุ้ม อยู่ เป็น ที่ สุดรอบ ลอง คิด ดู ไป โดย ลำดับ. 



ธรรม มี ความ หมาย ๔ ประการ 

จะ แสดง เริ่ม อภิธรรม ต่อ ได้ แสดง เรื่อง จิต โดย หลัก เกณฑ์ ทั่ว ไป มาก แล้ว การ แสดง นั้น ไม่ ได้ 
จำแนก หัว ข้อ เพราะ ยาก แก่ การ กำหนด ถ้า จะ แสดง หัว ข้อ ก็ จะ ต้อง มี การ จด จำ กัน จริง ๆ เพราะ ฉะนั้น 
จึง ได้ แสดง แต่ หลัก เกณฑ์ ทั่ว ไป ตาม ที่ เห็น ว่า จะ เกิด ความ เข้า ใจ ได้ ไม่ สู้ ยาก ต่อ นี้ ไป จะ แสดง ข้อ 
เบ็ด เต ล็ด บาง ประ การที่ เกี่ยว แก่ ดัพท์ เป็น ต้น. 

คำ ว่า กุศล จาก ดัพท์ บาลี ว่า กุสล แปล ว่า กำจัด ชั่ว แยก ดัพท์ ออก เป็น กุ แปล ว่า ชั่ว สล 
แปล ว่า กำจัด 

อีกอ ย่าง หนึ่ง แปล ว่า ตัด ภาวะ ที่ นอน คือ สยบ อยู่ ภาย ใน โดย อา การที่ ชั่ว แยก ดัพท์ ออก ไป 
เป็น กุ แปล ว่า อา การที่ ชั่ว สะ แปล ว่า นอน ละ แปล ว่า ตัด. 

อีกอ ย่าง หนึ่ง แปล ว่า เก็บ เกี่ยว ด้วย ญาณ ที่ ทำ ความ ชั่ว ให้ คืน สุด แยก ดัพท์ ออก' ไป เป็น กุ สะ แปล 
ว่า ฌาณ ที่ ทำ ความ ชั่ว ให้ คืน สุด กุ ก็ แปล ว่า ชั่ว สะ ตัว นั้น แปล ว่า ให้ คืน สุด เป็น ชื่อ ของ ญาณ หรือ 
ของ ปัญญา ละ ก็ แปล ว่า เก็บ เกี่ยว โดย ความ ก็ คือ เก็บ เกี่ยว ด้วย ปัญญา. 

สอง อรรถ หลัง นี้ สะ แปล ว่า ตัด อย่าง หนึ่ง แปล ว่า เกี่ยว อย่าง หนึ่ง ที่ แปล ว่า ตัด นั้น ก็ 
หมาย ว่า ตัด ทิ้ง แต่ ที่ แปล ว่า เกี่ยว ก็ ตัด เหมือน กัน แต่ ว่า ตัด เอา มา ไว้ เช่น เกี่ยว ข้าว เกี่ยว เอา มา 
นี้ ตาม ดัพ ท์. 

แต่ ถ้า ว่า ตาม อรรถ คือ ความ หมาย ที่ใข้ กัน นั้น ใช้ ใน ความ หมาย ว่า ความ ไม่ มี โรค เหมือน 
อย่าง เช่น จะ หัก กัน ว่า สบาย ดี หรือ ก็ ถาม ว่า เป็น กุศล หรือ ? ใน ความ หมาย ว่า ไม่ มี โทษ ว่า ฉลาด และ 
ว่า กรร มที่มี สุข เป็น วิบาก. 

ใน ความ หมาย ที่ ใช้ เรียก ว่า กุศล ใน ที่นี้ ก็ หมาย ถึง ธัมมะ หรือ หมาย ถึง กรรม ที่ เป็น อนัช ชะ 
คือ ไม่ มี โทษ และ มี สุข เป็น วิบาก ส่วน' ที่ เป็น อกุศล ก็มี อรรถ ตรง กัน ข้าม คือ หมาย ถึง ธัม มะ หรือ 
กรรม ที่มี โทษ และ มี ทุกข์ เป็น วิบาก ส่วน ที่ เป็น อัพ ยาก ฤต นั้น หมาย ถึง ที่ ไม่ มี วิบาก. 

ส่วน คำ ว่า ธรรม หรือ ธัมมะ แปล ตาม ศัพท์ ว่า ทรง ไว้ หรือ ทรง ตัว เองอยู่ โดย มาก ใช้ ใน 
ความ หมาย ๔ อย่าง คือ หมาย ถึง 

๑. ปริยัติ คือ ข้อ ที่ จะ พึงคื กษา เล่า เรียน ใน คำ ว่า เรียน ธรรม เป็น ตัน. 

๒. เหตุ ที่คู่ กับ ผล อย่าง คำ ว่า ธัมมั ญฌู รู้ ธรรม ก็ คือ รู้ เหตุ คู่ กับ อัตถั ญฌู รู้ อรรถ ะก็คื อรู้ผ ล. 




๒๖๙ 



ฅ. คุณ คือ ส่วน ที่มีป ระ โยชน์ เกื้อกูล ที่ เรียก กัน ว่า คุณ งาม ความ ดี ดั่ง ใน คำ ว่า “ธรรม 
และ อธรรม หา มี วิบาก คือ ผล เสมอ กัน ไม่” ใน ที่ เช่น นี้ ธัมมะ หมาย ถึง คุณ ส่วน อธรรม หมาย ถึง 
โทษ คำ ว่า ธัมมะ ที่ พูด กัน ใน ความ หมาย ที่ เป็น ชั้น กรรม ที่ จะ พึง จำแนก ออก เป็น คุณ หรือ เป็น 
โทษ ด่าง ๆ นั้น ก็ มัก ใซใ นความ หมาย นี้ ถ้า พูด ถึง โทษ ก็ เรียก ว่า อธรรม. 

๔. นิ ส สัต ตะ นิ ช!! วะ นิส สัต ตะ แปล ว่า ไม่ ใช่ สัตว์ นิ ช!} วะ ไม่ ใช่ ชีวะ คือ หมาย ถึง สภาพ 
ที่ ไม่ ใช่ สัตว์ ไม่ ใช่ ชีวะ คือ หมาย ถึง ตัว ความ จริง เหมือน ดั่ง คำ ว่า พระ พุทธเจ้า ตรัสรู้ ธรรม 
นี้ก็ห มาย ถึง ว่า ตรัสรู้ ความ จริง โดย ตรง ก็ คือ ความ จริง ที่ เป็น อริยสัจ ธัมมะ ใน ที่นี้ จึง ไม่ หมาย ถึง 
สัตว์ บุคคล ตัว ตน เรา เขา หรือ ว่า ชีวะ อย่าง ใด อย่าง หนึ่ง ใน อภิธรรม นั้น ธัมมะ โดย มาก ก็ หมาย ถึง 
ข้อ ที่ ๔ นี้. 

ยัง มืข้อ เบ็ด เต ล็ดที่ ควร จะ พูด อีกอ ย่าง หนึ่ง ก็ คือ ปฏิสนธิ จิต ภวังคจิต และ จุติ จิต ปฏิสนธิ 
จิต นั้น เป็น จิต ที่ เชื่อม ต่อ ระหว่าง ภพ อดีต และ ภพ ปัจจุบัน, ภวังคจิต นั้น เป็น จิต ที่ เป็น ปรกติ มน ะ 
ยัง ไม่ ขึ้นส่ วิถี, จุติ จิต นั้น เป็น จิต ที่ เคลื่อน จาก ภพ นี้ และ จะ ไป ต่อ กับ ปฏิสนธิ จิต ใน ภพ ต่อ ไป. จิต ทั้ง 
สาม นี้ ท่าน ว่า เป็น จิต ที่ พ้น จาก ทวาร ทั้ง หก. ส่วน จิต อื่น ๆ โดย มาก นั้น เกิด ขึ้น ทาง ทวาร ทั้ง หก คือ 
ต้อง ตั้ง ตัน มา จาก ทวาร ทั้ง หก นั้น ทวาร ใด ทวาร หนึ่ง, เช่น ต้อง ตั้ง ต้น มา จาก จักขุ ทวาร เป็น ต้น. แต่ ว่า 
จิต ทั้ง สาม นี้ พ้น จาก ทวาร เหล่า นั้น, ท่าน จำแนก ออก ไว้ เป็น ©๙ ดวง คือ สันติ รณ จิต ที่ เป็น อุเบกขา 
๒, กุศล วิบาก จิต ๘, มหัค คตวิ บาก จิต อีก ๙, จำนวน จะ ยก ไว้ จะ พูด แต่ ชื่อ. 

สันติ รณ ะ ก็ ได้แก่ จิต ที่มื หน้าที่ และ อันดับ ดั่ง ที่ แสดง แล้ว, กุศล วิบาก จิต นั้น ก็ คือ จิต ที่ เป็น 
วิบาก ฝ่าย กุศล, มหัค คตวิ บาก จิต นั้น ก็ คือ จิต ที่ เป็น วิบาก ของ รูป ฌาน และ อรูป ฌาน. 

ภาพ แห่ง กรรม ปรากฏ 

จิต เหล่า นี้ แหละ ที่ จะ ไป เป็น ปฏิสนธิ จิต แล้ว ก็ เป็น ภวังคจิต เป็น จุติ จิต, เพราะ ฉะนั้น จิต 
จึง ปฏิสนธิ พร้อม กับ วิบาก ของ กรรม, จุติ ไป ก็ พร้อม กับ วิบาก ของ กรรม, เมื่อ ยัง เป็น ปรกติ จิต คือ เป็น 
ภวังค์ อยู่ ก็ ประกอบ ด้วย วิบาก ของ กรรม. 

และ ท่าน แสดง ว่า จุติ จิต นั้น อาจ จะมื อารมณ์ คือ ปรากฏ เป็น มโนภาพ ขึ้น แก่ จุติ จิต นั้น 
๓ อย่าง คือ ๑. กรรม ๒. กรรม นิมิต ฅ. คติ นิมิต. 

กรรม นั้น ก็ ได้แก่ กรรม ที่ บุคคล ได้ ทำ ไว้ จะ ปรากฏ แก่ จุติ จิต ได้ ใน ฝ่าย ชั่ว เช่น คน ที่ ฆ่า สัตว์ 
ตัด ชีวิต, ภาพ ของ การ ฆ่า สัตว์ ที่ ตน ได้ ทำ ไว้ ก็ จะ ปรากฏ, หรือ คน ที่ เป็น โจร สัก ขโมย, ภาพ ของ 
โจรกรรม ของ ตน ก็ จะ ปรากฏ, นี้ เรียก ว่า กรรม. 

กรรม นิมิต นิมิต แห่ง กรรม, นิมิต ใน ที่นี้ หมาย ถึง เครื่อง อุปกรณ์ แห่ง การทำ กรรม, เช่น 
เมื่อ ทำ การ ฆ่า ใช้ เครื่อง อุปกรณ์ เช่น อาวุธ อย่าง ใด อย่าง หนึ่ง ภาพ ของ อาวุธ อย่าง นั้น ก็ อาจ จะ ปรากฏ, 
เมื่อ สัก ขโมย ต้อง ใช้ อุปกรณ์ อัน ใด ใน การ สัก อุปกรณ์ อัน นั้น ก็ อาจ จะ ปรากฏ, นี้ เรียก ว่า กรรม นิมิต. 




๒๗๐ 



คติ นิมิต นิมิต แฟง คติ คือ ที่ ไป, บุคคล ผู้ จะ ตาย ไป นั้น มี คติ ที่ จะ ไป อย่าง ใด เช่น เมื่อ ทำ 
กรรม ชั่ว ต่าง ๆ คติ ที่ จะ ไป เป็น คติ ไม่ ดี คติ เช่น นั้น ก็ อาจ จะ ปรากฏ, นี้ เรียก ว่า คติ นิมิต. 

ใน ทาง กรรมดี ก็ ตรง กัน ข้าม, กรรมดี ที่ ได้ กระทำ ไว้ เช่น ทาน ดีล ก็ อาจ เป็น ภาพ ปรากฏ แก่ 
จุติ จิต นั้น ตาม ที่ เคย ได้ ทำ ไว้, กรรม นิมิต เช่น อุปกรณ์ แห่ง การ ประกอบ กรร มที่ดี ต่าง ๆ เช่น วัตถุ 
ทาน ที่บรี จา ค เป็น ต้น ก็ อาจ จะ ปรากฏ แก่ จุติ จิต, คติ นิมิต คติ ที่ จะ ไป ก็ อาจ จะ ปรากฏ แก่ จุติ จิต นั้น, 
แต่ ท่าน ว่า ไม่ ใช่ ปรากฏ ทาง ทวาร ทั้ง ๖ เพราะ ว่า จิต เหล่า นี้ พ้น จาก ทวาร ทั้ง ๖ 

โลก ฅ 

อีก ข้อ หนึ่ง ก็ คือ ว่า ท่าน ว่า ใน กาม โลก มี วัตถุ ทั้ง ๖ ได้แก่ จักขุ โสต ะ ฆาน ะ ชิวหา กา ยะ 
และ หทย วัตถุ ก็ ได้แก่ อายตนะ ภาย ใน ๖ นี่ เต็ม ที่. 

แต่ ว่า ใน รูป โลก ที่ เป็น โลก สำหรับ ผู้ ได้ รูป ฌาน นั้น ขาด ไป เสืย สาม คือ ฆาน ะ ชิวหา กา ยะ 
หมาย ถึง ว่า ไม่ มี จมูก ไม่ มี ลิ้น ไม่ มี กาย มีแต่ ตา หู และ ใจ, พวก รูป พรหม ท่าน ว่า อย่าง นั้น. 

ส่วน อรูป พรหม นั้น ไม่ มี วัตถุ ที่ เป็น รูป ทั้ง หมด แปล ว่า มี แต่ ใจ ที่ รับ รู้ อยู่ โดย อัตโนมัติ. 

พิจารณา ดู ถึง รูป โลก ก่อน, ที่ ว่า ไม่ มี จมูก ไม่ มี ลิ้น ไม่ มี กาย นั้น ก็ น่า จะ หมาย ถึง ว่า ไม่ มี 
ประสาท เหล่า นี้ ฆาน ประสาท ไม่ มี ชิวหา ประสาท ไม่ มี กาย ประสาท ไม่ มี, แต่ ว่า ทำไม จึง มี จักขุ ประสาท 
โสต ประสาท. 

พิจารณา ดูผู้ที่ เข้า สมาธิ อย่าง แน่ว แน่ จมูก ย่อม ไม่ รู้ กลิ่น ลิ้น ย่อม ไม่ รู้ รส กาย ย่อม ไม่ รู้ สัมผัส 
คือ ลิ่งที่ ถูก ต้อง, เหมือน อย่าง ที่ นั่ง ทำ สมาธิ ที่ แน่ว แน่ สมาธิ จะ แน่ว แน่ จริง ๆ ก็ แปล ว่า ต้อง ดับ จมูก 
ดับ ลิ้น ดับ กาย เป็น ส่วน ประสาท, และ อัน ที่ จริง ก็ ต้อง ดับ ทาง ตา ทาง หู ด้วย เหมือน กัน, แต่ ว่า มี ผล ของ 
สมาธิ ที่ ทำ ให้ เกิด หู ทิพย์ ตา ทิพย์, ดับ จักขุ ประสาท ธรรมดา โสต ประสาท ธรรมดา แต่ ก็ ยัง มี ผล ที่หู 
ทิพย์ ชั้น ใน ปรากฏ ขึ้น ได้, ฉะนั้น รูป พรหม ก็ คง หมาย ถึง ว่า มีหู ทิพย์ มี ตา ทิพย์, แต่ ว่า จมูก เป็น ต้น 
ที่ จะ เรียก ว่า จมูก ทิพย์ ลิ้น ทิพย์ กาย ประสาท ทิพย์ ไม่ มี, เพราะ ไม่ จำ เป็น ต้อง ใช้ ใช้ แต่ ตา หู เท่า นั้น. 

ครั้น มา ถึง อรูป โลก แล้ว สมาธิ ยิ่ง แน่ว แน่ มาก ขึ้น ก็ ไม่ ต้อง ใช้ หมด, ไม่ ต้อง การ จะ ดู ไม่ 
ต้อง การ จะ พิง อะไร ทั้ง นั้น. 

นึ่ก็ พิจารณา ดู ตาม เค้า ว่า ท่าน ว่า ไว้ อย่าง นั้น ก็ น่า จะ เป็น อย่าง นั้น, แล้ว มา ดู ตาม เหตุผล ทั่ว ๆ 
ไป, ร่าง กาย ของ คน นี้ อวัยวะ ทุก ส่วน มี เอา ไว้ ก็ ต่าง มี หน้าที่ จะ ต้อง ใช้ ทั้ง นั้น, ถ้า อยู่ ใน ที่ ไหน ไม่ จำ จะ 
ต้อง ใช้ ส่วน ไหน ส่วน นั้น ก็ดู ไม่ จำ เป็น จะ ต้อง มี, เหมือน อย่าง ที่ เรา พูด ๆ กัน ถึง เทวดา ว่า เหาะ ได้ 
แปล ว่า ไม่ ต้อง เดิน, ถ้า เทวดา ไม่ ต้อง เดิน จริง เทวดา ก็ ไม่ จำ เป็น จะ ต้อง มี ขา, เพราะ ฉะนั้น รูปร่าง ของ 
เทวดา ที่ เรา คิด กัน ว่า งด งาม นั้น ความ จริง ถ้า มี ก็ คง จะ เป็น อีกอ ย่าง หนึ่ง ก็ เป็น ได้. 

ถึง ใน โลก ต่าง ๆ ที่ กำลัง คิด จะ ไป กัน อยู่ นี้ ที่ คิด กัน ว่า คง มี คน หรือ มี สัตว์ คน และ สัตว์ 
เหล่า นั้น ก็ อาจ จะ มี รูปร่าง ไม่ เหมือน กับ คน และ สัตว์ ใน โลก ของ เรา นี้, อัน นี้ก็ สุด แต่ สภาพ ของ ดิน ฟ้า 




๒๗๑ 



อากาศ ของ แต่ ละ โลก และ สภาพ ของ ความ จำ เป็น ทาง ร่าง กาย. ใน โลก เรา นี้ เอง รูปร่าง ของ คน เรา ใน 
ต่อ ๆ ไป ก็ อาจ จะ เปลี่ยน แปลง ไป อีก ก็ เป็น ได้ ตาม ควร แก่ สภาพ ดิน ฟ้า อากาศ และ ตาม ควร แก่ การ 
ที่ จำ เป็น จะ ต้อง ใช้. 

เจตสิก 

ได กล่า วถง เรือง จิต โดย หลัก เก ณฑ ต่าง ๆ และ ข้อ เบ็ด เต ล็ด ต่าง ๆ แล้ว จะ กล่าว ถึง เจตสิก 
ซึ่ง เป็น หัว ข้อ ที่ ๒ ต่อ ไป. 

คำ ว่า เจตสิก แปล ว่า ธัมมะ ที่มี ใน เจ ตะ คือ ใจ, ลำพัง จิต นั้น ย่อม มี ลักษณะ เป็น ลัน เดียว 
แต่ จิต เป็น ต่าง ๆ ดัง ที จำแนก ไว้ ถึง ๘® ดวง ก็ เพราะ จิต ประกอบ ด้วย เจตสิก 1 ฉะนั้น จึง ควร จะ 
ทราบ ว่า เจตสิก นั้น มี อะไร บ้าง. 

ท่าน แสดง ว่า เจตสิก ทัง หมด นันมี ๔๒ แบ่ง ออก โดย หัว ข้อ ดั่ง ต่อ ไป นี้ ะ 

เจตสิก ที่ สาธารณะ คือ ทั่ว ไป แก' จิต ทั้ง หมด เรียก ว่า สัพ พ จิต ต สาธารณะ มี อยู่ ๗ ได้แก่ 
๑. ผัสสะ การ กระทบ คือ อายตนะ ภาย นอก หนึ่ง อายตนะ ภาย ใน หนึ่ง วิญญาณ หนึ่ง ประจวบ กัน 
เรียก ว่า ผัสสะ ๒. เวทนา, 61. สัญญา, ทั้ง สอง นี้ก็ ได้แก่ เวทนา สัญญา ใน ขันธ์ ๔, ( 2 '. เจต นๅ 
ความ จง ใจ, ๔. เอ กัคด ตา ความ ทีมี จิต มี อารมณ์ เป็น หนึ่ง, ๖. ข้วิติ นทรี ย์ อินทรีย์ คือ ชีวิต, 
๗. มนสิการ การ กระทำ ไว้ ใน ใจ. จิต ของ บุคคล ทุก ๆ คน จะ ปรากฏ ขึ้น ใน ทาง กุศล อกุศล หรือ ใน ทาง 
เป็น กลาง ๆ ก็ จะ ต้อง มี เจตสิก ทั้ง ๗ นี้ ประกอบ อยู่ ด้วย เสมอ, เพราะ ฉะนั้น จึง เรียก ว่า เป็น เจตสิก ที่ 
สาธารณะ คือ ทั่ว ไป แก่ จิต ทั้ง หมด. 

อนึ่ง เจตสิก ที่ เป็น เบ็ด เต ล็ด อีก ๖ ได้แก่ ๑. วิตก ความ ตรึก, ๒. วิจาร ความ ตรอง, 
61. อธิ โมกข์ ความ ตัด อิน ใจ เชื่อ ลง, ๔. วิริยะ ความ เพียร, ๔. ปีติ ความ อิ่ม ใจ, ๖. ฉันทะ 
ความ พอ ใจ, เหล่า นี้ มีแก่ จิต บางดวง ทั้ง กุศล อกุศล และ อัพ ยาก ฤต. 

รวม เป็น ๑๓, เจตสิก ๑๓ นี้ เรียก ว่า อัญญ สมา นา เจตสิก แปล ว่า เจต อิก ที. ม เส, มอ กัน 
แก่ จิต อื่น, คือ เมื่อ มี แก่ จิตดวง หนึ่ง ก็มี แก่ จิต อื่น จากดวง นั้น ด้วย, และ เมื่อ มี แก่ จิต อื่น ๆ ไป ทุก ๆ 
ดวง โดย ความ ก็ คือ ว่า มี แก่ จิต ทั้ง หมด ได้, ฉะนั้น จึง มี คำ บัญญัติ เรียก ว่า อัญญ สมา นา เจตสิก, 
หมวด นี้ เป็น เจตสิก ที่ เป็น สาธารณะ มี แก่ จิต ทั่ว ไป ทุก ฝ่าย. 

หมวด ที่ สอง เจตสิก ที่ เป็น ฝ่ายอกุศล เรียก ว่า อกุศล เจตสิก ได้แก่ ๑. โมหะ ความ หลง, 
๒. อหิ ริก ะ ความ ไม่ มี หิริ ละอาย แก่ ใจ ต่อ ความ ชั่ว, 61. อ โน ตตัป ปะ ความ ไม่ มี โอตตัปปะ เกรง กลัว 
ต่อ ความ ชั่ว, ๔. อุทธัจ จะ ความ พีง ซ่าน, ๔. โลภ ะ ความ โลภ, ๖. ทิฎฐิ ความ เห็น ผิด, ๗. มานะ 
ความ ถือ ตัว เป็น ไป ใน ทาง หมื่น ผู้ อื่น, ๘. โทสะ ความ โกรธ ประทุษร้าย ใจ, ๙. อิส สา ความ ริษยา 
๑๐. มัจฉริยะ ความ ตระหนี่, ๑๑. อุทธัจ จะ กุก กุจ จะ ความ พีง ซ่าน รำคาญ ใจ, ๑๒. ถี นะ 
ความ ง่วง ง น, ๑61. มิทธะ ความ เค ลิบ เคลิ้ม, ๑๔. วิจิกิจฉา ความ เคลือบ แคลง สง ลัย, รวม เป็น ๑๔. 




๒๗๒ 



จิต ที่ เป็น อกุศล ทุก ประการ ก็ เพราะ ประกอบ ด้วย เจตสิก ฝ่ายอกุศล นี้. 

หมวด ที่ สาม เจตสิก ที่ เป็น ฝ่าย กุศล เรียก ว่า กุศล เจตสิก ได้แก่ ๑. ศรัทธา ความ เชื่อ สิ่ง 
ที่ ควร เชื่อ, ๒. สติ ความ ระลึก ได้, ฅ. หิริ, ๔. โอตตัปปะ, ๔. อ โลภ ะ ความ ไม่ โลภ, ๖. อ โทสะ 
ความ ไม่ โกรธ ประ ทุบ ด้าย ใจ, ๗. ตัตร มัซฌั ตต ตา ความ ที่ เป็น มัธยัสถ์ คือ เป็น กลาง ใน เรื่อง นั้น ๆ 
๘. กาย ปัสสั ทธิ ความ สงบ ใน นาม กาย, ๙. จิต ต ปัสสั ทธิ ความ สงบ จิต, ๑๐. กาย ลหุ ตา ความ 
เบา นาม กาย. ๑๑. จิต ต ลหุ ดา ความ เบา จิต, ๑๒. กาย มุทุ ตา ความ อ่อน นาม กาย, ๑ ฅ. จิต ตมุทุ ตา 
ความ อ่อน แห่ง จิต, ๑๔. กาย ก้ม มัญญ ตา ความ ควร แก่ การ งาน แห่ง นาม กาย, ๑๔. จิต ต ก้ม มัญญ ตา 
ความ ควร แก่ การ งาน แห่ง จิต ๑๖. กาย ปา คุญญ ตา ความ คล่อง 'แค ล'' ว แห่ง นาม กาย, ๑๗. จิต ต ปา' 
คุญญ ตา ความ คล่อง แค ล่ว แห่ง จิต, ๑๔. กา ยุ ซุก ตา ความ ตรง แห่ง นาม กาย, ๑๙. จิต ตุ ซุก ตา 
ความ ตรง แห่ง จิต, รวม เป็น ๑๙, กับ วิรัติ ความ งด เว้น ๓ คือ ได้แก่ สัมมา วาจา เจรจา ชอบ โดย 
ความ ว่า งด เว้น จาก วาจา ที่ ผิด, สัมมา ก้ม มัน ตะ การ งาน ชอบ โดย ความ ว่า งด เว้น จาก การ งาน ที่ ผิด, 
สัมมา อา สิว ะ เลี้ยง ชีวิต ชอบ โดย ความ ว่า งด เว้น จาก อาชีวะ ที่ ผิด, และ อัปป มัญญ า การ แผ่ จิตออก ไป 
โดย ไม่ มี ประมาณ ๒ ข้อ คือ กรุณา กับ มุทิตา และ ปัญญิ นทรี ย์ อินทรีย์ คือ ปัญญา อีก ข้อ หนึ่ง. 
ก็ รวม เป็น โสภณ เจตสิก คือ เจตสิก ที่ งด งาม, หรือ กุศล เจตสิก คือ เจตสิก ฝ่าย กุศล เป็น ๒๔. 

เพราะ ฉะนั้น เมื่อ รวม เจตสิก ทั้ง สาม หมวด คือ อัญญ สมา นา เจตสิก ๑ 61 , อกุศล เจตสิก หรือ 
อ โสภณ เจตสิก ๑๔ กับ โสภณ เจตสิก หรือ กุศล เจตสิก ๒๔ ก็ เป็น ๔๒. 

เจตสิก ทั้ง ๔๒ นี้ เมื่อ รวม เข้า กับ จิตอย่าง ย่นย่อ ก็ เป็น ๔ ฅ, คือ จิต ทั้ง หมด นับ เป็น ๑ 
เท่า นั้น กับ เจตสิก ๔๒ ก็ รวม เป็น ๔ ฅ. ทำไม จิต จึง นับ เป็น ๑ เท่า นั้น ก็ โดย เหตุ ดั่ง ที่ กล่าว มา แล้ว. 

อธิบาย วิญญาณ มโน และ จิต ใน ๒ ปีฎก 

เมื่อ จะ จัด เข้า ใน ขันธ์ ๔ หรือ ว่า จัด ขันธ์ ๔ เข้า ใน หมวด เจตสิก, วิญญาณ จัด เข้า ใน หมวด จิต, 
เวทนา สัญญา สังขาร ฅ นี้ เป็น เจตสิก, เจตสิก ทั้ง ปวง นี้ เมื่อ ย่นย่อ ลง แล้ว ก็ ย่นย่อ ลง ใน เวทนา 
ใน สัญญา ใน สังขาร ทั้ง หมด, และ ตาม นัย ใน อภิธรรม นี้ วิญญาณ ใน ขันธ์ ๔ มน ะ ใน อายตนะ 
ภาย ใน และ จิต ที่ กล่าว ถึง ใน ที่ ทั้ง ปวง จัด เข้า ใน หมวด จิต หมด. 

เพราะ ฉะนั้น หลัก ของ การ จัด หมวด จิต ใน อภิธรรม จึง ต่าง จาก หลัก ของ การ แสดง จิต มโน 
และ วิญญาณ ใน สุต ตัน ตะ หรือ ใน พระ สูตร. 

ใน พระ สูตร นั้น จิต มี ความ หมายอย่าง หนึ่ง วิญญาณ มี ความ หมายอย่าง หนึ่ง มโน มี ความ 
หมายอย่าง หนึ่ง ดั่ง ที่ แสดง แล้ว ใน อนัต ต สัก ขณ สูตร และ ใน อา ทิต ต ปริยาย สูตร. 

กล่าว โดย ย่อ ใน อนัต ตสั กขณ สูตร วิญญาณ นั้น เป็น ขันธ์ ๔ ข้อ หนึ่ง ซึ่ง ตก ใน ลักษณะ ของ 
ไตรลักษณ์ คือ ไม่ เที่ยง เป็น ทุกข์ เป็น อนัตตา ดั่ง ที่ ใน พระ สูตร นั้น สอน ให้ รู้ ว่า วิญญาณ เป็น อนัตตา. 

ใน อา ทิต ต ปริยาย สูตร มน ะ เป็น อายตนะ ภาย ใน ข้อ หนึ่ง ที่ ท่าน สอน ให้ พิจารณา ว่า เป็น ของ ร้อน, 
ร้อน เพราะ ไฟ คือ ราคะ โทสะ โมหะ เป็น ตัน. 




๒๗ ต 



คราว นี้ ใคร เป็น ผู้ พิจารณา วิญญาณ ว่า เป็น อนัตตา พิจารณา มน ะ ว่า เป็น ของ ร้อน, ต้อง มีผู้ 
พิจารณา อีก ผู้ หนึ่ง ไม่ ใช่ วิญญาณ พิจารณา วิญญาณ เอง หรื อม นะ พิจารณา มน ะ เอง, ใน ตอน ท้าย ของ 
พระ สูตร ทั้ง สอง นี้ก็แ สด ว่า จิต พ้น จาก อา สว กิเลส, แต่ ว่า ไม่ ได้ แสดง ว่า วิญญาณ พ้น หรื อม นะ พ้น, จะ 
แสดงอย่าง นั้น ก็ ย่อม ไม่ ได้ เพราะ เมื่อ วิญญาณ เป็น อนิจจัง ทุก ขัง อนัตตา ก็ ไม่ อยู่ ใน ฐานะ ที่ จะ เป็น 
ผู้ พ้น กิเลส, และ มน ะก็ เป็น ของ ร้อน เพราะ ไฟ กิเลส ก็ ไม่ อยู่ ใน ฐานะ ที่ จะ เป็น ผู้ พ้น. 

นัก อภิธรรม บาง ท่าน ได้ กล่า วหา ผู้ที่ แสดงอย่าง นี้ ว่า แสดง ขันธ์ ๖ คือ แสดง จิต เพิ่ม ขึ้น 
อีก หนึ่ง ขันธ์, เพราะ ว่า ตาม อภิธรรม นั้น จิต มน ะ วิญญาณ อยู่ ใน หมวด จิต อัน เดียว กัน. 

คราว นี้ ถ้า พิจารณา ดู ให้ รู้ อธิบาย ของ ท่าน และ เมื่อ ต้อง การ จะ พูด ถึง ธรรมะ ใน ปิฎก ไหน ก็ 
เอา อธิบาย ของ ปิฎก นั้น มา อธิบาย ก็ ไม่ ยุ่ง. 

คือ ว่า เมื่อ จะ อธิบาย อภิธรรม ก็ อธิบาย ว่า ทั้ง สาม นี้ เหมือน กัน, แต่ ว่า เมื่อ จะ อธิบาย พระ สูตร 
ก็ อธิบาย ตาม หลัก ฐาน ใน พระ สูตร ดั่ง กล่าว มา แล้ว. 

แต่ อภิธรรม นี้ ได้ เป็น ที่ นิยม นับถือ มา เป็น เวลา ช้า นาน, พระ อาจารย์ ผู้ อธิบาย พระ สูตร เมื่อ จะ 
อธิบาย ถึง จิต ถึง มโน ถึง วิญญาณ ก็ คัด เอา คำ อธิบาย ใน อภิธรรม มา ใส่ ไวิใ นพ ระ สูตร ด้วย, เพราะ 
ฉะนั้น จึง เกิด ความ ลับ สน กัน ขึ้น, ดั่ง เช่น บาลี พระ สูตรกล่าว ถึง จิต พระ อาจารย์ ผู้ อธิบาย ก็ คัด เอา มา 
จาก อภิธรรม ว่า “จิ ตฺตนฺ ติ วิฌฺฉ ภณํ วิญญาณ ชื่อ ว่า จิต,” เป็น อย่าง นี้ เป็น พื้น ตั้งแต่ ขัน อรรถกถา 
ลง มา, อัน นี้ แหละ เป็น เหตุ ให้ ลับ สน กัน. ถ้า หากว่า แยก เลีย ดั่ง ที่ กล่าว มา แล้ว ก็ จะ ไม่ ลับ สน. 

พิจารณา ดู ใน คัมภีร์ อภิธรรม นั้น ท่าน ต้อง การ แสดง เพียง ขันธ์ ๕ เท่า นั้น, คือ จำแนก ขันธ์ ๔ 
ออก ไป อย่าง วิจิตร พิสดาร, วิญญาณ ก็ จำแนก ออก ไป เป็น จิต ต่าง ๆ อย่าง วิจิตร พิสดาร, และ เวทนา 
สัญญา สังขาร ก็ จำแนก ออก ไป เป็น เจตสิก ถึง ๕๒, จาก ฅ ไป เป็น ๕๒, แล้ว รูป ก็ ยัง จำแนก วิจิตร 
พิสดาร ออก ไป อีก มาก มาย, เพราะ ฉะนั้น เมื่อ จับ ได้ ว่า ท่าน ต้อง การ จะ อธิบาย ธรรมะ แค่ ขันธ์ ๕ 
ให้ พิสดาร, ท่าน จะ เรียก ว่า จิต ว่า มน ะ หรือ อะไร ๆ ก็ ตาม เรา ก็ เข้า ใจ ไป ตาม ที่ ท่าน ประสงค์ ก็ เป็น การ 
ไม่ ยุ่ง แต่ ก็ ไม่ ควร จะ ไป อธิบาย ให้ ปะปน กัน. 

และ ที่ ท่าน จำแนก จิต ไว้ ถึง ๘๙ ดวง นั้น ก็ ด้วย ยก เอา เจตสิก ขึ้น มา เพียง ๓ ข้อ เท่า นั้น คือ 
เวทนา ๑ ญาณ ะ ความ รู้ ๑ สังขาร คือ ปรุง ขึ้น เอง หรือ ว่า ต้อง กระตุ้น เตือน ๑, เจตสิก มี ถึง ๕๒ 
ยก ขึ้น มา เพียง ๓ ข้อ ยัง แจก ออก ไป ตั้ง ๘๙, คราว นี้ ถ้า ยก ทั้ง ๕๒ ก็ จะ ได้ จิต นับ หา ถ้วน ไม่ 
เพราะ ฉะนั้น จิต ที่ แจก ไว้ นั้น ก็ หมาย ความ ว่า ยก ขึ้น มา ไว้ เป็น ตัวอย่าง เท่า นั้น, จิต ของ คน ก็ เป็น อย่าง 
นั้น เพียง ใน ระยะ ครู่ หนึ่ง ก็มืค วาม คิด ไป ต่าง ๆ มาก มาย. 



ปฏิสนธิ และ จุติ 

เรื่อง ใน อภิธรรม บาง ประการ ก็ สันนิษฐาน ว่า ท่าน เก็บ เอา มา จาก ความ เชื่อ เก่า ดั่ง เรื่อง สวรรค์ ๖ 
ชั้น เป็น ต้น, แต่ ก็ เป็น เรื่อง ที่ ควร ทราบ โดย ที่ สุด แม้ ใน ฐานะ เหมือน อย่าง เป็น วรรณคดี, และ การ 




๒๗๔ 



สันนิษฐาน โดย เหตุผล นั้น ก็มี ทาง ที่ จะ พึง ทำ ได้, การที่ นำ มา เล่า ก็ จะ เล่า ไป ตรง ๆ ตาม ที่ ท่าน แสดง ไว้ ก่อน. 
จะ กล่าว ถึง เรื่อง ปฏิสนธิ และ จุติ เป็น พิเศษ เก็บ จาก ที่ ท่าน แสดง ไว้ ใน ปริ จ เฉท ต่าง ๆ. 

ปฏิสนธิ นั้น มี ๔ คือ 



๑. อ ปา ย ปฏิสนธิ 
๒. กาม ปฏิสนธิ 
ถ. รู ปาว จร ปฏิสนธิ 
๔. อรูป าว จร ปฏิสนธิ 



ปฏิสนธิ ใน อบาย, อบาย แปล ว่า ภพ ชาติ ที่ ปราศจาก ความ เจริญ. 
ปฏิสนธิ ใน ภพ ชาติ ที่ เป็น สุคติ ชั้น กามาพจร คือ ยัง หยั่ง ลง ใน กาม. 
ปฏิสนธิ ใน ภพ ชาติ ที่ เป็น รู ปาว จร คือ หยั่ง ลง ใน ฌาน ที่มี รูป เป็น อารมณ์. 
ปฏิสนธิ ใน ภพ ชาติ ที่ เป็น อรูป าว จร คือ หยั่ง ลง ใน ฌาน ที่มีอ รูป 'เป็น 



อารมณ์. 

ที่ เรียก ว่า อบาย นั้น ท่าน แสดง อบายภูมิ คือ ภูมิ ชั้น ที่ เรียก ว่า อบาย ไว้ ๔ ได้แก่ 
๑. นิร ยะ แปล ตาม ศัพท์ ว่า ที่ที่ ไร้ ความ เจริญ เรา แปล กัน ว่า นรก. 

๒. ติรัจฉาน โย นิ กำเนิด ดิรัจฉาน ได้แก่ สัตว์ ดิรัจฉาน ทุก ประเภท. 

ถ. ฟ ตวิส ยะ วิสัย เปรต ได้แก่ ภูมิ ภพ ของ เปรต หมาย ถึง สัตว์ จำพวก หนึ่ง ที่ เกิด มา เพื่อ รับ ผล 
ของ กรรม ที่ เป็น ส่วน เศษ ฝน ว่า เมื่อ ไป นรก แล้ว หลุด จากนรก แต่ เศษ ของ กรรม นั้น ยัง ไม่ หมด ก็ ต้อง 
ไป เกิด เป็น เปรต ใช้ เศษ ของ กรรม ไป จน หมด ก่อน. 

๔. อสุรกาย ะ แปล ว่า สัตว์ ที่มี กาย ไม่ กล้า ก็ นำ จะ ได้แก่ พวก ผี ต่าง ๆ ไม่ ปรากฏ กายออก มา 
โดย เปิด เผย. 



๔ จา พวก นี้ เรียก ว่า อบายภูมิ, ปฏิสนธิ ใน สัตว์ ทั้ง ๔ จำพวก' นี้ก็ เรียก' ว่า อ ปา ย ปฏิสนธิ. 

ส่วน มนุษย์ กับ สวรรค์ ๖ ชั้น ตั้ง ต้น แต่ ชั้น จาตุ มหาราช จน ถึง' ชั้น 1 ปรนิ มมิ ต' วสวัตตี รวม 
เป็น ๗ ทั้ง มนุษย์ นี้ เรียก ว่า เป็น ภูมิ สุคติ ที่ เป็น ชั้น กามาพจร, เมื่อ ปฏิสนธิ ใน ๗ จำพวก' นี้ก็ เรียก' ว่า 
ปฏิสนธิ ใน กาม สุคติ เป็น กาม สุคติ ปฏิสนธิ. 

ฉะนั้น เมื่อ รวม อบายภูมิ ๔ กับ กาม สุคติ ภูมิ อีก ๗ เป็น ๑๑, ๑๑ ภูมิ นี้ เรียก ว่า กามาวจร ภูมิ 
ภูมิ ที่ หยั่ง ลง ใน กาม ทั้ง หมด. 

ส่วน ภูมิ ของ พรหม ที่ ไป เกิด เพราะ ได้ รูป ฌาน ก็ เรียก ว่า รู ปาว จร ภูมิ, ปฏิสนธิ ใน ภูมิ นี้ก็ เรียก ว่า 



รู ปาว จร ปฏิสนธิ. 

ภูมิ ของ ผูได้ อรูป ฌาน ก็ เรียก ว่า อรูป ภูมิ, ปฏิสนธิ ใน ภูมิ นี้ก็ เรียก ว่า อรูป าว จร ปฏิสนธิ. 

คราว นี้ เมื่อ ว่า ถึง จิต ที่ จะ ทำ ให้ ไป ปฏิสนธิ ใน ภูมิ เหล่า นั้น, จิต ที่ เป็น อกุศล วิบาก ที่ เรียก ว่า 
สันติ รณ จิต ซึ่ง ประกอบ ด้วย อุเบกขา อัน เป็น อกุศล วิบาก ก็ ให้ ปฏิสนธิ ใน อบายภูมิ. 

ส่วน ที่ จะ ให้ เกิด ใน ชั้น มนุษย์ นั้น เป็น จิต ที่ เป็น กุศล วิบาก อัน ตรง กัน ข้าม, แต่ ว่า ก็ ยัง มี 
ต่าง กัน, ถ้า เป็น กุศล วิบาก จิต ที่ เป็น ชั้น อ่อน ก็ ให้ เกิด เป็น มนุษย์ ซึ่ง ทุร พล วิการ หรือ ว่า ขาด แคลน. 
ดั่ง เช่น ตั้ง ปัญหา ว่า คน ที่มี สติ ปัญญา ทึบ ที่ สุด หรือ ใบ้ บ้า เสีย จริต นั้น เกิด ด้วย กุศล จิต เช่น ไร, นี่ ท่าน 
ก็ ตอบ ว่า เกิด ด้วย กุศล จิต ที่ เรียก ว่า ณุหตุ กะ แปล ว่า มี เหตุ สอง. 




๒๗๕ 



เหตุ ที่ เป็น เหตุ ฝ่าย กุศล นั้น กล่าว เป็น ชื่อ ไว้ ๓ คือ อ โลภ ะ อ โทสะ อ โมหะ ดั่ง ที่ ได้ แสดง แล้ว, 
แต่ ถ้า มี เหตุ เพียง ๒ คือ มือ โลภ ะ อ โทสะ, แต่ ว่า ขาด อ โมหะ คือ แปล ว่า ขาด ปัญญา อาจ จะ 
หมาย ความ ว่า มี น้อย ก็ ได้, เมื่อ เป็น เช่น นี้ ก็ ให้ เกิด มา เป็น คน ทึบ มาก หรือ ว่า บ้า ใบ้ เสีย จริต, แม้ มี เหตุ 
สาม คือ มือ โลภ ะ อ โทสะ อ โมหะ เป็น เหตุ แต่ ว่า อ่อน, ก็ ทำ ให้ ระดับ ของ ความ เป็น มนุษย์ พร้อม 
ทั้ง เครื่อง แวด ล้อม ต่าง ๆ อ่อน ลง, ถ้า เหตุ ที่ เป็น กุศล ทั้ง สาม นี้ บริบูรณ์ และ มี กำลัง แรง ความ เป็น 
มนุษย์ และ สิง แวด ล้อม ต่าง ๆ ก็ สมบูรณ์. 

จิต ต่าง ๆ ตาม ที่ ท่าน จัด เอา ไว้ เป็น กุศล จิต หรือ อกุศล จิต นั้น ก็ หมาย ถึง จิต ที่มี กำลัง แรง จน 
ถึง เป็น ตัว กรรม คือ ว่า มี กำลัง แรง จน ถึง เกิด เป็น เจตนา ได้แก่ จิต ที่ เป็น ชั้น ชวน ะ ทั้ง หลาย, ถ้า เป็น จิต 
ที่ ไม่ แรง ถึง อย่าง นั้น ก็ ยัง ไม่ เป็น กุศล อกุศล คือ ยัง ไม่ เป็น ตัว กรรม นั่น เอง, อย่าง ที่ เรียก กัน ใน ปัจจุบัน 
ว่า เป็น จิต ใต้ สำนึก แต่ จิต ที่ เป็น ตัว กรรม ได้ นั้น เป็น จิต ที่มี กำลัง มี เจตนา ทำนอง เป็น จิตสำนึก. 

ตัว กรรม นั้น ก็ ดั่ง ที่ ได้ เคย ทราบ แล้ว ว่า กรรม ที่ เป็น ตัว เดิม ก็ คือ เจต นา, กรรม ที่ เป็น ตัว รอง 
ก็ คือ การ กระทำ ที่ สืบ จาก เจตนา ออก ไป เป็น การ งานอย่าง ใด อย่าง หนึ่ง, ดั่ง ที่มีพ ระ พุทธ ภาษิต ว่า 
“เจต นาหํ ภิกฺข เว กมฺมํ ว ทา มิ ภิกษุ ทั้ง หลาย เรา กล่าว เจตนา คือ ความ จง ใจ ว่า เป็น ตัว กรรม, เพราะ ว่า 
บุคคล ตั้ง เจตนา ขึ้น แล้ว จึง ทำ ทาง กาย บ้าง ทาง วาจา บ้าง ทาง ใจ บ้าง” ฉะนั้น ใน คัมภีร์ อภิธรรม นี้ จึง 
ได้ จำแนก กรรม ไว้ หมวด ละ ๔ ข้อ รวม เป็น ๓ หมวด ด้วย กัน. 

กรร รม ๑๒ 

หมวด ที่ หนึ่ง จำแนก กรรม ไว้ ตาม กิจ คือ หน้า ที่ กิจ แปล ว่า กา ร งา นที่ พึง กระ ทำ ก็ หมาย ถึง 
หน้าที่ ได้แก่ 

๑. ชนก กรรม กรรม ที่ ให้ เกิด 

๒. อุป ปัตถั มภก กรรม กรรม ที่ อุปถัมภ์ 

ฅ. อุป ปีฬก กรรม กรรม ที่ เบียด เบียน 

๙. อุป ฆาต ก กรรม กรรม ที่ ตัด รอน. 

ชนก กรรม กรรม ที่ ให้ เกิด นั้น ได้แก่ กรรม ที่ ให้ ถือ ปฏิสนธิ ใน ภูมิ ใด ภูมิ หนึ่ง ดั่ง กล่าว มา แล้ว 

อุป ป็ตถั มภก กรรม กรรม ที่ อุปถัมภ์ นั้น ได้แก่ กรรม ที่ คอย อุปถัมภ์, อุปถัมภ์ อะไร ก็ 
อุปถัมภ์ ชนก กรรม นั้น เอง, ถ้า ชนก กรรม ล่ง ให้ เกิด มา ดี ก็ อุปถัมภ์ ให้ ดี นาน และ มาก ขึ้น, ถ้า ชนก กรรม 
ล่ง ให้ เกิด มา ไม่ ดี ก็ อุปถัมภ์ ให้ ไม่ ดี นาน และ ให้ ไม่ ดี มาก ขึ้น คือ ว่า ดีก็ อุปถัมภ์ ให้ ดี นาน และ มาก ขึ้น 
ชั่ว ก็ อุปถัมภ์ ให้ ชั่ว นาน และ มาก ขึ้น. 

อุป!! เฬก กรรม กรรม ที่ เบียด เบียน, ได้แก่ ถ้า ชนก กรรม ล่ง ให้ เกิด มา ดี ก็ เบียด เบียน ให้ ดี 
น้อย เข้า หรือ ว่า ให้ ดี นั้น มี สั้น เข้า, คือ แปล ว่า ให้ ดี ไม่ สะดวก ต้อง ขัด ข้องอย่าง ใด อย่าง หนึ่ง ถ้า ชนก 



๔ องฺ. ฉกฺ ก. ๒๒ / ๔๖๔ / ๓๓๔. 




๒๗๖ 



กรรม ส่ง ให้ เกิด มา ไม่ ดี ก็ เบียด เบียน ให้ ไม่ ดี นั้น น้อย เข้า สั้น เข้า ทำ ให้ ผล ที่ ไม่ ดี ต่าง ๆ ดำเนิน ไป ไม่ 
สะดวก. 

อุป ฆาต ก กรรม กรรม ที่ ตัด รอน อัน นี้ แรงกว่า อุป ปีฬก กรรม, คือ ถ้า ชนก กรรม แต่ง ให้ เกิด 
มา ดี ก็ ตัด รอน ให้ เป็น ไม่ ดี ตรง กัน ข้าม ที เดียว, ถ้า ชนก กรรม แต่ง ให้ เกิด มา ไม่ ดี ก็ ตัด รอน ให้ กลับ 
เป็น ดี ตรง ข้าม ที เดียว, บาง ทีก็ ตัด รอน ถึง ชีวิต คือ ควร จะ ได้ จะ ถึง อะไร สัก อย่าง หนึ่ง ก็ มา มี อัน เป็น ให้ 
สิ้น ชีวิต ลง โดย ฉับ พลัน. 

กรรม จำแนก โดย กิจ คือ หน้าที่ เป็น ๔ ข้อ 

หมวด ที่ ๒ จำแนก โดย กาล ที่ ให้ ผล ได้แก่ 

๑. ทิฏฐ ธรรม เวท นีย กรรม กรรม ที่ ให้ เสวย ผล ใน ปัจจุบัน 

๒. อุป ปัชช เวท นีย กรรม กรรม ที่ ให้ เสวย ผล ใน ภพ หน้า ที่ เป็น อันดับ จาก ภพ ใน ปัจจุบัน 

๓. อปรา ปร เวท นีย กรรม กรรม ที่ ให้ เสวย ผล ใน ภพ สีบ ๆ 

๔. อโหสิกรรม กรรม ที่ ได้ มี แล้ว. 

ทิฏฐ ธรรม เวท นีย กรรม กรรม ที่ ให้ เสวย ผล ใน ปัจจุบัน นั้น หมาย ถึง กรรมอย่าง แรง มาก ที่ 
ให้ ผล ใน ปัจจุบัน นี้ที เดียว, เทียบ ได้ เหมือน อย่าง ว่า บุคคล ที่ ได้ กระทำ ความ ชอบ เป็น พิเศษ ต่อ ชาติ 
ศาสนา หรือ พระ มหา กษัตริย์ และ ได้ รับ สุข สนอง ผล ใน ปัจจุบัน ใน ด้าน ตรง กัน ข้าม ก็ เหมือน กับ 
บุคคล ที่ ประกอบ กรรม มี โทษ ร้าย แรง ได้ รับ ทุกข์ สนอง ผล ใน ปัจจุบัน, ใน ด้าน ของ ศาสนา ก็มืตั วอ ย่าง เช่น 
การที่ บำเพ็ญ ทาน ใน พระ อรหันต์ โดย เฉพาะ ที่ ได้ เล่า ไวิ ใน เรื่อง ต่าง ๆ, ได้ ใส่ บาตร แก่ พระ ปัจเจก โพธิ 
หรือ พระ อรหันต์ ที่ เข้า นิโรธ สมาบัติ, โดย ปรกติ ว่า ท่าน เข้า ๗ วัน ออก จาก นิโรธ สมาบัติ นั้น แล้ว ก็ 
บิณฑบาต, แล้ว ใคร ได้ ใส่ บาตร ท่าน ตอน นั้น ละ ก็ กุศล แรง นัก ให้ ผล ใน ภพ ชาติ ปัจจุบัน 

อุป ปัชช เวท นีย กรรม กรรม ที่ ให้ เสวย ผล ใน ภพ หน้า ซึ่ง เป็น อันดับ จาก ภพ นี้, ก็ ได้แก่ 

อนัน ตริ ย กรรม ใน ฝ่าย ชั่ว, หรือ ว่า มหัค ศต กรรม ใน ฝ่าย ดี หมาย ถึง การ ได้ สมาธิ อย่าง สูง จน เป็น ชั้น รูป 
ฌาน และ อรูป ฌาน, คือ ถ้า ประกอบ อนัน ตริ ย กรรม ใน ฝ่าย ชั่ว ก็ ให้ ผล คือ ว่า ไป นรก ใน ภพ ชาติ อันดับ นั้น 
ที เดียว, ถ้า มีมหั คคต กรรม ดั่ง กล่าว ใน ฝ่าย ดีก็ ไป เป็น รูป พรหม อรูป พรหม ใน ภพ อันดับ ไป ที เดียว. 

อปรา ปร เวท นีย กรรม กรรม ที่ ให้ เสวย ผล ใน ภพ เป็น อันดับ นั้น ก็ หมาย ถึง กรรม ที่ ให้ เสวย ผล 
ใน ภพ ที่ เป็น ลำดับ ๆ ไป ไม่ กำหนด ว่า ภพ ไหน. 

อโหสิกรรม กรรม ที่ ได้ มี แล้ว นี้ หมาย ถึง กรรม ที่ ให้ ผล เสร็จ แล้ว หรือ ว่า กรรม ที่ ชื่อ ว่า ให้ ผล 
เสร็จ เพราะ ไม่มื โอกาส จะ ให้ ผล, ได้แก่ กรรม ที่ พระ อรหันต์ ได้ ทำ ไว้ ก่อน แต่ ท่าน สำเร็จ และ มี เวลา 
กำหนด ที่ จะ ให้ ผล แก่ ท่าน ใน ชาติ ต่อ ๆ ไป แต่ ว่า ท่าน สิ้น ภพ สิ้น ชาติ เสีย แล้ว ฉะนั้น กรรม ดั่ง กล่าว ก็ 
ไม่ มี โอกาส ที่ จะ ให้ ผล อัน นี้ก็ เรียก ว่า อโหสิกรรม เหมือน กัน. 

รวม เป็น ๔ ข้อ จัด เป็น หมวด หนึ่ง ตาม เวลา ที่ ให้ ผล 
อีก หมวด หนึ่ง จัด ตาม นํ้าห นัก ที่ ให้ ผล คือ 




๒๗๗ 



๑. ครุ กรรม กรรม หนัก 

๒. อา สัน น กรรม กรรม ที่ ใกล้ 

ถ. อาจิณ ณ กรรม กรรม ที่ สั่งสมมา 

๔. กตัต ตา กรรม กรรม ที่ สัก ว่า ทำ มา. 

ครุ กรรม กรรม หนัก นั้น ก็ ได้แก่ กรรม ที่ จะ พึง ให้ ผล ใน ปัจจุบัน หรือ ใน ภพ เป็น อันดับ ดั่ง 
กล่าว แล้ว. 

อา สัน น กรรม กรรม ใกล้ นั้น หมาย ถึง กรรม เมื่อ ใกล้ ตาย. 

อาจิณ ณ กรรม กรรม ที่ ดั่ง สมมา หมาย ถึง กรรม ที่ ได้ ทำ มา บ่อย ๆ. 

กตัต ตา กรรม กรรม ที่ สัก แต่ ว่า ทำ, นี่ มี ค' วาม , หมาย ๒ อย่าง คือ หมาย ถึง กรรม ที่ นอก จาก 
๓ ข้อ ดั่ง กล่าว มา แล้ว หรือ ว่า กรรม ที่ ได้ ทำ โดย ไม่ มี เจตนา ซึ่ง ท่าน ว่า ก็ อาจ จะ ให้ ผล ได้ เหมือน กัน. 

ท่าน แสดง ว่า ครุ กรรม ให้ ผล ก่อน, เมื่อ ครุ กรรม ไม่ มี อา สัน น กรรม ก็ ให้ ผล, เมื่อ อา สัน น- 
ก ร รม ไม่ มี อาจิณ ณ กรรม คือ กรรม ที่ ทำ มา บ่อย ๆ ก็ ให้ ผล, เมื่อ อาจิณ ณ กรรม ไม่ มี กตัต ตา กรรม ก็ 
ให้ ผล, 

ท่าน เปรียบ เหมือน อย่าง ว่า ยืน อยู่ บน ภูเขา หรือ บน ที่ สูง แล้ว ก็ โยน ดั่ง ต่าง ๆ ลง มา มี ก้อน หิน 
ก้อน อิฐ ชิ้น ไมีใ บไมี ใบ หญ้า อะไร เป็น ต้น ของ ที่ หนัก ก็ มา ถึง พื้น ดิน ก่อน ของ ที่ เบา กว่า ก็ หล่น มา ถึง พื้น 
ที หลัง, กรรม ทั้ง ๔ นี้ เหมือน ก้น, กรรม ที่ หนัก ก็ ให้ ผล ก่อน กรรม ที่ อ่อน ก็ รอง ๆ ลง มา. 

แต่ ว่า ข้อ เปรียบ เทียบ อัน นี้ เคย ถูก ค้าน คือ ถูก ค้าน ว่า ไม่ ถูก เสมอ ไป ที่ ว่า โยน ของ ลง มา และ 
ของ ก็ จะ ตกลง มา ตาม ลำดับ นี้าห นัก, เพราะ ว่า ถ้า ไป โยน ใน ที่ แห่ง หนึ่ง ซึ่ง สูบ อากาศ ออก หมด แล้ว ของ 
จะ ไม่ ตกลง มา ตาม ลำดับ อย่าง นั้น จะ เท่า ก้น หมด ที่ จริง ข้อ ค้าน นี้ เห็น จะ ต้อง ใช้ เป็น ข้อ ยก เว้น ให้ ใช้ 
สำหรับ พระ อรหันต์ ที่ เหมือน อ ย่าง ว่า สูบ เอา กิ เลส ออก หมด แล้ว และ เมื่อ ดับขันธ์ ไป แล้ว ก็ เป็น อัน ว่า เป็น 
อโหสิกรรม เสีย' ที เป็น' หมด เรื่อง. 

เพราะ ฉะนั้น จึง รวม กรรม ที่ แบ่ง ตาม กิจ ไว้ ๔ ข้อ หมวด หนึ่ง ตาม เวลา ที่ ให้ ผล ๔ ข้อ 
หมวด หนึ่ง ตาม นี้าห นัก อีก ๔ หมวด หนึ่ง ก็ รวม เป็น ๑๒ เรียก ก้น ว่า กรรม ๑๒. 

อีก อัน หนึ่ง คือ เวร คำ ว่า เวร นี้ เป็น ผล ที่ เกิด ขึ้น สืบ มา โดย ตรง จาก กรรม ชั่ว, คือ เมื่อ บุคคล 
ประกอบ กรรม ชั่ว ซึ่ง หมาย ความ ว่า จะ ต้อง ไป เบียด เบียน บุคคล ใด บุคคล หนึ่ง, เช่น ว่า เมื่อ ไป ฆ่า เขา 
ทำ ร้าย ร่าง กาย เขา ก็ ต้อง มี อีก ผู้ หนึ่ง ที่ ถูก ฆ่า ถูก ทำ ร้าย ร่าง กาย, สัก ทรัพย์ เขา ต้อง มี อีก ผู้ หนึ่ง ที่ ต้อง 
ถูกลัก ทรัพย์ ดั่ง นี้ เป็น ต้น, เพราะ ฉะนั้น บุคคล ที่ สอง ซึ่ง ต้อง เป็น ตัว กรรม คือ เป็น ผู้ รับ ผล แห่ง 
การ กระทำ ของ บุคคล เมื่อ ผูก ใจ เจ็บ ก็ เกิด ลักษณะ ขึ้น อีก อัน หนึ่ง เรียก ว่า เวร ระหว่าง บุคคล ที่ หนึ่ง 
ซึ่ง เป็น ผู้ กระทำ กรรม และ บุคคล ที่ สอง คือ ผู้ ถูกกระทำ, ดั่ง จะ เห็น ได้ ใน ปัจจุบัน เมื่อ บุคคล ที่ หนึ่ง ด่า, 
บุคคล ที่ สอง ซึ่ง เป็น ผู้ ถูก ด่า ถ้า มี ความ เจ็บ แค้น ขึ้น ก็ ด่า ตอบ, เมื่อ ด่า ตอบ ขึ้น บุคคล ที่ หนึ่ง ก็ กลาย เป็น 
บุคคล ที่ สอง และ ก็ ต้อง ด่า ตอบ ให้ แรง ขึ้น ไป อีก, หนัก ๆ ขึ้น ก็ ถึง กับ ทำ ร้าย ร่าง กาย ก้น จน ถึง ฆ่า ฟัน 
ก้น, ลักษณะ ดั่ง กล่าว นี้ แหละ เรียก ว่า เวร. 




๒๗๘ 



เวร เกิด จาก การ ผูก คือ การที่ บุคคล ที่ สอง ผูก ใจ เจ็บ และ คิด ทำ การ แก้ แค้น, และ เวร นี้ ท่าน ว่า 
ไม่ ใช่ ผูก กัน แต่ เฉพาะ ใน ปัจจุบัน ชาติ นี้ เท่า นั้น ยัง อาจ จะ ผูก กัน ต่อ ไป ถึง ชาติ ภพ อื่น ต่อ ไป ด้วย, และ 
ถ้า ยัง ผูก กัน อยู่ ก็ จะ ต้อง มา พบ กัน และ ท่า การ แก้ แค้น กัน เป็น การ ตอบ แทน กัน ไป ตอบ แทน กัน มา, อาจ 
จะ ยืด เยื้อ ไป นาน จน กว่า ทั้ง สอง ฝ่าย จะ เลิก ผูก ดั่ง ที่ เรา เรียก กัน ว่า อโหสิกรรม, ขอ ยืม เอา คำ 
อโหสิกรรม มา ใช้, และ เมื่อ เลิก ผูก กัน เมื่อ ใด เวร ก็ ระงับ เมื่อ นั้น. 

เรื่อง ของ การ ผูก เวร สืบ ชาติ กัน ไป หลาย ชาติ นี้มีตั วอ ย่าง เทียบ ได้, เหมือน อย่าง การที่ ผูก เวร 
กัน ระหว่าง ชาติ มนุษย์ อย่าง บุคคล ที่ รวม กัน อยู่ เป็น ประเทศ ชาติ แล้ว ถูก ชาติ ใด มา ข่ม เหง รังแก 
ก็ ผูก ใจ เจ็บ กัน มา จน ถึง ชั้น ลูก ก็ ยัง รู้สืก เป็น ค้ตรู กัน ชั้น , หลาย ก็รู้สี ก เป็น ศัตรู กัน, มี โอกาส ขึ้น เมื่อ ใด 
ก็แก้ แค้น ขึ้น เมื่อ นั้น, นี่ก็ ผูก เวร กัน สืบ กัน ไป หลาย ชั่ว คน. 

อัน ที่ จริง ใน ด้าน ดีก็ เป็น เวร เหมือน กัน แต่ เรา ไม่ เรียก ว่า เวร เรา เรียก ว่า ความ ก ตัญฌู กตเวที, 
เหมือน ดั่ง เมื่อ บุคคล ที่ หนึ่ง ท่า คุณ ให้ บุคคล ที่ สอง ซึ่ง เป็น ผู้ รับ คุณ ก็มืค วา มก ตัญญ นี่ ก็เ' ท่า กับ' ว่า 
ผูก ใจ รู้ พระ คุณ ของ ท่าน และ มี กตเวที คือ ตอบ แทน พระ คุณ ท่าน ตาม โอกาส, อัน นี้ก็ เป็น เวร เหมือน กัน 
แต่ เป็น เวร ไป ใน ทาง ดี ซึ่ง ท่าน ไม่ เรียก เรียก แต่ ใน ทาง ตรง กัน ข้าม ว่า เวร, ส่วน ใน ทาง ดี เรียก ว่า 
กตัญ ญ กตเวที. ทั้ง ๒ มี ลักษณะ เป็น ท่าน อง เดียว กัน. 

จุติ จิต 

ได้ กล่าว ถึง ปฏิสนธิ และ กรรม ที่ จำแนก ออก เป็น ๔ หมวด กระจาย ออก เป็น ๑๒. บัด นี้ จะ 
ได้ กล่าว ถึง จุติ จิต คือ จิต ที่ เคลื่อน ออก จาก ภพ นี้ สืบ ต่อ ไป 

ท่าน แสดง ว่า มรณะ คือ ความ ตาย นั้น เกิด ขึ้น ด้วย เหตุ ๔ อย่าง คือ ๑. สิน อายุ ๒. สิน 
กรรม ฅ. สิน ทั้ง สอง ๔. เพราะ กรรม ที่ ดัด รอน อัน เรียก ว่า อุปัจ เฉท ก กรรม. 

สิน อายุ นั้น คือ เมื่อ มี กำหนด แห่ง อายุ เท่าใด เมื่อ ถึง อายุ เท่า นั้น ก็ เรียก ว่า สิน อายุ. 

สิน กรรม นั้น มี กำหนด ว่า จะ ต้อง เสวย วิบาก คือ ผล ของ กรรมอย่าง ใด เมื่อ สิน วิบาก ของ กรรม 
อย่าง นั้น ก็ เรียก ว่า สิน กรรม. 

สิน ทั้ง สอง ก็ คือ สิน ทั้ง อายุ สิน ทั้ง กรรม ตาม ที่ กล่าว มา แล้ว. 

พิจารณา ดู เขต อายุ ก็ สำเร็จ ด้วย กรรม แต่ ว่า ท่าน มา ตั้ง ไว้ เป็น หัว ข้อ อีก อัน หนึ่ง ก็ น่า พิจารณา 
เห็น ว่า เป็น การ ตั้ง หัว ข้อ ขึ้น ตาม ที่ เป็น ไป โดย ปรกติ, อย่าง ความ ตาย ของ บุคคล บาง คน พิจารณา 
ดู แล้ว ก็ อาจ ลง ความ เห็น ได้ ว่า ถึง คราว ที่ เขา สิน อายุ. อีกอ ย่าง หนึ่ง โดย ปรกติ กำหนด อายุ ของ บุคคล 
เรียก ว่า อายุ กัป (กำหนด อายุ) เช่น มี กำหนด ๘๐ ปี หรือ ว่า ๑๐๐ ปี ตาม เกณฑ์ ที่ เป็น ไป โดย มาก, 
เหมือน อย่าง ที่ กล่าว ไวิ ใน พุทธ ประวัติ ว่า พระ พุทธเจ้า ถ้า ทรง อธิษฐาน อายุ สังขาร ด้วย อิทธิ บาท ภาวนา 
ก็ จะ พึง ทรง ดำรง อยู่ กัปป้ หนึ่ง หรือ ว่า เกิน กัปป้ หนึ่ง, ท่าน แก้ ว่า คำ ว่า กัป! เห นึ่ง หรือ ว่า เกิน กัป!) หนึ่ง 
นั้น หมาย ถึง อายุ กัป ปะ หรือ ชีวิต กัป ปะ ซึ่ง มี กำหนด' ขนาด ๑๐๐ ปี ซึ่ง นับ ว่า เป็น กำหนด อย่าง มาก 




๒๗๙ 



ใน ยุค, เมื่อ แก้ อย่า งนี้ก็ อาจ จะ เป็น วิสัย ที่ จะ เป็น ไป ได้, เมื่อ ดำรง ชีวิต อยู่ จน ถึง อายุ กัป ปะ ดั่ง กล่า วนัน 
จึง สิน ชีวิต ก็ เรียก ว่า ตาย เพราะ สิน อายุ ได้ เหมือน กัน, ส่วน ข้อ ว่า สิน กรรม นั้น ก็ อาจ จะ เห็น ไดํใ น บาง คน 
เมื่อ ได้ รับ ผล ของ กรรม บาง ทีก็ เป็น กรรมดี ที่ ชีวิต ยัง ดำเนิน อยู่ บาง ทีก็ เป็น กรร มชัว ชีวิต ก็ ยัง ดำเนิน 
อยู่, กรรมดี นั้น ยก ไว้ เพราะ กรรม ชั่ว อย่าง บาง คน เสีย จริต และ ก็ ดำเนิน ชีวิต เช่น กิน นอนอย่าง สัตว์ 
ดิรัจฉาน บาง จำพวก แต่ก็ ไม่ เจ็บ ไม่ เป็น อะไร ก็ อยู่ ไป ได้, ถ้า หากว่า เป็น คน อื่น ไป ทำ อย่าง นั้น เข้า ก็ น่า จะ 
เป็น โรค อะไร อ ย่าง ร้า ย แรง เป็น อันตรา ยอ ย่าง ไม่ ช้า 1 แต่ บุคคล เช่น นั้น ไม่ เป็น อะไร ก็ อยู่ ไป ได้ และ บาง ที 
ก็ อยู่ ไป ได้ นาน ๆ อย่า งนี้ก็ น่า จะ เห็น ว่า อยู่ ได้ ด้วย กรรม คือ ผล ของ กรรม ชั่ว ที่ จะ ต้อง มา เป็น อย่าง นั้น 
ยัง ไม่ สิน สิน กรรม เมื่อ ใด ก็ ตาย เมื่อ นั้น. และ เรื่อ งนีก็ ยัง มี คติ 1 ของ เก่า ๆ ดัง เช่น เป็น สมภาร เจ้า วัด จะ 
สร้าง โบสถ์ ขึ้น ใหม่ ก็ ถือ กัน ว่า ถ้า ทำ โบสถ์ ให้ เสร็จ ก็ จะ อายุ สัน, เพราะ ฉะนั้น ผู้ที่ เชื่อม ตินี ก็' จะ 1 ต้อง' ให้ 
เหลือ อะไร ไว้ อย่าง หนึ่ง ที่ ยัง ไม่ เสร็จ นึ่ก็ กลัว ว่า จะ สิน กรรม หรือ ว่า สิน อายุ เหมือน กัน, ก็ จะ ต้อง ให้ เหลือ 
อะไร ไว้ อย่าง หนึ่ง ที่ ยัง ไม่ เสร็จ นึ่ก็ กลัว ว่า จะ สิน กรรม หรือ ว่า สิน อายุ เหมือน กัน, แต่ ว่า ความ เชื่อ อย่าง นี้ 
พิจารณา ดู แล้ว ก็ จะ ไม่ มี เหตุผล และ ก็ อาจ จะ เกิด การ สังเกต, เพราะ ว่า การส ร้าง โบสถ์ นั้น ไม่ ใช่ ทำ ได้ ง่าย 
และ สมภาร เจ้า วัด ผู้ สร้าง โบสถ์ ใน ชนบท นั้น โดย มาก ก็ อายุ มาก ๆ เมื่อ ดำริ สร้าง โบสถ์ ขึ้น บาง , ที ก็' ใช้ 
เวลา นาน ปี บาง ทีก็ ถึง ๑๐ ปี, เมื่อ เป็น เช่น นี้ ถึง จะ ไม่ สร้าง โบสถ์ ก็ ต้อง ตาย แน่ เหมือน กัน เพราะ นาน ปี, 
แล้ว ก็ อาจ จะ เป็น อย่าง นี้ เห็น กัน หลาย ราย เข้า ก็ เลย มัก จะ ถือ ว่า สร้าง โบสถ์ เสร็จ แล้ว ก็ อายุ จะ สัน. 

ส่วน ที่ ตาย เพราะ อุปัจ เฉท ก กรรม กรรม ที่ ตัด รอน นั้น ยก ตัวอย่าง ก็ เช่น ประสบ อุปัท ว เหตุ 
หรือ ว่า ถูก ฆาตกรรม ซึ่ง โดย ปรกติ อายุ ก็ จะ ดำเนิน ต่อ ไป อีก, แต่ ว่า เมื่อ มา มี เหตุ ตัด รอน ให้ สิน ชีวิต ลง 
โดย ปัจจุบัน ทัน ด่วน นี้ก็ จัด เป็น อีก ประเภท หนึ่ง เป็น ประเภท ที่ ๔. 

ท่าน ได้ แสดง ถึง จิต และ อารมณ์ ของ จิต ใน ขณะ ที่ จะ ตาย ไว้ ว่า ใน เวลา ที่ บุคคล กำลัง จะ ตาย นั้น 
กรรม ที่ จะ ให้ เกิด ปฏิสนธิ ใน ภพ อื่น หรือ ว่า กรรม นิมิต คือ เครื่อง อุปกรณ์ ต่าง ๆ ที่ ได้ เคย ใช้ มา เคย 
พบ เคย เห็น มา ใน ขณะ ที่ ตน ทำ กรรม นั้น ๆ หรือ ว่า คติ นิมิต คือ คติ ที่ ไป ที่ ตน จะ ต้อง ไป เสวย ใน ภพ ที่ 
จะ เกิด ขึ้น ใน ลำดับ ก็ จะ ปรากฏ ขึ้น ใน ทวาร ทั้ง ๖ ทวาร ใด ทวาร หนึ่ง ตาม กำลัง ของ กรรม. ต่อ จาก นั้น 
จิต สันดาน คือ ความ ลืบ ต่อ ของ จิต ก็ จะ ปรารภ คือ หน่วง อยู่ กับ อารมณ์ ที่ มา ปรากฏ นัน เป็น จิต ที่บริ สุทธิ 
หรือ ว่า เป็น จิต ที่ เศร้า หมอง ตาม กำลัง ของ กรรม ที่ กำลัง ให้ ผล อยู่ และ ก็ น้อม หน่วง ไป ใน คติ คือ ที่ ไป 
ซึ่ง จะ ต้อง ไป เสวย ตาม สมควร แก่ ภพ ที่ จะ เกิด ขึ้น มัก จะ เป็น ไป ดั่ง นี้ โดย มาก, และ กรรม ที่ จะ ให้ เกิด ขึ้น 
ต่อ ไป นั้น ซึ่ง ตน ได้ เคย กระทำ ไว้ แล้ว ก็ จะ ปรากฏ เหมือน อย่าง เป็น กรรม ที่ ตน กำลัง กระทำ อยู่ ใน 
บัด นั้น, ใน ฝ่าย ชั่ว เช่น ได้ ฆ่า ได้ สัก ไว้ ปาณาติบาต หรือ อทีน นา ทาน ก็ จะ ปรากฏ เหมือน กำลัง 
กระทำ อยู่ ใน เวลา นั้น, หรือ ว่า ใน ฝ่าย ดี ทาน คืล ที่ ตน ได้ ปา เพ็ญ ไว้ ก็ จะ ปรากฏ คล้าย กับ ว่า ได้ กำลัง 
ปา เพ็ญ อยู่ ใน เวลา นั้น, จุติ จิต คือ จิต สุด ท้าย ใน ภพ ปัจจุบัน ก็ จะ เกิด ขึ้น ใน ที่ สุด ของ วิถี จิต หรือ ว่า 
ใน ขณะ ที่ สิน ภวังคจิต แล้ว ก็ ดับ ไป ตอน นี้ เรียก ว่า ตาย. 

ใน อันดับ ของ เวลา ที่ จุติ จิต ใน ภพ ก่อน เกิด ขึ้น และ ดับ ไป นั้น ปฏิสนธิ จิต ซึ่ง ลืบ ต่อ ภพ ใหม่ ก็ 




๒๘๐ 



ปรากฏ ขึ้น ทันที และ ก็ ปรารภ อารมณ์ ที่ จุติ จิต ใน ภพ ก่อน นั้น ได้ ยึด ถือ มา แล้ว มา ต่อ เนื่อง กัน. 

สำหรับ มรณะ คือ ความ ตาย จะ มี ขึ้น ได้ นั้น ก็ ต่อ เมื่อ อารมณ์ ปรากฏ อยู่ เฉพาะ หน้า เป็น 
อารมณ์ ที่ ดำรง อยู่ ด้วย กรรม หรือ กรรม นิมิต หรือ คติ นิมิต ดั่ง กล่าว มา แล้ว มรณะ กล่าว คือ จุติ จิต จึง 
เกิด ขึ้น, โดย ปรกติ นั้น ท่าน แสดง ว่า บุคคล ผู้ที่ ได้ ถือ ปฏิสนธิ มา แล้ว จิต ก็ ปรารภ อารมณ์ หรือ หน่วง 
อยู่ กับ อารมณ์ จำ เดิม แต่ ลำดับ ของ ปฏิสนธิ จิต ครั้ง แรก นั้น เรื่อย มา จน ถึง จุติ จิต บังเกิด ขึ้น ใน ครั้ง 
สุด ท้าย, เมื่อ วิถี จิต ที่ ดำเนิน ไป ไม่ เกิด มี ขึ้น จิต นั้น ก็ ไม่ ขาด สาย แต่ ว่า ยัง สืบ ต่อ อยู่ เป็น ภวังคจิต เป็น 
ไป เหมือน อย่าง กระแส นํ้า, และ ใน ที่ สุด เมื่อ จุติ จิต บังเกิด ขึ้น แล้ว ก็ ดับ ปฏิสนธิ จิต ที่ บังเกิด ขึ้น ใน 
ภพ ใหม่ ก็ ต่อ เนื่อง กัน ไป ตาม ลำดับ เหมือน ล้อ ของ รถ ที่ แล่น ไป, ท่าน แสดง ไวิ ใน คัมภีร์ อภิธรรม นี้ ว่า 
อย่าง นี้. 

สำหรับ พระ สูตร นั้น พระ พุทธเจ้า ไม่ ได้ ตรัส แสดง ไวั โดย ละเอียด เหมือน อย่าง ที่ กล่าว มา แต่ 
ว่า ได้ ทรง แสดง โดย หลัก ธรรม, เช่น ว่า เมื่อ จิต เศร้า หมอง ก็ หวัง ทุคติ ได้ เมื่อ จิต ไม่ เศร้า หมอง ก็ หวัง 
สุคติ ได้ นั้าห นัก ใน พระ สุต ตัน ตะ ที่ พระ พุทธเจ้า แสดง นั้น มุ่ง ทาง ปฏิบัติ ธรรม ดั่ง เช่น ตรัส ให้ ละ ชั่ว 
ท่า ดี ชำระ จิต ของ ตน ให้ ผ่องใส, และ ได้ ทรง แสดง หลัก ของ การ ปฏิบัติ ไว้ อัน เป็น' หลัก' ที่ จะ' พึง' พิสู จ' น้ไ ด้ 
ด้วย ตน เอง ให้ รู! ดี ใน ปัจจุบัน. แต่ ใน ด้าน ที่ จะ พึง รู้! ด้ เฉพาะ ตน สำหรับ ท่าน ผู้ มี ญาณ พิเศษ ดั่ง เช่น มี 
จุตูปปาตญาณ รู้ จุติ และ อุบัติ ของ ลัตว์ ทั้ง หลาย ไม่ ได้ ทรง แสดง ไว้, เพราะ แม้ จะ แสดง ไว้ ก็ รู้! ด้ เฉพาะ 
ผู้ที่มี ญาณ หยั่ง รู้ อัน พอ กัน เท่า นั้น และ ก็ ไม่ เกิด ประ โย ซน้! น ด้าน ปฏิบัติ, เพราะ ฉะนั้น จึง ได้ มุ่ง แสดง 
ชี้ แจง ใน ข้อ ที่ จะ เป็น ประ โย ชน้! น ด้าน ปฏิบัติ, ดั่ง ที่ใข้ คำ ว่า เป็น อาทิ พรหมจรรย์ คือ เป็น ต้น พรหมจรรย์ 
คือ เป็น ต้น ความ ประพฤติ ดี ประพฤติ ชอบ. 

มี ข้อ ที่ ควร สังเกต การ ใช้ คัพท์ คือ อารมณ์ กับ อา ล้ม พ' นะ คำ ว่า อารมณ์ นี้ เรียก ตาม 
คัพท์ ว่า อา รัมม ณะ เขียน ณ การันต์, แต่ ที่ เขียน กัน มัก จะ ชอบ ใช้ ย การันต์ เป็น การ เขียน ไม่ ถูก, 
ต้อง ใช้ ณ การันต์ และ มัก แปล กัน ว่า ติง เป็น ที่ มา ยินดี, โดย ความ นั้น หมาย ถึง เรื่อง ที่ จิต คิด หรือ 
เรื่อง ที่ จิต ดำริ เรื่อง ที่ จิต ครุ่น ถึง, เมื่อ จิต คิด ถึง เรื่อง รูป ก็ เรียก ว่า รู ปา รมณ์ (อารมณ์ คือ รูป), เมื่อ จิต 
คิด ถึง เรื่อง เสียง ก็ เรียก ว่า ล้ท ทา รมณ์ (อารมณ์ คือ เสียง) เป็น ตัน. และ ตาม ที่ ใช้! ดย มาก อายตนะ ภาย ใน 
๖ มี ตา หู เป็น ตัน ถ้า เรียก ว่า อายตนะ เช่น จักขุ อายตนะ โสต ายต นะ, อีก ฝ่าย หนึ่ง คือ อายตนะ 
ภาย นอก มี รูป เสียง เป็น ต้น ที่คู่ กัน ก็ เรียก ว่า อายตนะ เหมือน กัน เช่น รูป ายต นะ ลัท ทาย ตน ะ. 
แต่ ถ้า เรียก อายตนะ ภาย ใน ว่า ทวาร เช่น จักขุ ทวาร โสต ทวาร ก็ เรียก อายตนะ ภาย นอก ว่า อารมณ์ 
เช่น รู ปา รมณ์ ลัท ทา รมณ์ เป็น คู่ กัน. 

แต่ ว่า ใน อภิธรรม มัก ใช้ เรียก ว่า อา ลัมพ นะ แปล ว่า ที่ หน่วง หรือ เครื่อง หน่วง หมาย ถึง เป็น ที่ 
หน่วง ของ จิต หรือ เป็น เครื่อง หน่วง ของ จิต เมื่อ จิต หน่วง อยู่ ใน รูป ก็ เรียก ว่า รูป อา ล้ม พน ะ, เมื่อ 
จิต หน่วง อยู่ ใน เสียง ก็ เรียก ว่า ล้ท ทา อา ล้ม พน ะ, โดย ความ ก็ เป็น อัน เดียว กัน แต่ ว่า ใช้ คัพท์ ขึ้น ใหม่ 
อีก คัพท์ หนึ่ง. 




๒๘๑ 



อีก ข้อ หนึ่ง ก็ คือ คำ ว่า จุติ ปฏิสนธิ กับ ชาติ มรณะ. จุติ เคลื่อน ปฏิสนธิ สับ ต่อ ใ ซใน 
คัมภีร์ นี้, จุติ จิต จิต ที่ เคลื่อน ปฏิสนธิ จิต จิต บี' สืบ ต่อ ใช้ อย่าง นี้ แสดง ว่า มีผู้ เคลื่อน ออก ไป และ มี 
ผู้ที่ ปฏิสนธิ คือ สืบ ต่อ ใน ภพ ใหม่, เหมือน อย่าง ว่า ออก ไป จาก บ้าน หนึ่ง และ เข้า ไป ส่อีก บ้าน หนึง ก็ ต้อง 
มีผู้ที่ ออก ไป จาก บ้าน เก่า แล้ว ก็ เข้า ไปส่ บ้าน ใหม่, ถ้า หากว่า ไม่ มีผู้ที่ ออก ไป และ เข้า ไป ก็ ไม่ เรียก ว่า ออก 
ไม่ เรียก ว่า เข้า ไม่ เรียก ว่า เคลื่อน ไม่ เรียก ว่า ต่อ, อัน นี้ก็ เป็น เงื่อน อัน หนึ่ง ที่ ควร คิด. 

แต่ ที่ ใช้ ว่า ชาติ คือ เกิด และ มรณะ คือ ตาย นั้น เห็น ได้ ว่า ใช้ สำหรับ สังขาร ร่าง กาย โดย ส่วน 
เดียว คือ เมื่อ ก่อ เกิด สังขาร ขึ้น ก็ เป็น ชาติ ความ เกิด และ เมื่อ สังขาร ร่าง กาย นี้ แตก สลาย ก็ เป็น มรณะ 
ความ ตาย, ถ้า หากว่า จะ มี แต่ มรณะ คือ ความ ตาย ไป ทุก ส่วน ทุก ลื่ง บุคคล ก็ มี' ชาติ เพียง 1 ชาติ เดียว แต่นึ่ 
มี มติ การ สืบ ชาติ เพราะ ฉะนั้น เมื่อ มุ่ง จะ พูด ถึง ผู้ที่ สืบ ชาติ ก็ ต้อง ใช้ คำ ว่า จุติ ปฏิสนธิ. 

ใน ที่ เช่น นี้ เมื่อ พูด ถึง สัตว์ ท่าน แสดง ว่า จุติ อุปบัติ, จุติ คือ เคลื่อน ก็ เป็น คำ เดียว กัน 
กับ คำ คู่ ต้น, อุปบัติ แปล ว่า เข้า ถึง ใช้ แทน คำ ว่า ปฏิสนธิ ความ เป็น ท่าน อง เดียว กัน, ดั่ง ใน 
จุตูปปาตญาณ ของ พระ พุทธเจ้า ที่ แสดง ว่า ทรง ได้ ใน ยาม ที่ สอง ของ ราตรี, ได้ ทรง มี พระ ญาณ หยั่ง รู้ จุติ 
และ อุปบัติ ของ สัตว์ ทั้ง หลาย ว่า เป็น ไป ตาม กรรม. สัตว์ ทั้ง ทลาย ที่ ประกอบ ด้วย กาย ทุจริต วจี ทุจริต 
มโน ทุจริต ด่า ว่า พระ อริ ย เจ้า เป็น มิจฉา ทิฏฐิ สมาทาน กรรม ของ มิจฉา ทิฏฐิ กาย แตก ทำลาย ตาย ไป 
แล้ว ก็ เข้า ถึง อบาย ทุคติ วินิบาต นรก. ส่วน สัตว์ ผู้ ถึง พร้อม ด้วย กาย สุจริต วจี สุจริต มโน สุจริต 
ไม่ ด่า ว่า พระ อริ ย เจ้า เป็น สัมมา ทิฏฐิ สมาทาน กรรม ของ สัมมา ทิฏฐิ กาย แตก สลาย ตาย ไป แล้ว เข้า ถึง 
สุคติ โลก สวรรค์ ๖ ใน พระ บาลี นี้ ใช้ คำ ว่า สัตว์ ที่ แปล ว่า ผู้ ข้อง ข้องอยู่ ด้วย อวิชชา ความ ไม่ รู้ จริง 
ตัณหา ความ ดิ้นรน ทะยานอยาก อุปาทาน ความ ยึด มั่น ถือ มั่น เป็น ต้น. 

แต่ ว่า ที่ ชื่อ ว่า สัตว์ นั้น อยู่ ตรง ไหน อยู่ ตรง จิต หรือ ว่า ตรง วิญญาณ และ สัตว์ ที่ จะ ไป อุปบัติ ใน 
ภพ ใหม่ นั้น อะไร ไป ? นี้ ท่าน ไม่ ได้ แสดง ไว้, แต่ ก็ พึง เห็น ได้ ว่า ร่าง กาย นั้น ไม่ ไป แน่ เพราะ ว่า แตก 
ทำลาย อยู่ ใน โลก นี้. ส่วน ที่ จะ พึง ไป นั้น ก็ เป็น ลื่งที่ ไม่ อยู่ ใน วิสัย ของ ประสาท คือ จักขุ ประสาท 
โสต ประสาท เป็น ต้น, และ เมื่อ ได้ ค้าง ปัญหา ไว้ เช่น นี้ ผู้ คิด' ใน' ร่น 1 ต่อ ๆ มา จึง ได้ แสดงออก ไป ต่าง ๆ 
เรียก กัน ว่า วิญญาณ บ้าง เรียก กัน ว่า จิต บ้าง. 

ใน อภิธรรม นี้ก็ เป็น มติ หนึ่ง ที่ ท่าน แสดง ว่า ปฏิสนธิ จิต ใน ภพ ใหม่ นัน เกิด ต่อ กัน ไป ที เดียว, 
แต่ ว่า ภวังคจิต ที่ เป็น ตัว จิต ยืน พื้น นั้น ขาด กระแส กัน ไป เลีย ตอน หนึ่ง ถ้า เหมือน อย่างกลุ่ม ด้าย ก็ แปล 
ว่า ด้าย นั้น ขาด ไป เสีย ตอน หนึ่ง แล้ว ก็ ตั้ง กลุ่ม ใหม่. แต่ ก็ เกิด ปฏิสนธิ จิต ขึ้น ต่อ กัน ไป ทันที เหมือน อย่าง 
ล้อ รถ. 

จิต 

ได้ กล่าว ถึง จิต และ เจตสิก มา แล้ว บัด นี้ จะ กล่าว ถึง หมวด ที่ ๓ คือ รูป ซึ่ง เป็น ที่ อา คัย แห่ง จิต 
และ เจตสิก. 



" ท. ปา ฎิ. ๑๑ / ๕๙ / ๒๘ “๙. 




๒๘๒ 



รูป นั้น แบ่ง ออก เป็น ๒ หมวด ใหญ่ คือ ๑. มหา ภูตรูป แปล ว่า รูป ที่ เป็น ภูต ะ ใหญ่ 
๒. อุ ปา ทาย รูป แปล ว่า รูป อาศัย. 

รูป ที เป็น ภูต ะ ใหญ่ อัน เรียก ว่า มหา ภูตรูป นั้น ได้แก่ ปฐวี ธาตุ ธาตุ ดิน คือ ส่วน ที่ แข่น แข็ง, 
อาโปธาตุ ธาตุ นํ้า ได้แก่ ส่วน ที่ เอิบ อาบ เตโช ธาตุ ธาตุ ไฟ ได้แก่ ส่วน ที่ อบอุ่น, วาโยธาตุ ธาตุ ลม 
ได้แก่ ส่วน ที พัด ไหว, หมาย ถึง รูป ที่มี ลักษณะ ดั่ง กล่าว อัน เป็น ที่ รวม ของ รูป ที่มี ลักษณะ อาการ ต่าง ๆ 

อุ ปา ทาย รูป แปล ว่า รูป อาศัย ก็ หมาย ถึง อาลัย อยู่ กับ มหา ภูตรูป นั้น แบ่ง ย่อยออก ไป เป็น 
หมวด ๆ คือ ปสาท รูป รูป ที่ เป็น ประสาท คือ มุ่ง ถึง ส่วน ที่ ให้ สำเร็จ การ เห็น, การ ได้ ยิน เป็น ต้น. 
ส่วน ที่ ให้ สำเร็จ การ เห็น ก็ เรียก ว่า จักขุ, ส่วน ที่ ให้ สำเร็จ การ ได้ ยิน ก็ เรียก ว่า โสต ะ, ส่วน ที่ ให้ สำเร็จ การ รู้ 
กลิ่น ก็ เรียก ว่า ฆาน ะ, ส่วน ที่ ให้ สำเร็จ การ รู้ รส ก็ เรียก ว่า ชิวหา, ส่วน ที่ ให้ สำเร็จ การ รู้สืก ต่อ ลิ่งที่ ลัมผั สก็ 
เรียก ว่า กาย ะ. นีคือ ส่วน ที่ เป็น ประสาท คือ ให้ สำเร็จ กิจ ดั่ง กล่าว มา แล้ว ไม่ ได้ มุ่ง ถึง ส่วน ประกอบ 
ต่าง ๆ, ดั่ง เช่น ที่ เรา พูด ว่า ลูก ตา เรา ก็ พูด รวม ๆ ถึง ลูก ตา ทั้ง หมด, แต่ ว่า ส่วน ที่ เป็น ประสาท นี้ 
มุ่ง เฉพาะ ส่วน ที่ ให้ สำเร็จ การ รู้ เท่า นั้น, ถ้า เป็น รูป ของดวง ตา ทั้ง หมด มี คำ เรียก อีกอ ย่าง หนึ่ง ว่า อักฃิ 
แปล ว่า นัยน์ตา ประสาท รูป จึง มี อีก ส่วน หนึ่ง. 

โคจร รูป รูป ที่ เป็น โคจร คือ เป็น ที่ เที่ยว ไป ของ จิต หมาย ถึง อารมณ์ ของ จิต, คำ ว่า โคจร นั้น 
แปล ตาม ศัพท์ ว่า ที่ เที่ยว ไป ของ โค. ธรรมดา ว่า โค ย่อม จะ เที่ยว ไป ใน ที่ที่มี หญ้า เขียว สด ที่ จะ เป็น 
อาหาร แห่ง ตน, จิต ก็ เหมือน กัน ก็ ย่อม เที่ยว ไป ใน อารมณ์ ที่ ปรารถนา, เพราะ ฉะนั้น จึง ได้ นัา ชื่อ ที่ 
เที่ยว ไป ของ โค อัน เรียก ว่า โคจร นั้น มา เป็น ชื่อ แห่ง ที่ เที่ยว ไป ของ จิต ด้วย โดย เรียก ว่า โคจร เหมือน กัน 
หมาย ถึง ส่วน' ที่คู่ กัน กับ ปสาท รูป 1 นั้น, ได้แก่ รูป คือ ส่วน รูป ที่ ตา ได้ เห็น, ลัท ทะ เสืย งที่หู ได้ ยิน, คันธ ะ 
กลิ่น ที่ จมูก ได้ รับ, รส ะ รส ที่ ลิ้น ได้ ลิ้ม, และ โผฏฐัพพะ ลิ่งที่ กาย ถูก ต้อง อัน โผฏฐัพพะ คือ ลิ่งที่ 
กาย ได้ ถูก ต้อง นั้น ถ้า เต็ม , ที่ ก็’ ได้แก่ ธาตุ ดิน ธาตุ นั้า ธาตุ ไฟ ธาตุ ลม เพราะ เป็น ลิ่งที่ กาย ถูก ต้อง 
ได้ ทั้ง นั้น, แต่ ท่าน นับ เอา ๓ ข้อ เว้น แต่ นั้า เพราะ ว่า นํ้า นั้น ท่าน แสดง ว่า เป็น ธาตุ ผสม, เมื่อ นับ รวม 
โคจร รูป ทั้ง หมด ก็ เป็น ๕ เหมือน กัน, แต่ ว่า ท่าน นับ เพียง ๔ คือ นับ รูป, เสียง, กลิ่น, รส, เท่า นั้น, 
ส่วน โผฏฐัพพะ นันถึ อ ว่า รวม อยู่ กับ รูป ข้อ ที่ หนึ่ง คือ เป็น รูป ที่ ตา เห็น ด้วย และ เป็น รูป ที่ กาย ถูก ต้อง 
ได้ ด้วย จึง รวม เข้า เป็น ข้อ เดียว กัน. 

ภา ว รูป รูป' ที่ 'เป็น ภ ? วะ, มี ๒ คือ ภาวะ เป็น หญิง และ ภาวะ เป็น ชาย, ภาวะ เป็น หญิง นั้น ก็ ได้แก่ 
รูป ที่มื ลักษณะ อัน กำหนด ได้ ว่า เป็น หญิง ปุริส ภาวะ ภาวะ เป็น ชาย นั้น ได้แก่ รูป ที่มื ลักษณะ อัน จะ พึง 
กำหนด ได้ ว่า เป็น ชาย. 

หทัย รูป รูป หัวใจ ก็ ได้แก่ หทัย วัตถุ แปล ว่า ที่ ตั้ง แห่ง หทัย, โดย ตรง หทัย วัตถุ นั้น ท่าน 
หมาย ถึง หัวใจ ที่ เป็น อวัยวะ สำหรับ สูบ ฉีด โลหิต ใน ร่าง กาย เพราะ ถือ ว่า เป็น วัตถุ คือ เป็น ที่ ตั้ง ของ 

มโน ธาตุ และ มโน วิญญาณ ธาตุ อัน รวม เรียก ว่า เป็น หทัย. 

ชิวีต รูป รูป ชีวิต หมาย ถึง ชีวิติ นทรี ย์ อินทรีย์ คือ ชีวิต, เพราะ ว่า ร่าง กาย ทั้ง หมด นี้ เมื่อ ยัง 




๒๘๓ 



มี ชีวิต ชีวิต ย่อม บำรุง รักษา ไว้ ไม่ ให้ เน่า เบื่ เอย แตก สลาย ถ้า ไม่ มีชีวิ ติ , นทรี ย์ ก็ สิน ผู้ บำรุง รักษา 
ร่าง กาย ก็ เน่า เปีอ ย แตก สลาย, เพรา ะฉ ะ นั้น มุ่ง ถึง ตัว มี ชีวิต ที่มี อยู่ ใน รูป ทั้ง สิน หรือ ว่า รูป ทั้ง สิน ที่ 
เป็น ตัว มี ชีวิต อยู่ นี้ ตั้ง ชื่อ ว่า เป็น ชีวิต รูป. 

อาหาร รูป รูป อาหาร ก็ หมาย ถึง อาหาร ที่ บริโภค เช่น คำ ข้าว ที่ บริโภค, โดย ตรง ก็ หมาย ถึง 
โอชะ คือ โอชะ ของ อาหาร ที่ ซึม ชา บ ใน ร่าง กาย มุ่ง ถึง อาหาร ที่ ซึม ชา บ ใน ร่าง กาย นี้ ก็ ตั้ง ชื่อ เรียก ว่า 
อาหาร รูป 

ปสาท รูป ๕ โคจร รูป ๔ ภา ว รูป ๒ หทย รูป ๑ ชีวิต รูป ๑ อาหาร รูป ๑ กับ มหา ภูตรูป อีก ๔ 
ก็ รวม เป็น ๑๘ นี้มี ชื่อ เรียก อีก หลายอย่าง เช่น 

เรียก ว่า สภา ว รูป รูป' ที่ มี. 'ภาวะ ของ ตน อย่าง เช่น จักษุ ประสาท โสต ประสาท ก็มี ภาวะ ของ ตน เอง. 

เรียก ว่า ลัก ขณ รูป แปล ว่า รูป' 'ที่ มี'! ลักษณะ' ของ ตน มี อธิบาย เช่น เดียว กับ สภา ว รูป. 

เรียก ว่า นิป ผัน น รูป แปล ว่า รูป สำเร็จ คือ เป็น รูป ที่ สำเร็จ รูป มา แล้ว อย่าง จักษุ ประสาท 
โสต ประสาท นั้น ก็มี รูป สำ เร็จ ของ ตน เอง มา แล้ว . 

อนึ่ง ท่าน ยัง แสดง อุ ปา ทาย รูป รูป อา? {ย ไว้ อีก หลายอย่าง คือ 

ปริเฉท รูป แปล ว่า รูป เป็น ที่ กำหนด หมาย ถึง อากาศธาตุ คือ ธาตุ อากาศ ใน ร่าง กาย นี้, 
หมาย ถึง ช่อง ว่าง ใน ร่าง กาย นี้, อธิบาย ว่า ใน ร่าง กาย อัน นี้ อวัยวะ ต่าง ๆ อยู่ ตาม ที่ แห่ง ตน ไม่ ปะปน 
กัน, เช่น จักขุ ทั้ง สอง ก็ อยู่ ตาม ที่ ของ ตน โสต ะ คือ หูก็ อยู่ ตาม ที่ ของ ตน ก็ เพราะ มี อากาศธาตุ เป็น เครื่อง 
ปัน เขต แดน, ถ้า ไม่ มี เครื่อง ปัน เขต แดน อวัยวะ ต่าง ๆ ก็ จะ ปะปน กัน. เรื่อง นี้ ถ้า คิด ดู ตาม ความ คิด 
แม้ ใน ปัจจุบัน นี้ก็มี เค้า เงื่อน อยู่ ดั่ง เช่น ที่ บาง ท่าน แสดง ว่า ใน ร่าง กาย ของ คน นี้ มี ช่อง ว่างอยู่ มาก 
ถ้า จะ ยุบ รวม เข้า ไม่ ให้ เหลือ ช่อง ว่างอยู่ เลย ทั้ง หมด ก็ จะ เล็ก ลง เพียง นิด เดียว เท่า นั้น, ความ คิด ของ 
บาง ท่าน ใน ปัจจุบัน ก็ ว่า อย่าง นี้, แต่ ว่า ใน ที่นี้ ท่าน แสดง ว่า ปริเฉท รูป รูป เป็น เครื่อง กำหนด เขต แดน 
ได้แก่ อากาศธาตุ. 

วิญญั ติ รูป รูป คือ วิญญั ติ แปล ว่า เป็น เหตุ ที่รู้ กัน มี ๒ คือ กาย วิญญั ติ กิริยา ที่ ให้ รู้ กัน 
ทาง กาย วจี วิญญั ติ กิริยา ที่ ให้ รู้ กัน ทาง วาจา, กาย วิญญั ติ ได้แก่ กิริยา ที่ กระทำ ทาง กาย เช่น 
ชี้มีอ เพี่อ ให้ ผู้ อื่น รู้ ความ ประสงค์ ใน สิง ที่ชี นั้น หรือ ว่า สัน คืรษ ะ เพี่อ ให้ ผู้ อื่น รู้ ความ ประสงค์ ว่า ปฏิเสธ 
หรือ ว่า พยัก หน้า เพี่อ ให้ ผู้ อื่น รู้ ความ ประสงค์ ว่า รับ เป็น ต้น กิริยา ทาง กาย ที่ สำหรับ ให้ คน อื่น รู้ ความ 
ประสงค์ นี้ เรียก ว่า กาย วิญญั ติ, ส่วน การ พูด ให้ คน รู้ ความ ประสงค์ ทาง วาจา เรียก ว่า วจี วิญญั ติ, อัน ที่ 
จริง ถ้า เป็น กิริยา ก็ ไม่ ใช่ เรียก ว่า รูป, แต่นึ่ หมาย ถึง ว่า ใน การที่ แสดง กิริยา ทาง กาย ทาง วาจา เพี่อ ให้ รู้ 
ความ ประสงค์ นั้น ก็ ต้อง แสดง ด้วย รูป, เพราะ ฉะนั้น คน อื่น เขา จึง เห็น กาย คือ เห็น กาย ที่ แสดง กิริยา 
ทาง กาย เห็น กาย ที่ แสดง กิริยา พูด, มุ่ง ถึง รูป ที่ ต้อง แสดง กิริยา ดั่ง กล่าว นั้น เรียก' ว่า วิ ญญั 1 ติ รูป. 

วิการ รูป รูป ที่ วิการ คือ ว่า แปร เปลี่ยน ไป คือ หมาย ความ ว่า เป็น รูป ที่มี ลักษณะ อาการ 
ต่าง ๆ, ได้แก่ รูปัส ส ลหุ ตา ความ เบา แห่ง รูป หมาย ถึง ว่า รูป ของ คน เป็น นี่ เบา แต่ ว่า ถ้า เป็น รูป ของ 




๒๘๔ 



คน ตาย ก็ หนัก, รูปัส สมุทุ ตา ความ อ่อน ของ รูป ก็ หมาย ถึง รูป ของ คน เป็น ที่มี อาการ อ่อน สลวย อย่าง 
จะ คู้ แขน เข้า เหยียด แขนออก ก็ เคลื่อน ไหว ได้ โดย สะดวก รูปัส สกัม มัญญ ตา ความ ควร แก' การ งาน 
แฟง รูป ก็ หมาย ถึง รูป ของ คน เป็น ที่ ทำ การ งาน อะไร ได้ โดย ปรกติ และ วิญญั ติ ทั้ง ๒ ดั่ง กล่าว มา นั้น, 
แต่' ว่า วิ ญญั' ติ , ทั้ง ๒ ได้ กล่าว แยก ประเภท ไว้ แล้ว จึง นับ วิการ รูป เพียง ๓ นอก จาก นั้น. 

ลัก ฃณ รูป รูป ที่มี ลักษณะ เป็น เครื่อง กำหนด, ได้แก่ รูป้ส ส อุป จ โย ความ ลัง สม แห่ง รูป 
หมาย ถึง ความ เกิด ขึ้น และ เติบ โต มา โดย ลำดับ, รูปัส ส สันตติ ความ สีบ ต่อ แห่ง รูป หมาย ถึง รูป ที่ 
สืบ ต่อ กัน มา โดย ลำดับ, รูปัส ส ชร ตา ความ ชรา แห่ง รูป ได้แก่ ความ เปลี่ยน แปลง ชำรุด ทรุด โทรม มา 
โดย ลำดับ, รูปัส สอ นิจ จ ตา ความ ไม่ เที่ยง แห่ง รูป หมาย ถึง ลักษณะ ที่ เรียก ว่า ไม่ เที่ยง สุด ท้าย ก็ คือ 
ความ ตาย. ความ ลัง สม แห่ง รูป และ ความ สืบ ต่อ แห่ง รูป นั้น รวม เรียก ว่า ชาติ คือ ความ เกิด, ความ ชรา 
แห่ง รูป นั้น รวม เรียก ว่า ชรา ความ แก่, ความ ไม่ เที่ยง แห่ง รูป นั้น ก็ จัด เป็น มรณะ ความ ตาย, อัน นี้ 
เรียก ว่า ลัก ฃณ รูป รูป ที่ เป็น เครื่อง กำหนด, คือ กำหนด ให้ เห็น ความ เกิด ความ แก่ ความ ตาย, 
เพราะ ว่า ความ เกิด ความ แก่ ความ ตาย นั้น ก็ ปรากฏ อยู่ ที่ รูป เห็น ได้ ที่ รูป กำหนด ได้ ที่ รูป, รูป ที่ แสดง 
ลักษณะ ดั่ง กล่าว มา นั้น จึง เรียก อีกอ ย่าง หนึ่ง ว่า ลัก ขณรู ป. 

ฉะนั้น จึง รวม รูป ใน ตอน ท้าย นี้ เป็น ปริ จ เฉท รูป ได้แก่ อากาศธาตุ ๑ วิญญั ติ รูป ๒ 
วิการ รูป ๓ ลัก ขณ รูป อีก ๔ จึง รวม รูป ทั้ง หมด เป็น ๒๘, รูป ทั้ง ปวง นี้ก็ เป็น มหา ภูตรูป ๔ 
อุ ปา ทาย รูป ๒๔. 

ใน รูป เหล่า นี้ มี ข้อ ที่ ควร กำหนด ไว้ คือ ปริ จ เฉท รูป อัน หมาย ถึง อากาศ นั้น ก็ ไม่ ใช่ เป็น รูป แท้ 
เพราะ ว่า เป็น ช่อง ว่าง แต่ ว่า เป็น ช่อง ว่าง ที่ ประกอบ อยู่ ใน ร่าง กาย อัน นี้. 

อีกอ ย่าง หนึ่ง ท่าน แสดง ว่า ใน รูป เหล่ านี้มี อยู่ ๘ ข้อ ที่ รวม กัน อยู่ โดย ไม่ แยก กัน, ได้แก่ 
วรรณะ แปล ว่า สี หมาย ถึง รูป ที่ ตา เห็น, รูป ที่ ตา เห็น นั้น ท่าน ว่า เห็น ได้ แต่ สี เพราะ ฉะนั้น จึง เรียก ว่า 
วรรณะ ๑ คันธ ะ กลิ่น ๑ รส ะ รส ๑ โอชา ได้แก่ โอชา ที่ เกิด จาก อาหาร ๑ และ มหา ภูตรูป 
ทั้ง ๔ คือ ธาตุ ดิน ธาตุ นี้า ธาตุ ไฟ ธาตุ ลม, รวม ทั้ง ๘ ประการ นี้ เป็น รูป ที่ ไม่ มี แยก กัน รวม กัน 
อยู่ เสมอ จึง เรียก ว่า อวินิ พ โภค รูป แปล ว่า รูป ที่ ไม่ พราก ออก จาก กัน ไม่ แยก ออก จาก กัน ส่วน รูป 
นอก จาก นี้ สามารถ จะ แยก ออก จาก กัน ได้, จึง เรียก ว่า วินิพ โภค รูป แปล ว่า รูป ที่ แยก ออก จาก กัน ได้. 

อนึ่ง พึง ทราบ เกร็ด ใน เรื่อง ของ จิต เพิ่ม เติม อีก เล็ก น้อย ใน ม รณา ลัน น วิถี คือ ใน วิถี จิต 
ที่ ใกล้ ต่อ มรณะ เมื่อ จิต ได้ ยึด หน่วง อารมณ์แห่ ง กรรม, กรรม นิมิต, คติ นิมิต ดั่ง กล่าว มา แล้ว จุติ จิต 
จิต ที่ เคลื่อน ก็ เกิด ขึ้น แล้ว ก็ ดับ ไป ก็ สิน ภวังคจิต จึง ขาด สาย กัน ไป ตอน หนึ่ง, ปฏิสนธิ จิต ใน 
ภพ ใหม่ ก็ เกิด ขึ้น สืบ ต่อ ไป. 

คราว นี้ ใน ช่อง ว่าง ระหว่าง จุติ จิต และ ปฏิสนธิ จิต นั้น ใน วา ทะ ที่ กล่าว ถึง จุติ จิต นี้ โดย ตรง ก็ คือ 
วา ทะ ของ ฝ่าย เถรวาท นี้ ได้ แสดง เพียง ว่า ปฏิสนธิ จิต นั้น เกิด ติดต่อ เป็น อนัน ตร ปัจจัย คือ ว่า เป็น 
ปัจจัย ที่ เกิด สืบ ต่อ กัน เป็น ลำดับ ไป ที เดียว, คือ เมื่อ จุติ จิต เกิด ดับ ไป ปฏิสนธิ จิต ก็ เกิด ขึ้น สืบ ต่อ ไป 




๒๘๕ 



ทันที, แต่ ใน ระหว่าง นั้น ภวังคจิต ซึ่ง เป็น ตัว ยืน พื้น ก็ สิน สุด เป็น อัน ขาด ตอน ไป เสีย ตอน หนึ่ง, เมื่อ 
เป็น เช่น นี้ ใคร เป็น ผูไป ปฏิสนธิ เป็น ปฏิสนธิ จิต ขึ้น ใหม่ ? 

ข้อ นี้' ท่าน' ได้แว้น' ไว ใม่ กล่าว ถึง, กล่าว ถึง แต่ เพียง ว่า เกิด ขึ้น เป็น ปฏิสนธิ จิต เท่า นั้น. 

แต่ ว่า มี วา ทะ อีก ฝ่าย หนึ่ง ได้ แสดง ว่า มี ช่อง ว่างอยู่ ใน ระหว่าง คือ เป็น อันตระ คือ เป็น 
ช่อง ว่าง ใน ระหว่าง เรียก ว่า อันตร ภาวะ ภาวะ ที่มี อยู่ ใน ระหว่าง แห่ง จุติ จิต และ ปฏิสนธิ จิต ใน ภพ ใหม่. 

เมื่อ แสดง อย่า งนี้ก็ เป็น ช่อง ให้ ความ สันนิษฐาน แตก แยก ออก ไป เป็น ต่าง ๆ กัน, แต่ ว่า วา ทะ 
ตาม วา ทะ ต้น นั้น ไม่ ได้ แสดง อันตร ภาวะ คือ ช่อง ว่าง ใน ระหว่าง แสดง ว่า ต่อ กัน ไป ที เดียว, แต่ ไม่ ได้ 
ตั้ง และ ตอบ ปัญหา ว่า ใคร เป็น ผูไป ต่อ เพราะ ว่า สิน ภวังคจิต ขาด ตอน กัน ไป เป็น อัน ว่า ทิ้ง ปัญหา ไว ให้ 
ไป ตอบ กันเอา เอง. 

ส่วน ขณะ จิต หนึ่ง ๆ ที่ ว่า ประกอบ ด้วย อุ ปา ทะ ความ เกิด ขึ้น ฐิติ ความ ตั้ง อยู่ นิโรธ ะ 
ความ ดับ. เกิด ขึ้น ตั้ง อยู่ ดับ ไป เรียก ว่า ขณะ จิต หนึ่ง ๆ, มี บาง คัมภีร์ แสดง ว่า เร็ว มาก ด้วย 
แสดง ว่า เวลา ขนาด ดีด นิ้ว มือ หน หนึ่ง ก็ ขนาด แสน โกฏิ ขณะ จิต ว่า ไว้ อย่าง นั้น, และ อายุ ของ รูปธรรม 
๑๗ ขณะ จิต เท่า กับ อายุ ของ รูปธรรม หนึ่ง นั้น, รูปธรรม ใน ที่นี้ บาง คัมภีร์ แสดง ว่า ไม่ ใช่ หมาย ถึง 
รูป ที่ ตา เห็น, แต่ หมาย ถึง อุณห เตโช คือ เตโช ธาตุ อัน ได้แก่ ความ ร้อน หรือ ความ อบอุ่น, ก็ คล้าย ๆ 
กับ เป็น พลังงาน ของ รูป. และ ใน เรื่อง ที่ เกี่ยว กับ เตโช ธาตุ นี้ ใน คัมภีร์ อภิธรรม ก็มี แสดง ไว้ คล้าย ๆ 
กับ ใน ปัจจุบัน เหมือน กัน, คือ ที่ เรียก ว่า หนาว นั้น ท่าน ว่า มี เตโช ธาตุ น้อย เท่า นั้น. 

รูป ๒๘ ตาม ที่ กล่าว มา แล้ว นั้น ได้ มี จัด ปัน ประ ๓ ท อีก หลายอย่าง เช่น ว่า จัด ปัน เป็น รูป หยาบ, 
เป็น สุขุม รูป รูปละเอียด. 

ประสาท ทั้ง ๕ กับ โคจร คือ วิสัย หรือ อารมณ์ ที่คู่ กับ ประสาท ทั้ง ๕ เรียก ว่า เป็น รูป หยาบ 
เช่น จักขุ ประสาท ก็ เป็น สิง ที่ มอง เห็น จับ ต้อง ได้ และ รูป ที่ ตา เห็น ก็ เป็น ของ หยาบ เพราะ ว่า มอง เห็น ได้ 
จับ ต้อง ได้ หรือ ว่า อาจ สัมผัส ได้. 

ส่วน รูป ที่ นอก จาก ๒ หมวด นี้ เรียก ว่า เป็น สุขุม รูป รูปละเอียด เช่น ชีวิติ นทรี ย์ อินทรีย์ 
คือ ชีวิต, ซึ่ง นับ ว่า เป็น ชีวิต รูป, เป็น ของ ละเอียด จับ ไม่ ถูกว่า ส่วน ไหน มี ลักษณะ รูปร่าง เป็น อย่าง ไร 
เพราะ เป็น สิง ที่ ประกอบ อยู่ กับ รูป ทั้ง ปวง, หรือ อย่าง กิริยา ที่ ให้ รู้ ทาง กาย ที่ เรียก ว่า กาย วิญญั ติ กิริยา 
ที่ ให้ รู้ ทาง วาจา เรียก ว่า วจี วิญญั ติ ที่ จัด เป็น รูป ด้วย เพราะ รูป แสดง อาการ เช่น นั้น, จะ จับ ต้ววิ ญญัติ 
ทั้ง สอง นี้ โดย เฉพาะ ก็ ไม่ ได้ เพราะ ว่า ประกอบ อยู่ กับ รูป อื่น ๆ นั้น เอง, รูป อื่น นั้น เอง แสดง กิริยา และ 
ก็ ตั้ง ชื่อ เรียก ขึ้น เป็น อีก พวก หนึ่ง, เพราะ ฉะนั้น จึง เรียก ว่า สุขุม รูป เป็น รูปละเอียด. 

อีกอ ย่าง หนึ่ง ตา และ หู ทั้ง สอง นี้ เรียก ว่า เป็น รูป ที่ รับ อารมณ์ ที่ ไม่ ต้อง มา ถึง ตัว เพราะ ว่า รูป 
ที่ ตา เห็น เสีย งที่หู ได้ ยิน เป็น สิง ที่มี อยู่ ใน ที่ ไกล จาก ตัว เอง แต่ ว่า จมูก ลิ้น และ กาย นี้ เป็น รูป ที่ รับ 
อารมณ์ ที่ ต้อง มา ถูก ถึง ตัว รวม ทั้ง ๕ นี้ก็ เรียก ว่า เป็น รูป ที่ รับ อารมณ์, แต่ ว่านอก จาก นี้ก็ เรียก ว่า เป็น 
รูป ที่ ไม่ รับ อารมณ์. 




๒๘๖ 



รูป ทั้ง ปวง เหล่า นี้มี สมุฏฐาน ที่ เกิด ได้แก่ กรรม จิต ฤดู และ อาหาร, ทั้ง ๔ นี้ เรียก ว่า เป็น 
รูป สมุฏฐาน, แปล ว่า เป็น ที่ เกิด หรือ ว่า เป็น ที่ ตั้ง ของ รูป. 

กรรม ที่ เป็น กุศล หรือ อกุศล ที่ บุคคล ได้ ปรุง แต่ง ไว้, ได้ ก่อ ให้ เกิด รูป ใน ปฏิสนธิ, เพราะ ฉะนั้น 
เมื่อ หมาย ถึง รูป ใน ปฏิสนธิ ก็ เรียก ว่า เป็น รูป ที่ เกิด จาก กรรม. 

จิต ที่ ดำเนิน สืบ ต่อ มา ก็ ทำ ให้ เกิด รูป ต่าง ๆ ที่ เนื่อง กับ จิต เป็น ต้น รูป ที่ เป็น กาย วิญญั ติ 
ให้ รู้ ทาง กาย วจี วิญญั ติ ให้ รู้ ทาง วาจา นื่ก็ เกิด จาก จิต ที่ ก่อ เจตนา ให้ แสดง กิริยา ให้ รู้ ดั่ง นั้น. 

คราว นี้ เมื่อ รูป ก่อ กำเนิด ขึ้น ตั้ง อยู่ เตโช ธาตุ ที่ มีสมั ญญา คือ ว่า เรียก กัน ว่า เย็น ว่า ร้อน ก็มี 
ส่วน ช่วย ดำเนิน รูป สืบ ต่อ ไป, รูป ที่ เตโช ธาตุ สนับ สนุน ให้ ดำรง อยู่ และ ให้ เพิ่ม เติม ขึ้น เรียก ว่า เป็น 
รูป ที่ เกิด จาก ฤดู เกี่ยว แก่ ดิน ฟ้า อากาศ. 

และ ต้อง อา กัย อาหาร กล่าว คือ โอชา ของ อาหาร ที่ ย่อย เป็น โอชา ซึม ชา บ ไป ใน ร่าง กาย เป็น 
เครื่อง บำรุง เลี้ยง, รูป ที่ เนื่อง ด้วย อาหาร ดั่ง กล่าว นี้ ก็ ชื่อ ว่า เป็น รูป ที่ เกิด จาก อาหาร อัน หมาย ถึง โอชา 
ของ อาหาร. 

ส่วน อวินิ พ โภค รูป รูป ที่ รวม กัน เป็น กลุ่ม เป็น ก้อน แยก กัน ไม่ ได้ มี ๘ อย่าง ที่ แสดง แล้ว 
อัน ได้แก่ วรรณะ (คือ สื) คันธ ะ (กลิ่น) รส ะ (รส) โอชา ของ อาหาร และ ภูต ะ ทั้ง ๔ เป็น ๘ อย่าง, 
กับ อากาศธาตุ ที่ เกิด จาก สมุฏฐาน ทั้ง ๔ รวม กัน. 

ส่วน ลักษณะ รูป รูป ที่ เป็น เครื่อง กำหนด หมาย ให้ เห็น ไตรลักษณ์ ได้แก่ ความ ลัง สม ขึ้น 
ความ สืบ ต่อ รวม เรียก ว่า ชาติ ความ เกิด และ ชรา ของ รูป และ ความ ไม่ เที่ยง ของ รูป อัน หมาย ถึง 
มรณะ ความ ตาย อัน นี้! ม่ เกิด จาก สมุฏฐาน อะไร เพราะ เป็น ธรรมดา. 

คราว นี้ ใน รูป เหล่า นี้ที่เ รา เรียก ว่า อย่าง หนึ่ง ๆ นั้น ความ จริง ไม่ ใช่ อย่าง เดียว แต่ ว่า อยู่ รวม 
กัน เป็น หมวด ดั่ง เช่น เรา เรียก ว่า จักขุ ประสาท ก็ ไม่ ใช่ จักษุ เพียง อย่าง เดียว แต่ ว่า ประกอบ ด้วย สิ่ง 
อื่น ๆ รวม กัน อยู่ อีก มาก เป็น แต่ เมื่อ จะ เรียก ก็ ยก เอา ลิ่งที่ เป็น ประธาน ขึ้น มา เรียก เป็น ชื่อ เท่า นั้น. 

เพราะ ฉะนั้น รูป แต่ ละ อย่าง ความ จริง จึง รวม กัน อยู่ เป็น หมวด ๆ ท่าน เรียก ว่า รูป กลา ปะ 
แปล ว่า หมวด ของ รูป หรือ ว่า ก้อน หรือ ฟอน ของ รูป เหมือน อย่าง ฟ่อน ข้าว หรือ ฟ่อน หญ้า คือ 
ข้าว หรือ หญ้า ที่ มา มัด รวม กัน เป็น ฟ่อน และ เมื่อ จะ หยิบ ยก ไป ข้าง ไหน ก็ หยิบ ยก ไป เป็น ฟ่อน ๆ, รูป นี่ 
ก็ เหมือน กัน ก็ เรียก กัน เพียง ชื่อ เดียว แต่ก็ หมาย ถึง ว่า ติด กัน ไป เป็น ฟ่อน. 

รูป กลา ปะ หมวด ของ รูป หรือ ว่า ฟ่อน ของ รูป นี้ รวม ทั้ง หมด ถึง ๒๑ แต่ ว่า จะ ยก มา เป็น 
ตัวอย่าง เพียง บาง หมวด เท่า นั้น. 

เช่น ที่ เรียก ว่า จักขุ ประสาท เมื่อ กระจาย ออก ไป แล้ว ก็มื ถึง ๑๐ อย่าง รวม กัน ได้แก่ ชีวิต ๑ 
อวินิ พ โภค รูป อีก ๘ กับ จักษุ อีก ๑ ก็ รวม เป็น ๑๐ เรียก ว่า จักขุ ทส กะ (หมวด ๑๐ รวม ทั้ง จักษุ ด้วย). 

พิจารณา ดูก็ อาจ จะ เห็น ได้ ว่า ที่ เรียก ว่า จักษุ ประสาท นั้น ก็ จะ ต้อง มี ชีวิต ประกอบ อยู่ ด้วย, จะ 
ต้อง มี วรรณะ มี คันธ ะ มีร สะ และ มี โอชา คือ อาหาร ประกอบ อยู่ ด้วย, จะ ต้อง มีภู ตะ ทั้ง ๔ ดิน นั้า 




๒๘๗ 



ไฟ ลม ประกอบ อยู่ ด้วย, และ จะ ต้อง มี ตัว จักขุ ประสาท คือ ตัว ที่ ทำ ให้ มอง เห็น ประกอบ อยู่ ด้วย, 
เพราะ ฉะนั้น เมื่อ เรียก ว่า จักขุ ประสาท จึง ไม่ ใช่ เป็น ตัว ประสาท นั้น เพียง อย่าง เดียว ที่ ท่าน จำแนก ไว้ 
ถึง ๑๐ อย่าง, รูป อื่น ๆ ก็ มี- ลักษณะ เป็น อย่าง เดียว กัน แต่ ว่า มี จำแนก เอา ไว้ ถึง ส่วน ประกอบ ต่าง ๆ 
น้อย กว่า บ้าง มากกว่า บ้าง. 

และ รูป กลา ปะ เหล่ านี้ก็ เกิด จาก สมุฏฐาน ทั้ง ๔ นั้น เช่น เดียว กัน 

ที่ เกิด จาก กรรม มี ๙ กลา ปะ ยก ตัวอย่าง เช่น จักขุ ทส กะ หมวด สิบ ทั้ง จักษุ ดั่ง กล่าว มา นั้น. 

ที่ เกิด จาก จิต มี ๖ กลา ปะ เช่น วิญญั ติ ทั้ง สอง ดั่ง กล่าว มา นั้น 

ที่ เกิด จาก ฤดู คือ ดิน ฟ้า อากาศ, โดย เฉพาะ ที่ ยก เตโช ธาตุ เพราะ ว่า ที่ ชื่อ ว่า ฤดู นั้น อุตุ หรือ ฤดู 
ก็ หมาย ถึง เย็น หรือ ร้อน ที่ เป็น สมัญ ญา เรียก ว่า เตโช ธาตุ, ที่ เกิด จาก ฤดู ดั่ง กล่าว มี ๔ กลา ปะ เช่น 
ได้แก่ เสียง ที่ พูด, เสียง ที่ พูด นั้น จะ สำเร็จ เป็น เสียง ได้ ก็ ต้อง ประกอบ ด้วย อวินิ พ โภค รูป ๘ แล้ว 
ก็ ตัว เสียง ก็ รวม เป็น ๙ เรียก ว่า สัทท นวกะ (หมวด ๙ รวม ทั้ง เสียง ด้วย), จะ เกิด เป็น เสียง ขึ้น ได้ 
ก็ ต้อง อา ตัย อุตุ ถ้า ไม่ มี อุตุ ก็ เป็น เสียง ขึ้น ไม่ ได้, เพราะ ฉะนั้น หมวด เสียง นี้ จึง ชื่อ ว่า เกิด จาก อุตุ 
หมาย ถึง ที่ เป็น ตัว เสี ยง ขึ้น มา . 

แต่ ว่า ที่ จะ เป็น วิญญั ติ คือ ที่ จะ เป็น ภาษา ให้ หมาย รู้ กัน นั้น เกิด จาก จิต ต้อง มี จิต เข้า มา ผสม 
มี เจตนา จะ พูด ออก ไป. 

ส่วน ที่ เกิด จาก อาหาร นั้น ท่าน ว่า มีสองก ลา ปะ ได้แก่ อวินิ พ โภค รูป ทั้ง ๘ ซึ่ง เป็น ตัว ยืน พื้น 
เป็น รูป ที่ ยืน พื้น อยู่ และ ความ เบา ความ อ่อน, ความ ควร แก่ การ งาน ของ กาย กับ อวินิ พ โภค รูป 
ทั้ง ๘ นั้น ประกอบ กัน เป็น อีก หมวด หนึ่ง เรียก ว่า หมวด ๑๑ คือ ว่า หมวด ๘ ที่ เรียก ว่า อวินิ พ โภค 
รูป นั้น เป็น ตัว ยืน พื้น, เมื่อ มี ความ เบา อย่าง รูป ของ คน เป็น นึ่ก็มี ความ เบา บวก เข้า อีก หนึ่ง, มี ความ อ่อน 
ของ รูป เช่น ว่า คู้ แขน เข้า เหยียด แขนออก เข้า ได้ สะดวก นึ่ก็ บ' วก เข้า' ไป อีก' หนึ่ง, มี ความ คล่อง แค ล่ว 
ควร แก่ การ งาน ทำ โน่น ทำนึ่ ได้ ก็ บวก เข้า ไป อีก หนึ่ง, ๘ บวก ๓ ก็ เป็น ๑๑ จัด เป็น อีก หมวด หนึ่ง 
เหล่า นี้ เกิด จาก อาหาร. 

และ บางอย่าง ก็ เกิด จาก สมุฏฐาน สองอย่าง หรือ หลายอย่าง, เพราะ ฉะนั้น รูป ที่ แบ่ง ไว้ ใน 
อภิธรรม นี้ จึง ละเอียด พิสดาร เป็น การ จำแนก ที่ น่า คืกษ า. 

รูป ใน กาม โลก 

ต่อ จาก นี้ ท่าน ยัง มี จำแนก ไว้ ถึง ว่า ใน กาม โลก มี รูป อะไร อยู่ บ้าง ใน รูป โลก มี รูป อะไร อยู่ บ้าง. 

โดย ปรกติ นั้น ใน กาม โลก หรือ โลก ที่ เป็น กามาพจร เช่น มนุษย์ ทั่ว ไป เมื่อ พูด ถึง ใน 
ประวัติกาล คือ ใน กาล ที่ เป็น อยู่ ใน ปัจจุบัน ซึ่ง ไม่ ได้ หมาย ถึง การ ตั้ง ต้น ก่อ กำเนิด ก็ จะ ได้ รูป ทั้ง ปวง 
ดั่ง ที่ กล่าว มา ไม่ บกพร่อง. แต่ ท่าน แสดง ว่า ล่า หรับ ใน เวลา ปฏิสนธิ, จำพวก สัตว์ ที่ เป็น สัง เส ท ชะ คือ 
เกิด ใน เถ้า ไคล หรือ สัตว์ จำพวก อุป ปา ติกะ คือ ลอย เกิด อย่าง มาก ก็ จะ ปรากฏ รูป ๗ หมวด ได้แก่ 




๒๘๘ 



๑. จักขุ ๒. โสต ะ ๓. ฆาน ะ ๔. ชิวหา ๕. กา ยะ ๖. ภาวะ ที่ หมาย ถึง เพศ และ ๗. วัตถุ ที่ หมาย ถึง 
หทัย รูป. แต่ ว่า อย่าง ตา ใน บาง ครั้ง ก็ อาจ จะ ไม่ มี จักขุ โสต ะ ฆาน ะ และ ภาวะ คือ เพศ. 

แต่ สำหรับ สัตว์ ที่ เป็น ครร ภ เสย ยก ะ คือ สัตว์ ผู้ เกิด ใน ครรภ์ นั้น ใน ตอน ถือ ปฏิสนธิ ก็ ปรากฏ 
รูป สาม หมวด ก่อน คือ กาย ๑ ภาวะ เพศ ๑ และ วัตถุ คือ หทัย ๑. แต่ สำหรับ ภาวะ คือ เพศ นั้น ใน 
บาง คราว ก็ ไม่ มี เช่น พวก กะเทย, ต่อ จาก นั้น รูป หมวด อื่น ๆ เช่น จักขุ เป็น ต้น จึง เกิด ขึ้น ตาม สำ ดับ. 
หมาย ถึง ปฏิสนธิ ที แรก นี่ เรียก ว่า เป็น กรรม สมุฏฐาน, หมาย ถึง จิตดวง ที่ สอง สืบ จาก ปฏิสนธิ ไป นี่ 
เรียก ว่า เป็น จิต สมุฏฐาน, และ หมาย ถึง กาล เวลา ที่ รูป ดำรง อยู่ เรียก ว่า มี อุตุ เป็น สมุฏฐาน, และ ก็ 
หมาย ถึง การ แผ่ ไป ของ โอชา ก็ เรียก ว่า มี โอชา เป็น สมุฏฐาน. 

ความ เป็น ไป ของ หมวด รูป ที่มี สมุฏฐาน ทั้ง ๔ ใน กาม โลก คือ ใน โลก ที่ เป็น กามาพจร เป็น ไป 
ไม่ ขาด สาย ตลอด อายุ เหมือน อย่าง เปลว ประทีป หรือ เหมือน อย่าง กระแส นั้าที่ ไหล เรื่อย ไป. 

แต่ สำหรับ ใน เวลา มรณะ เมื่อ ดำเนิน ไป ถึง จุติ จิต แล้ว, ต่อ จาก นั้น รูป ที่ เกิด จาก กรรม ก็ ไม่ เกิด 
ขึ้น อีก ต่อ ไป และ รูป ที่ เกิด จาก กรรม ที่ เกิด ขึ้น ก่อน แล้ว ก็ ดับ ไป พร้อม กับ จุติ จิต, ต่อ จาก นั้น รูป ที่ เกิด 
จาก จิต รูป ที่ เกิด จาก อาหาร ก็ ขาด. แต่ ว่า รูป ที่ เกิด จาก อุตุ ก็ ยัง อาจ สืบ ๆ ไป ได้ ชั่ว คราว คือ ว่า หมาย ถึง 
กเฬ ว ระ คือ ซาก ศพ ของ คน ตาย ที่ ยัง คุม กัน อยู่ ยัง ไม่ แตก สลาย สิน ไป ทันที. 

ได้ กล่าว ถึง รูป ใน กาม โลก มา แล้ว ต่อ ไป ท่าน ได้ แสดง ถึง รูป ใน รูป โลก คือ ใน โลก ของ พรหม ผู้ ได้ 
ฌาน ที่มี รูป เป็น อารมณ์ ซึ่ง เรียก ว่า รูป พรหม. 

ใน' โลก' ของ , พรหม 1 นี่!; ม่มีรู ปที่ เป็น' หมวด ฆาน ะ (คือ จมูก) ชิวหา (ลิ้น) กาย (กาย ประสาท) 
และ ภาวะ คือ เพศ กับ ไม่ มี หมวด รูป ที่ เกิด จาก อาหาร เพราะ ฉะนั้น ใน เวลา ปฏิสนธิ ของ รูป พรหม จึง มี 
หมวด รูป แต่ ๓ หมวด คือ หมวด จักษุ กับ หมวด โสต และ มี หทัย วัตถุ ที่ ตั้ง แห่ง จิต ใจ กับ มี หมวด รูป 
ที่ เป็น ชีวิต แต่ ใน เวลา ประวัติกาล คือ เวลา ที่ สืบ ต่อ ไป จาก ปฏิสนธิ นั้น ก็มี รูป ที่ เกิด จาก จิต และ เกิด จาก 
อุตุ คือ ฤดู ดั่ง กล่าว นั้น ด้วย. 

ส่วน พวก สัตว์ อีก ชนิด หนึ่ง ที่ ไม่ มี สัญญา เรียก ว่า อสัญญี สัตว์ นี่ ไม่ มี ทั้ง ตา ทั้ง หู ทั้ง หทัย วัตถุ 
และ ทั้ง เสียง และ ไม่ มี ทั้ง รูป ที่ เกิด จาก จิต ทั้ง หมวด, ใน เวลา ที่ ก่อ ปฏิสนธิ ก็มี แต่ ชีวิต เท่า นั้น, และ สืบ 
จาก ก่อ ปฏิสนธิ แล้ว รูป กาย ของ อสัญญี สัตว์ นั้น ก็ สืบ ต่อ เกิด จาก อุตุ คือ ฤดู, และ ก็ เป็น รูป ที่มี ลักษณะ 
เบา อ่อน และ อาจ จะ ควร แก่ การ งาน ได้ คือ เคลื่อน ไหว อะไร ได้ บ้าง. 

ใน ชั้น นี้ กล่าว ถึง แค่ รูป ภพ เท่า นั้น ไม่ ได้ กล่าว ถึง ใน อรูป โลก หรือ อรูป ภพ (ภพ ของ พรหม ผู้ ได้ ฌาน 
ซึ่ง มี อรูป เป็น อารมณ์) เพราะ ว่า ไม่ เกี่ยว กับ รูป ที่ ท่าน แสดง ไว้. 

รูป ที่ แสดง ไว์ ใน อภิธรรม ดั่ง ที่ ได้ นำ มา กล่าว ไว้ พอ ทราบ เป็น แนว ทาง ก็ เพียง เท่า นี้, แต่ ถ้า จะ 
ต้อง การท ราบ ให้ ละเอียด ต้อง คืกษ า เป็น พิเศษ. 

เรื่อง จิต เจตสิก และ รูป ดั่ง กล่าว มา นี้ ผู้ที่ สนใจ ศึกษา ใช้ เวลา ศึกษา กัน ใน ด้าน เดียว ก็ เป็น เวลา 
กว่า ปี แล้ว ก็ ต้อง จด จำ หัว ข้อ กัน มาก มาย เหมือน กัน. 




๒๘๙ 



กำเนิด ของ คน 

อภิธรรม ปิฎก นี้ ผู้ที่ วิจารณ์ บาง ท่าน ก็ ได้ แสดง ความ เห็น ว่า อาจ เป็น อธิบาย ของ พระ 

สุตตันตปิฎก ได ใน หลาย ประการ ใน พระ สุตตันตปิฎก บาง เรื่อง แสดง ไว้ แต่ หลัก ใหญ่ ๆ บาง ทีก็ อาจ 
มา หา อธิบาย เพิ่ม เติม ได้ จาก คัมภีร์ อภิธรรม, หรือ ว่า บาง ทีดู ราย ละเอียด ใน คัมภีร์ อภิธรรม แต่ ยัง ไม่ 
อาจ จะ ประมวล หลัก ลง ได้ ก็ อาจ จะ ไป หา หลัก เป็น ที่ ประมวล ได ใน สุตตันตปิฎก, ดั่ง เช่น เรื่อง การ ก่อ 
กำเนิด ของ คน มี แสดง ไว้ ใน อภิธรรม ปิฎก ดั่ง ที่ กล่าว มา แล้ว เกี่ยว แก่ รูป ก็ ตั้ง ต้น มี รูป ชนิด ไหน เกิด ขึ้น 
บ้าง และ เริ่ม ต้น ด้วย จิต อะไร มา โดย ลำดับ, แต่ ก็ ยัง เป็น ราย ละเอียด ใน กระแส ปัจจุบัน, ถ้า ได้คื กษา 
ให้ รู้คู่ กัน ไป กับ หลัก เกณฑ์ ที่มี ไว้ ใน พระ สูตร ด้วย ก็ จะ ได้ ความ รู้ที่ สมบูรณ์ ขึ้น เพราะ ฉะนั้น จะ ได้ ยก 
ถึง เรื่อง ก่อ กำ เนิด ของ คน ใน พระ สูตร มา กล่าว ไว้ เป็น การ เที ยบ เคี ยง ด้วย. 

ใน ธาตุ วิภัง ค สูตร ๗ ได้ แสดง ว่า บุรุษ คือ คน นี้ มี ธาตุ ๖ ได้แก่ ปฐวี ธาตุ ธาตุ ดิน อาโปธาตุ 
ธาตุ นั้า เตโช ธาตุ ธาตุ ไฟ วาโยธาตุ ธาตุ ลม อา กา ส ธาตุ ธาตุ อากาศ และ วิญญาณ ธาตุ ธาตุ รู้. 

มี ปัญหา ว่า ธาตุ ทั้ง ๖ นี้ ก่อ กำเนิด ขึ้น ตั้งแต่ เมื่อ ไร. 

ใน ติกนิ บาต อัง คุต ตรนิ กาย ๙ มี กล่าว ขยาย ความ ไว้ ว่า อา คัย ธาตุ ทั้ง ๖ ครรภ์ จึง ก้าว ลง คือ 
ตั้ง ครรภ์ เมื่อ ครรภ์ ตั้ง ลง ก็ เกิด นาม รูป เพราะ นาม รูป เป็น ปัจจัย ก็ เกิด อายตนะ ๖ เป็น ต้น. ตาม 
พระ บาลี นี้ ส่อง ว่า ต้อง มี วิญญาณ ธาตุ ธาตุ รู้ ซึ่ง เป็น ธาตุ ที่ ๖ ประกอบ อยู่ ด้วย ครรภ์ จึง ก้าว ลง ซึ่ง 
หมาย ความ ว่า ตั้ง ครรภ์. 

ใน การ ตั้ง ครรภ์ นั้น ใน มหา ตัณหา อัง ข ย สูตร" ได้ กล่าว ไว้ มี ความ ว่า เพราะ ประชุม แห่ง องค์ 
๓ ครรภ์ จึง ก้าว ลง หมาย ความ ว่า ตั้ง ครรภ์ คือ มารดา บิดา ลัน นิบาต หมาย ความ ว่า อยู่ ด้วย ก้น ๑, มารดา 
มี ระดู หมาย ความ ว่า อยู่ ใน ระหว่าง ระดู ๑. คัน ธัพ พะ ท่าน อธิบาย ว่า ลัตว์ ผู้ เข้า ถึง ใน ครรภ์ คือ ลัตว์ ผู้ 
จะ เกิด ปรากฏ ขึ้น ๑. เพราะ ความ ประชุม แห่ง องค์ ๓ เหล่า นี้ ครรภ์ จึง ก้าว ลง คือ สัตว์ ผู้ เกิด ใน ครรภ์ 
มา ถือ กำเนิด ซึ่ง ถือ ก้น ว่า ตั้ง ครรภ์ นั้น มารดา บริหาร ครรภ์ ๙- ๑๐ เดือน ก็ คลอด บุตร, และ โดย 
ปรกติ ก็ เลี้ยง ด้วย โลหิต คือ นั้า นม ของ ตน. 

การที่ สัตว์ มา ถือ กำเนิด ใน ครรภ์ ดั่ง กล่าว นั้น เกิด เป็น ตัว ขึ้น ที เดียว หรือ ว่า ตั้ง ต้น มา อย่าง ไร 
โดย ลำดับ. 

มี บาลี เล่า' ไว้ ใ' น ส คาด วรรค อัง ยุต ต นิกาย ๑๐ ว่า ครั้ง หนึ่ง พระ พุทธเจ้า ได้ ประทับ อยู่ ที่ ภพ คือ 
ที่ อา คัยฃ อง อิน ทกยั กข์ ก็ คง จะ เป็น คน ประเภท ที่ เขา เกรง กลัว ว่า ดุ ร้าย ที่ สุด เรียก ว่า อิน ท กะ บน ภูเขา 
อิน ท กูฏ ที่ ใกล้ กรุง ราช ค ฤห์. 

๗ ม. อุ. ๑๔ / ๔๓๖ / ๖๗๙. 

^ องฺ. ติ ก. ๒๐ / ๒๒๗ / ๕๐๑. 

ม. มู. ๑๒ / ๔๘๗ / ๔๕๒. 

สํ. ส คา. ๑๕ / ๓๐๓ / ๘๐๑- ๓. 




๒๙๐ 



ยักษ์ ผู้ นั้น ท่านกล่าว ว่า เป็น ผู้มีค วาม เห็น ว่า สัตว์ ผู้ เกิด ใน ครรภ์ นั้น ก็ เกิด เป็น ตัว ขึ้น มา ที เดียว 
ถ้า ตั้ง ต้น เป็น จุด เล็ก ๆ ขึ้น มา ก็ คง จะ ต้อง ย่อย เป็น อาหาร ไป หมด, เหมือน อย่าง ว่า มารดา ได้ บริโภค 
อาหาร เข้า ไป จะ เป็น เนื้อ หรือ เป็น ผัก อะไร ก็ ตาม ก็ ย่อย เป็น อาหาร ไป หมด, ถ้า หากว่า เด็ก ตั้ง ต้น เป็น 
จุด เล็ก ๆ ขึ้น มา ก็ คง จะ ต้อง ย่อย ไป หมด จะ ต้อง เกิด เป็น ตัว ขึ้น มา ที เดียว, จึง ได้ กราบ ทูล ถาม พระ 
พุทธเจ้า ซึ่ง ท่าน ได้ ผูก เป็น คาถา ไว้ ว่า 

“พระ พุทธะ ทั้ง หลาย ย่อม กล่าว ว่า รูป ไม่ ใช่ ชีวะ สัตว์ นี้ ย่อม ได้ สรืร ะนื้อ ย่าง ไร กระดูก และ 
เนื้อ ของ สัตว์ นั้น มา จาก ไหน กัน, สัตว์ นี้ ย่อม ข้อง คือ บังเกิด ใน ครรภ์ อย่าง ไร” 

พระ พุทธเจ้า ได้ ตรัส ตอบ ที่ ท่าน ได้ ผูก เป็น คาถา ไว้ ว่า 

‘‘กล ละมี ขึ้น ก่อน, จาก กลละ ก็ เป็น อัม พุ ทะ, จาก อัม พุ ทะ ก็ เป็น เป ก็, จาก เป ก็ก็เ ป็นฆ นะ, จาก 
ฆ นะ ก็ เกิด เป็น กิ่ง ที่ แตก ออก ไป, ผม ขน เล็บ เป็น ต้น ก็ เกิด ขึ้น, มารดา บริโภค โภชนะ ข้าว นั้า อัน ใด 
นร ชน ผู้ อยู่ ใน ครรภ์ ของ มารดา นั้น ก็ เลี้ยง อัตต ภาพ ด้วย อาหาร นั้น ใน ครรภ์ ของ มารดา นั้น” 

ตามพระ บาลี นี้ จึง มี จุด ก่อ กำเนิด เป็น กลละ ก่อน, ที่ สอง ก็ เป็น อัม พุ ทะ, ที่ สาม ก็ เป็น เป สิ, ที่สี่ 
เป็น ฆ นะ, ที่ ห้า ก็ แตก สาขา, และ ต่อ ไป ก็ เกิด ส่วน อื่น ๆ. 

พระ อรรถกถา จาร ย์ได้ กล่าว อธิบาย ไว้ ว่า , " ๑ กลละ ที่ เป็น จุด แรก ก่อ กำเนิด นั้น ประมาณ หยาด 
นื้า มัน งา ติด ที่ ปลาย ด้าย ที่ ฟัน ด้วย ปลาย' ขน' ทราย สาม เสัน คือ เป็น อย่าง หยาด นี้า มัน งา นิด หนึ่ง ที่ 
เรียก ว่า กลละ หนึ่ง มี ใน สัปดาห์ ที่ ๑. 

สัปดาห์ ที่ ๒ ก็ เป็น อัม พุ ทะ ว่า มีลีอ ย่าง นํ้า ล้าง เนื้อ. 

สัปดาห์ ที่ ๓ ก็ เป็น เปสิ มี ลักษณะ คล้าย ดีบุก เหลว หรือ ว่า อย่า งนี้า ใส ๆ ที่ คั้น จาก กะทิ สด. 
สัปดาห์ ที่ ๔ ก็ เป็น ฆ นะ คือ เป็น ก้อน เนื้อ กลม ๆ เหมือน ไข่ ไก่. 

สัปดาห์ ที่ ๕ จึง เป็น สาขา คือ แตก เป็น กิ่ง ๕ กิ่ง ที่ จะ เป็น มือ เป็น เท้า ๔ กิ่ง จะ เป็น ศีรษะ 

ป็โไ (5) โ ไ^. 

สัปดาห์ ที่ ๖ ที่ ๗ จน ถึง สัปดาห์ ที่ ๔๒ ก็ เปลี่ยน เป็น รูป ที่ บริบูรณ์ ขึ้น เรื่อย จน ถึง มี ผม ขน 
เล็บ ฟัน หนัง เป็น ต้น เป็น รูป บริบูรณ์ จน ถึง คลอด ออก มา. 

นึ่ก็ เป็น เรื่อง ที่ แสดง ไว้ ติด อยู่ ใน พระ ไตรปิฎก สัตว์ มา เกิด ขึ้น ด้วย อย่าง ไร. และ มี พระ พุทธ 
ภาษิต ตรัส ตอบ พระ อาน นที ใน อัง คุต ร นิกาย ๑๒ เก็บ เอา มา เฉพาะ ที่ ต้อง การ ว่า 
พระ อานน ที ได้ ทูล ถาม ว่า ภพ มี ด้วย เหตุ อะไร ? 

พระ พุทธเจ้า ได้ ตรัส ถาม พระ อาน นที ว่า ถ้า กรรม ให้ วิบาก ใน กาม ธาตุ ใน รูป ธาตุ ใน อรูป ธาตุ 
หมาย ความ ว่า กรรม ที่ จะ ให้ ไป เกิด ใน รูป ภพ อรูป ภพ ถ้า ไม่ มี ภพ ต่าง ๆ ดั่ง กล่า วจะ ปรากฏ หรือ ? 
พระ อาน นที ก็ กราบ ทูล ว่า ปรากฏ หา มิ ได้ 

๑ ® สา. ป. ๑ / ๓๕๑- ๒. 

๑๒ องฺ. ติ ก. ๒๐ / ๒๘๗ / ๕๑๖. 




๒๙๑ 



พระ พุทธเจ้า จึง ได้ ตรัส ว่า กมฺม่ เข ตฺตํ กรรม เป็น เหมือน นา วิญฌ าณํ พีชํ วิญญาณ เป็น 
เหมือน พืช ที่ หว่าน ลง ใน นา, ตณฺ หา สิเน โห ตัณหา เหมือน ยาง เหนียว มือ ยู่ ใน พืช อัน จะ ทำ ให้ พืช นั้น 
ปลูก งอก งาม ขึ้น ได้. 

เพราะ ฉะนั้น เมื่อ ยัง มี กรรม วิญญาณ และ ตัณหา อยู่ ก็ ยัง จะ ต้อง ไป เกิด ใน ภพ ต่าง ๆ. 
คือ หมาย ความ ว่า ยัง มี อวิชชา เป็น เครื่อง กั้น อยู่ ยัง มี ตัณหา เป็น สัญโญชน์ คือ เครื่อง ผูก อยู่, ใน 
พระ สูตร ได้ แสดง ไว โดย ย่อ ดั่ง นี้ คราว นี้ เมื่อ ต้อง การ จะ ไป หา ราย ละเอียด ว่า ใน ขณะ ที่ ถือ ปฏิสนธิ นั้น 
จิต เป็น อย่าง ไร รูป เป็น อย่าง ไร เรื่อย ไป จน ถึง จุติ, นั่น ก็ ต้อง ไป ดู ราย ละเอียด ใน อภิธรรม, แต่ ว่า เมื่อ 
จะ ประมวล เป็น หลัก ใหญ่ ก็ ไป หา ได้ จาก พระ สูตร ดั่ง กล่าว มา นี้. 

นิพพาน 

หลัก ใหญ่ ใน อภิธรรม อีกอ ย่าง หนึ่ง คือ นิพพาน ซึ่ง เป็น หลัก ที่ ครบ ๔, ท่าน อธิบาย ไว้ ใน ที่นี้ 
ว่า เรียก ว่า นิพพาน ก็ เพราะ ออก จาก ตัณหา ที่มีซึ่ อ เรียก' ว่า วา นะ ซึ่ง แปล ว่า เครื่อง เลืย ด แทง 
เหมือน อย่าง ลูก ศร ซึ่ง เป็น เครื่อง เสียด แทง, พูด อย่าง ง่าย ๆ โดย ไม่ ต้อง อาลัย พยัญชนะ ใน อภิธรรม 
หรือ ใน ที่ อื่น ก็ ว่า เมื่อ ถอน ลูก ศร คือ กิเลส ใน จิต ใจ ออก ทั้ง หมด ได้ ก็ เป็น นิพพาน, เพราะ ฉะนั้น ตาม 
สภาพ นิพพาน จึง มี เพียง อย่าง เดียว, แต่ อาจ จำแนก โดย เหตุ บาง ประการ ได้ สอง คือ 

ส อุป าทิ เส ส นิพพาน ธาตุ แปล ว่า นิพพาน ธาตุ ที่มืปั ญจ ขันธ์ เหลือ ได้แก่ นิพพาน ของ พระ 
อรหันต์ ผู้ ยัง มี ชีวิต อยู่ และ. 

อนุ ปาทิ เส ส นิพพาน ธาตุ แปล ว่า นิพพาน ธาตุ ที่ ไม่ มืปัญ จ ขันธ์ เหลือ ได้แก่ นิพพาน ธาตุ ของ 
พระ อรหันต์ ผู้ที่ ดับขันธ์ แล้ว.® ๓ 

อีกอ ย่าง หนึ่ง อาจ จะ แยก โดย อาการ ได้ เป็น ๓ คือ 

สุญ ญต นิพพาน นิพพาน ที่ ว่าง กิเลส 

อ นิมิต ต นิพพาน นิพพาน ที่ ไม่มื กิเลส เป็น นิมิต เครื่อง หมาย. 

อัปป ณิหิต นิพพาน นิพพาน ที่ ไมมื กิเลส เป็น ที่ ตั้ง ®* 

ชื่อ ทั้ง ๓ นี้ บาง อาจารย์ อธิบาย อิง หลัก ไตรลักษณ์ คือ 

เมื่อ พิจารณา ไตรลักษณ์ ข้อ อนัตตา ที่ ว่า ปัญจ ขันธ์ ไม่ ใช่ ตัว ตน จน จิต ว่าง จาก ความ ยึด ถือ ว่า 
เป็น ตัว เป็น ตน บรรลุ นิพพาน คือ ความ ดับ กิเลส นิพพาน ของ ผู้ พิจารณา ดั่ง นี้ก็ เรียก ว่า สุญ ญต นิพพาน. 

เมื่อ พิจารณา ไตรลักษณ์ ข้อ ว่า ไม่ เที่ยง คือ ปัญจ ขันธ์ ไม่ เที่ยง เปลี่ยน แปลง ไป เรื่อย จน ดับ 
อนิจ จา ความ ไม่ เที่ยง ปรากฏ ขัด จะ กำหนด ลง ไป ตอน ไหน ว่า เที่ยง ลัก แห่ง หนึ่ง ก็ ไม่ ได้, ความ ไม่ มี 



๑ ;ก องฺ. น วก. ๒๓ / ๓๙๓ / ๒๑๖. 
๑๙ ขุ. ปฏิ. ๓๑ / ๓๕๓ / ๔๖๙. 




๒๙๒ 



นิมิต คือ ไม่ มีที่ กำหนด หมาย ก็ ปรากฏ ขึ้น, เมื่อ บรรลุ นิพพาน ก็ เรียก ว่า อ นิมิต ต นิพพาน นิพพาน 
ที่ ไม่ มี นิมิต. 

เมื่อ พิจารณา ไตรลักษณ์ ข้อ ว่า ปัญจ ขันธ์ เป็น ทุกข์ หมาย ความ ว่า ตั้ง อยู่ คง ที่ ไม่ ได้ ต้อง แปร 
ป รวน เปลี่ยน แปลง ไป เรื่อย, เมื่อ ตั้ง อยู่ ไม่ ได้ ก็ หา ที่ ตั้ง ของ ปัญจ ขันธ์ ไม่ ได้ จะ ไป ตั้ง อยู่ ตรง ไหน ก็ เป็น 
ทุก ฃไป ทั้ง นั้น บรรลุ นิพพาน, นิพพาน ของ ท่าน ผู้ พิจารณา ดั่ง นี้ ก็ เรียก ว่า อัปป ณิหิต นิพพาน นิพพาน 
ที่ ไ, ม่มี ที่ ตั้ง. 

แต่ อัน ที่ จริง ตาม หลัก นั้น ไตรลักษณ์ ก็ ต้อง พิจารณา ทั้ง สาม ข้อ และ จะ ต้อง พิจารณา เป็น หมวด 
คือ ทั้ง อนิจ จ ตา ทุก ข ตา อนัต ต ตา ความ สิน กิเลส ถึง จะ ปรากฏ ขึ้น ได้, เพราะ ฉะนั้น อธิบาย ของ ท่าน 
ดั่ง กล่าว มา นี้ จึง เป็น อธิบาย แยก ไป ตาม อาการ เท่า นั้น. แต่ ตาม ทาง ปฏิบัติ แล้ว ต้อง พิจารณา ๓ ลักษณะ 
นั้น ประกอบ กัน. 

รวม หลัก ใหญ่ ใน อภิธรรม ที่ ท่าน อนุ รุ ทธา จาร ย์ได้ ยก เป็น หลัก ประมวล เป็น ๔ คือ จิต 
เจตสิก รูป นิพพาน. ใน คัมภีร์ เถรวาท ฝ่าย เรา แสดง ว่า พระ พุทธเจ้า ได้ ทรง แสดง อภิธรรม ๗ คัมภีร์ 
แด่ พระ พุทธ มารดา ใน เท ว โลก ชั้น ดาวดึงส์. ได้ สอบ ถาม ดู ว่า ทางมหายาน เขา ว่า อย่าง ไร กัน ใน เรื่อง นี้, ก็ ได้ 
รับ คำ ตอบ ว่า มี แสดง เรื่อง พระ พุทธเจ้า ไป เทศ นี้! ป รด พระ พุทธ มารดา บน สวรรค์ เหมือน กัน, แต่ ว่า ไม่ 
ได้ แสดง อภิธรรม แสดง พระ สูตร ๆ หนึ่ง. อภิธรรม ใน มหายาน ก็มี เหมือน กัน แต่ ไม่ ได้ ยืน ยัน ว่า เป็น 
พระ พุทธ ภาษิต เหมือน อย่าง ใน เถรวาท เรา อภิธรรม ใน มหายาน นั้น เป็น ท่าน อง อรรถกถา คือ เป็น 
คัมภีร์ อธิบาย พระ สูตร มืชื่อ คัมภีร์ ก็ แตก ต่าง จาก อภิธรรม ทั้ง ๗ ใน ฝ่าย เถรวาท เรา, แต่ ว่า เนื้อ ความ 
นั้น จะมื คล้าย กัน บ้าง หรือ ต่าง กัน อย่าง ไร ยัง ไม่ ทราบ, ที่ ของมหา ยาน ว่า เป็น คำ อธิบาย นั้น ก็ เข้า เค้า 
เพราะ คำ ว่า อภิธรรม ใน ที่ แห่ง หนึ่ง ให้ ความ หมาย ไว้ ว่า คำ อธิบาย พระ ธรรม, เมื่อ พิจารณา ดู ใน อภิธรรม 
๗ คัมภีร์ ของ เรา ก็ เป็น รูป นั้น คือ ยก เอา หลัก ธรรม ต่าง ๆ มา ประมวล เข้า และ จำแนก อธิบาย ออก ไป 
อย่างกว้าง ขวาง, และ ใน อรรถกถา ฝ่าย เรา เอง ก็รัป ว่า ใน ภาค มนุษย์ นี้ พระ สา รี บุตร เป็น ผู้ แสดง อภิธรรม 
แต่ ก็' ไป อ้าง' ว่า เพราะ ไป พิง อภิธรรม จาก พระ พุทธเจ้า มา แสดง แก่ ภิกษุ ที่ เป็น คืษย์ ของ ท่าน, ถ้า จะ ถือ ว่า 
เป็น ตำรา ที่ อธิบาย พระ ธรรม ก็ ไม่ ท่า ให้ คุณ คำ ของ อภิธรรม นี้ ลด ลง ไป เพรา ะก็มื สาระ' ที่ ควร ดึก ษา 
ควร ทราบ อยู่ เป็น อัน มาก ดั่ง เช่น ที่ กล่าว มา แล้ว. เรื่อง อภิธรรม ก็ ยุติ เท่า นี้. 




พรรษา ที แปด 

เภส กลา วัน ใกล้ สุงสุมาร คิระ 



ปัญหา ใน อริ ย ภูมิ 

พรรษา ที่ ๘ ของ พระ พุทธเจ้า. พระ อรรถกถา จาร ย์ชึ่ง ได้ เขียน คัมภีร์ อรรถกถา ใน สมัย เมื่อ 
พระ พุทธ ศาสนา ล่วง ได้ แล้ว ประมาณ ๑, ๐๐๐ ปี เศษ ได้ เขียน เล่า ไว้ ว่า' 5, พระ พุทธเจ้า ได้ ทรง เทศน์ 
อภิธรรม โปรด พระ พุทธ มารดา กับ เทพ ย ดา บน สวรรค์ ชั้น ดาวดึงส์ ตลอด ไตร มาส ใน วัน มหา ปวารณา 
ออก พรรษา ก็ ได้ เสด็จ ลง จาก สวรรค์ ชั้น ดาวดึงส์ มา ยัง เมือง มนุษย์ ที่ นคร ล้งกั ส สะ ได้มื หมู่ มนุษย์ 
ทุก ชั้น ตั้ง ต้น แต่ พระ เจ้า แผ่น ดิน ได ไป รอ เฝ็า รับ การ เสด็จ ลง มา ของ พระ พุทธเจ้า เป็น อัน มาก, เมื่อ 
พระ พุทธเจ้า ได้ เสด็จ ลง มา แล้ว ก็ ได้ ตรัส ถาม ปัญหา แก่ บุคคล ตั้ง ต้น แต่ ภูมิ ชั้น ต้น ชั้น ตํ่า จน ถึง ภูมิ 
ชั้น สูง, เมื่อ ทรง ตั้ง ปัญหา ถาม ใน ภูมิ ชั้น ใด บุคคล ผูได้ ภูมิ ชั้น นั้น แล้ว ก็ ตอบ ปัญหา นั้น ได้ แต่ ก็ ไม่ อาจ 
จะ ตอบ ปัญหา ที่ สูงก ว่า ภูมิ ของ ตน ได้, ได้ ตรัส ถาม เรื่อย จน ถึง ภูมิ ของ พระ อัคร สาวก เบื้อง ขวา คือ พระ 
สา รี บุตร พระ สา รี บุตร ก็ ตอบ ได้, แต่ เมื่อ ทรง ได้ ตั้ง ปัญหา ถาม ใน ชั้น พุทธ ภูมิ ที่ สูงก ว่า ภูมิ ของ พระ 
สา รี บุตร พระ สา รี บุตร ก็ ตอบ ไม่ ได้, ที่ ตอบ ไม่ ได้ นั้น ก็ เพราะ ไม่ ทราบ พระ พุทธ อัธย าด้ย ว่า จะ มี พระ 
พุทธ อัธยาศัย ให้ ตอบ โดย นัย ไหน. 

ท่าน ยก ตัวอย่าง ปัญหา ที่ ถาม ใน พุทธ ภูมิ ว่า “บุคคล ผู้' ที่มี ธรรมะ อัน นับ คือ พิจารณา รู้ ตลอด แล้ว 
(หมาย ถึง พระ อเส ข บุคคล คือ พระ อรหันต์) กับ บุคคล ผู้ที่ ยัง เป็น เสขะ (คือ ยัง ต้อง คืกษ าอยู่ หมาย ถึง 
ฟาน ผู้ บรรลุ ภูมิ พระ โสดาบัน ขึ้น มา จน ถึง ภูมิ ชอง พระ อนาคามี) บุคคล สอง จำพวก นี้ มิค- วาม ประพฤติ 
เป็น อย่าง ไร’’ 

ปัญหา นี้ พระ สา รี บุตร ไม่ ทราบ พระ พุทธ อัธย าคัย ว่า มุ่ง จะ ให้ ตอบ ใน นัย ไหน แต่ เมื่อ 
พระ พุทธเจ้า ได้ ประทาน นัย มุ่ง จะ ให้ ตอบ ใน นัย ของ ขันธ์ พระ สา รี บุตร ก็ เกิด ปฏิภาณ ขึ้น จึง ตอบ ได้. 

ข้อ ที่ ท่าน เล่า ไว้ นี้ก็ น่า ฟัง อยู่ เหมือน กัน ใน การ ตอบ ปัญหา นั้น จำ จะ ต้อง รู้ นัย คือ ความ 
ประสงค์ ของ ปัญหา หรือ ของ ผู้ ถาม เมื่อ ตอบ ให้ ถูก ตาม ความ ประสงค์ ก็ เป็น อัน ใช ได้ ดั่ง ปัญหา ธรรมะ 



* ยมก ปา ฏิ' หาริ ย ว ต ถ ธ มุม ป ท. ๖ / ๘๕- ๙๘. 




๒๙๔ 



ว่า คน ดี นั้น คือ คน อย่าง ไร ก็ กว้าง มาก ถ้า จะ ตอบ ยก เอา ธรรมะ ใน นว โก วาท มา ก็ ได้ เกือบ จะ ทุก ข้อ 
เมื่อ เป็น เช่น นั้ก็ต้ อง พิจารณา ให้ รู้ ความ ประสงค์ ของ ผู้ ถาม หรือ ของ ปัญหา ว่า มุ่ง จะ ให้ ยก เอา ธรรม ข้อ 
ไหน ขึ้น มา ตอบ และ เมื่อ ตอบ ให้ ถูก ความ ประ สงค์ ได้ ก็ เป็น อัน ใ ช! ด้ ตอบ นิด เดียว ก็ใ ช! ด้ แต่ ถ้า ตอบ 
ผิด ความ ประสงค์ ยก เอา ธรรมะ มา ตอบ ทั้ง เล่ม บาง ทีก็ ไม่ ได้ เหมือน กัน นี้ ยก เป็น ตัวอย่าง เพราะ ฉะนั้น 
เมื่อ มา ถึง ปัญหา ที่ เป็น พุทธ ภูมิ พระ สารื บุตร ก็ จำ จะ ต้อง ได้ นัย และ เมื่อ ได้ นัย แล้ว ก็ ตอบ ได้. 

อาจารย์ ผู้ นิด หนึ่ง ก็ ไม่ มี 

พระ พุทธเจ้า ได้ ทรง สรรเสริญ พระ สารื บุตร ว่า เป็น ผู้มื ปัญญา มาก เป็น ผู้ที่ สามารถ จะ ปฏิบัติ 
ธุระ แห่ง พระองค์ ได้ และ ฟาน ได้ เล่า ว่า ได้ ตรัส ชาดก เรื่อง หนึ่ง ๒ ยกย่อง พระ สารื บุตร มี ความ ว่า 

ได้มื ดาบส คณะ หนึ่ง ประพฤติ พรตอยู่ ใน ปา มี อาจารย์ เป็น ผู้ อบรม ลัง สอน หมู่ ดาบส ทั้ง หลาย 
บรรดา คืษย์ เหล่า , นั้น ได้ มีติษ ย์ผู้ห นึ่ง เป็น ผู้ ฉลาด และ ได้ รับ ยก ย่อง ให้ เป็น หัว หน้า ศิษย์ ทั้ง หลาย คราว 
หนึ่ง หัว หน้า ดีษย์ คน นั้น ก็ ได้ ลา อาจารย์ พา คณะ ติ ษย์ หมู่ 1 หนึ่ง' ไป อยู่ 1 ใน ละแวก บ้าน ฝ่าย อาจารย์ ก็ เกิด 
อาพาธ ขึ้น และ เมื่อ ใกล้ จะ ถึง มรณะ ติษย์ ทั้ง หลาย ก็ ได้ ถาม อาจารย์ ว่า อาจารย์ บรรลุ ธรรม อะไร บ้าง อาจารย์ 
ก็ ตอบ ว่า “นิด หนึ่ง ก็ ไม่ มี”. 

พวก ติษย์ ได้ ยิน ดั่ง นั้น ก็ เสียใจ ว่า อาจารย์ ไม่ ได้ บรรลุ ธรรมะ อะไร เลย เมื่อ อาจารย์ ถึง มรณะ 
แล้ว ก็ ไม่ ทำ สักการะ แก่ ศพ ฝ่าย ดีษย์ ผู้ เป็น หัว หน้า เมื่อ กลับ มา แล้ว ได้ ทราบ ว่า อาจารย์ ถึง มรณะ 
และ ได้ ทราบ เรื่อง ที่ หมู่ ติษย์ ได้ พิง ปฏิญญา ของ อาจารย์ เมื่อ ใกล้ จะ ตาย และ ก็ พา กัน ไม่ นับถือ ไม่ 
สักการะ ศพ จึง ได้ ชี้ แจง อธิบาย ว่า อาจารย์ บรรลุ อรูป ฌาน ชั้น ที่ ฅ 

อรูป ฌาน ชั้น ที่ ๑ นั้น มี อารมณ์ ว่า อา กา ศ ไม่ มี ที่, สุด ชื่อ ว่า อรูป คือ ไม่ มี รูป ก็ เพราะ กำหนด 
อากาศ ไม่ มีที่ สุด เป็น อารมณ์ ใน อากาศ นั้น ไม่ มี รูป อะไร เมื่อ จิต แน่ว แน่ ใน อารมณ์ นี้ก็ ชื่อ ว่า ได้ อรูป ที่ ๑. 

อรูป ที่ ๒ นั้น มี อารมณ์ ว่า วิญญาณ ไม่ มีที่ สุด คือ ว่า รู้! ม่มีที่ สุด อากาศ ไม่ มีที่ สุด เท่าใด รู้ก็ 
ออก ไป ไม่ มีที่ สุด เท่า นั้น และ ใน ตัว รู้ก็ ไม่ มี อะไร อีก เหมือน กัน คือ ไม่ มี รูป อะไร เมื่อ ตั้ง ต้น ด้วย อากาศ 
ที่ ไม่ มี รูป อะไร รู้ที่ สูง ขึ้น ไป ซึ่ง แผ่ ออก ไป ไม่ มีที่ สุด ก็ ไม่ มี รูป อะไร อีก เหมือน กัน เมื่อ จิต แน่ว แน่ อยู่ ใน 
อารมณ์ นี้ก็ ชื่อ ว่า ได้ อรูป ที่ ๒. 

อรูป ที่ ฅ นั้น มี อารมณ์ ว่า น้อย หนึ่ง ก็ ไม่ มี หรือ ว่า นิด หนึ่ง ก็ ไม่ มี เพราะ เมื่อ เลื่อน ขึ้น มา จาก 
ชั้น ที่ ๑ และ ชั้น ที่ ๒ ซึ่ง ไม่ มี รูป อะไร อยู่ ใน อากาศ อยู่ ใน ตัว รู้ ฉะนั้น เมื่อ จะ เน้น ค้น ลง ไป ว่า มี อะไร 
อยู่ บ้าง ก็ ไม่ มี อะไร ทั้ง นั้น จึง ได้ กำหนด ลง ไป ว่า น้อย หนึ่ง ก็ ไม่ มี หรือ ว่า นิด หนึ่ง ก็ ไม่ มี เมื่อ จิต แน่ว แน่ 
อยู่ ใน อารมณ์ นี้ก็ ชื่อ ว่า ได้ อรูป ที่ ๓. 

ล่วน อรูป ที่ ๔ นั้น จิต แน่ว แน่ อยู่ ใน อารมณ์ ที่ ไม่ มี อะไร คือ ไม่ มี รูป อะไร ยิ่ง ขึ้น สัญญา คือ 
ความ กำหนด หมาย ก็ ไม่ ต้อง ใช้ อะไร เพราะ ไม่ มี อะไร จะ กำหนด ก็ อ่อน ลง ไป เวทนา ก็ อ่อน ลง ไป 



๒ ชุ. ชา. ๒๗ / ๓๒ / ๑' ๙; ป โ รส' หสฺ ส' ชาดก ชา ตก. ๒ / ๒๕๔. 




๒๙๕ 



เพราะ ไม่ มี อารมณ์ อะไร ที่ จะ มา ก่อ เวทนา รูป อะไร น้อย หนึ่ง นิด หนึ่ง ก็ ไม่ มี จน ถึง ขันที เรียก ว่า มี สัญญา 
ก็ ไม่ ใช่ ไม่ มี ก็' ไม่' ใช่ คือ ว่า มี อยู่ บ้าง แต่ ไม่ พอ จะ ใช้ อย่าง ปรกติ จะ เรียก ว่า ไม่ มีก็ ไม่ ได้ จะ เรียก ว่า มีก็ 
ไม่ ได้ คล้าย ๆ กับ เกือบ จะ หลับ หรือ ว่า เกือบ จะ ดับ ลง ไป แต่ ก็ ไม่ หลับ ไม่ ดับ นี้ เรียก ว่า เป็น อรูป ที่ ๔. 

พิจารณา ดู ใน โสฬส ปัญหา ท่าน ที่ มุ่ง จะ ปา เพ็ญ วิปัสสนา ต่อ ถ้า จะ เล่น ทาง สมาธิ ให้ ได้ ฌาน ก็ 
มัก จะ ดำเนิน มา ถึง ขั้น ที่ ๓ คือ น้อย หนึ่ง นิด หนึ่ง ก็ ไม่ มี และ ก็ จับ บำเพ็ญ วิปัสสนา ต่อ ไม่ ไป ถึง ขั้น ที่ 
๔ พิจารณา ดู ถ้า ไป ถึง ขั้น ที่ ๔ แล้ว จิต จะ อ่อน กำลัง เต็ม ที่ คือ ว่า นามธรรม นั้น เป็น กำลัง ของ จิต 
นามธรรม อ่อน ลง ไป ทุกที ไม่ พอ จะ ใช้ พิจารณา อะไร ให้ เกิด ความ รู้. 

ถ้า จะ ดำเนิน ไป อยู่ ถึง ชั้น ที่ ๔ ก็ ต่อ ออก ไป อีก ชัน หนึ่ง เรียก ว่า นิโรธ สมาบัติ เช้า นิโรธ คือ 
เข้า ดับ ซึ่ง เป็น ชั้น ที่ ๙ นับ รูป ฌาน ๔ และ อรูป ๔ และ นิโรธ คือ ดับ ไป อีก หนึ่ง ก็ เป็น ๙. 

ดับ อะไร ก็ คือ ดับ สัญญา ดับ เวทนา หมด นามธรรม ทั้ง หมด ก็ คง ไม่ ต่าง อะไร กับ หลับ สนิท ซึ่ง 
ท่าน แสดง ว่า พระ อรหันต์ พระ ปัจเจก โพธิ ได้ เข้า นิโรธ สมาบัติ คือ เข้า รูป ฌาน อรูป ฌาน มา โดย 
ลำดับ จน ถึง ขั้น นิโรธ สมาบัติ นี้ ใน บาง ครั้ง บาง คราว และ อย่าง นาน ก็ เข้า นิโรธ ถึง ๗ วัน โดย ปรกติ 
ท่าน แสดง ไว้ อย่าง นี้ แต่ ก็ ไม่ ใช่ ทำ เสมอ ต้อง การ พัก นาน ๆ ก็ เข้า นิโรธ เป็น บาง ครั้ง บาง คราว. 

ศิษย์ ที่ เป็น หัว หน้า จึง ได้ ชี้ แจง ว่า อาจารย์ บรรลุ อรูป ชั้น ที่ ๓ ไม่ ใช่ ว่า ไม่ บรรลุ คุณวิเศษ อะไร 
เลย เพราะ ฉะนั้น ท่าน จึง ได้ กล่าว สรรเสริญ ไว้ ว่า 

“ถึง คน จะ มา ประชุม กัน กว่า พัน คน แต่ ว่า ไม่ มี ปัญญา พา กัน ครา ครวญ อยู่ ตั้ง ร้อย ปีก็ ตาม 
คน ๆ เดียว ที่ มี: ปัญญา รู้ 'เนื้อ ความ ของ ภาษิต ประเสริฐ กว่า” 

ใน ตอน ที่ เสด็จ ลง จาก ดาวดึงส์ ท่าน ได้ แสดง อภินิหาร ไว้ มาก เป็น ต้น ว่า พาด บันได ลง มา จาก 
ขั้น ดาวดึงส์ ถึง เมือง ลัง กัส และ อภินิหาร นี้ ได้ เป็น ที่ เชื่อ ถือ กัน มา ตลอด เวลา ข้า นาน เมื่อ หลวง จีน 
ฟา เหียน กับ ถัง ซำจั๋ ง ไป อินเดีย และ ได้ เขียน จดหมาย เหตุ ไว้ ก็ ได้ เล่า ถึง ความ เชื่อ ถือ ใน อภินิหาร 
เหล่า นี้. 

ได้ เคย ถาม บาง ท่าน ว่า ใน ฝ่ายมหายาน เคย มี ถอด ความ เรื่อง นี้ ไว้ บ้าง หรือ ไม่ ก็ ได้ รับ ตอบ ว่า 
ยัง ไม่ เคย มี ใคร ถอด ความ เรื่อง นี้ ไว้แ ต่อ ย่าง ไร ก็ แสดง กัน ไป หรือ ว่า เชื่อ กัน ไป อย่า งนัน แต่ ก็ พิง' ได้ 
อย่าง หนึ่ง ว่า พระ พุทธเจ้า ได้ เสด็จ ไป ถึง เมือง ลัง กัสนั น ใน คราว หนึง หรือ หลาย ค รัง และ ประชาชน 
ก็ ได้ มี ศรัทธา เลื่อมใส กัน เป็น อัน มาก. 

เรื่อง ที่ เล่า ว่า ได้ ทรง ตั้ง ปัญหา ถาม บุคคล ทุก ภูมิ ขั้น นั้น ก็ แสดง ว่า ได้ มี การส นทนา ธรรมะ กัน 
อย่างกว้าง ขวาง และ ใน ตอน นี้ก็เ ล่า ถึง อภินิหาร เรื่อง พระ เจ้า เปีด โลก หมาย ความ ว่า มนุษย์ เห็น 
เทวดา เห็น สัตว์ นรก เทวดา ก็ เห็น มนุษย์ เห็น สัตว์ นรก สัตว์ นรก ก็ เห็น มนุษย์ เห็น เทวดา แปล ว่า เห็น 
กัน ตลอด หมด ตาม นี้ก็เ ข้า ใจ ง่าย ๆ ว่า ได้ มี การ แสดง ธรรม ที่ เป็น ส่วน เหตุ และ แสดง ธรรม ที เป็น 
ส่วน ผล อัน จะ พึง ได้ รับ ทุก ภูมิ ทุก ชั้น ดั่ง ที่ เล่า ว่า พระ พุทธเจ้า ได้ ตรัส ถาม ปัญหา แก่ บุคคล ทุก ภูมิ ขั้น 
ตั้งแต่ ขั้น ต้น ชั้น ตา จน ถึง ชั้น พุทธ ภูมิ ซึ่ง เป็น ชั้น ที่ จะ ต้อง ทรง ตอบ เอง หรือ ว่า ประทาน นัย ให้ พระ 
สา รี บุตร เป็น ผู้ ตอบ. 




๒๙๖ 



ความ เชื่อ ถือ เรื่อง เสด็จ ลง จาก เท ว โลก นี้ ได้ มี มา ตั้งแต่ เก่า แก่ เมื่อ ครั้ง สร้าง พระ พุทธ รูป เริ่ม แรก 
ก็ ได้ มี พระ พุทธ รูป ปาง เท โว โร หน ะ แปล ว่า เสด็จ ลง จาก เท ว โลก และ ความ เชื่อ นี้ก็ ยัง ได้ แผ่ เข้า มา ใน 
ประเทศ ที่ นับถือ พระ พุทธ ศาสนา ทั้ง หลาย ดั่ง ที่มีนิ ยม ใส่ บาตร วัน เท โว คือ วัน ออก พรรษา ใน บาง แห่ง 
เช่น นครปฐม วัน ออก พรรษา นั้น นิมนต์ พระ จากวัด ต่าง ๆ ไป รวม กัน อยู่ บน เนิน องค์ พระ และ 
ประชาชน ก็ มา ตั้ง ขัน ใส่ บาตร กัน ข้าง ล่าง ลอง ข้าง ทาง พระ ก็ เดิน ลง มา จาก เนิน องค์ พระ ปฐม ดู เป็น เดิน 
มา จาก บันได สูง ๆ แล้ว ก็ ใส่ บาตร มี นิยม กัน มา ทุก ปี เรียก ว่า ใส่ บาตร วัน เท โว หรือ เท โว โร หน ะ เสด็จ 
ลง จาก ดาวดึงส์. 

เมือง ล้งกั สนี้ ใน อรรถกถา ธรรมบท ว่า ไกล จาก เมือง สา วัต ถี ๓๐ โยชน์ แต่ ว่า เมื่อ รวม ระยะ 
ทาง ใน บัด นี้ ประมาณ ๒๗๐ ไมล์ ก็ ใกล้ เคียง กัน กับ จำนวน ที่ ให้ ไว้ ว่า ๓๐ โยชน์ นั้น. 

เหตุ ที่ ไม่ ทรง เหยียบ ผ้า ขาว 

พระ พุทธเจ้า ได้ เสด็จ จาริก ไป โดย ลำดับ จน ถึง พรรษา ที่ ๘ ได้ เสด็จ ไป จำ พรรษา ที่ ๓ สก ลา วัน 
ที่ อยู่ ชาน เมือง สุงสุมาร ศิระ ใน ภัค ค ชนบท ภัค ค ชนบท นั้น เป็น รัฐ อีก รัฐ หนึ่ง ซึ่ง ใน สมัย นั้น โพธ' ราช 
กุมาร ซึ่ง เป็น โอรส ของ พระ เจ้า อุ เท น (แห่ง แคว้น วังสะ ซึ่งมื นคร หลวง ชื่อ ว่า โก ล้ม พี) เป็น ผู้ ครอง 
ฉะนั้น จึง น่า จะ ขึ้น อยู่ กับ รัฐ วังสะ ของ พระ เจ้า อุ เท น โพธิ ราช กุมาร ซึ่ง เป็น ผู้ ไป ครอง ก็ ทำนอง ไป 
ครอง ฐานะ เป็น เมือง ลูก หลวง. 

เมือง หลวง ของ ภัค ค ชนบท นี้ ชื่อ ว่า สุงสุมาร ศิระ แปล ว่า เมือง ที่ เป็น เนิน จระเข้ สุงสุมาร ะ 
แปล วา จระเข้ ศิระ แปล ว่า เนิน หรือ เขา มี เรื่อง เล่า ไว้ ว่า เมื่อ สร้าง นคร นั้น ได้ มี จระเข้ ร้อง ใน ห้วง นํ้า 
แห่ง หนึ่ง ซึ่ง ไม่ ไกล จึง ได้ ถือ เอา เสียง จระเข้ ที่ ได้ ยิน ร้อง ใน เวลา สร้าง เมือง นั้น มา ตั้ง เป็น ชื่อ เมือง ว่า 

สุงสุมาร ศิระ. 

ส่วน เภส กลา วัน ที่ อยู่ ชาน เมือง นั้น คำ ว่า เภส กลา มติ หนึ่ง ว่า เป็น ชื่อ ยัก ษิณี ซึ่ง เป็น ผู้ สิง 
สถิต อยู่ ที่ ปา นั้น อีก มติ หนึ่ง ว่า เภส กลา แปล ว่า ไ ม้สีเ สิ ยัด เภส กลา วัน ก็ แปล ว่า ปา ไ ม้สีเ สิ ยัด 
แต่ รวม ความ ก็ เป็น ชื่อ ของ วน ะ แห่ง นั้น. 

พระ พุทธเจ้า ได้ ประทับ จำ พรรษา อยู่ ที่ว นะ อัน ชื่อ ว่า เภส กลา นั้น ได้มื เรื่อง เกิด ขึ้น ใน สมัย ที่ 
ประทับ อยู่ ณ ที่ แห่ง นั้น ที่ ควร จะ เล่า ก็ คือ โพธิ ราช กุมาร ซึ่ง เป็น ผู้ ครอง แคว้น นั้น ได้ สร้าง ปราสาท 
ใหม่ สำเร็จ ขึ้น องค์ หนึ่ง ชื่อ ว่า โกกนุท ปราสาท ยัง ไม่ ไป ประทับ จึง ทรง ส่ง มหาดเล็ก ชื่อ' ว่า สัญชิ กา บุตร 
มา เฝืา พระ พุทธเจ้า กราบ ทูล เชิญ เสด็จ พระ พุทธเจ้า ไป เสวย ที่ ปราสาท สร้าง ใหม่ พระ พุทธเจ้า 
พร้อม กับ ภิกษุ สงฆ์ ก็ ทรง รับ อาราธนา และ เมื่อ ได้ เวลา ใน วัน รุ่ง ขึ้น ก็ ได้ เสด็จ ไป ยัง ปราสาท ของ พระ 
ราช กุมาร พร้อม กับ ภิกษุ สงฆ์ พระ ราช กุมาร ได้ ให้ ปู ผ้า ขาว ที่ บันได ขึ้น ปราสาท ตั้งแต่ บันได ขั้น แรก ขึ้น 
ไป โดย ตลอด เมื่อ พระ พุทธเจ้า เสด็จ ถึง พระ ราช กุมาร ก็ ได้ ทรง มา ต้อน รับ ที่ หน้า ปราสาท และ ได้ ขอ ให้ 
พระ พุทธเจ้า เสด็จ ดำเนิน น่า หน้า พระองค์ ก็ เสด็จ ตาม หลัง พระ พุทธเจ้า เสด็จ ไป ถึง ขั้น บันได ปราสาท 




๒๙๗ 



นั้น แล้ว ก็ ทรง หยุด ไม่ ให้ เสด็จ ขึ้น พระ ราช กุมาร ก็ กราบ ทูล อัญเชิญ ให้ เสด็จ ขึ้น พระ พุทธเจ้า ก็ ทรง นิ่ง 
พระ ราช กุมาร ได้ กราบ ทูล ถึง ๓ ครั้ง พระ พุทธเจ้า ก็ จึง ได้ ทอด พระ เนตร ไป ที่ พระ อานนท์ พระ อานนท์ 
ก็ ได้ ทูล แก่ พระ ราช กุมาร ว่า พระ ตถาคต ไม่ ทรง เหยียบ ผ้า ขาว ขอ ให้ พระ ราช กุมาร ให้ เก็บ ออก เสีย 
พระ ราช กุมาร จึง ให้ เก็บ ผ้า ขาวออก พระ พุทธเจ้า ก็ ได้ เสด็จ ขึ้นล่ ปราสาท พระ ราช กุมาร ก็ ได้ ทรง อังคาส 
อาหาร ถวาย พระ พุทธเจ้า เสวย เสร็จ แล้ว ก็ ทรง อนุโมทนา แล้ว ก็ เสด็จ กลับ ๓ เมื่อ เสด็จ กลับ แล้ว ก็มี 
พระ พุทธ บัญญัติ ห้าม ภิกษุ เหยียบ ผ้า ขาว แต่ ว่า ต่อม าก็ท รง ผ่อน ให้ เหยียบ ผ้า ขาว ที่ เขา ปู ไว้ สำหรับ 
ต้อง การ จะ ให้ พระ เหยียบ เป็น มงคล ได้. 

ใน ตอน นี้ พระ อรรถกถา จาร ย์ได้ เล่า ว่า* พระ ราช กุมาร ได้ ทรง อธิษฐาน พระ หทัย ว่า ถ้า 
พระ พุทธเจ้า ทรง เหยียบ ผ้า ที่ พระ องค์ ให้ ปู ไว้ ก็ จะ ได็ โอรส เพราะ ไม่ มี พระ โอรส พระ ธิดา และ ยัง ได้ เล่า 
ถึง นาย ช่าง ที่ สร้าง ปราสาท ของ โพธิ ราช กุมาร ไว้ ว่า เมื่อ ได้ สร้าง ปราสาท จวน จะ เสร็จ พระ ราช กุมาร ก็ ให้ 
เอา คน ล้อม ไว้ ไม่ ให้ นาย ช่างออก เพราะ กำหนด ไว้ ว่า เมื่อ สร้าง เสร็จ แล้วจะ ฆ่า นาย ช่าง เสีย เพื่อ ไม่ ให้ 
ไป สร้าง ที่ อื่น ให้ เหมือน กัน ฝ่าย นาย ช่าง รู้ ก็ แสร้ง ว่า ทำ ยัง ไม่ เสร็จ ก็ ขอ เบิก เอา ไม้ และ สิง ต่าง ๆ ตาม ที่ 
ต้อง การ เข้า ไป สร้าง นก ยนต์ ไว้ บน ชั้น บน ของ ปราสาท เมื่อ สร้าง ปราสาท เสร็จ แล้ว ก็ หา วิธี นำ บุตร ภริยา 
ขึ้น นก ยนต์ นั้น และ บิน หนี ไป สร้าง เมือง ขึ้น อีก เมือง หนึ่ง และ ก็ ตั้ง ตน เป็น ผู้ ครอง เมือง นั้น ชื่อ ว่า 
กัฏฐ วา หน ะ ราชา. 

ใน ระหว่าง ที่ พระ พุทธเจ้า ประทับ อยู่ ณ วน ะ แห่ง นี้ ก็ ได้ ทรง บัญญัติ สิกขาบท แห่ง สุรา ปาน วรรค ที่ 
ห้าม ไม่ ให้ ภิกษุ ก่อ ไฟ ผิง. 

อีก เรื่อง หนึ่ง'* ได้มื คฤหบดี ผู้ หนึ่ง ชื่อ ว่า นกุล ป็ตา พร้อม กับ ภริยา ได้ เป็น ผู้ เลื่อมใส ใน 
พระ พุทธเจ้า เป็น อัน มาก พระ อรรถกถา จาร ย์ได้ เล่า ว่า สามี ภรรยา ทั้ง คู่ นี้! ด้มืค วาม รัก พระ พุทธเจ้า 
เหมือน อย่าง บุตร และ ได้ เรียก พระ พุทธเจ้า ว่า บุตร ใน คราว หนึ่ง นกุล ปิตา ได้! ป เผ้า พระ พุทธเจ้า และ 
ได้ กราบ ทูล ว่า ตน เป็น ผู้ แก่ เฒ่า มาก แล้ว จะ ไม่ ได้ มา เผ้า พระ พุทธเจ้า และ ภิกษุ สงฆ์ ได้ เนืองนิตย์ เพราะ 
ฉะนั้น ก็ฃอ ให้ พระองค์ ทรง โอวาท อนุศาสน์ เพื่อ จะ ให้ เกิด ประโยชน์ เกือ กูลแ ละ ความ สุข ตลอด กาล นาน. 

พระ พุทธเจ้า ก็ ได้ ตรัส โอวาท โดย ย่อ ว่า “กาย นี้ ซึ่ง เป็น รัง โรค เป็น ของ อาดูร คือ กระสับ กระส่าย 
เมื่อ บุคคล บริหาร กาย นี้ อยู่ ด้วย ความ พินิจ พิจารณา ถ้า ไม่ หลง ไม่ เขลา จะ พึง รับรอง ว่า กาย นี้ ไม่ มี โรค 
แม้ ครู่ หนึ่ง ก็ ทา ได้ ไม่ เพราะ ฉะนั้น ก็ ให้คื กษา ว่า เมื่อ กาย อาดูร คือ กระสับ กระส่าย จิต จัก ไม่ อาดูร 
คือ กระสับ กระส่าย ให้ คฤหบดี 'คืก ษ' 1 ดั่ง นี้” 

ฝ่าย นกุล ปิตา นั้น เมื่อ ได้ สดับ พระ พุทธ โอวาท โดย ย่อ อย่าง นั้น ก็ ได้! ป หา พระ สา รี บุตร ขอ ให้ 
ท่าน อธิบาย ความ ให้ พิสดาร ทัานุ พระ สา รี บุตร ก็ ได้ อธิบาย ความ ให้ พิง โดย ความ ว่า 

๓ โพธิ ราช กุมาร สุตฺต ม. ม. ๑๓ / ๙๔๐ / ๔๘๖- ๘. 

๙ โพ ธิ 1 ราช กุมาร ว ตุ ชุ ธมฺม ป ท. ๖ / ๑- ๖. 

* สํ. ฃนฺ ธ- ๑๗ / ๑ /๏- ๕. 




๒๙๘ 



“บุคคล ที่ มี! กายกระสับ กระส่าย มี จิตกระสับ กระส่าย ด้วย นั้น อย่าง ไร คือ บุคคล ที' ไม่ ฉลาด รู้ 
ธรรมะ ของ พระ อริ ย เจ้า ไม่ ได้ รับ การ แนะ นำ ใน สัปปุ ริส ธรรม ย่อม เห็น รูป เวทนา สัญญา สังขาร 
วิญญาณ โดย ความ เป็น ตน หรือ ว่า เห็น ตน ว่า มี รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ หรือ เห็น รูป 
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ใน ตน หรือ ว่า เห็น ตน ใน รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ นั้น 
จึง เป็น ผู้ที่มี ความ กำหนด ยึด ถือ อยู่ ว่า เรา เป็น รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ รูป เวทนา สัญญา 
สังขาร วิญญาณ เป็น ของ เรา เมื่อ เป็น เช่น นี้ เมื่อ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ แปร ป รวน 
เปลี่ยน แปลง ไป จึง เกิด ความ โคก ความ ครา ครวญ ความ ทุกข์ กาย ความ ทุกข์ ใจ ความ คับ แค้น ใจ ขึ้น 
เพราะ ความ แปร ป รวน นั้น อย่าง นี้ ชื่อ ว่า มี กายกระสับ กระส่าย ด้วย มี จิตกระสับ กระส่าย ด้วย ส่วน 
บุคคล ผู้ที่มี กายกระสับ กระส่าย แต่ มี จิต ไม่ กระสับ กระส่าย อย่าง ไร คือ บุคคล ผู้ที่ฉ ลาด รู้ อริ ย ธรรม 
ได้ รับ การ แนะ นำ ดี ใน สับ่ปุ รส ธรรม ไม่ เห็น เหมือน อย่าง นั้น จึง ไม่ มี ความ กำหนด ยึด ถือ อยู่ ว่า เรา เป็น 
รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็น ของ เรา เมื่อ เป็น เช่น นี้ 
เมื่อ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ แปร ป รวน เปลี่ยน แปลง ไป จึง ไม่ เกิด ความ โศก เป็น ต้น ขึ้น 
อย่าง นี้ ชื่อ ว่า มี กายกระสับ กระส่าย แต่ ว่า มี จิต ไม่ กระสับ กระส่าย’’. 

พระ บาท สมเด็จ พระ จอมเกล้า เจ้า อยู่ หัว เมื่อ ใกล้ จะ เสด็จ สวรรคต ได้ ทรง พระ ราช นิพนธ์ คำ 
ลา พระ สงฆ์ เป็น ภาษา บาลี และ โปรดฯ ให้ มา อ่าน ลา พระ สงฆ์ ที่ พระ อุโบสถ วัต ราช ประดิษฐ์ฯ ก็ ได้ ทรง 
เก็บ ความ แห่ง พระ พุทธ ภาษิต นี้ มาทรง ประพันธ์ เป็น คาถา ไว้ บท หนึ่ง ว่า 
อา ตุรสฺ มิมฺปี เม กา เย จิตฺตํ น เหสฺ สต าตุรํ 

เอวํ สิกขา มิ พุทฺธ สฺส สาสนา นุคตึ กรํ 

แปล ว่า “เมื่อ กาย ของ เรา แม้ อาดูร กระสับ กระส่าย จิต จัก ไม่ อาดูร เรา กระทำ ตาม ศาสนา ของ 
พระ พุทธเจ้า คืกษ าอยู่ ดัง นี้”. 




๘ 

พรรษา ที่ เก้า 

กรุง โก สัมฟ้ 



พระ พุทธ จาริก 

ใน พรรษา ที่ ๙ ท่านกล่าว ว่า พระ พุทธเจ้า ได้ ประทับ จำ พรรษา ที่ กรุง โก สัมพี รัฐ วังสะ หรือ วัสส ะ. 

แต่ โดย ปรกติ เมื่อ ออก พรรษา แล้ว พระ พุทธเจ้า เสด็จ จาริก ใน ชนบท มณฑล ต่าง ๆ ได้ ทรง 
ปฏิบัติ เป็น อาจิณ กิจ คือ กิจ ที่ ท่า อยู่ เสมอ ตั้งแต่ ต้น มา ท่าน ได้ เล่า ถึง พุทธ จาริก คือ การ เสด็จ เที่ยว 
พุทธ ดำเนิน ไป ของ พระ พุทธเจ้า ไว้ ๓ อย่าง คือ 

๑. เมื่อ จะ เสด็จ จาริก ไป ใน มหา มณฑล คือ ใน ชนบท มณฑล ใหญ่ ต้อง ใช้ เวลา มาก เมื่อ ออก 
พรรษา แล้ว ได้ วัน หนึ่ง ตรง กับ การ นับ ของ ไทย คือ วัน แรม คา ๑ เดือน ๑๑ ก็ เสด็จ ออก จาก ที่ 
จำ พรรษา ใน พรรษา ที่ ผ่าน ไป ใหม่ ๆ นั้น แล้ว ก็ เสด็จ จาริก เรื่อย ไป ใช้ เวลา ๙ เดือน ถึง วัน เช้า พรรษา 
ใหม่ ก็ หยุด อยู่ ประทับ จำ พรรษา. 

๒. เมื่อ จะ เสด็จ จาริก ไป ใน มัชฌิ ม มณฑล คือ ใน ชนบท ที่ เป็น มณฑล ขนาด กลาง ๆ เมื่อ ออก 
พรรษา ใน วัน กลาง เดือน ๑๑ แล้ว ก็ ประทับ อยู่ ที่ นั้น อีก ๑ เดือน หรือ บาง ที เลื่อน ออก พรรษา ไป อีก 
๑ เดือน คือ ไป ออก พรรษา ทำ ปวารณา ใน วัน กลาง ดือ น ๑๒ วัน รุ่ง ขึ้น ซึ่ง ตรง กับ วัน แรม คา ๑ ของ ไทย 
จึง เสด็จ เที่ยว จาริก ไป ใช้ เวลา ๘ เดือน จึง หยุด จำ พรรษา 

๓. เมื่อ จะ เสด็จ จาริก ไป ใน อัน ติ มณฑล มณฑล ที่ เล็ก ไป กว่า หรือ ใช้ เวลา น้อย กว่า ก็ ยัง 
ประทับ อยู่ ณ ที่ จำ พรรษา จน ถึง กลาง เดือน อ้าย รุ่ง ขึ้น ตรง กับ วัน แรม คํ่า ๑ เดือน อ้าย จึง เสด็จ 
จาริก ไป ใช้ เวลา ๗ เดือน ก็ ประทับ จำ พรรษา 

และ ข้อ ที่ ทรง ปฏิบัติ เป็น อาจิณ กิจ ทั่ว ไป นั้น ก็ คือ ทรง ท่า ปฏิสันถาร ต้อน รับ อาคันตุกะ เช่น 
ภิกษุ ที่ มา เผ่า จาก ทิศ ต่าง ๆ ทรง แสดง ธรรม ตาม เรื่อง ที่ เกิด ขึ้น และ ทรง บัญญัติ สิกขาบท ตาม เรื่อง 
อย่าง ใด อย่าง หนึ่ง ที่ เกิด ขึ้น ใน ขณะ ที่ เสด็จ จาริก ไป นั้น ถ้า บาง คราว ต้อง การ จะ เสด็จ จาริก ไป ด่วน ๆ 
ก็ ทรง ดำเนิน ด้วย พระ บาท วัน หนึ่ง เป็น เวลา มาก ๆ เช่น มี พระ พุทธ ประสงค์ จะ เสด็จ ไป โปรด ผู้ทีมี 
อุปนิสัย จะ ได้ ตรัสรู้ พระ ธรรม โดย รีบ ด่วน แต่ ถ้า โดย ปรกติ ก็ เสด็จ ไป โดย ไม่ รีบ ด่วน วัน หนึง ๆ เสด็จ 
ด้วย พระ บาท หนึ่ง ในลื่ ของ โยชน์ หรือ ว่า กึ่ง โยชน์ หรือ ว่า หนึ่ง ใน สาม ของ โยชน์ หรือ ว่า โยชน์ หนึ่ง. 




ต ๐๐ 



พระ พุทธ กิจ ที่ ได้ ทรง ปฏิบัติ เป็น ประจำ วัน นั้น มี ๕ ประการ คือ 

๑. ปุเร ภัต ต กิจ กิจ ใน เวลา ก่อน ภัตต์ ได้แก่ เสด็จ ออก แต่ เช้า ทรง ทำ สรร กิจ เสด็จ ออก 
บิณฑบาต ตลอด จน ถึง เสวย ภัตตาหาร ทรง ทำ อนุโมทนา แสดง ธรรม แล้ว เสด็จ ขึ้น พระ คันธกุฎี คือ 
กุฎี ทีประ ทับ แต่ ยัง ไม่ เช้า ไป ข้าง ใน ใน คำ บอก วัตร แสดง ไว้ ว่า ปุ พุพณฺ เห ปีณฺฑ ปา ตฌฺจ เสด็จ ออก 
บิณฑบาต ใน เวลา เช้า. 

๒. ปัจฉาภัต ต กิจ กิจ ใน เวลา ภาย หลัง ภัตต์ คือ เมื่อ เสด็จ ขึ้น พระ คันธกุฎี ดั่ง กล่าว แล้ว ก็ 
ประทับ เบื้อง หน้า พระ คันธกุฎี ให้ โอวาท ภิกษุ สงฆ์ ที่ มา เฝืา เสด็จ เช้า พระ คันธกุฎี ประทับ ตามพระ 
ประสงค์ ทรง ใช้ พระ ญาณ ตรวจ ดู โลก ใน ทุติย ภาค คือ ส่วน ที่ สอง ของ วัน จน ถึง ใน ตติย ภาค คือ ส่วน ที่ 
สาม ของ วัน คือ เวลา เย็น เสด็จ ไป ยัง ธรรมสภา ซึ่ง มี มหาชน มา รอ เฝ็า อยู่ ก็ ทรง แสดง ธรรม โปรด เป็น 
กาล ยุตต์ คือ เหมาะ แก่ กาล หรือ สมัย ยุตต์ เหมาะ แก่ สมัย เมื่อ ยุติ ด้วย กาล ก็ ส่ง บริษัท กลับ ใน 
คำ บอก วัตร ได้ ผูก เป็น บาท คาถา ไว้ ว่า สาย ณฺเห ธมฺม เท สนํ ทรง แสดง ธรรม ใน เวลา เย็น. 

ฅ. ปุ ริม ยาม กิจ กิจ ใน ยาม ต้น ของ ราตรี คือ แบ่ง กลาง คืน ออก ไป เป็น ๓ ยาม ๆ ละ ๙ ชั่วโมง 
ใน ยาม ต้น ของ ราตรี นี้ ทรง สรง ถ้า มี พระ พุทธ ประสงค์ จะ ทรง สรง ประ ทับที่ บริเวณ พระ คันธกุฎี ภิกษุ 
ทั้ง หลาย ก็ เข้า เฝ็า ทูล ถาม ปัญหา ต่าง ๆ บ้าง ขอ กัมมัฏฐาน บ้าง ขอ ให้ ทรง แสดง ธรรม บ้าง ได้ ประทาน 
พระ โอวาท ต่าง ๆ ตาม ควร จน สมควร แก่ เวลา ภิกษุ ทั้ง หลาย ก็ กราบ ทูล ลากลับ ใน ตอน' นี้ มี คำ บอก 
วัตร กล่าว ไว้ ว่า ป โท เส ภัฤขุ โอ วาทํ ใ ห โอวาท แก่ ภิกษุ ใน เวลา หัว คํ่า. 

๔. มัชฌ ม ยาม กิจ กิจ ใน เวลา มัชฌิ ม ยาม คือ ยาม กลาง ของ ราตรี ได้แก่ แก้ ปัญหา ของ 
เทพ ดา ที่ แสดง ว่า เทพ ดา มา เฝ็า และ กราบ ทูล ถาม ปัญหา ใน ตอน มัชฌิ ม ยาม ใน คำ บอก วัตร กล่าว ไว้ ว่า 
อฑฺฒ รตฺ เต เย ว เท วปญ หนํ แก้ ปัญหา ของ เทวดา ใน เวลา ครึ่ง คืน 

๔. ปัจฉิมยาม กิจ กิจ ใน ยาม ท้าย ของ ราตรี แบ่ง ออก เป็น ๓ ส่วน ส่วน ที่ หนึ่ง เสด็จ จงกรม 
คือ ทรง ดำเนิน ไป และ กลับ เป็น การ ผลัด เปลี่ยน พระ อิริยาบถ ส่วน ที่ สอง ทรง บรรทม ส่วน ที่ สาม 
คือ เวลา ใกล้ รุ่ง ก็ ทรง ตรวจ ดู โลก ด้วย พระ ญาณ ใน คำ บอก วัตร ได้ ว่า ไว้ ว่า ป จ. จู เส ว ค เต กา เส ภพุ พา 
ภพ. เพ ว โลก นํ ตรวจ ดูลัต ว์ผู้ที่ สมควร จะ โปรด และ ผู้ ที่ ไม่ สมควร จะ โปรด ใน เวลา ใกล้ รุ่ง. 

พระ พุทธ กิจ ทั้ง ๕ ประการ นี้ ท่าน กล่าว ว่า พระ พุทธเจ้า ได้ ทรง ปฏิบัติ อยู่ เป็น กิจ ประจำ วัน. 

ส่วน พระ สาวก ทั้ง หลาย นั้น ได้ ถือ เป็น อาจิณ กิจ คือ กิจ ที่ ประพฤติ เป็น ประจำ อยู่ คือ ได้ พา กัน 
มา เฝึา พระ พุทธเจ้า จาก ชนบท ต่าง ๆ ปี หนึ่ง สอง ครั้ง คือ ก่อน เข้า พรรษา ครั้ง หนึ่ง เพื่อ เรียน กัมมัฏฐาน 
และ ออก พรรษา ครั้ง หนึ่ง เพื่อ กราบ ทูล คุณ ที่ ได้ บรรลุ และ เพื่อ เรียน กัมมัฏฐาน ให้ ยิ่ง ขึ้น ไป เพราะ ใน 
ตอน' นันไ ด้มี พ' ระ สาวก มาก 1 ขึ้น และ ได้ จำ พรรษา อยู่ ใน ชนบท ต่าง ๆ มาก ด้วย กัน จึง ได้ มี นิยม ถือ เป็น 
อาจิณ วัตร ว่า ใน ปี หนึ่ง ก็ หา โอกาส มา เฝ็า พระ พุทธเจ้า โดย ปรกติ ก็ ๒ ครั้ง และ ถ้า มา ไม่ ได้ ก็ ส่ง ศิษย์ 
เข้า มา และ สั่ง ศิษย์ ให้ ถวาย บังคม พระ พุทธเจ้า แทน ตน การ เข้า มา เฝัา พระ พุทธเจ้า ด้วย ตน เอง ปี หนึ่ง 
สอง ค รัง ดั่ง กล่าว นี้ หรือ ว่า แม้ เพียง ครั้ง เดียว เป็น การ จำ เป็น อย่าง ยิ่ง สำหรับ ใน เวลา นั้น เพราะ 




61 ๐๑ 



พระ พุทธเจ้า ได้ ทรง แสดง ธรรม และ ได้ ทรง บัญญัติ พระ วินัย อยู่ เรื่อย เมื่อ ได้ เข้า มา ประชุม กัน เฝ็า 
พระ พุทธเจ้า ก็ จะ ได้ ทราบ ว่า พระ องค์ ได้ ทรง แสดง ธรรม อะไร ไป แล้ว บ้าง ได้ ทรง บัญญัติ พระ วินัย 
อะไร ไป แล้ว บ้าง เมื่อ เป็น เช่น นี้ก็ จะ ได้ ปฏิบัติ ให้ ถูก ต้อง กับ พร ะ ธรรม พระ วินัย ถ้า ละเลย ไม่ เข้า มา 
ประชุม กัน เฝัา ก็ จะ ไม่ ทราบ และ เมื่อ ไม่ ทราบ ก็ ปฏิบัติ ไม่ ถูก ทำ ให้ การ ปฏิบัติ ไม่ สมื่า เสมอ กัน. 

เป็น ธรรมเนียม ที่ พระ พุทธเจ้า ได้ จาริก ใน ชนบท ต่าง ๆ เมื่อ ออก พรรษา แล้ว ตาม ที่ กล่าว มา 
ฉะนั้น เมื่อ ตรวจ ดู ใน หลัก ฐาน จึง ปรากฏ ว่า เมื่อ ออก พรรษา ที่ ๘ แล้ว ก็ มิ' ได้ เสด็จ’ ไป ยัง กรุง' โก สัมพี 
ที เดียว คง เสด็จ จาริก ไป ใน ชนบท มณฑล ต่าง ๆ และ ก่อน ที่ จะ เสด็จ ไป ประทับ จำ พรรษา ที่ กรุง โก สัมพี 
ได้ เสด็จ ไป ปร ะ ทับ อยู่ ที่ พระ เชต วัน กรุง สา วัต ถี. 



รัฐ ที่มี อำนาจ มาก ๔ 

บ้าน เมือง ใน ชมพู ทวีป ครั้ง นั้น แบ่ง ออก เป็น รัฐ ต่าง ๆ เป็น อัน มาก ดั่ง ที่ เล่า ไวั ใน พุทธ ประวัติ 
แต่ ว่า รัฐ ที่มื อำนาจ มาก ใน เวลา นั้น นับ ได้ ๔ รัฐ คือ 

มคธ รัฐ เมือง หลวง ชื่อ ว่า ราช คห หรือ ราช คฤห์ พระ เจ้า ฟ็มฟ็ สาร ทรง เป็น พระ ราชา ผู้ ปกครอง. 

รัฐ โกศล เมือง หลวง ชื่อ ว่า สา วัต ถี พระ เจ้า ป เส นที ทรง เป็น พระ ราชา ผู้ ปกครอง. 

รัฐ วังสะ หรือ วัส สะ เมือง หลวง ชื่อ ว่า โก สัมพี พระ เจ้า อุเ ทน ทรง เป็น พระ ราชา ผู้ ปกครอง 

รัฐ อ วัน ตี เมือง หลวง ชื่อ ว่า อุชเ ชนี พระ เจ้า ปัซ โชต ทรง เป็น พระ ราชา ผู้ ปกครอง. 

รัฐ ทั้ง ๔ นี้ มืข้อ บาดหมาง กัน ใน บาง ครั้ง แต่ ก็ กลม เกลียว กัน หรือ ว่า ยับยั้ง ไม่ รบ พุ่ง กัน ได้ 
ใน บาง ครั้ง เพราะ มี ความ ล้ม พันธ์ กัน ใน ทางอภิเษก สมรส เช่น พระ เจ้า พิมพิ สาร ก็ ทรง ได้ พระ 
ขนิษ ฐ ภคินี ของ พระ เจ้า ป เส นที ไป เป็น พระ มเ หลี พระ เจ้า ป เสน ทิก็ท รง ได้ พระ กนิษฐ ภคินี ของ พระ เจ้า 
พิมพิ สาร ไป เป็น พระ มเ หลี พระ เจ้า ปัช โชต นั้น ใน ตอน แรก ก็ ทรง มุ่ง หมาย จะ ยั้ายี พระ เจ้า อุเ ทน แต่ ก็มื 
เรื่อง ทำ ให้ ต้อง ทรง เลีย พระ ราช ธิดา ไป แก่ พระ เจ้า อุเ ทน ก็ กลาย เป็น มี ความ ล้ม พันธ์ กัน 

เสด็จ ประทับ ณ กรุง โก สัมพี 

มูล เหตุ ที่ พระ พุทธเจ้า จะ ไป ประทับ จำ พรรษา ที่ กรุง โก ล้ม พี นั้น มืเล่ าไวั ใน อรรถกถา ธรรมบท 
ว่า ที่ กรุง โก ล้ม พี นคร หลวง ของ รัฐ วังสะ ได้ มี เศรษฐี ๓ คน คือ โฆ สก เศรษฐี ๑ กุก กุฎ เศรษฐี ๑ 
ปา วา ริก เศรษฐี ๑ เศรษฐี ทั้ง สาม นี้! ด้มืค วาม เลื่อมใส ใน ดาบส คณะ หนึ่ง ว่ามื จำนวน ถึง ๕๐๐ ได้ 
อาราธนา ดาบส เหล่า นั้น มา พัก จำ พรรษา อยู่ ใน กรุง โก ล้ม พี เศรษฐี ทั้ง สาม ก็ ผลัด กัน ทำนุ บำรุง ต่อ มา ดาบส 
ทั้ง ๕๐๐ นั้น ได้ ทราบ การ อุบัติ ขึ้น ของ พระ พุทธเจ้า จึง ได้ มา แจ้ง แก่ เศรษฐี ทั้ง สาม ขอ ไป เฝีา พระ พุทธเจ้า 
เพราะ ว่า ดาบส เหล่า นั้น ได้ รับ ปฏิญญา ของ เศรษฐี ทั้ง สาม ไว้ ว่า จะ ได้ มา พัก จำ พรรษา ที่ กรุง โก ล้ม พี 
ตาม เคย แต่ ใน พรรษา ที่ จะ ถึง นั้น มี ความ ประสงค์ จะ ไป เฝีา พระ พุทธเจ้า ที่ ประทับ อยู่ ที่ พระ เชต วัน 
กรุง สา' วัต ถี เศรษฐี ทั้ง สาม นั้น จึง ได้ ขอ ไป ด้วย และ ขอ ให้ ดาบส เหล่า นั้น รอ ไป พร้อม กัน เพราะ ตน 




จำ เป็น จะ ต้อง ตระ เตรียม สิง ต่าง ๆ มี พาหนะ เกวียน สำหรับ เดิน ทาง และ เสบียง เป็น ต้น ดาบส ทั้ง ๕๐๐ 
ก็ฃอ ล่วง หน้า ไป ก่อน ให้ เศรษฐี ตาม ไป ภาย หลัง ดาบส เหล่า นั้น ก็ ได ไป เฝ็า พระ พุทธเจ้า ได้ ฟัง ธรรม 
และ ขอ บวช เป็น ภิกษุ ใน พระ พุทธ ศาสนา ทั้ง หมด 

ฝ่าย เศรษฐี ทั้ง สาม ก็ ได้ เดิน ทาง ตาม ไป ภาย หลัง เข้า ไป เฝึา พระ พุทธเจ้า ฟัง ธรรม และ มี ความ 
เลื่อมใส ได้ กราบ ทูล เชิญ เสด็จ พระ พุทธเจ้า ไป ประทับ จำ พรรษา ที่ กรุง โก ลัมพี พระ พุทธ เจ้า ก็ ได้ ทรง รับ 
อาราธนา เศรษฐี ทั้ง สาม จึง ได้ กลับ ไป ยัง กรุง โก ลัมพี ต่าง ก็ ได้ สร้าง อาราม ขึ้น คน ละ หนึ่ง อาราม อาราม 
ของ โฆ สก เศรษฐี เรียก ชื่อ ว่า โฆสิ ตา ราม อาราม ของ กุก กุฎ เศรษฐี เรียก ชื่อ ว่า กุก กุฎา ราม อาราม 
ของ ปา วา ริก เศรษฐี เรียก ชื่อ ว่า ปา วา ริกา ราม เมื่อ สร้าง อาราม เสร็จ แล้ว ก็ ได้ ส่ง ข่าว สา ส์นไ ปก ราบ ทูล 
พระ พุทธเจ้า พระ พุทธเจ้า ก็ ได้ เสด็จ จากกรุง สา วัต ถี ไปส่ กรุง โก ลัมพี ประทับ อยู่ ใน อาราม ของ เศรษฐี 
ทั้ง สาม นั้น ผลัด เปลี่ยน กัน ไป โดย วาระ เศรษฐี ทั้ง สาม นั้น ก็ ได้ ผลัด เปลี่ยน กัน ทำนุ บำรุง พระ พุทธเจ้า 
และ ภิกษุ สงฆ์. ๑ 



พระ เจ้า อุเ ทน 

ใน ระหว่าง ที่ พระ พุทธเจ้า ประทับ อยู่ ใน กรุง โก ลัมพี นี้ ได้ มี เรื่อง เกิด ขึ้น หลาย เรื่อง แต่ ว่า ก่อน ที่ 
จะ ได้ แสดง เรื่อง เหล่า นั้น ก็ ควร ที่ จะ ได้ ทราบ ประวัติ ของ บุคคล ต่าง ๆ ที่ เกี่ยว ข้อง ประวัติ ที่ จะ เล่า ต่อ 
ไป เป็น อันดับ แรก ก็ คือ พระ ประวัติ ของ พระ เจ้า อุ เท น. 

พระ เจ้า อุเ ทน นี้ มี พระ ราช ประวัติ ที่ โลด โผน และ แปลก เมื่อ จะ เป็น พระ เจ้า แผ่น ดิน ก็ ได้ 
ปรากฏ เป็น ชาย หนุ่ม ผู้ หนึ่ง ซึ่ง ควบ คุม ช้าง ปา เป็น อัน มาก มา ล้อม เมือง โก ลัมพี และ ได้ อ้าง ว่า เป็น พระ 
ราช โอรส ของ พระ เจ้า ปรัน ต ปะ ซึ่ง ได้ สิน พระ ชนม์ ไป ได้ แสดง หลัก ฐาน คือ ผ้า กัมพล แดง กับ พระ 
ธำมรงค์ ของ พระ เจ้า ปรัแ ต ปะ เสนาบดี และ ประชาชน เมื่อ ได้ เห็น วัตถุ สองอย่าง นี้ก็มี ความ เชื่อ ว่า พระ เจ้า 
อุเ ทน เป็น พระ ราช โอรส ของ พระ เจ้า ปรัน ต ปะ ที่ ได้ ถูก นก นำ พา เอา ไป พร้อม กับ พระ เทวี เมื่อ พระ เจ้า 
อุเ ทน ยัง อยู่ ใน พระ ครรภ์ และ เมื่อ มี ความ เชื่อ ใน หลัก ฐาน ดั่ง นั้น ก็ รับรอง อภิเษก พระ เจ้า อุเ ทน เป็น พระ 
ราชา ของ แคว้น นั้น เหตุ ที่ เกิด ขึ้น เมื่อ พระ เจ้า อุเ ทน ยัง อยู่ ใน พระ ครรภ์ นั้น มี เล่า ไว้ ว่า พระ เจ้า ปรัน ต ปะ 
ซึ่ง เป็น พระ ราช บิดา ของ พระ เจ้า อุเ ทน กับ พระ เทวี ซึ่ง มี พระ ครรภ์ แก่ ได้ ประทับ ทรง ส่า ราญ อยู่ บน ชั้น 
บน ของ ปราสาท พระ เทวี ได้ ทรง ผ้า กัมพล สี แดง และ ใน ขณะ ที่ ได้ ประทับ นั่ง ทรง พระ สำราญ อยู่ นั้น พระ 
เทวี ก็ ได้ ทรง ถอด พระ ธำมรงค์ จาก พระ ราช อัง คุลี (นิ้ว มือ) มาทรง สวม กับ นิ้ว พระ หัตถ์ ของ พระ นาง เอง 
ใน ขณะ นั้น ได้ มีน ก ใหญ่ ชนิด หนึ่ง เรียก ว่า นก หัส ดี ลิงค์ คือ ใหญ่ โต เหมือน อย่าง ช้าง ได้ บิน มา เห็น 
พระ เทวี ทรง กัมพล แดง ก็ดิด ว่า เป็น ชิ้น เนื้อ ก็ บิน โฉบ ลง มา เฉี่ยว เอา พระ เทวี ไป พระ เทวี ก็ ได้ เข้า ไป อยู่ 
ใน กรง เล็บ ของ นก แต่ ก็ ทรง ฉลาด ที่ จะ ไม่ ทรง ร้อง ขึ้น เพราะ ทรง เกรง ว่า นก จะ ตกใจ ใน เสียง มนุษย์ 
ก็ จะ ปล่อย ตกลง มา ทรง ยอม ให้ นก นำ ไป จน ถึง ค่า คบ ไม้ ต้น ไทร ใหญ่ นก ก็ ลง จับ ที่ ค่า คบ ไม้ นั้น ซึ่ง 



* สาม าวตี วตฺธุ ธมฺม ป ท. ๒ / ๔๒- ๘. 




ต ๐ ต 



เป็น ที่ เคย จับ เอา สัตว์ มา กิน มี กระดูก ทิ้ง อยู่ เกลื่อน กล่น พระ เทวี ก็ ได้ ทรง ร้อง ขึ้น ปรบ พระ หัตถ์ นก 
ก็ ได้ ยิน เสียง ตบ พระ หัตถ์ และ เสียง ร้อง ของ คน ก็ ตกใจ บิน หนี ไป และ ใน คา วัน นั้น ก็ ต้องอยู่ บน ค่า 
คบ ไม้ นั้น และ ประชวร พระ ครรภ์ ฝน ก็ ตก หนัก ตลอด คืน ครั้น เวลา รุ่ง อรุณ พอ ดี ฝน ก็ หยุด พระ นาง ก็ 
ประสูติ พระ โอรส จึง ได้ ประทาน พระ นาม ว่า อุ เท น หมาย ถึง เวลา อรุณ ขึ้น 

ใน ที่ นั้น ได้ มี อาศรม ของ ดาบส องค์ หนึ่ง อยู่ ไม่ ไกล และ ดาบส นั้น ก็ เคย มา เก็บ กระดูก ไป ต้ม 
ฉัน ใน วัน นั้น เมื่อ ดาบสมา เก็บ กระดูก ตาม เคย ก็ ได้ ยิน เสียง เด็ก ร้อง เมื่อ มอง ขึ้น ไป เห็น และ ก็ ได้ 
ไต่ ถาม แล้ว ก็ รับ เอา พระ เทวี และ บุตร ไป เลี้ยง ดู ไว้ ดาบส นี้ ชื่อ ว่า อัลล กัป ป ดาบส เคย เป็น ราชา ของ 
อัลล ก รัฐ เมื่อ มี พระ ชนม์ มาก ขึ้น ก็มีค วาม หน่าย ใน ราช สมบัติ จึง ได้ สละ ราช สมบัติ เสด็จ ออก ทรง บวช 
เป็น ดาบส มี ความ รู้ มนต์ กำ ใจ ของ ช้าง และ มี พิณ วิเศษ อยู่ อัน หนึ่ง เมื่อ ดีด พิณ และ ร่าย มนต์ บท หนึ่ง 
ช้าง ที่ พา กัน มา ก็ จะ วิ่ง หนี อย่าง ไม่ เหลียว หลัง เมื่อ ดีด พิณ อีก สาย หนึ่ง และ ร่าย มนต์ อีก บท หนึ่ง ช้าง 
ก็ จะ เหลียว หลัง มา ดู เมื่อ ร่าย มนต์ อีก บท หนึ่ง และ ดีด พิณ อีก สาย หนึ่ง ช้าง ที่ เป็น จ่า ฝูง ก็ จะ เช้า มา หา 
และ คอย ยอม ให้ ขึ้น นั่ง บน หลัง ได้ พร้อม ทั้ง จะ เรียก ช้าง ที่ เป็น บริวาร ให้ มา และ พิง คำ ลัง ทุกอย่าง ว่า จะ 
ใ ห็ไป ทาง ไหน 

เมื่อ พระ กุมาร เติบ โต ขึ้น ใน คราว หนึ่ง พระ ดาบส ก็ ได้ ดู ดาว นักษัตร ก็ ได้ ตรัส ขึ้น ว่า พระ เจ้า 
ปรัน ต ปะ กรุง โก ลัมพิ ลี้ นพ ระ ชนม์ เสีย แล้ว พระ เทวี ก็ ทรง กัน แสง พระ ดาบส จึง ถาม พระ เทวี ก็ ได้ ทรง 
เล่า ความ ให้ พิง และ ก็ ได้ แสดง ว่า พระ โอรส ควร จะ ได้ พระ ราช สมบัติ พระ ดาบส ก็ รับ ที่ จะ จัดการ ให้ 
สำเร็จ ให้ จง ได้ จึง ได้ สอน มนต์ กำ หัวใจ ช้าง ทั้ง สาม บท นั้น ให้ แก่ พระ ราช กุมาร และ ได้ มอบ พิณ ให้ เมื่อ 
พระ ราช กุมาร ได้ ทรง เรียน จบ แล้ว ก็ ทรง ได้ ทดลอง มนต์ ทั้ง สาม บท และ ดีด พิณ ทั้ง สาม สาย นั้น เป็น ที่ 
ประจักษ์ ผล ดั่ง กล่าว นั้น แล้ว พระ เทวี ก็ ได้ ทรง มอบ ผ้า กัมพล แดง และ พระ ธำมรงค์ ให้ พร้อม ทั้ง ทรง 
บอก ชื่อ ของ เสนาบดี เป็น ต้น แก่ พระ ราช กุมาร เพื่อ น่า ไป แสดง หลัก ฐาน ว่า เป็น พระ ราช โอรส ของ พระ เจ้า 
ปรัน ต ปะ จริง พระ ราช กุมาร จึง ได้ ทรง น่า หมู่ ช้าง ปา มา ล้อม เมือง และ ทรง แสดง หลัก ฐาน จน ได้ รับรอง ให้ 
อภิเษก เป็น พระ เจ้า แผ่น ดิน ของ แคว้น วังสะ ๒ 

ได้ เล่า พระ ราช ประวัติ ของ พระ เจ้า อุเ ทน พระ ราชา แห่ง วัง ส รัฐ มา แล้ว จะ เล่า ถึง พระ มเหสี ๓ 
พระองค์ ของ พระ เจ้า อุเ ทน เพราะ มี เรื่อง ที่ เกี่ยว พัน อยู่ กับ ประวัติ พระ พุทธ ศาสนา ด้วย. 

พระ มเหสี องค์ ที่ หนึ่ง พระ นาม ว่า สา มา วดี เป็น ธิดา บุญธรรม ของ โฆ สก เศรษฐี พระ นาง 
สา มา วดี องค์ นี้ เป็น ธิดา ของ เศรษฐี ใน เมือง ภัทท วดี แต่ ภาย หลัง เศรษฐี ตระกูล นี้ ถึง วิบัติ ใน ตอน 
สุด ท้าย ก็ วิบัติ ด้วย โรค ซึ่ง เรียก ใน คัมภีร์ ว่า อหิวาตกโรค โรคอย่าง นี้ เมื่อ เกิด ขึ้น กล่าว ว่า พวก 
แมลง วัน แมลง ต่าง ๆ และ หนู ตาย ก่อน จน ถึง พวก ไก่ สุกร และ สัตว์ ใหญ่ ๆ ที่ เป็น สัตว์ เลี้ยง และ 
สัตว์ ใน บ้าน จน ถึง คน ผ้ที่ต้ องการ จะ รอด พ้น ก็ จะ ต้อง ทิ้ง บ้าน เรือน หนี ไป ที่ อื่น. 

เมื่อ โรค เกิด ขึ้น เศรษฐี ใน เมือง ภัทท วตี นั้น พร้อม กับ ภริยา และ ธิดา ก็ หนี ไป กรุง โก ลัมพี เพื่อ 



๒ สา มา วดี วตฺถุ ธ มุม- ป' ท. ๒ / ๓- ๘. 




ต ๐๔ 



จะ ไป อาศัย โฆ สก เศรษฐี ซึ่ง เป็น สหาย ที่ ไม่ เคย เห็น กัน คือ ต่าง ได้ ยิน ชื่อ เสียง ของ กัน ก็ ส่ง บรรณาการ 
ไป ให้ แก่ กัน นับถือ กัน แต่ เศรษฐี กับ ภริยา ได้ ถึง แก่ กรรม ที่ ศาลา พัก คน ที่ กรุง โก สัมพี จึง เหลือ แต่ ธิดา 
ธิดา ของ กัทท วตีเ ศร ษฐี ได ไป ขอ อาหาร ที่ โรง ทาน ของ โฆ สก เศรษฐี ได้ พบ กับ ผู้ จัดการ โรง ทาน ชื่อ ว่า 
มิตต กุฎุมพี เมื่อ ผู้ จัดการ โรง ทาน ได้ ถาม ทราบ เรื่อง ก็ รับ เอา ธิดา ของ ภัทท วตีเ ศร ษฐี ไป เลี้ยง เป็น บุตรี 
บุญธรรม. 

โรง ทาน ของ โฆ สก เศรษฐี นั้น โดย ปรกติ มีเลื ยง อื้อ อึง เพราะ คน แย่ง กัน เข้า แย่ง กัน ออก ธิดา 
ของ ภัทท วตีเ ศร ษฐี จึง ได้ แนะ นำ ให้ ทำ รั้ว กั้น และ ทำ ประตู ๒ ประตู สำหรับ คน เข้า ประตู หนึ่ง สำหรับ 
คน ออก ประตู หนึ่ง เมื่อ ได้ จัด ดั่ง นี้ การ แย่ง กัน เข้า ออก ก็ หาย ไป เลื ยง อื้อ อึง จึง ได้ สงบ เพราะ ฉะนั้น 
นาง จึง ได้ ชือ ว่า สา มา วดี เดิม ชือ ว่า สา มา เมื่อ มา แนะ ให้ สร้าง รั้ว ขึ้น ก็มี คำ ว่า วดี เพิ่ม เข้า ต่อ ท้าย ชื่อ เก่า 
เพรา ะวตี แปล ว่า รั้ว เรียก รวม กัน ว่า สา มา วดี หรือ สา มา วดี. 

ฝ่าย โฆ สก เศรษฐี เคย ได้ ยิน อื้อ อึง เมื่อ ไม่ ได้ ยิน เลืย งก็ส อบ ถาม ว่า ยัง ให้ ทานอยู่ หรือ ทำไม 
เสียง จึง เงียบ ไป เมื่อ ผู้ จัดการ โรง ทาน ได้ เรียน ให้ ทราบ พร้อม ทั้ง ได้ เรียน ให้ ทราบ ถึง เรื่อง นาง สา มา วดี 
ซึ่ง เป็น ต้น คิด ให้ สร้าง รั้ว โฆ สก เศรษฐี จึง ได้ ขอ รับ เอา นาง สา มา วดี ไป อุปการะ เป็น บุตรี บุญธรรม เพราะ 
เป็น ธิดา ของ เพื่อน ต่อ มา เมื่อ ถึง วัน มหรสพ ที่ เป็น ธรรมเนียม ว่า กุลธิดา ที่ โดย ปรกติ ไม่ ออก ไป ข้าง ไหน 
ก็ จะ ออก ไป ยัง แม่ นำ และ อาบ นั้าเ ล่น นํ้า เป็น การ เล่น มหรสพ พระ เจ้า อุ เท น ได้ ทอด พระ เนตร เห็น ก็ 
ทรง เกิด ความ สิเนหา ทรง ขอ เข้า ไป ทรง ตั้ง ไว้ เป็น พระ มเหสี 

พระ มเหสี องค์ ที่ ๒ พระ นาม ว่า วา สุลทั ต ตา เป็น พระ ราช ธิดา ของ พระ เจ้า ปัช โชต กรุง ธุช เชนี 
เรื่อง ที่ พระ เจ้า อุเ ทน จะ ได้ พระ นาง วา สุลท้ ต ตา นี้ มี ว่า พระ เจ้า ปัช โชต ได้ ทรง คิด จะ ยก กอง ทัพ ไป ตี กรุง 
โก สัมพี ซึ่ง เป็น เมือง ใหญ่ มี สมบัติ มาก แต่ พวก เสนาบดี ทั้ง หลาย ได้ ทูล คัด ค้าน ว่า พระ เจ้า อุเ ทน ได้ 
ทรง มี มนต์ ที่ เรียก ข้าง ได้ และ มี พาหนะ แข็ง แรง มี กำลัง มั่น คง การ ยก กอง ทัพ ไป ตี จะ ไม่ สำเร็จ และ 
ก็ ได้ ทูล แนะ อุบาย ให้ ว่า พระ เจ้า อุ เท นทรง โปรด ข้าง เพราะ ฉะนั้น ก็ ให้ สร้าง ข้าง ยนต์ ให้ ใหญ่ และ ให้ มี 
คน อยู่ ใน ท้อง ได้ แล้ว ชัก ข้าง ยนต์ นั้น ให้ เดิน ไป เดิน มา กับ วาง กำลัง พล ซุ่ม ไว้ พระ เจ้า ปัช โชต ก็ ทรง 
ปฏิบัติ ตาม. 

พราน ปา ได้ เห็น ช้าง ยนต์ นั้น ก็ มา ทูลพระ เจ้า อุเ ทน พระ เจ้า อุ เท นก็ท รง ยก กอง ทหาร ออก ไป 
เพื่อ จะ จับ ข้าง เมื่อ ไป พบ ข้าง ยนต์ แต่ ไกล ก็ ทรง ร่าย มนต์ เรียก ข้าง แต่ ว่า ข้าง ยนต์ นั้น ก็ ไม่ ฟัง มนต์ เดิน 
หนี ไป พระ เจ้า อุ เท นก็ท รง ม้า วิ่ง ตาม ข้าง ไป แต่ พระองค์ เดียว จน เข้า ไป ใน ที่มี กำลัง พล ของ ฝ่าย กรุง 
อุชเ ชนี ซุ่ม อยู่ พระ เจ้า อุเ' ทน ก็ ถูก' ทหาร' ของกรุง อุชเ ชนีล้ อม จับ' ไป’ ได้ แล้ว ก็ นำ ไป ถวาย พระ เจ้า ปัช โชต 
พระ เจ้า ปัช โชต ก็ โปรด ให้ ชัง ไว้ และ ก็ ฉลอง ชัย ชนะ ด้วย การ ทรง ดื่ม สุราบาน. 

พระ เจ้า อุเ ทน เมื่อ ถูก ชัง อยู่ หลาย วัน ก็ รับ ลัง ขึ้น ว่า จับ ข้า ศึก มา ได้ แล้ว ก็ ควร จะ ปล่อย หรือ 
ควร ประหาร เสีย ทำไม จึง ทิ้ง ไว้ อย่าง นี้ คน ก็ ไป ทูลพระ เจ้า ปัช โชต พระ เจ้า ปัช โชต ก็ เสด็จ มา ที่ คุม ชัง และ 
ได้ รับ ลัง ว่า จะ ปล่อย แต่ ให้ พระ เจ้า อุ เท นบ อก มนต์ ให้ พระ เจ้า อุเ ทน ก็ ทูล ว่า จะ บอก ถวาย ได้ แต่ ว่า 




ต ๐๔ 



พระ เจ้า ปัช โชต ต้อง ทรง ไหว้ ครู เสีย ก่อน พระ เจ้า ปัช โชต ก็ ไม่ ทรง ยอม ที่ จะ ทรง ไหว้ พระ เจ้า อุเ ทน 

พระ เจ้า อุเ ทน ก็ ไม่ ทรง ยอม บอก มนต์ ให้ พระ เจ้า ปัช โชต ก็ ตรัส ว่า ถ้า ไม่ บอก ก็ จะ ฆ่า พระ เจ้า อุเ ทน ก็ 
ทูล ตอบ ว่า ฆ่า ก็ ฆ่า เพราะ พระ เจ้า ปัช โชต นั้น ใน บัด นี้ก็ท รง เป็น ใหญ่ แห่ง สรีร กาย แต่ ว่า ก็ ไม่ ทรง เป็น 
ใหญ่ ของ จิต พระ เจ้า ปัช โชต จึง ได้ ทรง คิด ว่า ทำ อย่าง ไร จึง จะ ให้ พระ เจ้า อุ เท นทรง บอก มนต์ ได้ ทรง 
นึก ถึง พระ ราช ธิดา ก็ รับ สั่ง ขึ้น ว่า ใน พระราชวัง นี้ ได้ มี ผู้หญิง หลัง ค่อม อยู่ คน หนึ่ง จะ ให้ หญิง หลัง ค่อม นี้ 
มา เรียน มนต์ และ ก็ จะ ให้ ไหว้ แต่ ว่า ก็ จะ ต้อง กั้น ม่าน ไว้ ให้ เรียน กัน อยู่ ภาย ใน ม่าน พระ เจ้า อุเ ทน ก็ 
ทรง ยินยอม พระ เจ้า ปัช โชต ก็ เสด็จ ไป หา พระ ราช ธิดา และ ได้ ตรัส บอกว่า ได้ มี บุรุษ ง่อย เปลี้ย จน ถึง 
กับ ต้อง เดิน กัด ไป เหมือน อย่าง หอย สังข์ เดิน อยู่ คน หนึ่ง รู้ มนต์ จับ ช้าง จะ ให้ พระ ราช ธิดา ไป เรียน มนต์ 
นั้น แล้ว ให้ มาบอก แก่ พระองค์ เมื่อ จะ เริ่ม เรียน ต้อง ไหว้ ครู แต่ ต้อง ไหว้ อยู่ ภาย ใน ม่าน พระ ราช ธิดา 
ก็ ทรง ยินยอม. 

ได้ มี การ จัด ให้ มี การ เรียน มนต์ โดย กั้น ม่าน ไว้ พระ ราช ธิดา ก็ เรียน อยู่ ภาย ใน ม่าน พระ เจ้า 
อุ เท นก็ท รง บอก อยู่ ภาย นอก ม่าน วัน หนึ่ง พระ ราช ธิดา ทรง เรียน มนต์ ก็ ไม่ อาจ ที่ จะ จำ ได้ พระ เจ้า 
อุ เท นก ริ้ว ก็ รับ ลัง ขึ้น ว่า 

“ปาก ของ เจ้า หนา นัก จะ ท่อง บ่น มนต์ เท่า นี้ก็ ไม่ ได้ เจ้า นาง ค่อม !” 

พระ ราช ธิดา ก็ กริ้ว เพราะ ถูก เรียก ว่า ค่อม ก็ รับ ลัง ขึ้น มา 

“เจ้า คน โรค เรื้อน ! ทำไม จึง มา กล่าว ขึ้น เช่น นี้” 

เมื่อ ต่าง กริ้ว ซึ่ง กัน และ กัน ดั่ง นี้ แล้ว ก็ เลิก ม่าน ขึ้น และ เมื่อ ต่าง ทรง เห็น ซึ่ง กัน และ กัน ก็ เลย 
เกิด เรื่อง อื่น ขึ้น แทน เรื่อง การ เรียน มนต์ ก็ เป็น อัน ยุติ ลง เพี ยง แค่ นี้. 

มนต์ จับ ใจ ช้าง นั้น ไม่ เหมือน อย่าง มนต์ ที่ จับ ใจ คน เรื่อง นี้ ได้ มี พระ พุทธ ภาษิต ตรัส ไว้ ว่า “ยัง ไม่ 
ทรง เห็น รูป เสียง กสีน รส โผฏฐัพพะ ที่ จะ ครอบ งำ จิต บุรุษ ได้ ยิ่ง ไป กว่า รูป เสียง กลิ่น รส 
โผฏฐัพพะ ของ หญิง” และ ใน ทาง ตรง กัน ข้าม ก็มีพ ระ พุทธ ภาษิต ตรัส ไว้ อีกว่า “ยัง ไม่ ทรง เห็น รูป 
เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อื่น ที่ ครอบ งำ จิต ของ หญิง ได้ ยิ่ง ไป กว่า รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 
ของ บุรุษ. ” 

เมื่อ เรื่อง เป็น เช่น นี้ พระ เจ้า อุเ ทน กับ พระ นาง วา สุลทั ต ตา ก็ คิด อ่าน ที่ จะ พา กัน หนี เมื่อ พระ 
ราช บิดา รับ สั่ง ถาม ว่า เรียน มนต์ ไป ได้ แค่ ไหน พระ ราช ธิดา ก็ ทูล ว่า เรียน ไป ได้ เท่า นั้น เท่า นี้ และ เมื่อ จะ 
จบ มนต์ จำ จะ ต้อง ไป เก็บ โอสถ ตาม สัญญา ของ ดาว ฤกษ์ เพราะ ฉะนั้น ก็ ขอ พระ ราช ทาน พาหนะ ช้าง 
ฝึเ ท้า เร็ว กับ ขอ พระ ราช ทานอนุญาต ที่ จะ ออก ไป นอก เมือง ได้ ทุก เวลา พระ ราช บิดา ก็ ทรง อนุญาต ต่อ 
มา วัน หนึ่ง พระ เจ้า ปัช โชต เสด็จ ออก ไป ประพาส ภาย นอก เมือง พระ เจ้า อุเ ทน กับ พระ นาง วา สุลท้ ต ตา ก็ 
ขึ้น พาหนะ ช้าง พา กัน หนี ไป และ ได้ บรรจุ เงิน บรรจุ ทอง ใส่ กระสอบ ขึ้น ช้าง ไป ด้วย เมื่อ พระ เจ้า ปัช โชต 
ทรง ทราบ ทรง สั่ง ให้ ทหาร ติดตาม พระ เจ้า อุ เท นก็ท รง เท กระสอบ เงิน และ ต่อม าก็ท รง เท กระสอบ 
ทอง ลง พวก ผู้ คน ก็ พา กัน แย่ง เงิน แย่ง ทอง พระ เจ้า อุเ ทน ก็ หนี ออก ไป ได้ จน เช้า ถึง เขต เมือง โก ลัมพี 




ฅ ๐๖ 



แล้ว ก็ ได้ ทรง ตั้ง พระ นาง วา สุลทั ต ตา เป็น พระ มเหสี อีก องค์ หนึ่ง. 

องค์ ที่ ๓ ชื่อ ว่า มา คันทิ ยา องค์ นี้มี เรื่อง เกี่ยว พัน กับ พระ พุทธ ศาสนา มาก เป็น ธิดา ของ 
พร าหม ณ [น รัฐ กุรุ อยู่ ใกล้ กัน นั้น และ ท่าน แสดง ว่า นาง มา คันทิ ยา นี้มีรู ปร่า งง ด งามมาก บิดา ไม่ 
ปรารถนา จะ ยก ให้ แก่ ใคร ต้อง การ จะ ยก ให้ บุคคล ผู้ที่มี ลักษณะ เป็น มหา บุรุษ ต่อ มา บิดา ได้ พบ พระ 
พุทธเจ้า เมื่อ เสด็จ ไป ยัง แคว้น กุรุ นั้น ได้ เพ่ง พิศ พระ ลักษณะ เห็น ว่า ประกอบ ด้วย มหา ปุริส ลัก ขณะ ก็มี 
ความ เลื่อมใส และ ปรารถนา ที่ จะ ยก ลูก สาว ของ ตน ถวาย จึง ได้ ทูล ให้ ทรง ทราบ ความ ประสงค์ ของ ตน 
พระ พุทธเจ้า ก็ ไม่ ได้ ตรัส ว่า อย่าง ไร. 

ฝ่าย พราหมณ์ ก็ รีบ ไป ชวน นาง พราหมณี ผู้ ภริยา กับ ธิดา มา ยัง ที่ที่ ได้ พบ พระ พุทธเจ้า นั้น แต่ ว่า 
ไม่ ได้ พบ พระองค์ ทรง ยืน อยู่ ณ ที่ นั้น พบ แต่ รอย พระ บาท พราหมณ์ ก็ บอก แก่ นาง พราหมณี ผู้ ภริยา 
ว่า นี้ แหละ เป็น รอย เท้า ของ บุรุษ ผู้ นั้น นาง พราหมณี ได้ พิจารณา ดู รอย เท้า ก็ เห็น ว่า รอย เท้า นี้ ไม่ ใช่ 
รอย เท้า ของ บุคคล ผู้ บริโภค กาม จึง ได้ บอก แก่ พราหมณ์ ผู้ สามี พร้อม ทั้ง ได้ แสดง ลักษณะ ของ รอย เท้า 
ไว้ โดย ความ ว่า 

รอย เท้า ของ คน ที่ ยัง มี ราคะ เป็น รอย เท้า กระโหย่ง รอย เท้า , ของ คน' ที่ มี' โทสะ เป็น' รอย เท้า ที่มี 
ลักษณะ ล้น บีบ รอย เท้า ของ คน หลง มี ลักษณะ ที่ กด ลง ส่วน รอย เช่น นี้ เป็น รอย เท้า ของ คน ที่มีห ลัง ดา เปิด 
หมาย ความ ว่า เป็น คน สิน กิเลส แล้ว. 

แต่ ว่า พราหมณ์ โม่ เชื่อ จึง ได้ พ ยา ยาม เดิน ตามหา ก็ ได้ พบ พระ พุทธเจ้า เสด็จ ไป ประทับ อ ยู่ ใน ที่ 
อีก แห่ง หนึ่ง ที่ ใกล้ กัน ก็ ได้ กราบ ทูล ว่า ได้ นำ ธิดา มา ถวาย พระ พุทธเจ้า ก็ ได้ ตรัส ที่ ท่าน แสดง ไว้ โดย 
ปุคค ลา ธิฏ ฐาน ว่า “ได้ ทรง เห็น นาง ตัณหา นาง อรดี นาง ราคา ซึ่ง เป็น ธิดา มาร ผู้ งด งามอย่าง ยิ่ง ก็ ยัง ไม่ 
ทรง พอ พระ หฤทัย ไฉน จะ มาทรง พอ พระ หฤทัย กับ นาง ธิดา ของ พราหมณ์ นี้ ซึ่ง เต็ม ไป ด้วย มูตร แล กรีส. ” 

นาง มา คันทิ ยา ซึ่ง เป็น ธิดา ของ พราหมณ์ โด้ ฟัง ดั่ง นี้ก็มี ความ โกรธ และ ผูก อาฆาต ใน พระ 
พุทธเจ้า ตั้งแต่ บัด นั้น ด้วย คิด ว่า ถ้า พระ องค์ ไม่ ทรง ประสงค์ นาง ก็ บอกว่า ไม่ ต้อง การ ไฉน จึง จะ มา 
รับ ลัง ว่า เต็ม ไป ด้วย มูตร และ กรีส. 

ฝ่าย พราหมณ์ และ พราหมณี ซึ่ง เป็น บิดา มารดา ของ นาง ได้ มี ความ เลื่อมใส ใน พระ พุทธเจ้า ก็ 
ได้ ขอ บวช เป็น ภิกษุ และ ภิกษุณี แต่ ก่อน ที่ จะ บวช ก็ ได้ ฝาก นาง มา คันทิ ยา ไว้ กับ ลุง ชื่อ ว่า มา คันทิ ยะ 
ต่อ มา มา คันทิ ยะ ผู้ เป็น ลุง ก็ ได้ นำ นาง มา คันทิ ยา ไป ถวาย พระ เจ้า อุเ ทน พระ เจ้า อุ เท นก็ท รง รับ ไว้ เป็น 
พระ มเหสี อีก คน หนึ่ง. ๓ 

ประวัติ โฆ สก เศรษฐี 

อนึ่ง ควร ทราบ เรื่อง ของ โฆ สก เศรษฐี ที่ เล่า ไว้ โดย ความ ว่า โฆ สก เศรษฐี นั้น ตาม ประวัติ เป็น 
บุตร ของ หญิง นคร โสเภณี ใน กรุง โก ลัมพิ เมื่อ คลอด ออก มา แล้ว ก็ ได้ ถูก ให้ นำ เอา ไป ทิ้ง เพราะ ว่า 



๓ สาม าวตี วตฺถุ ธมฺม ป ท. ๒ / ๒๗- ๔®. 




610 ๗ 



หญิง นคร โสเภณี นั้น โดย ปรกติ เลี้ยง แต่ ลูก หญิง แต่ ถ้า บังเอิญ มี ลูก เป็น ชาย ก็ ไม่ เลี้ยง ได้ มี ผู้! ป พบ 
เด็ก ถูก ทิ้ง ไว้ มี กา สุนัข ล้อมอยู่ เป็น อัน มาก ก็ ได้ เก็บ เอา ไป เลี้ยง ไว้. 

ใน วัน นั้น เศรษฐี ของ นคร โก สัมพี ได้ ไป เฝ็า พระ เจ้า แผ่น ดิน โดย ปรกติ ได้ พบ กับ ปุโรหิต ได้ 
ถาม ขึ้น ว่า ดู ดาว ฤกษ์ บ้าง หรือ เปล่า เป็น อย่' 'ง’ ไร บ้าง ปุโรหิต ก็ บอกว่า ดู เหมือน กัน เศรษฐี ก็ ถาม ขึ้น ว่า 
มี เรื่อง อะไร บ้าง ปุโรหิต ก็ บอกว่า เรื่อง อะไร อื่น ก็ ไม่มื แต่ ว่า เด็ก ที่ เกิด ใน วันนี้ จัก เป็น เศรษฐี ใหญ่ 
ของ นคร เศรษฐี ได้ ฟัง ดั่ง นั้น ก็รืบ ใ หิไป สืบ ดู ว่า ภริยา ของ ตน ที่มื ครรภ์ แก่ คลอด หรือ ยัง ก็ ได้ รับ ตอบ ว่า 
ยัง ไม่ คลอด จึง ได้ ใช้ ทาสี ชื่อ ว่า กาลี ใ ห! ป เที่ยว ค้น หา ว่า มี เด็ก คน ไหน เกิด ใน วันนี้ บ้าง หรือ ไม่ นาง กาลี ก็ 
เที่ยว ค้น ไป จึง ได้ ไป พบ เด็ก ที่มีบุ ค คลผู้ หนึ่ง เก็บมา เลี้ยง ไว้ ดั่ง กล่าว นั้น จึง ได้ ขอ ชื้อ มา มอบ ให้ แก่ 
เศรษฐี เศรษฐี เห็น ว่า เป็น ผู้ชาย จึง ตั้งใจ ไว้ ว่า ถ้า ลูก ของ เรา คลอด ออก มา เป็น ผู้หญิง ก็ จะ ตบ แต่ง ให้ 
เป็น ภริยา สามี กัน แต่ ถ้า ลูก ของ ตน เกิด มา เป็น ผู้ชาย ก็ จะ ฆ่า เด็ก นี้ เลีย. 

ต่อ มา ภริยา ของ เศรษฐี ก็ คลอด บุตร ออก มา เป็น ชาย เศรษฐี จึง คิด ที่ จะ ฆ่า เด็ก ที่ ชื้อ มา นั้น ได้ ใช้ 
ให้ นาง กาลี นำ เอา เด็ก ไป วาง ที่ ประตู คอก โค เพื่อ ว่า ใน ตอน เช้า เมื่อ โค ออก จาก คอก ก็ จะ ได้ เหยียบ เด็ก 
แต่ ครั้น ถึง เวลา โค ออก จาก คอก โค ที่ เป็น หัว หน้า ฝูง ก็ ได้ ไป ยีน ค ล่อ ม เด็ก ไว้ ให้ โค ตัว อื่น ๆ เดิน หลีก ไป 
เด็ก จึง รอด ได้ นาง กาลี ก็ ต้อง นำ เด็ก กลับ มา. 

เศรษฐี ก็' ใช้ วิ ธ ใหม่' ให้' นำ เด็ก' ไป' วาง’ ไว้' ที่ , ทาง เกวียน เพื่อ จะ ให้ เกวียน ที่ ออก แต่ เช้า มีด บด ทับ ไป 
แต่ เมื่อ ถึง เวลา ที่ เกวียน ออก ใน เวลา เช้า มืด โค ที่ เทียม เกวียน ค้น หน้า เมื่อ ไป ถึง ที่ นั่น ก็ สลัด แอก ออก 
และ เมื่อ ได้ ถูก เทียม เช้า ใหม่ ก็ หยุด นึ่ง ไม่ ยอม ไป จน เวลา เช้า ขึ้น คน ขับ เกวียน ซึ่ง เป็น หัว หน้า ของ 
หมู่ เกวียน นั้น จึง ได้ เห็น เด็ก แล้ว ก็ เก็บ เด็ก ไป นาง กาลี ต้อง ไป ตาม ชื้อ เอา เด็ก นั้น คืน มา ใหม่. 

คราว นี้ เศรษฐี ใช้! ห้เ อา ไป ทิ้ง บน กอ ไ มี ใน ปา ช้า ผี ดิบ ต้อง การ จะ ให้ ลัตว์ ทั้ง หลาย มี สุนัข เป็น ต้น 
ที่ มา กิน ศพ ทำ ร้าย แต่ เมื่อ เอา เด็ก ไป ทิ้ง แล้ว ก็ ไม่ มี ลัตว์ อะไร ทำ ร้าย คน เลี้ยง แพะ ได้ ไป เห็น เช้า ก็ ได้ 
เก็บ เอา เด็ก นั้น ไป เลี้ยง ฝ่าย นาง กาลี ได้ กลับ มาบอก เศรษฐี เศรษฐี ก็ ให้ นาง กาลี ไป ชื้อ เอา เด็ก นั้น กลับ 
มา อีก. 

คราว นี้ เศรษฐี ได้ ให้ นาง กาลี เอา ไป โยน ภูเขา ทิ้ง เมื่อ นาง กาลี ได้ นำ เด็ก ไป โยน ภูเขา ทิ้ง เด็ก ก็ 
เผอิญ ไป ตก บน กอ ไม้ ที่ คลุม อยู่ บน กอ ไผ่ ใหญ่ คน ตัด ไม้! ผ่ เพื่อ นำ ไป จักสาน ไป พบ เช้า ก็ เก็บ เอา ไป 
เลี้ยง ไว้ เศรษฐี ได้ ทราบ ก็ ให้ นาง กาลี ไป ชื้อ เอา กลับ คืน มา อีก ฝ่าย เด็ก ก็ โต ขึ้น โดย ล่า ดับ. 

คราว นี้ เศรษฐี ได้ คิด การ ให้ โหด ร้าย ยิ่ง ขึ้น คือ ได! ป พบ กับ นาย ช่าง หม้อ บอกว่า ได้ มี อวชาต- 
บุตร อยู่ คน หนึ่ง จะ ล่ง มา เมื่อ อวชาตบุตร นั้น มา แล้ว ก็ ให้ นาย ช่าง หม้อ จับ ฟัน เลีย ให้ เป็น ท่อน เล็ก 
ท่อน ใหญ่ แล้ว ใส่ ลง ไป ใน ตุ่ม แล้ว เอา เช้า เผา ใน เตา เผา หม้อ จะ ให้ รางวัล ให้ คุ้ม ค่า ใน ภาย หลัง นาย 
ช่าง หม้อ ก็ รับ คำ เศรษฐี จึง ได้ เรียก เด็ก โฆส กะ และ ลัง ให้! ป พบ นาย ช่าง หม้อ ให้ นำ คำ ไป ว่า ตาม ที่ สั่ง ให้ 
ทำ กิจ ไว้ อย่าง หนึ่ง นั้น จง ทำ ให้ สำเร็จ โฆส กะ จึง ได้ เดิน ไป เพื่อ จะ ไป ยัง บ้าน ของ นาย ช่าง หม้อ ก็ พอ ดี ไป 
พบ เอา บุตร ของ เศรษฐี เอง ซึ่ง กำลัง เล่น ขลุบ อยู่ กับ เพื่อน บุตร ของ เศรษฐี นั้น เล่น แพ้ มา เป็น อัน มาก จึง 




ต ๐๘ 



ขอ ให้ โฆส กะ ช่วย เล่น แก้ เพราะ ว่า โฆส กะ นั้น เป็น ผู้ ชำนาญ ใน การ เล่น ชนิด นี้ โฆส กะ ก็ อ้าง ว่า ได้ รับ คำ 

สั่ง ให้ ไป หา นาย ช่าง หม้อ บุตร ของ เศรษฐี ก็ รับ ว่า จะ ไป แทน โฆส กะ ก็ กำชับ ว่า ต้องบอก ตาม ที่ พ่อ ได้ สั่ง ไว้ 

มิ ฉะนั้น ก็ จะ เป็น การ ผิด คำ สั่ง เมื่อ ลูก ของ เศรษฐี รับ คำ แข็ง แรง จึง ยอมอยู่ เล่น ขลุบ แทน ลูก ของ เศรษฐี 

ลูก ของ เศรษฐี ก็ ได ไป ยัง บ้าน ของ ช่าง หม้อ และ ได้ นำ คำ ที่ เศรษฐี สั่ง ไว้ บอก แก่ นาย ช่าง หม้อ นาย ช่าง 

หม้อ ก็ จับ เอา ลกฃ อง เศรษฐี นั้น ทำ เหมือน อย่าง ที่ เศรษฐี ได้ สั่ง ไว้. 

ป 0(1 

ใน ตอน เย็น วัน นั้น โฆส กะ ก็ กลับ ไป บ้าน เศรษฐี ถาม ว่า ทำไม จึง ไม่ ไป โฆส กะ ก็ เล่า ให้ ฟัง 
เศรษฐี เมื่อ ได้ ยิน ดั่ง นั้น ก็มืค วาม ตกใจ เป็น กำลัง ได้ รีบ ไป หา นาย ช่าง หม้อ นาย ช่าง หม้อ ก็ รีบออก มา รับ 
หน้า บอกว่า ได้ ปฏิบัติ ตาม ที่ เศรษฐี สั่ง ไว้ เรียบ ร้อย แล้ว. 

เรื่อง นี้ แสดง ว่า การ ประทุษร้าย แก่ บุคคล ผู้ ไม่ ประทุษร้าย นั้น ย่อม มี ผล สนอง ดั่ง ได้ มี พระ 
พุทธ ภาษิต ที่ ตรัส ไว้ แปล ความ ว่า 

“บุคคล ผู้ ประทุษร้าย ใน บุคคล ผู้มิ ได้ ประทุษร้าย ผู้ ไม่ มี อาชญา ด้วย อาชญา ย่อม บรรลุ ถึง 
รา' นะ ทั้ง ๑๐ ราน ะ ใด รา นะ หนึ่ง พลัน ที เดียว คือ ๑. เวทนา ที่ เผ็ด ร้อน ๒. ความ เกื้อ ม ๓. ความ ทำลาย แห่ง 

๙9 ๐6? ๙9 

สรีระ ๔. อาพาธ ที่ หนัก ๕. ความ ฟุ ง' ซ่าน แห่ง จิต ๖. อุปสรรค จาก พระ เจ้า แผ่น ดิน หรือ บ้าน เมือง 
๗. การ กล่า วตู่ที่ ทารุณ ๘. ความ เกื้อ ม ลัน แห่ง ญาติ ทั้ง หลาย ๘. ความ ย่อยยับ แห่ง โภคะ ทั้ง หลาย 
๑๐. ไฟ ไหม้ บ้าน และ ผู้ นั้น เมื่อ กาย แตก ทำลาย ตาย ไป แล้ว ย่อม เข้า ถึง นิร ยะ คือ ภพ ที่ ไร้ ความ เจริญ” 
เศรษฐี นั้น แม้ จะ เสีย บุตร ไป เพราะ การ คิด ทำลาย โฆส กะ ก็ ยัง ไม่ ยอม หยุด ยั้ง ยัง คิด ต่อ ไป อีก 
จึง ได้ เขียน หนังสือ ถึง ผู้ จัดการ เก็บ ส่วย ใน หมู่ บ้าน ของ เศรษฐี แห่ง หนึ่ง สั่ง ให้ ผู้ จัดการ เก็บ ส่วย นั้น ฆ่า 
อวชาตบุตร ที่ ส่ง ไป แล้ว ให้ ทิ้ง ไป ใน หลุม วัจ จะ ให้ เป็น การ มิดชิด แล้วจะ ตอบ แทน การ กระทำ นี้ ใน ภาย หลัง 
ได้ ผูก หนังสือ นี้ ไว้ ที่ ชาย ผ้า ของ โฆส กะ เอง สั่ง ให้ โฆส กะ เดิน ทาง ไป โฆส กะ นั้น อ่าน หนังสือ ไม่ ออก 
ก็ ไม่ ทราบ ข้อ ความ ว่า เขียน อย่าง ไร โฆส กะ ได้ ขอ เสบียง เดิน ทาง เศรษฐี ก็ บอกว่า ได้ มี เพื่อน เศรษฐี อยู่ 
คน หนึ่ง ใน ระหว่าง ทาง ให้ ไป พัก ที่ นั้น ไม่ ต้อง นำ เสบียง ไป โฆส กะ ก็ เดิน ทาง ไป เมื่อ ไป ถึง บ้าน ของ 
เศรษฐี ผู้ สหาย ของ เศรษฐี ผู้ บิดา เลี้ยง ก็ ได้ แวะ เข้า ไป ขอ พัก. 

ฝ่าย ภริยา ของ เศรษฐี นั้น เมื่อ ได้ สอบ ถาม ทราบ ว่า เป็น โฆส กะ ซึ่ง เป็น บุตร ของ เศรษฐี ใน กรุง 
โก สัมพี ก็ ยินดี รับรอง และ จัด ที่ ให้ พัก เป็น ที่สุฃ สบาย ใน การ จัด รับรอง นั้น ก็ ได้ ใช้ ทาสี ของ ธิดา ให้ เป็น 
ผู้ ทำ เมื่อ ทาสี ของ ธิดา เศรษฐี จัด เสร็จ แล้ว ก็ ได้ กลับ ไป ทำ กิจ ให้ แก่ ธิดา เศรษฐี ฝ่าย ธิดา เศรษฐี ก็ ว่า กล่าว 
เพราะ ใช้ ให้ ไป ทำ กิจ อย่าง หนึ่ง แต่ มัว ไป ชัก ช้า อยู่ ทาสี ก็ เล่า ความ ให้ ฟัง ว่า โฆส กะ ซึ่ง เป็น เศรษฐี หนุ่ม 
ใน กรุง โก สัมพี มา พัก และ ภริยา ของ เศรษฐี คือ มารดา ของ ธิดา เศรษฐี นั้น เป็น ผู้ ใช้ ให้ จัด รับรอง. 

ธิดา เศรษฐี เมื่อ ได้ ฟัง ชื่อ ว่า โฆส กะ ก็ เกิด ความ สนใจ และ เกิด ความ พอ ใจ ขึ้น ทันที ใน เรื่อง นี้ 
ได้ มี พระ พุทธ ภาษิต บท หนึ่ง แสดง ไว้ ว่า 

“ความ รัก นั้น ย่อม เกิด ด้วย เหตุ ๒ อย่าง คือ ด้วย บุพเพ ลัน นิวาส ความ เคย อยู่ ร่วม กัน มา 
แต่ ปาง ก่อน และ ด้วย การ เกื้อกูล กัน ใน ป็จจุ บัน เหมือน อย่าง ดอก อุบล อาศัย นั้าแ ละ เปี อก ตม เกิด 
เจริญ ขึ้น ใน นั้า ฉะนั้น” 




ต ๐๙ 



เศรษฐี ธิดา เมื่อ เกิด ความ สนใจ โฆส กะ แล้ว ก็ ได้ ลอบ ลง มา ยัง ห้อง ที่โฆ สก ะ พัก ได้ เห็น โฆส กะ 
นอน หลับ และ เห็น หนังสือ ที่ ผูก อยู่ ที่ ชาย ผ้า ก็แก้ เอา หนังสือ นั้น มา อ่าน เมื่อ ทราบ ความ ใน หนังสือ 
นั้น แล้ว ก็ ตกใจ ว่า ไฉน จึง ได โง่ เขลา จน ถึง ผูก หนังสือ ที่ ลัง ให้ ฆ่า ตัว เอง มา ดั่ง นั้น จึง ได ไป เขียน หนังสือ 
ขึ้น ใหม่ แก้ ข้อ ความ เสีย ใหม่ ว่า ให้ ผู้ จัดการ เก็บ ส่วย นั้น จัดการ ส่ฃอ และ ตบ แต่ง โฆส กะ กับ ธิดา ของ 
เศรษฐี ใน บ้าน นั้น ให้ จัดการ ปลูก เรือน หอ และ จัด ทรัพย์ สมบัติ ให้ โดย ครบ ถ้วน. 

วัน รุ่ง ขึ้น โฆส กะ ก็ เดิน ทาง ต่อ ไป ถึง บ้าน ของ ผู้ จัดการ เก็บ ส่วย ก็ ได้ ยื่น หนังสือ นั้น ให้ ผู้ 
จัดการ เก็บ ส่วย ก็ ได้ จัดการ ให้ เป็น ไป ตาม หนังสือ ที่ เขียน ไว้ นั้น ทุก ประการ. 

ต่อ มา เมื่อ เศรษฐี ใน กรุง โก ลัมพี ทราบ ข่าว ดั่ง นั้น ก็ ยิ่ง มี ความ เสียใจ เพราะ ที่ คิด ว่า จะ ให้ ทำ 
อย่าง ไร ก็ ไม่ เป็น ตาม ที่ คิด ลัก อย่าง และ ตน ก็ ต้อง เสีย บุตร ไป ด้วย มี ความ เสียใจ มาก ขึ้น จน ถึง ล้ม ปวย 
ลง เมื่อ ปวย หนัก ก็ ส่ง คน ไป ให้ ตาม โฆส กะ มา พบ แต่ ว่า ผู้ที่ มา ตาม นั้น ก็ มา พบ กับ ภริยา ของ โฆส กะ ก่อน 
ภริยา ของ โฆส กะ ก็ รับรอง และ เก็บ ความ ไว้ ยัง ไม่ บอก แก่ โฆส กะ ผู้ สามี ต่อ มา เมื่อ เศรษฐี มี อาการ 
เพียบ หนัก ส่ง คน มา ให้ ตาม อีก ภริยา ของ โฆส กะ จึง ได้ บอก แก่ โฆส กะ แล้ว ได้ พา กัน ไป พบ ใน ขณะ ที่ ไป 
พบ นั้น ภริยา ก็ ให้ โฆส กะ ผู้ สามี ยืน อยู่ ที่ เท้า ส่วน ตน เอง ยืน อยู่ ค่อน มา ทาง คิรษ ะ ของ เศรษฐี ฝ่าย 
เศรษฐี ปรารถนา ที่ จะ พูด ว่า จะ ไม่ ยก สมบัติ ให้ แต่ ก็ พูด ออก มา ได้ ยิน แต่ เพียง ว่า ให้ ภริยา ของ โฆส กะ ก็ 
ริบ แสดง อาการ เศร้า โศก ชบคิ รษะ ที่ อก ของ เศรษฐี ซึ่ง กำลัง ปวย หนัก เศรษฐี ก็ สิน ชีวิต ลง ใน ขณะ นั้น. 

เมื่อ เศรษฐี สิน ชีวิต แล้ว พระ เจ้า อุเ ทน ได้ ทรง ทราบ ก็ไดิ โปรด ให้ ทำ สรืร กิจ ของ เศรษฐี และ ได้ 
รับ ลัง ให้ โฆส กะ ผู้ บุตร ของ เศรษฐี มา เฝ็า เพื่อ จะ ทรง แต่ง ตั้ง ให้ เป็น เศรษฐี วัน นั้น ฝกต กนั้า ฝน ขัง นอง 
ท้อง พระ ลาน หลวง เมื่อ โฆส กะ เข้า ไป เฝ็า ก็ เดิน กระโดด ไป บ้าง แต่ เมื่อ เข้า ไป เฝ็า และ ได้ รับ พระ ราช 
กำหนด ว่า จัก ทรง แต่ง ตั้ง เป็น เศรษฐี ก็ เดิน ออก มา โดย เรียบ ร้อย พระ เจ้า อุเ ทน ทอด พระ เนตร ทาง 
ช่อง พระ แกล ทอด พระ เนตร เห็น ดั่ง นั้น ก็ ทรง เรียก เข้า ไป อีก รับ ลัง ถาม ว่า เมื่อ ขา เข้า มากระ โดด โลด เต้น 
เข้า มา เมื่อ ขา ออก ไป เดิน ออก ไป อย่าง เรียบ ร้อย เพราะ เหตุ ไร ? โฆส กะ ก็ กราบ ทูล ว่า เมื่อ ตอน ที่ เข้า 
มา นั้น ยัง มิ ได้ รับ กำหนด ฐานันดร ยัง เป็น เด็ก จึง ปฏิบัติ อาการ อย่าง เด็ก ได้ แต่ ว่า เมื่อ ได้ รับ กำหนด 
ฐานันดร เป็น ผู้ใหญ่ ขึ้น แล้ว ก็ ต้อง แสดง อาการ ของ ผู้ใหญ่ พระ เจ้า อุเ ทน ก็ โปรด ว่า เป็น ผู้มี สติ ปัญญา 
ก็ ได้ โปรด พระ ราช ทาน ตำ แห น่ง เศรษฐี ใน เวลา นั้น ที เดี ยว . 

เมื่อ โฆ สก เศรษฐี กลับ บ้าน ภริยา ได้ แย้ม สรวล เพราะ ได้ คิด ว่า โฆส กะ รอด ตาย มา เพราะ 
ความ คิด ของ ตน โฆส กะ ได้ เห็น อาการ เช่น นั้น ก็ ได้ คาด คั้น ถาม ภริยา ได้ บอก ให้ ทราบ โฆส กะ ก็ ยัง 
ไม่ เชื่อ ภริยา ก็ อ้าง ทาสี ที่ ชื่อ ว่า กาลี เป็น พยาน นาง กาลี ก็ ได้ แจ้ง ให้ โฆส กะ ทราบ โดย ตลอด โฆส กะ เมื่อ 
ได้ ทราบ ดั่ง นั้น ก็มีค วาม ลัง เวช ใจ ได้ ตั้ง โรง ทาน บริจาค อาหาร เป็น ต้น แก่ คน กำพร้า และ คน เดิน ทาง 
เป็น ต้น คน จัดการ โรง ทาน ชื่อ ว่า มิตต กุฎุมพี และ ที่ โรง ทาน นี้ เอง พระ นาง สา มา วดี ได้ เข้า ไป ขอ อาหาร 
จน ถึง โฆ สก เศรษฐี ได้ รับ เข้า ไป เป็น บุตร บุญธรรม ตาม ที่ เล่า มา แล้ว. ๙ 



* สาม าวตี ว ต ถ ธมฺม ป ท. ๒ / ๘- ๒๗. 




ต ๑๐ 



จะ ได้ เล่า เรื่อง เกี่ยว แก่ พระ พุทธ ศาสนา ใน กรุง โก สัมพี ต่อ ไป เมื่อ พระ พุทธเจ้า ได้ เสด็จ ประทับ 
จำ พรรษา ใน กรุง โก สัมพี นัน เศรษฐี ทัง สาม มีโฆ สก เศรษฐี เป็น ต้น ได้ ถวาย อุปการะ ผลัด เปลี่ยน กัน 
โดย ตลอด นาย ช่าง ดอกไม้ ที่ เรียก ว่า นาย มาลาการ ชื่อ ว่า สุมนะ เป็น อุปัฏฐาก คือ ผู้ ช่วย รับ ทำ การ 
งาน ของ เศรษฐี ทั้ง ๓ ได้ ขอ อนุญาต นิมนต์ พระ พุทธเจ้า และ พระ สงฆ์ ไป เสวย และ ฉัน ภัตตาหาร ใน วัน 
หนึ่ง และ โดย ปรกติ พระ เจ้า อุเ ทน ได้ พระ ราช ทาน มูลค่า ดอกไม้ ให้ แก่ พระ มเหสี ทั้ง ๓ นั้น สำหรับ ชื้อ 
ดอกไม้ เป็น ประจำ วัน นาง ทาสี หรือ ข้า หลวง ของ พระ นาง สา มา วดี ชื่อ ว่า ชุชชุ ซ ตรา เป็น ผู้ มา ชื้อ 
ดอกไม้ ของ นาย สุมนะ เป็น ประจำ ใน วัน นั้น เมื่อ มา ชื้อ ดอกไม้ นาย สุมนะ ก็ ชัก ชวน ให้ อยู่ ช่วย เลี้ยง พระ 
และ ฟัง ธรรม ด้วย กัน ก่อน เมื่อ ได้ ทำ การ เลี้ยง พระ เสร็จ แล้ว พระ พุทธเจ้า ก็ ได้ ทรง อนุโมทนา. 

ธรรมเนียม อนุโมทนา ใน สมัย นั้น มี กล่าว ไว้ ว่า โดย ปรกติ เมื่อ ทายก ต้อง การ จะ ฟัง อนุโมทนา 
จาก พระรูป ใด ก็ รับ บาตร ของ พระรูป นั้น ไว้ และ พระรูป อื่น ก็ กลับ ไป ก่อน พระ ที่ อยู่ เพื่อ อนุโมทนา นั้น 
ก็ กล่าว อนุโมทนา อนุโมทนา นั้น ก็ คือ แสดง ธรรม นั่น เอง แต่ เป็น แสดง ธรรม อย่าง ย่อ ๆ ดั่ง บท 
อนุโมทนา ที่ ติด มา ใช้ สวด ใน บัด นี้ ก็มีห ลาย บท ที่มีเ นี้อค วาม เป็น การ แสดง ธรรม แต่ บท อนุโมทนา ที่ 
แต่ง ประกอบ ใน ภาย หลัง ที่ ลังกา เป็น บท ให้ พร เป็น ส่วน มาก. 

ใน วัน นั้น นาย สุมนะ ก็ ได้ รับ บาตร ของ พระ พุทธเจ้า ไว้ แสดง ว่า มุ่ง จะ ให้ พระ พุทธเจ้า ประทับ 
อยู่ อนุโมทนา คือ แสดง ธรรม พระ พุทธเจ้า ก็ ได้ ทรง แสดง ธรรม เป็น การ อนุโมทนา นาง' ขุช ชุ' ช ตรา' ได้ 
พลอย ฟัง ด้วย ก็ ได้ ดวง ตา เห็น ธรรม ใน วัน อื่น ๆ นาง ขุชชุ ช ตรา ได้ ยัก เอา ค่า ดอกไม้ ไว้ ครึ่ง หนึ่ง แต่ 
ใน วัน นั้น ได้ ชื้อ ดอกไม้ เต็ม ราคา ได้ นำ ไป มอบ แก่ พระ นาง สา มา วดี เมื่อ ได้ ถูก ชัก ถาม ว่า วันนี้ ทำไม 
ดอกไม้ จึง มาก นาง ฃุชชุ ช ตรา ก็ รับ ตาม ความ เป็น จริง และ ว่า ไม่ ทำ เหมือน อย่าง เก่า ก็ เพราะ ได้ ฟัง ธรรม 
ของ พระ พุทธเจ้า พระ นาง สา มา วดี ก็ฃอ ให้ นาง ขุชชุ ช ตรา แสดง ธรรม ให้ ฟัง นาง ฃุชชุ ช ตรา ก็ ขอ ให้ จัด 
ที่ แสดง ธรรม และ เมื่อ ได้ ชำระ กาย แต่ง กาย สะอาด เรียบ ร้อย ก็ ขึ้น ที่ แสดง ธรรม และ แสดง ธรรม ให้ 
พระ นาง สา มา วดี กับ บริวาร ฟัง พระ นาง สา มา วดี เมื่อ ได้ ฟัง ธรรม ของ นาง ขุชชุ ช ตรา ที่ จำ มา จาก พระ 
พุทธเจ้า ก็ ได้ ดวง ตา เห็น ธรรม พร้อม กับ บริวาร ต่อ จาก นั้น ก็ ได้ ส่ง นาง ขุชชุ ช ตรา ไป ฟัง ธรรม จาก 
พระ พุทธเจ้า และ มา แสดง ต่อ ให้ ฟัง อยู่ เนืองนิตย์ เพราะ ว่า ไม่ สามารถ จะ ออก ไป จาก พระ ราช ฐาน ได้ 

ต่อ มา พระ นาง สา มา วดี ก็ ได้ เจาะ ห้อง ที่ ตำหนัก เพื่อ จะ ได้ คอย ดู พระ พุทธเจ้า และ พระ สาวก เมื่อ 
เสด็จ ไป ยัง บ้าน ของ เศรษฐี ทั้ง ๓ 

ผู้ อด ทน คือ ผู้!! ก ตน ดี แล้ว 

วัน หนึ่ง พระ นาง มา คันทิ ยา ซึ่ง ได้ ผูก อาฆาต ใน พระ พุทธเจ้า ไว้ ได้ ขึ้น ไป ยัง ตำหนัก ของ พระ 
นาง สา มา วดี ได้ เห็น ช่อง ที่ เจาะ ไว้ ที่ ฝา ก็ ได้ ซัก ถาม จึง ได้ ทราบ ว่า พระ พุทธเจ้า ได้ เสด็จ มา ยัง นคร นี้ ก็ 
หวน คิด ถึง เวร ที่ ได้ ผูก ไว้ ก็คืด จะ จัดการ ให้ พระ พุทธเจ้า เสด็จ ออก ไป จาก นคร โก ล้ม พี, จึง ได้ ไป เฝ็า 
พระ เจ้า อุเ ทน ทูล ฟ้อง ว่า พระ นาง สา มา วดี มี พระ หฤทัย ออก ห่าง เพราะ ได้ เจาะ ช่อง ฝา เพื่อ จะ คอย ดู 




๑๑๑ 



พระ พุทธเจ้า และ พระ สาวก พระ เจ้า อุเ ทน ก็ ได้ เสด็จ ขึ้น ไป บน ตำหนัก ของ พระ นาง สา มา วดี เมื่อ ได้ ทรง 
เห็น ช่อง ฝา ที่ ได้ เจาะ ไว้ นั้น ก็ ไม่ ตรัส ว่า อย่าง ไร กลับ ตรัส ให้ ทำ ช่อง หน้าต่าง หรือ ช่อง บาน พระ แกล ไว้ เพื่อ 
ให้ ใช้ เปิด เป็น หน้าต่าง ต่อ ไป. 

พระ นาง มา คันทิ ยา เห็น ว่า ไม่ เป็น ไป ตาม ที่ ต้อง การ จึง ได้ จัดการ จ้าง พวก ชาว เมือง ซึ่ง เป็น ผู้ ไม่ 
เลื่อมใส ใน พระ รัต น ตรัย ให้ คอย ตาม ด่า พระ พุทธเจ้า พวก ที่ ไม่ เลื่อมใส เหล่า นั้น ก็ ได้ คอย ติดตาม 
พระ พุทธเจ้า และ ด่า ด้วย ถ้อย คำ ที่ ยก ขึ้น ด่า อย่าง หยาบ คาย ที่ กล่าว ไว้ ว่ามื ๑๐ ประการ คือ ด่า ว่า เจ้า 
เป็น โจร เจ้า เป็น พาล เจ้า เป็น คน หนวก เจ้า เป็น อูฐ เจ้า เป็น โค เจ้า เป็น ฬา เจ้า เป็น สัตว์ นรก เจ้า เป็น 
สัตว์ ดิรัจฉาน สุคติ ของ เจ้า ไม่มื เจ้า หวัง ทุคติ ได้ เท่า นั้น. 

ท่านพระ อานนท์ ซึ่ง ได้ ติดตาม มา กับ พระ พุทธเจ้า ได้ กราบ ทูล ขอ ให้ พระ พุทธเจ้า เสด็จ หลีก 
ออก ไป จาก เมือง นั้น พระ พุทธเจ้า ตรัส ถาม ว่า จะ ให้ ไป ที่ ไหน พระ อานนท์ ทูล ว่า จะ ไป เมือง อื่น พระ พุทธเจ้า 
ก็ ได้ ตรัส ถาม ว่า ก็ เมื่อ มนุษย์ ใน เมือง นั้น ด่า อีก จะ ไป ที่ ไหน อีก พระ อานนท์ ก็ ทูล ว่า ไป เมือง อื่น อีก จาก 
เมือง นั้น พระ พุทธเจ้า ตรัส ถาม ว่า เมื่อ ถูก ด่า ใน เมือง นั้น อีก จะ ไป ที่ ไหน อีก พระ อานนท์ ทูล ว่า จะ ไป เมือง 
อื่น ๆ ต่อ ไป พระ พุทธเจ้า ก็ ตรัส ว่า จะ ทำ อย่าง นั้น ไม่ สมควร อธิกรณ์ นั้น เกิด ขึ้น ใน ที่ ใด เมื่อ อธิกรณ์ 
นั้น สงบ ไป แล้ว ใน ที่ นั้น จึง ควร ที่ จะ ไป ใน ที่ อื่น และ ตรัส ถาม ว่า พวก ที่ ด่า นั้น เป็น ใคร พระ อานนท์ ก็ ทูล 
ให้ ทรง ทราบ จึง ตรัส ว่า การอด ทน เป็น ภาระ ของ พระองค์ พวก เหล่า นั้น ก็ จะ ด่า อยู่ ได้ ขนาด เจ็ด วัน เท่า นั้น 
เพราะ ว่า อธิกรณ์ คือ เรื่อง ที่ เกิด ขึ้น แก่ พระ พุทธเจ้า ทั้ง หลาย ไม่ ไป เกิน กว่า เจ็ด วัน ได้ ทรง เปล่ง พระ พุทธ 
อุทาน ขึ้น โดย ความ ว่า เรา จัก อด ทน คำ ล่วง เกิน เหมือน อย่าง ช้าง กิ กอด ทน ศร ที่ ตก จาก แล่ง ใน สงคราม 
เพราะ ว่า ชน เป็น อัน มาก เป็น ผู้ทุกิ ล ชน ทั้ง หลาย ย่อม นำ พาหนะ ที่ฝ็ก แล้ว ล่ที่ ประชุม พระ ราชา ย่อม 
ประทับ พาหนะ ที่ฝ็ก แล้ว บุคคล ใด เป็น ผู้ที่ อด ทน คำ ล่วง เกิน บุคคล นั้น ชื่อ ว่า เป็น ผู้มืก แล้ว เป็น ผู้ 
ประเสริฐ สุด ลํ้า มนุษย์ ทั้ง หลาย ม้า อัสดร ที่ฝ็ก แล้ว ม้า ล่น ธพ อาชาไนย ที่มืก แล้ว มหา นาค กุญชร คือ 
ช้าง ใหญ่ ที่ฝีก แล้ว เป็น สัตว์ ที่ ประเสริฐ แต่ ว่า บุคคล ผู้มืก ตน ได้ แล้ว ประเสริฐ กว่า สัตว์ เหล่า นั้น. 

พระ นาง มา คันทิ ยา เมื่อ ไม่ สามารถ จะ ให้ พระ พุทธเจ้า เสด็จ ออก ไป จาก เมือง โก สัมพี นั้น ได้ ก็ 
คิด อุบาย ต่อ ไป คือ ได้ ลัง ไป ถึง มา คันทิ ยะ ผู้ เป็น ลุง ให้ ล่ง ไก่ ตาย มา ให้ ตัว หนึ่ง ไก่ เป็น อีก ตัว หนึ่ง ใน 
ชั้น แรก ก็ ให้ นำ ไก่ เป็น มา ถวาย พระ เจ้า อุเ ทน ก่อน และ เมื่อ เขา นำ ไก่ เป็น มา ถวาย ก็ แนะ นำ พระ เจ้า อุเ ทน 
ให้ ล่ง ไป ให้ คณะ พระ นาง สา มา วดี ปรุง เครื่อง เมื่อ เขา ล่ง ไก่ เป็น นั้น ไป คณะ พระ นาง สา มา วดี ก็ ปฏิเสธ 
เพราะ เป็น ผู้ ไม่ ฆ่า สัตว์ พระ นาง มา คันทิ ยา ก็ ทูล ยุแหย่ ว่า ให้ ลอง ดู ต่อ ไป ให้ ลอง ล่ง ไก่ นั้น ไป อีก และ 
ลัง ให้ จัดการ ท่า ภัตตาหาร ถวาย พระ พุทธเจ้า พระ เจ้า อุเ ทน ก็ รับ ลัง ไป อย่าง นั้น แต่ คราว นี้ พระ นาง 
มา คันทิ ยา ก็ ได้ ลอบ สั่ง ให้ ล่ง ไก่ ตาย ไป พระ นาง สา มา วดี เมื่อ ได้ รับ รับ สั่ง ดั่ง นั้น ก็ จัดการ ปรุง ภัตตาหาร 
ถวาย พระ พุทธเจ้า พระ นาง มา คันทิ ยา ทูล ยุแหย่ ว่า เป็น หลัก ฐาน ที่ เพียง พอ ว่า พระ นาง สา มา วดี เอาใจ 
ออก ห่าง พระ เจ้า อุ เท นก็ท รง นึ่ง. 

พระ นาง มา คันทิ ยา เมื่อ ไม่ ได้ รับ ความ สำเร็จ สม ประสงค์ ก็ คิด การ ต่อ ไป ได้ สั่ง' ให้ มา คันทิ ยะ 




ผู้ เป็น ลุง จัด หา งู พิษ ส่ง มา แต่ ว่า ให้ ถอน เขี้ยว ออก เสีย เมื่อ ได้ รับ มา แล้ว ก็ จัดการ ใส่ เข้า ไป ใน พิณ สำหรับ 
ดีด เรียก ช้าง ของ พระ เจ้า อุเ ทน ที่ โปรด นำ ติด พระ องค์ ไป ด้วย เสมอ เมื่อ ถึง วาระ ที่ พระ เจ้า อุเ ทน เสด็จ ไป 
บน ตำหนัก ของ พระ นาง สา มา วดี พระ นาง มา คันทิ ยา ก็ ทูล คัด ค้าน ทำนอง ว่า จะ เกิด เหตุ ร้าย พระ เจ้า 
อุเ ทน ก็ ไม่ ทรง เชื่อ พิง ได้ ทรง ถือ พิณ คัน โปรด ปราน นั้นำ ติด พระองค์ ไป ยัง ตำ หนัง ของ พระ นาง สา มา วดี 
ด้วย พระ นาง มา คันทิ ยา ก็ ไป ด้วย และ เมื่อ ได้ เสด็จ ขึ้น ไป บน พระ ตำหนัก นั้น แล้ว พระ นาง มา คันทิ ยา 
ก็ ลอบ เปิด ช่อง ที่ พิณ งูก็เ ลื้อ ยอ อก พระ นาง มา คันทิ ยา ก็ ร้อง เอะอะ ขึ้น ทูลพระ เจ้า อุเ ทน ให้ ทรง ทราบ 
พระ เจ้า อุเ ทน เมื่อ ได้ เห็น เรื่อง เป็น ไป ได้ ถึง เพียง นั้น ก็ กริ้ว พระ นาง สา มา วดี รับ ลัง ให้ เรียก เอา ธนู และ 
แล่ง ทรง ธนู เพื่อ จะ ยิง พระ นาง สา มา วดี แต่ พระ นาง สา มา วดี ก็ แผ่ เมตตา จิต ไป ยัง พระ เจ้า อุเ ทน และ 
พระ นาง มา คันทิ ยา กับ ส่ง บริวาร ให้ แผ่ เมตตา จิต ไป ด้วย กัน พระ เจ้า อุเ ทน ก็ ได้ ทรง กลับ พระ หฤทัย ที่ 
กล่าว ว่า เป็น ไป ด้วย อำนาจ ของ เมตตา จิต และ เพราะ ได้ ทรง งุน งง ใน พระ หฤทัย ก็ ได้ ทรง ขอ ให้ พระ 
นาง สา มา วดี เป็น ที่พื่ง ต้าน ทาน พระ นาง สา มา วดี ขอ ให้ ไป เผ่า พระ พุทธเจ้า และ ถึง พระ พุทธเจ้า เป็น ที่ พึ่ง 
พระ เจ้า อุ เท นทรง รับ และ ได้ รับ ส่ง ประทาน พร แก่ พระ นาง สา มา วดี ต่อ จาก นั้น ก็ ได้ เสด็จ ไป เผ่า 
พระ พุทธเจ้า และ นับถือ พระ พุทธ ศาสนา นับถือ พระ พุทธเจ้า เป็น สรณะ เมื่อ เสด็จ กลับ มา แล้ว ก็ รับ ส่ง 
ให้ พระ นาง สา มา วดี ขอ พร ที่ พระ ราช ทาน ไว้ พระ นาง สา มา วดี ก็ ทูล ว่า ไม่ ต้อง การ พร อย่าง อื่น ประสงค์ 
ว่า จัก ทูล ขอ อนุญาต นิมนต์ พระ พุทธเจ้า และ พระ ภิกษุ สงฆ์ มา ถวาย ภัตตาหาร ใน พระ ราช ฐาน และ ทูล 
ขอ อนุญาต เพื่อ จะ พิง ธรรม พระ เจ้า อุ เท นทรง อนุญาต แก่ พระ นาง สา มา วดี พระ นาง สา มา วดี ก็ นิมนต์ 
พระ พุทธเจ้า และ ภิกษุ สงฆ์ มา ถวาย ภัตตาหาร ที่ ตำหนัก และ ทูล ขอ ให้ พระ พุทธเจ้า เสด็จ มา เนืองนิตย์ 
ใน การ เลี้ยง พระ นี้ พระ เจ้า อุเ ทน ก็ ได้ เสด็จ มาทรง ร่วม ด้วย และ ได้ กราบ ทูลพระ พุทธเจ้า เชิญ เสด็จ มา 
ประจำ เหมือน อย่าง นั้น พระ พุทธเจ้า ตรัส ว่า ธรรมดา ว่า พระ พุทธะ ทั้ง หลาย จะ เสด็จ ไป ใน ที่ แห่ง เดียว 
กัน นั้น ไม่ สมควร เพราะ ว่า ชน เป็น อัน มาก ก็ ย่อม มุ่ง หวัง พระ เจ้า อุเ ทน ก็ ขอ ให้ ทรง มอบ หมาย แก่ ภิกษุ 
ลัก รูป หนึ่ง พระ พุทธเจ้า ได้ ทรง มอบ หมาย ให้ เป็น ภาระ ของ พระ อาน นทเถระ ตั้งแต่ นั้น พระ อาน นท- 
เถระ ได้ ไป ฉัน ใน ราช ตระกูล ได้ แสดง ธรรม แก่ คณะ พระ นาง สา มา วดี อยู่ เป็น ประจำ. 

ฝ่าย 1 พระ' นาง มา คันทิ ยา เห็น ว่า เรื่อง ที่ คิด ไว้ ไม่ สำเร็จ ทุก ครั้ง ก็ คิด การที่ โหด ร้าย ยิ่ง ขึ้น จึง ได้ 
ให้ ไป ตาม ลุง ที่ ชื่อ ว่า มา คันทิ ยะ เข้า มา และ ได้ ร่วม คิด การที่ โหด ร้าย ไว้ ใน วัน หนึ่ง เมื่อ พระ เจ้า อุเ ทน 
เสด็จ ออก ไป นอก พระ นคร มา คันทิ ยะ ผู้ เป็น ลุง ของ พระ นาง มา คันทิ ยา ก็ ตรง ไป ยัง ตำหนัก พระ นาง 
สา มา วดี ได้ เปิด คลัง ผ้า นำ เอา ผ้า ต่าง ๆ ออก มา พัน เสา ตำหนัก และ บริเวณ ตำหนัก ของ พระ นาง 
สา มา วดี เอา นั้า มัน ราด ได้ อ้าง รับ ลัง ของ พระ เจ้า อุเ ทน ว่า ให้ ปฏิบัติ เช่น นั้น และ ให้ คณะ ของ พระ นาง 
สา มา วดี เข้า ไป รวม อยู่ ใน ตำหนัก ทั้ง หมด เสร็จ แล้ว ก็ จุด ไฟ เผา ตำหนัก พระ นาง สา มา วดี กับ บริวาร ได้ 
ถูก ไฟ คลอ กลื้น ชีวิต ด้วย กัน ทั้ง หมด 

ฝ่าย พระ เจ้า อุเ ทน เมื่อ ได้ ทรง ทราบ ข่าว ว่า ตำหนัก พระ นาง สา มา วดี ถูก ไฟ ไหม้ ก็ ได้ รีบ เสด็จ 
กลับ แต่ กลับ มา ไม่ ทัน ต่อ มา ก็ ได้ ทรง สอบ สวน ทราบ บุคคล ผู้ เป็น ต้น เหตุ และ บุคคล ผู้ ร่วม คิด กระทำ การ 




ต ๑ ต 



อัน นี้ ก็ ได โปรด ให้ จัดการ ลง โทษ จน ถึง ตาย ด้วย วิธี การ อัน ร้าย แรง ทั้ง หมด. 

ใน ขณะ ที่ เกิด เรื่อง ไฟ ไหม้ ตำหนัก คลอก พระ นาง สา มา วดี กับ บริวาร สิน ชีวิต นั้น พระ พุทธเจ้า 
ได้ ทรง ทราบ ได้ ทรง เปล่ง พระ พุทธ อุทาน ขึ้น โดย ความ ว่า “โลก มี โมหะ เป็น เครื่อง ผูกพัน ย่อม ปรากฏ 
เหมือน มี รูป ที่ สมควร คน พาล มี อุปธิ คือ กิเลส เป็น เครื่อง ผูกพัน ถูก ความ มืด แวด ล้อม ย่อม ปรากฏ 
เหมือน อย่าง เป็น ผู้ที่มี ความ เที่ยง อยู่ กิเลส เป็น เครื่อง กังวล ย่อม ไม่ มีแก่ บุคคล ผู้ที่ เห็น อยู่ ตาม ความ 
เป็น จริง” 

เรื่อง ตอนพระ นาง สา มา วดี ถูก ไฟ คลอก นี้ ท่าน เล่า ไวิใ น อรรถกถา ธรรมบท ด้วย ว่า เมื่อ จะ สิ้น 
ชีวิต พระ นาง สา มา วดี ได้ สอน ให้ บริวาร เจริญ เวทนา ปริ คคห กัมมัฏฐาน คือ กัมมัฏฐาน ที่ กำหนด 
เวทนา เป็น อารมณ์. ๕ 

เรื่อง ใน กรุง โก สัมพี ที่ เล่า มา นี้ เล่า ตามพระ อรรถกถา จาร ย์ที่เ ล่า ไร้ ใน อรรถกถา ธรรมบท 
ซึ่ง ได้ แต่ง เมื่อ พระ พุทธ ศาสนา ล่วง ไป ประมาณ พันปี มี เค้า ที่ ปรากฏ ใน คัมภีร์ พระ บาลี อยู่ บ้าง เช่น 
โฆส กา ราม บ่ง ว่า เป็น อาราม ของ บุคคล ผู้ที่ ชื่อ ว่า โฆส กะ สร้าง ถวาย เป็น ต้น แต่ ว่า เรื่อง ของ โฆส กะ 
เป็น อย่าง ไร นั้น ยัง ไม่ พบ ความ พิสดาร ใน ชั้น บาลี พบ แต่ ใน ชั้น อรรถกถา ที่ เล่า มา นั้น บาง แห่ง ก็ ล่อง 
ความ เป็น เรื่อง ที่ ผูก ขึ้น ใน ครั้ง หลัง เช่น เรื่อง ที่ เศรษฐี กรุง โก ลัมพิ เขียน หนังสือ ลัง ให้ ฆ่า ตัว เอง ผูก ที่ 
ชาย ผ้า ของ โฆส กะ ไป ใน ครั้ง พุทธกาล นั้น ยัง ไม่ พบ เรื่อง การ เขียน หนังสือ ฉะนั้น เมื่อ มา แต่ง ว่า เขียน 
หนังสือ ดั่ง นั้น ก็ ส่อง ว่า ราย ละเอียด ใน ตอน นั้น ก็ น่า จะ ผูก ขึ้น ใน ตอน หลัง แต่ ว่า เค้า ความ ก็ น่า จะ มี อยู่ 
เรื่อง พระ นาง สา มา วดี ถูก ไฟ คลอก มี ใน หลัก ฐาน ชั้น บาลี คือ ตอน ที่ พระ พุทธเจ้า ทรง เปล่ง พระ พุทธ- 
อุทาน ดั่ง คำ แปล นั้น ก็ ได้ เล่า เรื่อง ว่า ทำไม พระ พุทธเจ้า จึง เปล่ง พระ พุทธ อุทาน นั้น ไว้ ด้วย. ๖ 

เรื่อง ที่ เกิด ขึ้น ดั่ง ที่ เล่า นี้ เป็น เครื่อง แสดง ว่า บุคคล ทุก ๆ คน แม้ จะ ได้ มี โอกาส เกิด ทัน พระ พุทธเจ้า 
ได้ เข้า เฝ็า พระ พุทธเจ้า ได้ บรรลุ ธรรม ตั้งแต่ ชั้น ต้น จน ถึง ชั้น สูง แต่ ก็ ต้อง เป็น ไป ตาม กรรม ที่ ตน ได้ ทำ ไว้ 
พระ พุทธเจ้า จะ ทรง ช่วย ให้ บุคคล พัน จาก ผล ของ กรรม ชั่ว ที่ ตน ได้ ทำ ไว้ นั้น หา ไค้ ไม่ ทรง ช่วย ได้ แต่ ใน 
ด้าน ทรง แสดง ธรรม เพื่อ ให้ บุคคล เว้น จาก บาป บำเพ็ญ กุศล และ ชำระ จิต ของ ตน ให้ ผ่องแผ้ว จน ถึง ทำ 
จิต ของ ตน ให้ หลุด พ้น พระ พุทธเจ้า ได้ ทรง ช่วย ได้ อย่าง นี้ เพราะ ฉะนั้น จึง ปรากฏ ว่า หลาย ครั้ง ที่ ได้ 
ทรง ทราบ ว่า ผู้ นั้น ผู้ นี้ จะ ได้ รับ ผล ของ กรรม จน ถึง สิ้น ชีวิต ก็ ได้ รีบ เสด็จ ไป ทรง แสดง ธรรม โปรด ให้ 
ได้ ศรัทธา ใน พระ รัต น ตรัย หรือ ว่า ได้ ดวง ตา เห็น ธรรม ก่อน และ เมื่อ เป็น เช่น นี้ บุคคล ผู้ นั้น ก็ ได้ ชื่อ ว่า 
มีที่พื่ ง ของ จิต ใจ เป็น อย่าง ดี ถึง จะ ต้อง ได้ รับ ผล ของ กรรมอย่าง ร้าย แรง จน ถึง สิ้น ชีวิต ก็ดี แต่ก็ เป็น 
ผู้ที่มี คติ คือ ที่ ไป ใน ทาง ดี, พระ พุทธเจ้า ย่อม ทรง ช่วย ไค้ โดย ประการ นี้. 

และ ใน เรื่อง ของ พระ นาง สา มา วดี นี้ ท่าน ได้ เล่า ไว้ ว่า เพราะ พระ นาง กับ บริวาร ไค้ ประกอบ 
บาป กรรม ไร้ ใน อดีตชาติ คือ ได้ จุด ไฟ เผา พระ ปัจเจก พุทธเจ้า ที่ กำลัง เข้า นิโรธ สมาบัติ ใน ชั้น แรก 
ท่าน นั่ง เข้า นิโรธ สมาบัติ อยู่ ที่ กอง หญ้า ไม่ เห็น ท่าน คิด แต่ เพียง จะ จุด ไฟ เผา กอ หญ้า เท่า นั้น เมื่อ จุด 

๕ สาม าวตี ว ต ถ ธม มป ท. ๒ / ๔๖- ๕๔. 

๖ ขุ. อุ. ๒๕ / ๒๐๕ / ๑๕๗. 




61 ๑๔ 



ไฟ เผา กอ หญ้า แล้ว จึง ได้ เห็น ท่าน คิด กัน ว่า เมื่อ เรื่อง เกิด ขึ้น ถึง เพียง นี้ แล้ว ก็ เผา เสีย เลย จึง ได้ เอา ฟืน 
มา สุม เข้า แล้ว ก็ จุด เผา แต่ ท่าน แสดง ว่า พระ อรหันต์ เข้า นิโรธ สมาบัติ นั้น ไม่ เป็น อันตราย เพราะ ไฟ หรือ 
เพราะ เหตุ ใด เหตุ หนึ่ง เพราะ ฉะนั้น ท่าน จึง มิ ได้ เป็น อันตราย แต่ บาป กรรม ที่ ท่า ไว้ นั้น ก็ ส่ง ผล ให้ พระ 
นาง สา มา วดี กับ คณะ ได้ ถูก ไฟ เผา ใน ชาติ ต่อ ๆ มา. ๗ 

ส่วน โฆ สก เศรษฐี นั้น ท่าน ก็ เล่า บุรพ กรรม ไว้ โดย ความ ว่า ครั้ง หนึ่ง ได้ เกิด ทุพภิกขภัย ขึ้น ใน 
อัลล กัป ป รัฐ บาง พวก ก็ กล่าว ว่า เกิด อหิวาตกโรค ขึ้น คน เข็ญ ใจ ผู้ หนึ่ง ชื่อ ว่า โก ตุหลิ กะ พา ภริยา ชึ่งมี 
บุตร อ่อน หนี ออก ไป มุ่ง จะ ไป กรุง โก สัมพี เมื่อ เดิน ทาง ไป นั้น เสบียง ทาง ก็ หมด เมื่อ เกิด ความ หิว โหย 
อ่อน กำลัง ลง นาย โก ตุหลิ กะ ก็ คิด จะ ทิ้ง บุตร ภริยา ก็ คอย ห้าม ไว่ ไม่ ยอม ให้ ทิ้ง แต่ ก็ ได้ ลอบ ทิ้ง ภริยา 
เมื่อ ทราบ เข้า ก็ เก็บ เอา ไป บุตร จึง ต้อง ถูก ทิ้ง แล้ว ก็ ถูก เก็บ เอา ไป หลาย ครั้ง จน ใน ที่ สุด ก็ ถึง แก่ ความ 
ตาย ใน ระหว่าง ทาง เมื่อ เดิน ทาง มา ถึง หมู่ บ้าน หนึ่ง นาย โคบาล ผู้ หนึ่ง กำลัง ประกอบ พิธี มงคล เกี่ยว กับ 
โค นม เมื่อ ได้ เห็น คน เดิน ทาง ทั้ง คู่ นั้น มี ความ ทุกข์ ยาก ลำบาก หิว โหย เกิด ความ สงสาร ก็ ต้อน รับ 
เสียง ดู เมือ เลียง ดู คน เดิน ทาง ทัง สอง นัน เสร็จ แล้ว นาย โคบาล จึง ได้ บริโภค อาหาร ด้วย ตน เอง ได้ ปัน 
ข้าว ปายาส ให้ แก่ นาง สุนัข ซึ่ง อยู่ ใน ที่ ใกล้ นาย โก ตุหลิ กะ เห็น นาง สุนัข ได้ รับ เลี้ยง ดู ด้วย อาหาร วิเศษ 
เช่น นัน ก็ คิด ว่า นาง สุนัข นี้มี บุญ ได้ กิน อาหาร ดี ๆ เช่น นี้ เสมอ ใน คืน วัน นั้น นาย โก ตุหลิ กะ ได้ 
บริโภค อาหาร เกิน ส่วน เพราะ ได้ อด อยาก มา เป็น เวลา หลาย วัน ก็ ถึง แก่ กรรม ท่าน ว่า เข้า ไป เกิด ใน 
ท้อง สุนัข นาง สุนัข คลอด ลูก ออก มา เป็น สุนัข ตัว ผู้ นาย โคบาล ก็ เลี้ยง ดู ไว้ เป็น อันดิ และ ให้ คอย ไป รับ 
ไป ส่ง พระ ปัจเจก พุทธเจ้า องค์ หนึ่ง ลูก สุนัข นั้น ก็ ไป รับ ไป ส่ง และ ได้ เห่า หอน พระ ปัจเจก พุทธเจ้า 
ใน การ รับ และ การส่ง จน มี จิต คุ้น เคย สนิท สนม กับ พระ ปัจเจก พุทธเจ้า ใน ตอน นี้ ท่าน ได้ แสดง ว่า 
ธรรมดา ว่า สัตว์ ดิรัจฉาน นัน โดย ปรกติ เป็น สัตว์ ที่ ซื่อ ตรง คือ ว่า โกง ไม่ เป็น แต่ ว่า มนุษย์ ทั้ง หลาย นั้น 
โดย มาก คิด อย่าง หนึ่ง พูด อีกอ ย่าง หนึ่ง เพราะ ฉะนั้น ท่าน จึง กล่าว ไว้ ว่า “ลัง ที่ 1 มี ชั้น เชิง ม ากก็ คือ 
มนุษย์ ลัง ที 'ตื้น ก็ คือ สัตวํ เลี้ยง" เมื่อ สุนัข นั้น ตาย ท่านกล่าว ว่า ไป เกิด เป็น เทพบุตร แต่ ว่า บริโภค 
กามคุณ เกิน ขนาด จึง ได้ จุติ ลง มา ไป เกิด ใน ท้อง ของ หญิง นคร โสเภณี ใน กรุง โก ลัมพี ดั่ง ที่ เล่า มา นั้น 
และ ท่านกล่าว ว่า เทพ ดา ที่ จุติ นั้น ด้วย เหตุ ๔ อย่าง คือ 

๑. สิน อายุ หมาย ความ ว่า ทำ บุญ ไว้ มาก ก็ อยู่ ใน เท ว โลก จน ถึง กำหนด อายุ และ ก็ เกิด ใน ชั้น 
สูง ๆ ขึ้น ไป. 

๒. สิน บุญ คือ ว่า ทำ บุญ ไว้ น้อย เมื่อ สิ้น บุญ นั้น แล้ว ก็ ต้อง จุติ ใน ระหว่าง. 

๓. สิน อาหาร หมาย ความ ว่า ตื่น ใน กามคุณ หรือ ว่า ตื่น สวรรค์ หรือ ว่า บริโภค กามคุณ 
อย่าง หนัก จน ลืม บริโภค อาหาร ก็ ต้อง จุติ เหมือน กัน และ 

๔. โกรธ หมาย ความ ว่า ริษยา ใน สมบัติ ของ ผู้ อื่น ไม่ อด ทน สมบัติ ของ ผู้ อื่น เมื่อ เกิด ความ 



๗ สาม าวตี ว ต ถ ธ มุม ป ท. ๒ / ๖๐- ๑. 




0๑๕ 



โกรธ ริษยา ขึ้น ดั่ง นี้ก็ต้ อง จุติ ๙ 

เรื่อง เหล่า นี้ เป็น เรื่อง ประกอบ ส่วน พระ เจ้า อุเ ทน นั้น มี เรื่อง เล่า ว่า ได้ เคย พบ กับ พระ ปีณโ ฑล 
ภารทวา ซะ ได้ ตั้ง ปัญหา ถาม ท่าน ท่าน ก็ ตอบ จน พระ เจ้า อุ เท นทรง เลื่อมใส. 

มี เรื่อง แสดง ไว้ ใน คัมภีร์ ชั้น พระ บาลี ว่า เมื่อ ท่านพระ ปิณโ ฑล ภารทวา ชะ ได้ อยู่ ที่โฆ ลี ตา ราม 
ใน กรุง' โก ลัมพิ พระ เจ้า อุเ ทน ได้ เสด็จ เข้า ไป หา ท่าน ได้ รับ ดั่ง ตั้ง ปัญหา ถาม ท่าน ว่า “อะไร เป็น เหตุ เป็น 
ปัจจัย ให้ ภิกษุ หนุ่ม ๆ เหล่า นี้ ซึ่ง ยัง มี ผม ดำ สนิท อยู่ ใน วัย เจริญ คือ ปฐมวัย ไม่ เริง สนุก ใน กาม 
ทั้ง หลาย ยอม ประพฤติ พรหมจรรย์ อย่า งบ ริ สุทธิ้ บริบูรณ์ ตลอด ชีวิต. ” 

พระ เจ้า อุเ ทน ก็ รับ ดั่ง ถาม ต่อ ไป ว่า “จิต เป็น ธรรมชาติ ที่ โลเล เหลว ไหล บาง คราว ก็ เกิด โลภ 
ธรรม ขึ้น ใน หญิง ทั้ง หลาย ปูน แม่ บาง คราว ก็ เกิด โลภ ธรรม ขึ้น ใน หญิง ทั้ง หลาย ปูน พี่ น้อง หญิง บาง 
คราว ก็ เกิด โลภ ธรรม ขึ้น ใน หญิง ทั้ง หลาย ปูน ธิดา ฉะนั้น จะ มี เหตุ มี ปัจจัย อะไร อื่น อีก.” 

ท่านพระ ปิณโ ฑล ภารทวา ชะ ก็ ทูล ตอบ ว่า “พระ พุทธเจ้า ได้ ตรัส ไว้ ว่า พวก เธอ จง มา พิจารณา 
กาย นี้ เบื้องบน แต่ พื้น เท้า ขึ้น มา เบื้อง ล่าง แต่ ปลาย ผม ลง ไป มี หนัง หุ้ม อยู่ เป็น ที่ สุดรอบ เต็ม ไป ด้วย 
ของ ไม่ สะอาด มี ประการ ต่าง ๆ มี อยู่ ใน กาย นี้ คือ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เป็น ต้น นี้ เป็น เหตุ เป็น 
ปัจจัย ให้ ภิกษุ หนุ่ม ทั้ง หลาย เหล่า นี้ ประพฤติ พรหมจรรย์ อยู่ ได้ ตลอด ชีวิต.” 

พระ เจ้า อุเ ทน ก็ รับ ดั่ง ชัก ต่อ ไป ว่า “พวก ภิกษุ ที่ อบรม กาย อบรม คืล อบรม จิต อบรม ปัญญา 
แล้ว นั้น ก็ กระทำ ได้ ไม่ ยาก แต่ ว่า พวก ภิกษุ ผู้มิ ได้ อบรม กาย มิ ได้ อบรม คืล ไม่ ได้ อบรม จิต มิ ได้ อบรม 
ปัญญา ข้อ นั้น ก็ กระทำ ได้ ยาก ใน บาง คราว คิด ว่า จะ พิจารณา ให้ เห็น ว่า เป็น อสุภ ะ แต่ ก็ กลับ เห็น เป็น 
สุภะ ไป เลีย ฉะนั้น จะ มี เหตุ มี ปัจจัย อะไร อย่าง อื่น อีก.” 

ท่านพระ ปิณโ ฑล ภารทวา ชะ ก็ ทูล ว่า “พระ พุทธเจ้า ได้ ตรัส ไว้ ว่า พวก เธอ จง มา มี สติ คุ้ม ครอง 
ทวาร ใน อินทรีย์ ทั้ง หลาย คือ เห็น รูป ด้วย จักษุ ได้ ยิน เลียง ด้วย โสต ะ สูดกลิ่น ด้วย ฆาน ะ ลิ้ม รส ด้วย ชิวหา 
ถูก ต้อง โผฏฐัพพะ ด้วย กาย รู้ เรื่อง ด้วย ใจ ก็ อย่า ถือ เอา โดย นิมิต คือ ว่า รวบ ถือ อย่า ถือ เอา โดยอนุ 
พยัญชนะ คือ ว่า แยก ถือ จง ปฏิบัติ เพี่อ ความ สำรวม อินทรีย์ เหล่า นั้น ที่ จะ มิ ให้ บาปอกุศล ธรรม มี ความ 
ยินดี ยินร้าย เป็น ต้น ครอบ งำ ได้ จง รักษา อินทรีย์ เหล่า นี้ จง ถึง ความ สำรวม ใน อินทรีย์ เหล่า นั้น นี้ เป็น 
เหตุ เป็น ปัจจัย.” 

พระ เจ้า อุเ ทน ก็ รับ ดั่ง รับรอง ถ้อย คำ ของ ท่านพระ ปิณโ ฑล ภารทวา ชะ ว่า “เมื่อ ปฏิบัติ มี ความ 
สำรวม อินทรีย์ อยู่ ดั่ง นั้น ก็ สามารถ ที่ จะ ไม่ เริง กีฬา ใน กาม ทั้ง หลาย อยู่ ประพฤติ พรหมจรรย์ บริบูรณ์ 
บริสุ ทธี้ ได้ ตลอด ชีวิต” และ ได้ รับ ดั่ง ถึง พระองค์ เอง ว่า “แม้ พระองค์ เอง ใน สมัย ที่มิ ได้ ทรง รักษา กาย 
มิ ได้ ทรง รักษา วาจา มิ ได้ ทรง รักษา จิต มิ ได้ ทรง ตั้ง พระ สติ มิ ได้ ทรง สำรวม อินทรีย์ เวลา เสด็จ เข้า ไป 
ภาย ใน บุรี ก็ ยัง เกิด โลภ ธรรม ครอบ งำ อย่าง เหลือ เกิน แต่ ใน สมัย ที่มี การ รักษา กาย เป็น ต้น ตั้ง สติ 



3 สาม าวตี ว ต ถ ธม. มป ท. ๒ / ๘- ๑๓. 




ต ๑๖ 



สำรวม อินทรีย์ เข้า ไป ภาย ใน พระ นคร โลภ ธรรม ทั้ง หลาย ก็ ไม่ สามารถ จะ ครอบ งำ พระ องค์ ได้” ได้ ทรง 
ประกาศ ความ เลื่อมใส ใน พระ พุทธ ศาสนา แสดง พระองค์ ถึง พระ พุทธเจ้า พระ ธรรม พระ สงฆ์ 
เป็น สรณะ แสดง พระองค์ เป็น อุบาสก ถึง พระ รัต น ตรัย ตลอด ชีวิต จำ เดิม แต่ วัน นั้น. 0 ' 

เรื่อง ที่ เล่า ไวิใ น คัมภีร์ ชั้น พร ะ บาลี นี้ จะ เกิด ขึ้น ก่อน หรือ ที หลัง เรื่อง พระ นาง สา มา วดี ทราบ ไม่ ได้ 
แต่ เรื่อง พระ นาง สา มา วดี ตอน ที่ เล่า ถึง พระ นาง สา มา วดี ทูล ให้ พระ เจ้า อุเ ทน ถึง พระ พุทธเจ้า พระ ธรรม 
พระ สงฆ์ เป็น สรณะ นั้น มี ใน ชั้น อรรถกถา ยัง ไม่ พบ ใน ชั้น พระ บาลี เพราะ ฉะนั้น จึง ได้ มี บาง ท่าน 
แสดง ว่า พระ เจ้า อุเ ทน ได้ ทรง พบ กับ พระ ปิณโ ฑล ภาร ทวาร ชะ และ ได้ เลื่อมใส ใน พระ พุทธ ศาสนา มา 
ก่อน แล้ว. 

สาร' าณิย ธรรม สูตร 

เรื่อง ใน พรรษา ที่ ๙ ของ พระ พุทธเจ้า ที่ แสดง มา แล้ว นั้น เกี่ยว แก่ ฝ่าย อาณาจักร ส่วน ที่ เกี่ยว 
แก่ ฝ่าย พุทธจักร ก็มี เรื่อง น่า รู้ เกี่ยว กับ ความ แบ่ง แยก ของ คณะ สงฆ์ แต่ จะ ยัง ไม่ เล่า เรื่อง เหล่า นั้น จะ 
น่า มา แสดง เฉพาะ สาร าณั้ย ธรรม สูตร ที่ พระ พุทธเจ้า ได้ ทรง แสดง แก่ ภิกษุ ทั้ง หลาย ใน ขณะ ที่ ประทับ 
อยู่ ณ โฆสิ ตา ราม กรุง' โก สัมพี ฉะนั้น จึง เรียก อีก ชื่อ หนึ่ง ว่า โก สัมฟ็ ย สูตร ๑๐ โดย ความ ก็ คือ 
สาร' าณิย ธรรม สูตร นั้น เอง. 

ใจ ความ ใน พระ สูตร นั้น ว่า ภิกษุ ทั้ง หลาย จะ อยู่ ด้วย กัน ควบ คุม กัน อยู่ เป็น อัน ดี ไม่ วิวาท กัน 
มี สามัคคี พร้อม เพรียง กัน มี เอ กิ ภาพ คือ ความ เป็น อัน หนึ่ง อัน เดียว กัน ก็ เนื่อง มา จาก ต่าง มี ความ รัก 
เคารพ กัน และ กัน จะ มี ความ รัก เคารพ กัน และ กัน ก็ จะ ต้อง ปฏิบัติ ใน ธรรม ที่ ยัง กัน และ กัน ให้ ระลึก ถึง กัน 
ด้วย ความ รัก เคารพ ๖ ประการ อัน เรียก ว่า สาร าณิย ธรรม คือ ะ ๑. ตั้ง กายกรรม ประกอบ ด้วย เมตตา 
๒. ตั้ง วจีกรรม ประกอบ ด้วย เมตตา ๓. ตั้ง มโนกรรม ประกอบ ด้วย เมตตา ๔. แบ่ง ปัน ลาภ ที่ ได้ มา 
โดย ชอบ ธรรม ให้ เป็น สาธารณ บริโภค คือ บริโภค ร่วม กัน ๕. มีคืล คือ ความ ประพฤติ เสมอ กัน ๖. มี 
ทีฏฐิ คือ ความ เห็น ที่ น่า ออก จาก ทุกข์ สมา เสมอ กัน ธรรม ทั้ง ๖ ประการ นี้ จะ อธิบาย เฉพาะ ๒ ข้อ หลัง. 

สีล สามัญ ญ ตา 

ข้อ ว่า มีคืล คือ ความ ประพฤติ เสมอ กัน นั้น ท่าน แสดง ลักษณะ ไว้ ว่า คืลที่ ไม่ เป็น ท่อน ไม่ 
เป็น ช่อง ไม่ ด่าง ไม่ พร้อย เป็น ไท อัน วิญฌู ชน สรรเสริญ ไม่ ต้อง ลูบ คลำ เป็น ไป เพื่อ สมาธิ. 

สืลที่ ไม่ เป็น ท่อน นั้น หมาย ถึง ว่า ไม่ ขาด เหมือน อย่าง แผ่น ผ้า ที่ เป็น ผืน เดียว กัน ผ้า นั้น จะ 
เป็น ท่อน ๆ ก็ เพราะ ขาด ออก จาก กัน คืลก็ เหมือน กัน ที่ ชื่อ ว่า เป็น ท่อน ก็ หมาย ถึง ว่า คืล ขาด เพราะ 
ได้ ประพฤติ ล่วง ครบ องค์ ยก ตัวอย่าง ปาณาติบาต การ ฆ่า สัตว์ ทั่ว ไป นั้น มี องค์ ๕ คือ ๑. สัตว์ มี ชีวิต 

* สํ. ส ฬา. ๑๘ / ๑๓๑' / ๑๑' ๕- ๘. 

ม. มู. ๑๒ / ๕๘๑ / ๕๙๐- ๕๕๐. 




61 ๑๗ 



๒. รู้ ว่า สัตว์ มี ชีวิต ๓. จิต คิด จะ ฆ่า ๔. ทำ ความ เพียร เพื่อ จะ ฆ่า ๕. สัตว์ ตาย ด้วย ความ เพียร นั้น 
เมื่อ ได้ ล่วง ครบ องค์ ทั้ง ๕ ประการ นี้ จน ถึง สัตว์ ตายลง ไป เรียก ว่า สีล ขาด สีล เป็น ท่อน. 

สีล เป็น ท่อง นั้น คือ ไม่ ถึง ขาด แต่ ว่า โหว่ เต็ม ที เหมือน อย่าง ผ้า ที่ เป็น ช่อง โหว่ ยก ตัวอย่าง ดั่ง 
ปาณาติบาต นั้น ได้ ล่วง จน ถึง ทำ ความ เพียร เพื่อ จะ ฆ่า แต่ ว่า สัตว์ ไม่ ตาย หลุด พ้น ไป ได้ ด้วย เหตุ ใด 
เหตุ หนึ่ง นี่ ชื่อ' ว่า เป็น' ช่อง. 

สีล ด่าง นั้น ก็ เหมือน อย่าง ผ้า ด่าง ที่ เป็น รอย ใหญ่ ๆ แต่ ว่า ไม่ ถึง กับ ขาด เป็น ช่อง. ได้แก่ มี 
เจตนา คิด จะ ล่วง แต่ ก็ ยัง ไม่ ทัน ได้ ลง มือ พยายาม ชื่อ ว่า คิล ด่าง. 

สี ลพ ร้อย นั้น ก็ คือ เหมือน อย่าง ผ้า ที่ เป็น รอย พร้อย ได้แก่ เมื่อ รักษา คืล แม้ ไม่ ถึง เจตนา จะ 
ล่วง แต่ จิต ก็ ไม่ บรีสุ ทธิ้ ไม่ เป็น ปรกติ เช่น ว่า เว้น จาก การ ฆ่า สัตว์ ด้วย ตน เอง แต่ ก็ ยัง พอ ใจ ดู เขา ฆ่า ดู 
เขา ทรมาน สัตว์ เรียก ว่า พร้อย. 

ศีล ที่ จะ เป็น ศีล บรีสุ ทธิ้นั้ น ต้อง ไม่ เป็น ท่อน ไม่ เป็น ช่อง ไม่ ด่าง ไม่ พร้อย. 

อนึ่ง สีลที่ เป็น ไท หมาย ว่า ไม่ เป็น ทาส ของ ตัณหา การ รักษา ศีล นั้น ถ้า รักษา ด้วย ตัณหา คือ 
มุ่ง จะ ได้ สิ่ง ใด สิง หนึ่ง เป็น ค่า ตอบ แทน เหมือน อย่าง รับ จ้าง เขา ทำ งานอย่าง ใด อย่าง หนึ่ง เพื่อ ค่า จ้าง นี่ 
ชื่อ ว่า เป็น ทาส ตัณหา อีกอ ย่าง หนึ่ง ตัณหา ใน ใจ คอย บีบ ดั้น อยู่ ทำ ให้ ดิ้นรน ที่ จะ ออก ไป จาก ศีล ไม่ 
เป็น สุข ไม่ ได้ ความ สงบ เหมือน อย่าง ถูก บังคับ ให้ จำ ต้องอยู่ ใน ศีล รักษา จิต ให้ สงบ ไม่ ได้ ต้อง 
เดือด ร้อน กระวน กระวาย ดั่ง นี้ก็ ชื่อ ว่า เป็น ทาส ตัณหา เหมือน กัน ศีล ที่บรี สุทธิ้ นั้น ต้อง เป็น ไท คือ ไม่ 
เป็น ทาส ตัณหา ดั่ง กล่าว. 

วิญฌู ชน สรร เสรี ญก็ศี อผู้รู้ สรร เสรี ญ ผู้ รู้' นั้น' หมาย ถึง ตน เอง ซึ่ง เป็น ผู้รู้ก็ ได้ ผู้ อื่น ซึ่ง เป็น ผู้ รู้ 
ก็ ได้ ตน เอง' ซึ่ง เป็น ผู้ รู้' นั้น ก็ คือ เมื่อ ตน เอง พิจารณา ดู ตน เอง แล้ว ติเตียน ตน โดย ศีล ไม่ ได้ ถ้า ตน เอง 
พิจารณา ดู ตน เอง แล้ว ติเตียน ตน เอง ได้ ว่า เรา ไป ลอบ ทำ นั่น เรา ไป ลอบ ทำนึ่ ซึ่ง เป็น การ ผิด ศีล หรือ ว่า 
ทำ ศีล ให้ ด่าง พร้อย นี่ เรียก ว่า ตน เอง ติ ตน เอง บาง ที เมื่อ ไป ทำ อะไร ที่ ไม่ดื มาก ๆ เข้า ไม่ อยาก นึก ถึง 
ตัว เอง ก็มื พอ นึก เข้า แล้ว เกลียด ตัว เอง นี่ เรียก ว่า ตน เอง ซึ่ง เป็น ผู้รูติ เตียน ตน เอง ผู้อีน ชีง เป็น ผู้รู้ นันก็ 
คือ บุคคล อื่น ซึ่ง ได้ อยู่ ร่วม กัน และ ได้ เห็น ความ ประพฤติ ของ กัน และ กัน ใคร่ ครวญ รู้ ผิด รู้ ถูก ศีล ที่ จะ 
บรีสุ ทธ นั้น ต้อง เป็น ศีล ที่ วิญฌู ชน สรร เสรี ญ ตำหนิ ไม่ ได้. 

อนึ่ง ศีล ที่ ยังมื ตัณหา เป็น นาย ครอบ งำ จิต ใจ อยู่ ต้อง เป็น ศีล ที่ ต้อง คอย ระมัด ระวัง อยู่ เสมอ 
ตน เอง เผลอ ตัว เมื่อ ใด ก็ ประพฤติ ล่วง ศีล เมื่อ นั้น ประพฤติ บกพร่อง เมื่อ นั้น, นี้ก็ เพราะ ตัณหา ความ 
ดิ้นรน ใน ใจ คอย ชัก ตน ออก ไป จาก ศีล ตัณหา คอย ขยี้ ขยำ ศีล อยู่ เสมอ และ ตน เอง ก็ ต้อง คอย 
ระมัด ระวัง ศีล อยู่ เสมอ ปล่อย ไม่ ได้ บาง ที คน อื่น ก็ ต้อง ไป ช่วย ระมัด ระวัง คือ ต้อง ไป คอย ช่วย ดูแล 
ความ หมาย ของ ค่า ว่า อุปัชฌายะ ก็ คือ ผู้ ดูแล อาจารย์ ก็ คือ ผู้ ประพฤติ โดย เอื้อ เพื่อ โดย ความ ก็ คอย 
ช่วย ดูแล เหมือน กัน แม้ สหธรรมิก ผู้ ประพฤติ ธรรม ด้วย กัน โดย ฐาน เป็น ภิกษุ ด้วย กัน ก็ ปวารณา คือ 
อนุญาต ให้ ตัก เตือน ซึ่ง กัน และ กัน นึ่ก็ เพื่อ จะ ได้ คอย ดูแล กัน และ กัน ศีล ที่บริ สุทธิ้ นั้น จะ ต้อง เป็น 




ต ๑๘ 



ศีล ที่ ไม่ ถูก ตัณหา คอย บีบ คั้น คอย ลูบ คลำ และ ตน เอง ก็ ไม่ ต้อง คอย รักษา คุ้ม ครอง คน อื่น ก็ ไม่ ต้อง 
คอย รักษา คุ้ม ครอง เป็น ศีล ที่ เป็น ปรกติ ขึ้น ใน ตัว เอง ดั่ง มี คำ เรียก ว่า สีล รักษา แต่ เรียก ศีล ที่ ยัง ต้อง 
ถูก ลูบ คลำ ว่า รักษา สืล คือ ต้อง คอย เฝ็า รักษา. 

ศีล ที่ เป็น ไป เพื่อ สมาธิ คือ เป็น บาท ที่ จะ ให้ เกิด สมาธิ จิต คือ จิต ที่ ตั้ง มั่น ได้ แต่ ไม่ ใช่ เป็น ชนิด 
ที่ ทำ ให้ จิต ใจ ฟ้ง ซ่าน กระสับ กระส่าย ศีล ที่ จะ เป็น บาท ของ สมาธิ ก็ จะ ต้อง ประกอบ ด้วย ลักษณะ ดั่ง 
ที่ กล่าว มา ข้าง ต้น. 

การ ปฏิบัติ ให้ เป็น ผู้ที่มี ศีล สมั่า เสมอ กับ ด้วย เพื่อน ส พรหมจารี ทั้ง หลาย ดั่ง ที่ กล่าว มา เรียก ว่า 
สีล สามัญ ญ ตา ความ มีมีล เสมอ กัน. 

ทิฏฐ สามัญ ญ ตา 

ส่วน ข้อ ๖ มี ทิฏฐิ คือ ความ เห็น ที่ ออก จาก ทุกข์ เสมอ กัน หมาย ความ ว่า ทำ ทิฏฐิ ความ เห็น 
ของ ตน ให้ เป็น คน ที่ดี อัน เรียก ว่า อริยะ ประเสริฐ หรือ อารยะ ให้ เป็น ความ เห็น ที่ นำ ออก จาก ทุกข์ 
คือ ว่า ทำ ให้ ถึง ความ สัน ทุกข์ ได้ โดย ชอบ ความ เห็น ดั่ง กล่าว มา นี้ จะ เกิด ขึ้น ได้ ก็ ต้อง อาลัย การที่ ตั้งใจ 
คอย ปรับ ปรุง ทำ ความ เห็น ของ ตน ให้ ตรง ต่อ พระ ธรรม และ พระ วินัย อยู่ เสมอ ถ้า จะ มี ความ เห็น ที่ 
แตก แยก ออก ไป จาก ร่อง รอย ที่ ถูก ที่ ชอบ ก็ ต้อง คอย เกียด กัน ความ เห็น เช่น นั้น ออก ไป ประ ลับ 
ประคอง ความ เห็น ของ ตน ให้ อยู่ ใน ร่อง รอย ที่ ถูก ที่ ตรง ดั่ง กล่าว มา แล้ว ข้าง ต้น ใน พระ สูตร นี้ ได้ ชี้ 
ลักษณะ แห่ง ความ เห็น ดั่ง กล่าว ไว้ ๗ ประการ คือ 

๑. อบรม ทำ ทิฏฐิ คือ ความ เห็น ที่ ปราศจาก นิวรณ์ กลุ้ม รุม จิต และ ไม่ ให้ คิด วุ่นวาย อยู่ กับ เรื่อง 
ของ ความ คิด ใน โลก นี้ เรื่อง ของ ความ คิด ใน โลก หน้าที่ ไร้ ประโยชน์ ไม่ ให้ เห็น กลุ้ม กลัด อยู่ ใน เรื่อง ที่ 
จะ ก่อ การ ทะเลาะ วิวาท. 

๒. อบรม ทำ ความ เห็น ที่ จะ ให้ เกิด ความ สงบ จะ ให้ เกิด ความ ดับ กิเลส ที่ เกิด ขึ้น ใน ใจ. 

๓. อบรม ทำ ความ เห็น ที่ จะ ไม่ ออก ไป นอก ทาง แห่ง พระ ธรรม วินัย. 

๔. อบรม ทำ ความ เห็น ที่ จะ ให้ มี ความ สังวร ใน ศีล เมื่อ ต้อง อาบัติ ก็ ต้อง รีบออก จาก อาบัติ นั้น 
ด้วย การ รีบ แสดง ไม่ ปก ปิด ไว้ เหมือน อย่าง เด็ก อ่อน เอา มือ เท้า ไป ถูก ถ่าน เพลิง เข้า ก็ ต้อง รีบ ชัก มือ เท้า ออก. 

๕. อบรม ทำ ความ เห็น ที่ จะ ให้ ขวน ขวา ยคืก ษา ใน อธิศีล ใน อธิ จิต ใน อธิ ปัญญา แม้ จะ ช่วย ทำ 
กิจการ ของ หมู่ ของ คณะ ของ เพื่อน ส พรหมจารี อะไร ก็ ตาม แต่ ก็ ไม่ ละทิ้ง ใน การ ศึกษา ของ ตน เหมือน 
อย่าง แม่ โค ลูก อ่อน ไม่ ทิ้ง ลูก. 

๖. อบรม ทำ ทิฏฐิ คือ ความ เห็น ที่ จะ ให้ เกิด กำลัง ใน อัน ที่ จะ ฟัง ธรรม ได้. 

๗. อบรม ทำ ทิฏฐิ คือ ความ เห็น ที่ จะ ให้ เกิด กำลัง ที่ จะ ได้ ความ รู้ ใน เนื้อ ความ ความ รู้ ใน หัว ข้อ 
ธรรม ทั้ง ที่ จะ ให้ เกิด ปีติ ปราโมทย์ ประกอบ ด้วย ธรรม. 

โดย เฉพาะ ข้อ ๖ อบรม ทำ ความ เห็น ที่ จะ ให้ เกิด กำลัง ฟัง ธรรม ได้ นั้น ดูเผิ น ๆ ก็ คล้าย ไม่ มี 




ต ๑๙ 



ความ หมาย แต่' ว่า ถ้า' นึก ดูก็จ ะรู้สื กว่า การ ฟัง ธรรม นั้น ไม่ ง่าย นัก เพราะ โดย มาก ธรรม เป็น เรื่อง ไม่ สนุก 
เมื่อ ฟัง ธรรม ก็ มัก จะ หมด ฉันทะ หมด ความ พาก เพียร ที่ จะ ฟัง การที่ จะ ฟัง ธรรม ได้ นั้น จึง ต้อง มี กำลัง 
ใจ ที่ จะ ฟัง ได้ กล่าว คือ จะ ต้อง มี ฉันทะ จะ ต้อง มี ความ พาก เพียร เป็น ต้น ถ้า ขาด ข้อ นี้ เสีย แล้ว ก็ ไม่ 
สามารถ จะ ฟัง ธรรม ได้ โดย เฉพาะ ก็ จะ ต้อง มี ๑. เงี่ย โสต ลง ๒. ประมวล ใจ ทั้ง หมด ๓. ทำ ธรรม ที่ 
ฟัง ไว้ ใน ใจ และ ๔. ทำ ให้ เป็น ประโยชน์ หรือ ทำ ให้ มี ประโยชน์ ข้อ ๔ นี้ก็ห มาย ความ ว่า พยายาม หา 
ประโยชน์ จาก ธรรม ที่ ฟัง ให้ จง ได้ ไม่ มาก ก็ น้อย เพราะ เมื่อ ฟัง แล้ว ก็ ควร ที่ จะ ให้ ได้ ประโยชน์ บ้าง ถ้า ไม่ 
ได้ ประโยชน์ เลย ก็ เสีย เวลา การที่ จะ ทำ ให้ เป็น ประโยชน์! ด้ บ้าง นั้น ก็ ต้อง อา ด้ย การที่ จะ รู้จัก เสือก ถือ 
เอา โดย ที่ ไม่ ไป ตั้ง ความ ชอบ หรือ ตั้ง ความ ชัง ไว้ เป็น เบื้อง หน้า แต่ ว่า มุ่ง ที่ จะ หยิบ เอา ธรรม อัน เหมาะ แก่ 
ตนมา ใซ ให้ เป็น ประโยชน์ ไม่ ได้ มาก ลัก นิด หนึ่ง ก็ ยัง ดี กว่า เพราะ ฉะนั้น ลักษณะ ข้อ ๔ คือ การทำ ให้ 
เป็น ประโยชน์ นี้ จึง เป็น ข้อ สำ คัญ . 

สาร' าณิย ธรรม' ทั้ง ๖ ประการ นี้ ข้อ ที่ ๖ ท่าน แสดง ว่า เป็น ข้อ ยอด ของ ข้อ อื่น. 

ภิกษุ ชาว โก สัม พี- สังฆ เภท 

ใน ขณะ ที่ เสด็จ อยู่ ที่ กรุง โก ลัมพี นี้ ได้ มี เรื่อง บังเกิด ขึ้น เกี่ยว แก่ ภิกษุ สงฆ์ มี เล่า ไว้ ใน คัมภีร์ 
วินัย ปิฎก โก ลัมพี ก ชัน ธ กะ ๑ ® ชึ่งมี ความ ย่อ' ว่า ใน ขณะ ที่ พระ ผู้มีพ ระ ภาค พุทธ เจ้า ได้ ประทับ อยู่ ณ 
โฆสิ ตา ราม ใน กรุง' โก ลัมพี มี ภิกษุ รูป หนึ่ง ต้อง อาบัติ และ ก็ เห็น ว่า เป็น อาบัติ แต่ ภิกษุ อื่น เห็น ว่า 
ข้อ นั้น ไม่ เป็น อาบัติ ต่อ มา ภิกษุ นั้น ก็ พลอย เห็น ตาม ไป ว่า ไม่ เป็น อาบัติ แต่ ว่า ภิกษุ อื่น ที่ เคย เห็น ว่า ไม่ 
เป็น อาบัติ นั้น ก็ กลับ เห็น ใหม่ ว่า เป็น อาบัติ คราว นี้ จึง ได้ พา กัน ไป บอก ภิกษุ ที่ ต้อง อาบัติ ว่า ท่าน ต้อง 
อาบัติ ท่าน เห็น อาบัติ นั้น ไหม ท่าน รูป นั้น ก็ ตอบ ว่า ผม ไม่ มี อาบัติ ตาม ที่ ผม เห็น ฝ่าย ภิกษุ ที่ ยืน ยัน ว่า 
เป็น อาบัติ ต่อ มา ก็ ชัก ชวน กัน ได้ ความ พร้อม เพรียง กัน ทำ การ ยก วัตร ภิกษุ ที่ ต้อง อาบัติ นั้น ที่ เรียก ว่า 
ยก วัตร นั้น บาลี ว่า อุก เข ปนีย กรรม กรรม คือ การ ยก วัตร หมาย ความ ว่า ถ้า มี ภิกษุ รูป ใด รูป หนึ่ง 
ต้อง อาบัติ แล้ว ไม่ เห็น ว่า เป็น อาบัติ ภิกษุ อื่น ว่า กล่าว ตัก เตือน ก็ ไม่ ยอม ฟัง สงฆ์ ก็มี อำนาจ ประกาศ 
กัน และ กัน ยก ภิกษุ รูป นั้น ออก จาก ความ มี สิทธิ เสมอ กัน คือ งด ไม่ ทำ อุโบสถ ด้วย กัน ไม่ ทำ ปวารณา 
ด้วย กัน ไม่ ทำ ลัง ฆ กรรม ด้วย กัน ไม่ อยู่ ร่วม กัน ไม่ ไหว้ กราบ กัน แปล ว่า งด การที่ จะ ปฏิบัติ วินัย กรรม 
ทุกอย่าง งด ที่ จะ แสดง ความ เคารพ นับถือ ทุกอย่าง เหมือน อย่าง คัด ออก ไป เป็น บุคคล ภาย นอก ปฏิบัติ 
อย่าง นี้ เรียก ว่า ยก วัตร ภิกษุ ที่ ถูก ยก วัตร นั้น ถ้า ต่อ มา ได้ เห็น โทษ และ มา แสดง ความ เห็น โทษ แก่ สงฆ์ 
สงฆ์ ก็ อาจ จะ ประกาศ ยก เลิก การ ยก วัตร นั้น และ รับ เข้า หมู่ มี สิทธิ ใน วินัย กรรม เป็น ต้น เสมอ กัน เหมือน 
ด้ง เดิม 

เรื่อง การ ยก วัตร นี้! ม่ได้ มี ทำ กัน บ่อย นัก แต่ ตาม เรื่อง ที่ เล่า ใน เรื่อง นี้ ภิกษุ ที่ ยืน ยัน ว่า ภิกษุ รูป 
นั้น ต้อง อาบัติ แน่ ก็ พร้อม กัน ประชุม สงฆ์ และ ประกาศ ยก วัตร เลย คือ ว่า ตัด จาก ความ อยู่ ร่วม กัน ดัง ที่ 



โกส มฺพิกฺ ขนฺธ ก วิ. มหา. ๕ / ๓๑๒ / ๒๓๘- ๒๙๕. 




ต ๒๐ 



กล่าว แล้ว นั้น แต่ ว่า ภิกษุ รูป ที่ สงฆ์ ยก วัตร นั้น เป็น พหูสูต คือ เป็น ผู้ ได้ เล่า เรียน ศึกษา มา มาก เป็น ผู้ทรง 
ธรรม ทรง วินัย เป็น ผู้ ฉลาด และ เป็น ลัชชี คือ เป็น ผู้ที่ ละอาย บาป กลัว บาป รังเกียจ สง ลัย ใคร่ การ ศึกษา 
หมาย ความ ว่า เป็น พระ ภิกษุ ที่ เคร่ง ค รัด องค์ หนึ่ง แต่ ว่า ท่าน ไม่ เห็น ว่า เป็น อาบัติ เพราะ ฉะนั้น เมื่อ ท่าน 
ถูก ยก วัตร ท่าน จึง ไป หา พระ ภิกษุ ที่ เป็น เพื่อน สหาย กัน และ ก็ เล่า ความ ให้ ฟัง ว่า ท่าน ไม่ ได้ เป็น อาบัติ แต่ 
ว่า ถูก ยก วัตร ด้วย กรรม ที่ ไม่ เป็น ธรรม ชึ่งใ ช! ม่ได้ เรียก ว่า เป็น กรรม ที่ กำเริบ ไม่ ควร แก่ สถานะ และ ก็ 
ชัก ชวน ให้ บรรดา พระ เหล่า นั้น เข้า เป็น พวก ฝ่าย ภิกษุ ที่ เป็น เพื่อน สหาย ก็ เห็น ด้วย และ ก็ เข้า พวก 
กับ ท่าน และ ก็ ยัง พา กัน ล่ง ข่าว ไป ถึง พระ ที่ อยู่ ยัง ชนบท ที่ เป็น ฝ่าย เดียว กัน ชัก ชวน กัน มา เข้า พวก เมื่อ 
เป็น เช่น นี้ พระ ก็ เลย เป็น ๒ พวก คือ เป็น พวก ที่ ประกอบ พิธี ยก วัตร พวก หนึ่ง และ ก็ เป็น พวก ที่ ถูก 
ยก วัตร อีก พวก หนึ่ง ฝ่าย ภิกษุ ที่ เป็น พวก ท่าน ที่คูก ยก วัตร ก็ ได้ เข้า ไป หา ภิกษุ ที่ เป็น ฝ่าย ยก วัตร และ 
ก็ ได้ กล่า วหา ว่า ภิกษุ รูป นั้น ไม่ เป็น อาบัติ แต่ ก็ ถูก สงฆ์ ยก วัตร โดย ไม่ เป็น ธรรม ซึ่ง เป็น การ กระทำ ที่ ใช้ 
ไม่ ได้ แต่ ฝ่าย ภิกษุ ที่ เป็น ผู้ ยก วัตร ก็ ยัง ยืน ยัน ว่า ภิกษุ รูป นั้น ต้อง อาบัติ จริง ๆ จึง ถูก ยก วัตร ด้วย กรรม 
ที่ เป็น ธรรม ไม่ ใช่ ว่า ไม่ เป็น ธรรม ก็ เป็น อัน ว่า ทั้ง สอง ฝ่าย นั้น ก็ คง ยืน ยัน ใน ความ เห็น ใน ความ ปฏิบัติ 
ของ ตน. 

คราว นั้น ก็ ได้ มี ภิกษุ รูป หนึ่ง ได้ เข้า ไป เฝ็า พระ พุทธเจ้า และ ก็ ได้ กราบ ทูล เล่า เรื่อง ให้ พระองค์ 
ทรง ทราบ โดย ตลอด พระ พุทธเจ้า ก็ ได้ ทรง เปล่ง อุทาน ขึ้น ว่า ภิกษุ สงฆ์ แตก กัน แล้ว ก็ ได้ เข้า ไป พบ 
กับ ภิกษุ ฝ่าย ที่ เป็น ผู้ ยก วัตร และ ก็ ได้ ตรัส โอวาท โดย ความ ว่า ท่าน ทั้ง หลาย อย่า สำคัญ ว่า ภิกษุ ควร จะ 
ถูก ยก วัตร โดย เพราะ เหตุ ข้อ ใด ข้อ หนึ่ง ด้วย ความ คิด ที่ บังเกิด ขึ้น โดย ฉับ พลัน ถ้า ภิกษุ ใน พระ ธรรม 
วินัย นี้ ต้อง อาบัติ จริง แต่ ว่า เธอ เห็น ว่า ไม่ เป็น อาบัติ ส่วน ภิกษุ อื่น เห็น ว่า เป็น อาบัติ ถ้า ภิกษุ เหล่า นั้น รู้ อยู่ 
ว่า ท่าน องค์ นี้ เป็น พหูสูต ผู้ทรง ธรรม ทรง วินัย เป็น ผู้ที่ เคร่ง ค รัด ใคร่ การ คิก ษา ถ้า เรา จะ ยก วัตร ท่าน 
คือ ไม่ ท่า อุโบสถ กับ ท่าน ไม่ ท่า ปวารณา กับ ท่าน ไม่ นั่ง ร่วม อาสนะ กับ ท่าน ไม่ ท่า ลัง ฆ กรรม อื่น ๆ กับ 
ท่าน ไม่ ติดต่อ อะไร กับ ท่าน ทั้ง หมด ก็ จะ เกิด ความ ทะเลาะ วิวาท แก่ง แย่ง ตลอด จน ถึง จะ เกิด ความ 
แตก แยก แฟง สงฆ์ ความ ร้าวราน แห่ง สงฆ์ ขึ้น เมื่อ เป็น เช่น นี้ ภิกษุ เหล่า นั้น ซึ่ง เป็น ผู้ หนัก ใจ ใน การ 
ที่ จะ เกิด แตก แยก กัน ก็ ยัง ไม่ ควร ที่ จะ ยก วัตร เธอ เพราะ ข้อ ที่ ไม่ เห็น อาบัติ นั้น ทันที คราว นี้ ส่วน ภิกษุ 
ที่ ต้อง อาบัติ แล้ว ก็ ไม่ เห็น ว่า เป็น อาบัติ แต่ ว่า ภิกษุ อื่น ๆ เห็น ว่า เป็น และ ภิกษุ เหล่า นั้น ก็ พา กัน ไป บอก 
กล่าว ว่า เป็น อาบัติ เมื่อ เป็น เช่น นี้ เธอ ก็ ไม่ ควร ที่ จะ ดื้อ ดึง ไป ที เดียว แม้ จะ ไม่ เห็น ว่า เป็น อาบัติ แต่ 
เมื่อ ส่วน มาก เขา เห็น ว่า เป็น ก็ ควร จะ เชื่อ เขา บ้าง แล้ว ก็ แสดง อาบัติ นั้น เสีย เมื่อ ปฏิบัติ ดัง นี้ ก็ จะ ไม่ เกิด 
การ แตก แยก แต่ ว่า ถ้า ยัง ปีน ยัน อยู่ ก็ จะ เกิด ความ แตก แยก กัน ดัง ที่ กล่าว มา แล้ว ฉะนั้น เธอ เมื่อ 
หนัก ใจ อยู่ ว่า จะ แตก แยก กัน และ ประสงค์ ที่ จะ มี ความ กลม เกลียว กัน ก็ ควร ที่ จะ แสดง อาบัติ นั้น ด้วย 
ศรัทธา คือ ด้วย ความ เชื่อ ต่อ ภิกษุ เหล่า อื่น แม้ ว่า ตน จะ เห็น ว่า ไม่ เป็น อาบัติ ก็ ตาม พระ พุทธเจ้า ได้ 
ประทาน พระ โอวาท แก่ ภิกษุ ทั้ง สอง พวก นั้น แล้ว ก็ ได้ เสด็จ กลับ. 

ก็ ปรากฏ ว่า ภิกษุ ทั้ง สอง พวก นั้น ก็ ยัง ไม่ ยอม ที่ จะ ปรองดอง กัน ยัง ตกลง กัน ไม่ ได้ จน ถึง แยก 




๓๒๑ 



ทำ อุโบสถ กัน คือ ว่า ภิกษุ ที่ เป็น ฝ่าย ท่าน ที่ ถูก ยก วัตร ทำ อุโบสถ ทำ สังฆ กรรม ภาย ใน สีมา แต่ ว่า ภิกษุ 
ฝ่าย ที่ เป็น ผู้ ยก วัตร ออก ไป ทำ อุโบสถ ทำ สังฆ กรรม ภาย นอก สีมา เมื่อ แยก กัน ทำ อุโบสถ ดัง นี้ ก็ เป็น 
อัน ว่า ภิกษุ สงฆ์ ได้ เกิด แตก แยก กัน ขึ้น ที่ เรียก ว่า เป็น สังฆ เภท ความ แตก แห่ง สงฆ์ สังฆ เภท ความ 
แตก แห่ง สงฆ์ นั้น เมื่อ ทำ อุโบสถ แยก กัน ดั่ง นี้ จึง จะ เรียก ว่า เป็น สังฆ เภท ขึ้น. 

นานา สังวาส กะ สมานสังวาส กะ 

ภิกษุ เหล่า นั้น ก็ ได้ ไป กราบ ทูลพระ พุทธเจ้า ถึง เรื่อง ที่ ตน ได้ ปฏิบัติ กัน นั้น พระ พุทธเจ้า ก็ ได้ 
ตรัส ว่า ภิกษุ ที่ เป็น ฝาย ท่าน ที่ ถูก ยก วัตร ทำ อุโบสถ สังม กรรม ภาย ใน สีมา ก็ ใช้ ญัตติ และ อนุ สาวนา ตาม 
ที่ พระองค์ ได้ ทรง บัญญัติ ไว้ กรรม ของ เธอ ก็ เป็น ธรรม ไม่ กำเริบ ควร ฐานะ คือ ว่า ใช้ ได้ คราว นี้ ส่วน 
ภิกษุ อีก พวก หนึ่ง ที่ ไป ทำ อุโบสถ สังฆ กรรม ภาย นอก สีมา ใช้ ญัตติ และ อนุ สาวนา ตาม ที่ ทรง บัญญัติ ไว้ 
เช่น เดียว กัน กรรม ก็ คง เป็น ธรรม ใช้ ได้ เช่น เดียว กัน เพราะ ว่า ภิกษุ ทั้ง สอง ฝาย นั้น ต่าง เป็น 
นานา สังวาส กะ ของ กัน แสะ กัน ต่อ จาก นี้ก็ ได้ ตรัส ว่า ภูมิ ของ ภิกษุ ที่ เป็น นานา สังวาส กะ นั้น มี ๒ อย่าง 
คือ ว่า หนึ่ง ตน ทำ ตน เอง ให้ เป็น นานา สังวาส กะ สอง สงฆ์ พร้อม เพรียง กัน ยก วัตร ภิกษุ นั้น เพราะ 
ไม่ เห็น ไม่ กระทำ คืน หรือ ว่า ไม่ สละ คืน อาบัติ ส่วน ภูมิ ของ ภิกษุ ผู้ เป็น สมานสังวาส กะ คือ มี ธรรม 
เป็น เครื่อง อยู่ ร่วม เสมอ กัน ก็, มี ๒ เหมือน กัน คือ ว่า ตน กระทำ ตน ให้ เป็น สมานสังวาส กะ และ สงฆ์ 
พร้อม เพรียง กัน ได้ เรียก ภิกษุ นั้น ที่ ถูก ยก วัตร แล้ว นั้น ใน เพราะ ไม่ เห็น ไม่ กระทำ คืน หรือ ไม่ แสดง 
คืน อาบัติ เข้า หมู่. 

ตามพระ บาลี ใน ที่นี้มี อยู่ ๒ คำ คือ นานา สังวาส กะ กับ สมานสังวาส กะ นานา สังวาส กะ 
แปล ว่า ภิกษุ ผู้มี ธรรม เป็น เครื่อง อยู่ ร่วม ต่าง กัน สมานสังวาส กะ แปล ว่า ภิกษุ ผู้มี ธรรม เป็น เครื่อง อยู่ 
ร่วม เสมอ กัน ภิกษุ สอง ฝ่าย ตาม เรื่อง นี้ เมื่อ เกิด แตก ความ เห็น กัน ขึ้น จน ถึง ไม่ ลง โบสถ์ กัน ก็ เรียก ว่า 
เป็น นานา สังวาส กะ ของ กัน และ กัน และ เหตุ ที่ จะ ทำ ให้ เป็น นานา สังวาส กะ นั้น ก็มี ๒ อย่าง คือ ว่า 
ตน เองกระทำ ตน เองอย่าง หนึ่ง แล้ว ก็ สงฆ์ ยก วัตร อีกอ ย่าง หนึ่ง ตาม เรื่อง ที่ เล่า มา นี้ ภิกษุ ที่ ถูก ยก วัตร 
ที่ เป็น ต้น เรื่อง นั่น สงฆ์ ยก วัตร ไม่ ลง โบสถ์ ด้วย แต่ ว่า พรรค พวก ที่ สนับ สนุน นั่น ทำ ตน เอง ให้ เป็น 
นานา สังวาส กะ เพราะ เมื่อ ไป เข้า กับ ท่าน สนับ สนุน ท่าน แยก ออก ไป อีก พวก หนึ่ง และ ก็ ไม่ ลง โบสถ์ กับ 
อีก พวก หนึ่ง ซึ่ง เป็น ฝ่าย ยก วัตร ภิกษุ ทั้ง สอง ฝ่าย นี้ที่ เป็น นานา สังวาส กะ ของ กัน และ กัน ต่าง ก็ เป็น 
ภิกษุ ที่ ได้ อุปสมบท มา โดย ถูก ต้อง มา ใน พระ ธรรม วินัย นี้ และ ก็ ปรากฏ ว่า เป็น ผู้ที่ เคร่ง ค รัด ใคร่ การ 
คืกษ าอยู่ ด้วย กัน แต่ ว่า เกิด มี ความ เห็น แตก ต่าง กัน ขึ้น จน ถึง เป็น เหตุ ให้ แยก เป็น ๒ ฝ่าย และ เมื่อ 
แยก แล้ว ก็ เลย แยก กัน จน ถึง แยก กัน ทำ อุโบสถ สังฆ กรรม เป็น ต้น จึง ได้ เกิด เป็น นานา สังวาส กะ กัน ขึ้น 
ส่วน ภิกษุ เมื่อ เป็น เช่น นี้ แล้วจะ กลับ เป็น สมานสังวาส กะ คือ มี ธรรม เป็น เครื่อง อยู่ ร่วม เสมอ กัน ก็ มี 1 ได้ 
ด้วย เหตุ ๒ อย่าง คือ ตน เอง ทำ ตน เอง ให้ มี สมานสังวาส กะ กับ สงฆ์ ระงับ การ ยก วัตร เรียก ภิกษุ นั้น 
เข้า หมู่ เหมือน อย่าง เดิม ดัง ที่ จะ บังเกิด ขึ้น แก่ ภิกษุ ทั้ง สอง ฝ่าย นี้ ใน ภาย หลัง 




61 ๒๒ 



เมื่อ ภิกษุ สงฆ์ ได้ เกิด แตก ขึ้น เป็น สอง ฝ่าย พระ พุทธเจ้า ได้ ประทาน โอวาท เพื่อ ระงับ แต่ 
ทั้ง สอง ฝ่าย นั้น ก็ ยัง ไม่ ปรองดอง กัน และ ก็มี กระทบ กระทั่ง กัน ด้วย วาจา อยู่ บ่อย ๆ ก็ เนื่อง มา จาก ฝ่าย 
หนึ่ง ก็ กล่า วหา ว่า อีก ฝ่าย หนึ่ง ต้อง อาบัติ แล้ว ไม่ เห็น อาบัติ ส่วน อีก ฝ่าย หนึ่ง ก็ กล่า วหา อีก ฝ่าย หนึ่ง ว่า 
ยก วัตร โดย ไม่ เป็น ธรรม เพราะ ว่า องค์ ที่ ถูก ยก วัตร นั้น ไม่ เป็น อาบัติ อะไร สมุฏฐาน ก็ เนื่อง มา จาก 
พระ พุทธ บัญญัติ ที่ ทั้ง สอง ฝ่าย ก็ นับถือ ปฏิบัติ กัน อยู่ พระ พุทธเจ้า เอง ก็ ไม่ ทรง บังคับ แต่ ก็ ทรง ชี้ ทาง 
เพื่อ ปฏิบัติ ด้ง ที่ ได้ เล่า มา แล้ว ใน ฐ านะ ที่ ทรง เป็น พระ ศาสดา ถ้า จะ ทรง บังคับ ก็ น่า จะ ได้ แต่ ก็ ไม่ ทรง 
บังคับ ก็ เพราะ เกี่ยว แก่ ทั้ง สอง ฝ่าย นั้น ก็มี ศรัทธา อยู่ ใน พระ พุทธ บัญญัติ เคร่ง ค รัด อยู่ ใน พระ วินัย 
ด้วย กัน และ เมื่อ ได้ ลง ความ เห็น ลง ไป แล้วอย่าง นั้น ถ้า ยัง ไม่ ถอน ความ เห็น นั้น ถึง ใคร จะ บังคับ ก็ อาจ 
จะ บังคับ ได้ แต่ ใน ภาย นอก ส่วน ความ เห็น นั้น ก็ ยัง มี อยู่ ก็ จะ เป็น มูล ที่ จะ แตก ร้าว กัน ต่อ ไป เพราะ ฉะนั้น 
เรื่อง การ แตก ความ เห็น กัน นี้ เป็น เรื่อง สำคัญ แม้ จะ บวช มา ใน พระ ธรรม วินัย เดียว กัน และ นับถือ ปฏิบัติ 
ใน พระ ธรรม วินัย เดียว กัน และ ถึง จะ เคร่ง ค รัด อยู่ ด้วย กัน แต่ ลง ได้ แตก ความ เห็น กัน ใน ปัญหา 
พระ วินัย และ ใน การ ปฏิบัติ พระ วินัย แล้ว ก็ เป็น ทาง ให้ แตก แยก กัน ได้ ดัง ที่ พระ พุทธเจ้า ได้ ตรัส ถึง เหตุ 
ที่ เป็น นานา สังวาส กะ ว่า ตน เองกระทำ ตน เอง หรือ ว่า สงฆ์ ยก วัตร ใน เรื่อง ที่ เล่า มา นี้ก็มี ทั้ง สอง ภิกษุ ที่ 
ถูก สงฆ์ ยก วัตร นั้น มี องค์ เดียว คือ ที่ เป็น ต้น เรื่อง เท่า นั้น นอก จาก นั้น นับ เข้า ใน เหตุ ว่า ตน เอง ทำ ตน เอง 
คือ ฝ่าย หนึ่ง ก็ สนับ สนุน ภิกษุ ที่ ถูก สงฆ์ ยก วัตร อีก ฝ่าย หนึ่ง ก็ เป็น ฝ่าย ที่ ยก วัตร สนับ สนุน ใน ฝ่าย นั้น 
และ ความ เป็น นานา สังวาส กะ กัน นี้ คือ ว่า ไม่ ลง โบสถ์ กัน นี้ จะ สงบ ไป ได้ ก็ ต่อ เมื่อ ตน ทำ ตน เอง ให้ เป็น 
สมานสังวาส กะ กัน ถ้า ภิกษุ ที่ ถูก สงฆ์ ยก วัตร ก็ สงฆ์ นั้น เอง เป็น ผู้ที่ ระงับ การ ยก วัตร นั้น แล้ว ก็ กลับ 
เข้า หมู่ ตาม เดิม 

พระ พุทธเจ้า ได้ ทรง บัญญัติ พระ วินัย บาง ข้อ สำหรับ ปฏิบัติ เกี่ยว แก่ ภิกษุ ใน ขณะ ที่ เป็น นานา- 
สังวาส กะ กัน เพื่อ ป้องกัน การวิ วาท เป็น ต้น ว่า ทรง บัญญัติ ให้ ภิกษุ นั่ง ใน อาสนะ ที่มี อาสนะ อื่น คั่น อยู่ 
ใน ระหว่าง ก็ เพื่อ ว่า เมื่อ วิวาท กัน ก็ ไม่ ต้อง การ ให้ นั่ง ใกล้ กัน ให้ มี ภิกษุ อื่น มา นั่ง คั่น เสีย ใน ระหว่าง ๆ 
แต่ ว่า ถึง กระนั้น ความ แตก ร้าว กัน นั้น ก็ ยัง ดำเนิน ไป อยู่ จน ถึง ภิกษุ รูป หนึ่ง ได้ ไป กราบ ทูล ขอ ให้ 
พระ พุทธเจ้า ได้ เสด็จ ไป ทรง ระงับ เรื่อง ราว นั้น พระ พุทธเจ้า จึง ได้ เสด็จ ไป อีก และ ก็ ได้ ประทาน โอวาท 
ลัง สอน ไม่ ให้ ทะเลาะ วิวาท กัน ก็มี ภิกษุ ที่ เป็น อธรรม วาที คือ เรียก ว่า พูด ไม่ เป็น ธรรม รูป หนึ่ง ก็ ได้ 
กราบ ทูลพระ พุทธเจ้า ว่า ขอ ให้ พระ พุทธเจ้า ซึ่ง ทรง เป็น พระ ธรรมสามี ทรง รอ อยู่ ก่อน พวก ภิกษุ เหล่า นี้ 
จัก ยัง ไม่ ปรองดอง กัน ต่อ ไป ขอ ให้ พระ พุทธเจ้า ได้ ทรง มี ความ ขวน ขวา ย น้อย ทรง ประกอบ การ อยู่ 
เป็น สุข ใน ปัจจุบัน สำหรับ พระองค์ พระ พุทธเจ้า ก็ ได้ ประทาน พระ โอวาท ห้าม เป็น ครั้ง ที่ สอง ที่ สาม แต่ 
ก็ ได้ มี ภิกษุ กราบ ทูล เหมือน อย่าง นั้น เป็น ครั้ง ที่ สอง ที่ สาม พระ พุทธเจ้า จึง ได้ ทรง เล่า เรื่อง ที่ เป็น ไป แล้ว 
มา เป็น ตัวอย่าง ประทาน พระ โอวาท ซึ่ง พระ อาจารย์ ได้ รจนา ไว้ มี ความ ว่า 




0๒0 



ที ฆาวุ กุมาร 

เรื่อง ที่ เคย มี มา แล้ว พระ ราชา แห่ง แคว้น กา สี ซึ่ง ครอง ราช สมบัติ อยู่ ใน ราชธานี ซึ่ง มี นาม ว่า 
พารา ณสี พระองค์ ทรง พระ นาม ว่า พรหม ทัต ได้ ทรง มี กำลัง ทรัพย์ กำลัง คน พาหนะ มาก มาย ส่วน 
แคว้น ที่ ถัด ไป ชื่อ ว่า แคว้น โกศล พระ ราชา ของ แคว้น นั้น ทรง พระ นาม ว่า ทีคีติ มี กำลัง ทรัพย์ 
กำลัง คน พาหนะ น้อย พระ เจ้า พรหม ทัต แห่ง แคว้น กา สีก็ ได้ ทรง ยก พยุหเสนา ไป ตี พระ เจ้า โกศล ซึ่ง ทรง 
พระ นาม ว่า ทีคีติ พระ เจ้า ทีคีติ แห่ง แคว้น โกศล ทรง ได้ สดับ ข่าว การ ศึก ก็ ได้ ทรง ดำริ ว่า แคว้น' นี้มี กำลัง 
ทรัพย์ กำลัง คน พาหนะ น้อย ไม่ สามารถ ที่ จะ ต่อ สู! ด้ จึง ได้ ทรง พา พระ มเหสี หนี ออก จาก นคร พระ เจ้า 
พรหม ทัต แห่ง แคว้น กา สีก็ ได้ ทรง ครอบ ครอง แคว้น โกศล นั้น โดย ไม่ ต้อง มี การ ต่อล้ 

ฝ่าย พระ เจ้า ทีคีติ แห่ง แคว้น โกศล ก็ ได้ พา พระ มเหสี หนี ไป อยู่ ใน เมือง พารา ณ สี ซึ่ง เป็น 
ราชธานี ของ ราช ดัตรู นั้น เอง แต่ ว่า ได้ ทรง ไป อา ดัย อยู่ ใน นิเวศน์ ของ นาย ช่าง หม้อ ใน โอกาส ที่ อยู่ 
ชาน เมือง ทรง ปลอม พระองค์ เป็น ปริพาชก คือ เป็น นัก บวช ที่ นุ่ง ผ้า ขาว เมื่อ ประทับ อยู่ มา พระ มเหสี 
ก็ ประชวร พระ ครรภ์ ก็ เกิด ความ ปรารถนา ที่ จะ ได้ ทรง เห็น เสนา อัน ประกอบ ด้วย องค์ ๔ ใน เวลา อาทิตย์ 
อุทัย กับ ทรง ปรารถนา ที่ จะ ได้ ดื่ม นํ้า ล้าง พระ ขรรค์ ก็ ได้ ทูล แก่ พระ ราช สวามี พระ ราช สวามี ก็ ตรัส ว่า ใน 
ขณะ ที่ ขัด สน จน ยากอย่าง นี้ จะ ไป เอา เสน าที่มี องค์ ๔ กับ นี้า ล้าง พระ ขรรค์ มา จาก ไหน พระ มเหสี ก็ ทูล 
บอกว่า ถ้า ไม่ ได้ เห็น ไม่ ได้ ดื่ม ก็ จัก ตาย พระ เจ้า ทิคืติ ได้ ทรง สดับ ดัง นั้น ก็ ทรง เสด็จ ไป หา พราหมณ์ 
ปุโรหิต ของ พระ เจ้า แผ่น ดิน ซึ่ง เป็น สหาย กัน มา และ ก็ไดิ ไป เล่า ความ ให้ ฟัง พราหมณ์ ปุโรหิต นั้น ก็ ตอบ 
ว่า จะ ขอ ไป เฝืา พระ มเหสี ก่อน แล้ว ก็ ได้ ไป เฝัา พระ มเหสี ของ พระ เจ้า ทิคืติ ใน ขณะ ที่ ได้ เห็น พระ นาง 
เสด็จ ดำเนิน มา ก็ ประคอง อัญชลี แล้ว ก็ เปล่ง อุทาน ขึ้น ว่า ราชา แห่ง แคว้น โกศล อยู่ ใน พระ ครรภ์ ขอ พระ 
เทวี อย่า ได้ เสีย พระ ทัย จะ ได้ ทอด พระ เนตร เห็น เสน าที่มี องค์ ๔ และ จะ ได้ ทรง ดื่ม นี้า ล้าง พระ ขรรค์ 

ครั้น แล้ว พราหมณ์ ปุโรหิต นั้น ก็ ได้ ไป เฝ็า พระ เจ้า พรหม ทัต แล้ว ได้ กราบ ทูล ว่า ได้ ปรากฏ นิมิต ขึ้น 
ซึ่ง ใน วัน พรุ่ง นี้ เวลา อาทิตย์ ขอ ให้ เสน าที่มี องค์ ๔ ซึ่ง ได้ ผูก สอด ครบ เครื่อง ออก สนาม แล้ว จง ยก ออก ไป 
ตั้ง อยู่ ใน ภูมิ อัน ดี และ ก็ ขอ ให้ ชำระ ล้าง พระ ขรรค์ พระ เจ้า พรหม ทัตก็ ได้ โปรด อำนวย ให้ ปฏิบัติ เหมือน 
ดัง ที่ พราหมณ์ ปุโรหิต ทูล แนะ นำ พระ มเหสี ของ พระ เจ้า ทิคืติ ก็ จึง ได้ ทอด พระ เนตร เห็น เสน าที่มี องค์ ๔ 
ใน เวลา อาทิตย์ อุทัย และ ได้ ทรง ดื่ม นั้า ล้าง พระ ขรรค์ 

ต่อ มา พระ มเหสี ของ พระ เจ้า ทิคืติ ก็ ประสูติ พระ โอรส ก็ ได้ ประทาน พระ นาม ว่า ที ฆาวุ เมื่อ 
ที ฆาวุ กุมาร เจริญ วัย ขึ้น พระ ราช บิดา ก็ ทรง ดำริ ว่า ถ้า จะ ให้ อยู่ ด้วย กัน ถ้า พระ เจ้า พรหม ทัตท รง ทราบ 
ก็ จะ จับ ไป กระทำ อันตราย เสีย ทั้ง หมด เพราะ ฉะนั้น จึง ได้ ทรง แยก ให้ ที ฆาวุ กุมาร ไป อยู่ เสีย อีก ส่วน 
หนึ่ง และ ก็ ทรง ให้ เล่า เรียน ศึกษา คืลป วิทยา พระ ราช กุมาร นั้น ก็ ได้ ทรง ศึกษา คืลป วิทยา อยู่ ใน ภาย นอก 
พระ นคร 

ต่อ มา ช่าง กัลบก เก่า ของ พระ เจ้า ทิศึติ แห่ง แคว้น โกศล เมื่อ แคว้น นั้น ได้ ตก อยู่ ใน ครอบ ครอง 
ของ พระ เจ้า พรหม ทัต แล้ว ก็ ได้ มา รับ ราชการ อยู่ ใน ราช ล่า นัก ของ พระ เจ้า พรหม ทัต วัน หนึ่ง ได้ ไป เห็น 




ต ๒๔ 



พระ เจ้า ทีคีติ ซึ่ง เป็น เจ้า นาย เก่า ของ ตน เข้า พร้อม กับ พระ มเหสี ก็ จำ ได้ จึง ได้ มากราบ ทูลพระ เจ้า 
พรหม หัต พระ เจ้า พรหม หัต จึง โปรด ใหั ไป นำ เอา พระ เจ้า ทีคีติ กับ พระ มเหสี มา และ ก็ ได้ โปรด ให้ จำ จอง 
ด้วย เครื่อง พันธนาการ และ ก็ ให้ ประ หับ อยู่ ใน รถ และ พา ให้ ตระเวน ไป ตาม ถนน สี่ แพร่ง สาม แพร่ง ใน 
พระ นคร และ ก็ ได้ ลัง ว่า เมื่อ ได้ ตระเวน ไป ทั่ว แล้ว ก็ ให้ นำ ออก ไป ภาย นอก พระ นคร แล้ว ก็ ให้ ตัด ออก 
เป็น สี่ ท่อน เสียบ ประจาน ไว้ 

ใน ขณะ ที่ เขา ได้ นำ ทั้ง สอง พระองค์ ตระเวน ไป ใน พระ นคร นั้น ก็ พอ ดีทีฆ าวุกุ มาร มี ความ 
คิด ถึง พระ ราช บิดา และ พระ ราช มารดา ก็ ได้ เข้า มา เพื่อ จะ เยี่ยม ครั้น มา เห็น เขา กำลัง ตระเวน พระองค์ 
อยู่ ก็ ตาม ไป ดู พอ ดี ทั้ง สอง พระองค์ นั้น ก็ ได้ ทรง เห็น พระ ราช โอรส พระ เจ้า ทีคิติ ก็ ได้ ตรัส ขึ้น ลอย ๆ 
ว่า ดู ก่อนที ฆาวุ จง อย่า เห็น ยาว อย่า เห็น สัน เวร ย่อม ไม่ ระงับ ด้วย เวร แต่ ว่า เวร ระงับ ด้วย ความ ไม่ มี เวร 
พวก มนุษย์ ก็ พา กัน กล่าว ว่า พระ เจ้า ทีคีติ ทรง เสีย สติ ใคร เป็น' ที ฆาวุ ได้ 1 ตรัส ดัง , นี้ แก่' ใคร แต่ พระ เจ้า 
ทีคีติ ก็ ทรง ตรัส อยู่ อย่าง นั้น สอง สามครั้ง และ ก็ ตรัส ว่า พระองค์ มิ ได้ ทรง เสีย สติ วิญฌู ชน ก็ จะ รู! ด้ 
ที ฆาวุ กุมาร ก็ คง ไม่ กล้า ที่ จะ ได้ แสดง พระองค์ ว่า เป็น พระ ราช โอรส ก็ ได้ ปะปน อยู่ กับ หมู่ ชน ฝ่าย พวก 
เจ้า หน้าที่ เมื่อ ได้ นำ ทั้ง สอง พระองค์ ตระเวน ไป ทั่ว แล้ว ก็ ได้ นำ ออก นอก เมือง แล้ว ก็ ได้ ปฏิบัติ ตามพระ 
ราช บัญชา แล้ว ก็ ตั้ง กอง เฝ็า พระ ศพ ถูก เสียบ นั้น ไว้ อยู่ 

พระ ราช กุมาร ก็ ได้ ทรง หา สุรา มา มอม พวก นั้น จน เมา แล้ว ก็ เก็บ พระ ศพ มา ถวาย พระ เพลิง แล้ว 
ก็ รีบ เสด็จ หนี ออก ไป จาก เมือง และ ต่อ มา ก็ ได้ เข้า มา ใน พระ นคร นั้น และ ได้ เข้า ไป ฝาก ตัว ทำ งานอยู่ กับ 
นาย หัตถาจารย์ คือ อาจารย์ ฝึก ช้าง ของ พระ เจ้า แผ่น ดิน นาย หัตถาจารย์ ก็ ได้ รับ ไว้ ให้คื กษา ใน วิชา เกี่ยว 
แก่ ช้าง 

ใน ตอน เช้า พระ ราช กุมาร ก็ ลุก ขึ้น แต่ เช้า และ ก็ ได้ ดีด พิณ กับ ขับ ร้อง ประสาน เสียง พิณ พระ เจ้า 
พรหม หัต ตื่น บรรทม ขึ้น ตอน เช้า ทรง ได้ สดับ เสียง นั้น ก็ ได้ ตรัส ถาม เขา ก็ ทูล ให้ ทรง ทราบ ว่า เป็น เสียง 
พิณ และ เสียง ขับ ของ มาณพ คน หนึ่ง ซึ่ง เป็น คิษย์ ของ หัตถาจารย์ ก็ ได้ ตรัส ให้ นำ เอา มาณพ นั้น เช้า เฝ็า 
เจ้า หน้าที่ ก็ ได้ นำ ที ฆาวุ กุมาร เช้า เฝ็า พระ เจ้า พรหม หัต ได้ เห็น ที ฆาวุ กุมาร ก็ เกิด โปรด ปราน และ ก็ ได้ 
ทรง รับ ไว้ ให้ เป็น มหาดเล็ก ใกล้ ชิด ที ฆาวุ กุมาร ก็ ได้ ตั้งใจ รับ ราชการ ปฏิบัติ พระ เจ้า พรหม หัต เป็น อย่าง ดี 
เป็น ต้น ว่า เป็น ผู้ที่ ตื่น ก่อน นอ นที หลัง คอย รับ สนอง พระ ราช บัญชา ใน กิจการ ต่าง ๆ ประพฤติ สิง ที่ 
เป็น ที่ ต้อง พระ ราช อัธย าตัย และ เพ็ดทูล ด้วย ถ้อย คำ เป็น ที่ ต้อง พระ ราช หฤทัย พระ เจ้า พรหม หัต ก็ยี่ง 
ทรง โปรด ปราน จน ถึง ทรง ตั้ง ไว้ ใน ที่ ของ บุคคล ผู้ คุ้น เคย ใน ภาย ใน 

ใน วัน หนึ่ง พระ เจ้า พรหม หัต ก็ โปรด ให้ ที ฆาวุ กุมาร เทียม ราชรถ เพื่อ จะ เสด็จ ไป ทรง ล่า เนื้อ 
ที ฆาๅ กุมาร ก็ ได้ ปฏิบัติ ตามพระ ราช ประสงค์ พระ เจ้า แผ่น ดิน ก็ ได้ ทรง ราชรถ ได้ มีทีฆ าวุกุ มาร เป็น ผู้ 
ขับ ม้า พระ กุมาร ก็ ได้ ขับ ราชรถ ไป โดย เร็ว จน ถึง เสนา ตาม ไม่ หัน และ ได้ เช้า ไป ใน ปา จน ถึง ต้นไม้ ใหญ่ 
ต้น หนึ่ง ก็ หยุด รถ พระ เจ้า พรหม หัต ได้ โปรด ให้ พระ ราช กุมาร นั่ง ลง แล้ว พระองค์ ก็ ทรง บรรทม โดย 
หนุน พระ เดียร อยู่ บน ตัก ของ ที ฆาวุ กุมาร แล้ว ก็ บรรทม หลับ ไป ใน ขณะ นั้น ที ฆาวุ กุมาร ก็ ได้ ระลึก ถึง 




ต ๒๕ 



เวร เก่า ว่า บ้าน เมือง ของ เรา ก็ พระ เจ้า พรหม หัต นี้ ได้ ทรง ยิ่ายี มารดา บิดา ของ เรา ก็ พระ เจ้า พรหม ทัตนี้ ก็ 
ได้ ทรง ฆ่า เสีย ก็ ถึง เวลา ที่ จะ จัดการ ชำระ เวร กัน เสีย สัก ที หนึ่ง จึง ได้ ชัก พระ ขรรค์ ขึ้น จาก ฝึก แต่ ว่า 
ใน ขณะ เดียว กัน ก็ ระลึก ถึง พระ บรม ราโชวาท ที่ พระ ราช บิดา ได้ ให้ ไว้ ว่า อย่า เห็น แก่ ยาว อย่า เห็น แก่ สั้น 
เป็น ต้น ก็ ระลึก ขึ้น ได้ ว่า ไม่ ควร ที่ จะ ละเมิด คำ ของ บิดา ก็ ได้ สอด พระ ขรรค์ เข้า ไว้ ดัง เดิม ครั้ง ที่ สอง 
ก็ เกิด ระลึก ถึง เวร เก่า ขึ้น มา ก็ เกิด ความ คิด ที่ จะ จัดการ ชำระ เวร ให้ สั้น เหมือน ดัง นั้น ก็ ชัก พระ ขรรค์ 
ออก มา อีก แล้ว ก็ ทรง ระลึก ถึง พระ โอวาท ของ บิดา ขึ้น มา ก็ สอด พระ ขรรค์ กลับ ใน ครั้ง ที่ สาม ก็ เป็น 
อย่าง นั้น 

ใน ขณะ ที่ ได้ สอด พระ ขรรค์ กลับ ใน ครั้ง ที่ สาม นั้น พระ เจ้า พรหม ทัตก็ ตื่น บรรทม เสด็จ ลุก ขึ้น 
อย่าง ผลุน ผลัน แล้ว ก็ ตรัส ว่า ได้' ทรง ฝัน เห็น , ที ฆาวุ กุมาร ซึ่ง เป็น โอรส ของ พระ เจ้า ทีคีติ ประหาร 
พระองค์ ด้วย พระ ขรรค์ จึง ได้ ตก พระ ทัย ตื่น บรรทม ขึ้น ที ฆาวุ กุมาร ก็ จับ พระ เดียร ของ พระ เจ้า 
พรหม ทัต ด้วย หัตถ์ เบื้อง ซ้าย แล้ว ก็ ชัก พระ ขรรค์ ออก ด้วย หัตถ์ เบื้อง ขวา แล้ว ก็ ประกาศ ตน ขึ้น ว่า เรา นี้ 
คือ เป็น โอรส ของ พระ เจ้า ทีดีติ ซึ่ง ชื่อ ว่า ที ฆาวุ กุมาร นั้น พระองค์ ได้ ทรง ทำ ความ พินาศ ให้ แก่ บ้าน เมือง 
แก่ มารดา บิดา เป็น อัน มาก บัด นี้ก็ ถึง เวลา ที่ จะ ชำระ เวร กัน เสีย ที หนึ่ง พระ เจ้า พรหม หัต ยิ่ง ตก พระ ทัย 
แล้ว ก็ ทรง หมอบ พระองค์ ลง ขอ ชีวิต แก่ที ฆาวุ กุมาร ที ฆาวุ กุมาร ก็ ทูลบอก ว่า ตน อาจ จะ ถวาย ชีวิต แก่ 
พระองค์ ได้ อย่าง ไร ก็ ขอ ให้ พระองค์ ประทาน ชีวิต ให้ แก่ ตน ด้วย พระ เจ้า พรหม หัต ก็ ตรัส ว่า ก็ ถ้า 
อย่าง นั้น เจ้า ก็ จง ให้ ชีวิต แก่ เรา เรา ก็ จะ ให้ ชีวิต แก่ เจ้า ก็ เป็น อัน ว่า ทั้ง สอง ฝ่าย ต่าง ก็ ได้ ให้ ชีวิต แก่ กัน 
และ กัน แล้ว ก็ ได้ กระทำ การ สบถ สาบาน เพื่อ ที่ จะ ไม่ ประทุษร้าย กัน ต่อ ไป พระ เจ้า พรหม หัต ก็ เสด็จ 
ขึ้น ประ หับ บน รถ และ ที ฆาวุ กุมาร ก็ ได้ ขับ รถ กลับ เข้า ส่พ ระ นคร 

ครั้น เมื่อ เสด็จ กลับ เข้า ไป ถึง พระ นคร แล้ว ก็ ได้ ตรัส ให้ ประชุม เสนา อำมาตย์ แล้ว ก็ ได้ ตรัส 
ถาม ขึ้น ใน ที่ ประชุม ว่า ถ้า หากว่า ท่าน ทั้ง หลาย เห็น ที ฆาวุ กุมาร ซึ่ง เป็น โอรส ของ พระ เจ้า ทีดีติ จะ ทำ 
อย่าง ไร พวก อำมาตย์ เหล่า นั้น ก็ ทูล ว่า จะ ตัด มือ บ้าง จะ ตัด เท้า บ้าง จะ ตัด ศีรษะ บ้าง เป็น ต้น พระ เจ้า 
พรหม หัต ก็ ตรัส ขึ้น ว่า นี้ แหละ เป็น ที ฆาวุ กุมาร ซึ่ง เป็น พระ โอรส ของ พระ เจ้า ทีดีติ แต่ ว่า กุมาร นี้ ใคร ๆ 
ไม่ ได้ เพื่อ จะ ทำ อะไร ๆ ทั้ง นั้น เพราะ กุมาร นี้! ด้ให้ ชีวิต แก่ เรา และ เรา ก็ ได้ ให้ ชีวิต แก่ กุมาร นี้ ต่อ จาก 
นั้น พระ เจ้า พรหม หัต ก็ ได้ ตรัส ถาม ขึ้น ว่า ใน ขณะ ที่ บิดา ของ เจ้า จะ ตาย ได้ กล่าว ไว้ เป็น โอวาท แก่ เจ้า นั้น 
มิค วาม หมายอย่าง ไร 

ที ฆาวุ กุมาร ก็ ได้ ทูล อธิบาย ว่า ที่ ตรัส ไว้ ว่า อย่า เห็น แก่ ยาว ก็ คือ ว่า อย่า กระทำ เวร ให้ ยาว ที่ 
ตรัส ไว้ ว่า อย่า เห็น แก่ สัน ก็ คือ ว่า อย่า แตก มิตร ให้ เร็ว นัก แล้ว ก็ที่ ตรัส ว่า เวร ย่อม ไม่ ระงับ ด้วย เวร นั้น 
ก็ คือ ว่า ถ้า หากว่า ข้า พระองค์ จะ พึง ปลง เท วะ จาก ชีวิต ฝาย พวก ที่ จง รัก ภักดี ต่อ เท วะ ก็ จะ ปลง ข้า 
พระองค์ จาก ชีวิต แล้ว ก็ พวก ที่ จง รัก ภักดี ต่อ ข้า พระองค์ ก็ จะ ปลง ชีวิต พวก นั้น ต่อ ไป อีก ก็ เป็น อัน 
ว่า เวร ไม่ ระงับ ด้วย เวร แต่ ว่า เมื่อ ข้า พระองค์ ได้ ทรง ถวาย ชีวิต แก่ เท วะ แล้ว ก็ เท วะ ประทาน ชีวิต แก่ ข้า 
พระองค์ เหมือน ดัง นี้ เวร ก็ เป็น อัน ระงับ ด้วย ความ ไม่ มิ เวร เพราะ ฉะนั้น บิดา ของ ข้า พระองค์ จึง ได้ 
โอวาท ไวิ ใน เวลา ที่ จะ ตาย ว่า เวร ย่อม ไม่ ระงับ ด้วย เวร แต่ ว่า ย่อม ระงับ ด้วย ความ ไม่ มิ เวร 




ต ๒๖ 



พระ เจ้า พรหม ทัตก็ ทรง สรรเสริญ พระ ราช กุมาร และ ได้ พระ ราช ทาน แคว้น โกศล พร้อม ทั้ง พล 
พาหนะ สมบัติ ทั้ง หมด ซึ่ง เป็น ของ พระ ราช บิดา ซึ่ง พระองค์ ทรง ยึด มา นั้น คืน แก่ที ฆาวุ กุมาร ทุก สิ่ง ทุกอย่าง 
และ ก็ ได้ พระ ราช ทานพระ ราช ธิดา ของ พระองค์ ด้วย 

ต่อ จาก นั้น พระ พุทธเจ้า ก็ ได้ ตรัส ว่า แม้ พระ เจ้า แผ่น ดิน เหล่า นั้น ซึ่ง ได้ มี ศัสตรา อาวุธ อยู่ ใน 
พระ หัตถ์ ก็ ยัง มี ขันติ ความ อด ทน โสรั จ จะ ความ สงบ เล่งี่ ยม เหมือน อย่าง นั้น และ ข้อ ที่ ท่าน ทั้ง หลาย 
บวช ใน ธรรม วินัย ที่ กล่า วดี แล้วอย่าง นี้ จะ พึง เป็น ผู้มี ขันติ โสรั จ จะ ก็ จะ เป็น ความ งด งาม ใน พระ ธรรม 
วินัย นี้ ดั่ง นี้ เมื่อ พระ พุทธเจ้า ได้ ประทาน พระ โอวาท ได้ ทรง ยก เอา เรื่อง เก่า มา เล่า เหมือน อย่าง นั้น 
ภิกษุ เหล่า นั้น ก็ ยัง ยืน ยัน ที่ จะ ไม่ ปรองดอง กัน ต่อ ไป อีก พระ พุทธเจ้า ก็ ทรง เห็น ว่า ยัง ไม่ อาจ ที่ จะ กระทำ 
ให้ ตกลง กันได โดย ง่าย แล้ว ก็ ได้ เสด็จ ออก จาก อาสนะ และ ก็ ได้ เสด็จ หลีก ไป 

ตาม ที่ เล่า มา นี้ เป็น ความ ย่อ ใน โก สัมพิ ก ขัน ธ กะ ที่ ท่าน เล่า ไว้ เรื่อง ที ฆาวุ กุมาร นี้ เจ้า พระ คุณ 
สมเด็จ พระ สังฆราช เจ้า กรม หลวง วขัร ญาณ วงค์ ได้ ทรง ประพันธ์ เป็น ฉันท์ ไว้ เรียก ว่า ที ฆาวุ คำ ฉ้นท์ 
นับ ว่า เป็น เรื่อ งที่มื คติ สอน ใจ เรื่อง หนึ่ง. 



ต้น เหตุ ของ สังฆ เภท 

เรื่อง ความ แตก แยก ร้าวราน กัน ของ สงฆ์ ที่ เกิด ขึ้น ใน กรุง โก สัมพี ใน รัฐ วังสะ นั้น ใน ชั้น บาลี คือ 
ตำรา พระ พุทธ ศาสนา ที่ เป็น รุ่น แรก เรียก ว่า ชั้น บาลี ไม่ ได้ กล่าว ไว้ ว่า เกิด ขึ้น เมื่อ ไร และ เกิด ขึ้น ใน หรือ 
นอก พรรษา ส่วน ใน หนังสือ ชั้น อรรถกถา คือ อธิบาย ความ ของ บาลี ซึ่ง แต่ง เมื่อ พระ พุทธ ศาสนา 
ล่วง แล้ว หลาย ร้อย ปี โดย มาก ก็ กำหนด กัน ว่า ขนาด พันปี จึง ได้ มี กล่าว ไว้ ว่า เกิด ขึ้น ใน พรรษา ที่ ๙ นับ 
แต่ เมื่อ พระ พุทธเจ้า ได้ ตรัสรู้ แล้ว และ ใน ชั้น อรรถกถา นั้น ก็ ยัง ได้ เล่า เรื่อง พิสดาร ออก ไป อีก คือ เล่า ว่า 

พระ ภิกษุ สอง รูป ที่ เป็น ต้น เหตุ นั้น ก็ คือ พระ ธรรม ธร รูป หนึ่ง พระ วินัยธร รูป หนึ่ง พระ 
ธรรม ธร แต่ ว่า เรียก โดย มากว่า พระ ธรรม ก ถึก ได็ ไป วัจจ กุฎี ซึ่ง มี บัญญัติ ให้ ใช้ นํ้าแ ละ ไม่ ให้ เหลือ นี้า ทิ้ง 
ไว้ ใน ภาชนะ นี้า แต่ ว่า พระ ธรรม ก ถึก เข้า วัจจ กุฎี แล้ว ก็ เหลือ นํ้า ทิ้ง ไว้ ใน ภาชนะ นํ้า พระ วินัยธร เข้า ไป 
ที หลัง ออก มา ก็ บอก แก่ พระ ธรรม ก ถึก ว่า ท่าน เหลือ นี้า ทิ้ง ไว้ ใน ภาชนะ นี้าต้ อง อาบัติ พระ ธรรม ก ถึก 
ก็ ตอบ บอกว่า ท่าน ไม่ รู้ ว่า เป็น อาบัติ เพราะ เหตุ ที่ กระ ท่า นั้น แต่ ว่า เมื่อ เป็น อาบัติ ท่าน ก็ จะ แสดง 
พระ วินัยธร ก็ บอกว่า เมื่อ ไม่ จง ใจ ก็ ไม่ เป็นไร แล้ว ก็ แยก กัน แต่ ว่า พระ วินัยธร เมื่อ กลับ มา แล้ว ก็ แจ้ง แก่ 
พวก ลูก คืษย์ ของ ตน ว่า พระ ธรรม ก ถึก ต้อง อาบัติ แล้ว ก็ ไม่ รู้ ว่า เป็น อาบัติ ฝ่าย พวก ลูก คืษย์ ของ 
พระ วินัย ก็ บอก แก่ ลูก คืษย์ ของ พระ ธรรม ก ถึก ว่า อุปัชฌาย์ อาจารย์ ของ ท่าน ต้อง อาบัติ แล้ว ก็ ไม่ รู้ 
พวก ลูก คืษย์ ก็ บอก อาจารย์ อาจารย์ ก็ บอกว่า ก็ พระ วินัยธร บอกว่า ไม่ เป็น อาบัติ เพราะ ว่า ไม่ ได้ จง ใจ 
แล้วกลับ มา ว่า เป็น อาบัติ พระ วินัยธร พูด มุสาวาท พวก ลูก คืษย์ ก็ กลับ ไป บอก ก็ เลย เกิด วิวาท ทุ่ม เถียง 
กัน แตก กัน เป็น สอง พวก จน ถึง ฝ่าย พระ วินัยธร ได โอกาส ก็ ท่า อุก เข ปนีย กรรม คือ ว่า ประกาศ ยก วัตร 
พระ ธรรม ก ถึก ก็ เป็น เรื่อง ให้ ทั้ง สอง ฝ่าย นั้น แตก กัน จน ถึง กับ ไม่ ลง โบสถ์ กัน ซึ่ง เรียก ว่า เป็น สังฆ เภท 




๓๒๗ 



คือ สงฆ์ แตก กัน อัน หมาย ความ ว่า เมื่อ เกิด แตก แยก กัน ดัง กล่าว นั้น จน ถึง ไม่ ร่วม ทำ สังฆ กรรม ด้วย กัน 
ใน ภาษา ไทย เรา เรียก ว่า ไม่ ลง โบสถ์ กัน คือ ไม่ ทำ อุโบสถ ร่วม กัน ไม่ ทำ ปวารณา ร่วม กัน ไม่ ทำ สังฆ กรรม 
ต่าง ๆ ร่วม กัน เป็น ต้น ต่าง ก็ แยก กัน ทำ เมื่อ เป็น ดั่ง นี้ จึง เรียก ว่า เป็น สังฆ เภท และ ทั้ง สอง ฝ่าย นั้น ก็ 
เรียก ว่า เป็น นานา สังวาส กะ ของ กัน และ กัน คือ ว่า มี ธรรม เป็น เครื่อง อยู่ ต่าง กัน หมาย ความ ว่า แยก 
กัน กระทำ สังฆ กรรม เป็น ต้น ๑๒ 

พระ พุทธเจ้า ก็ ได้ ทรง ดำเนิน การ ระงับ ด้วย พระองค์ เอง ด้วย ประทาน พระ โอวาท เพื่อ ให้ ทั้ง สอง 
ฝ่าย นั้น ยอม ผ่อน ปรน เข้า หา กัน แล้ว ก็ ทรง เตือน ฝ่าย ที่ ทำ การ ยก วัตร ว่า ก็ ไม่ ควร จะ รีบ ผลุน ผลัน กระทำ 
เมื่อ เห็น ว่า จะ แตก กัน เพราะ เหตุ นั้น ก็ ยัง ไม่ ควร จะ กระทำ ก่อน ก็ ทรง เตือน อีก ฝ่าย หนึ่ง ว่า เมื่อ ส่วน มาก 
เขา เห็น ว่า เป็น อาบัติ ก็ ควร จะ เชื่อ เขา แล้ว ก็ กระทำ คืน เสีย เรื่อง ก็ จะ ไม่ บังเกิด ขึ้น ร้าย แรง และ จน ถึง ได้ 
ตรัส เรื่อง ที ฆาวุ กุมาร อบรม โดย ความ ก็ คือ แม้ พระ ราช ผู้ ปกครอง แว่น แคว้น ซึ่ง ต่าง ก็มี อาวุธ อยู่ ใน มือ 
ด้วย กัน และ ต่าง ก็ ได้ เคย ทำลาย ล้าง กัน ชิง บ้าน ชิง เมือง ชิง ทรัพย์ สมบัติ ประหัต ประหาร กัน แต่ ใน ที่ สุด 
ก็ ยัง ให้ อภัย กัน และ ปรองดอง กัน ได้ ก็ , ทำไม' พวก ภิกษุ ซึ่ง ก็’ โม่ มืเรื่ อง อะไร' หนัก 1 หนา เพียง แต่ ทุ่ม เถียง 
กัน ด้วย อาบัติ เล็ก น้อย ว่า ข้อ นี้ เป็น อาบัติ ข้อ นี้! ม่ เป็น อาบัติ เท่า นั้น ก็ ควร ที่ จะ ปรองดอง กัน ได้ และ ใน 
ที่ อื่น เช่น ใน โก ล้ม พย สูตร ๑๓ สูตร ที่ ตรัส ใน กรุง โก ล้ม พีก็ ได้ กล่าว ว่า ได้ ทรง ประทาน พระ โอวาท ด้วย 
สาร าณีย ธรรม ๖ ประการ ดัง ที่มืค วาม แจ้งอยู่ ใน สาร าณีย ธรรม ๖ ใน หมวด ๖ นั้น' “ ๔ แต่ ก็ ยัง 
ไม่ เกิด ความ ปรองดอง ขึ้น ได้ จึง ได้ เสด็จ หลีกออก จากกรุง โก ล้ม พี ไป ประทับ อยู่ ใน ปา ที่ เรียก กัน ว่า 
ปา ริ เลย ยก ะ ไทย เรา เรียก ว่า ปา เส ไลย ก์ และ ใน ชั้น บาลี ก็ ไม่ ได้ บอกว่า จำ พรรษา ที่ นั่น แต่ ว่า ใน ชั้น 
อรรถกถา ๑๕ ได้ เล่า ว่า ได้ ประทับ จำ พรรษา อยู่ ที่ ปา ปา รี เลย ยก ะ นั้น เป็น พรรษา ที่ ๑๐ เพราะ ฉะนั้น เมื่อ 
แบ่ง ตาม ที่ พระ อรรถกถา จาร ย์ทำ น ว่า ไว้ ก็ ควร จะ เริ่ม พรรษา ที่ ๑๐ ตั้งแต่ เสด็จ ออก จากกรุง โก ล้ม พี ไป 
ล่ปา รี เลย ยก ะ 



เสด็จ ส่ปา ริ เลย ยก ะ 

สำหรับ ใน ชั้น บาลี นั้น ได้มื เล่า ลีบ ต่อ กัน ว่า' 1 '’ 0 เมื่อ พระ พุทธเจ้า ได้ ประทาน พระ โอวาท ให้ 
ปรองดอง กัน ไม่ สำเร็จ ใน วัน รุ่ง ขึ้น ก็ ทรง ถือ บาตร จีวร เสด็จ เข้า ไป บิณฑบาต ใน กรุง โก ล้ม พี ครั้น 
เสด็จ กลับ จาก บิณฑบาต แล้ว ก็ ทรง เก็บ เสนาสนะ ทรง ถือ บาตร จีวร ของ พระองค์ ด้วย พระองค์ เอง 
แล้ว ก็ ประทับ ยืน ใน ทำ มก ลาง สงฆ์ ได้ ตรัส ขึ้น โดย ความ ว่า บุคคล ที่มี เสียง ดัง เป็น คน เสมอ กัน ลัก คน 
หนึ่ง ก็ ไม่ 'รู้สึก ว่า ตน เป็น คน เขลา เมื่อ สงฆ์ กำลัง จะ แตก กัน อยู่ ก็ ไม่ บังเกิด ความ รู้ ถึก ถึง เหตุผล อื่น ๆ 
ยิ่ง ไป กว่า ทะเลาะ วิวาท กัน ผู้ที่ห ลง ลืม สติ แสดง ท่า ว่า เป็น บัณฑิต คือ ผู้ ฉลาด มัก จะ เป็น คน เอา แต่ เที่ยว 

510 โกส มฺพิก วตถ ธมฺม ป ท. ๑ / ๔๑'- ๕๒. “ ๓ ม. มู. ๑๒ / ๕ ๘๒ / ๕๔๑- ๒. 

* ๙ ใน หนังสือ นวโ กวา ท. ๑๕ มโน. ปู ๒ / ๓®'. 

โกส มฺพิกฺ ขนฺธ ก วิ. มหา. ๕ / ๓๓๕ / ๒๙๖- ๒๕๑. 




ต ๒๘ 



พูด เพ้อ เจ้อ ไม่ เป็น สาระ ปรารถนา ที่ จะ ต่อ ปาก ต่อ คำ กัน ออก ไป ก็ ย่อม จะ ไม่ รู้ ลึก ถึง การ ทะเลาะ วิวาท ที่ 
เป็น เหตุ ชัก จูง ให้ เป็น ไป บุคคล ที่ ผูก โกรธ อยู่ ว่า ผู้ นั้น ได้ ด่า เรา ได้ ทำ ร้าย เรา ได้ ชนะ เรา ได้ ลัก สิ่ง ของ 
ของ เรา ไป เวร ของ ชน เหล่า นั้น ย่อม ไม่ สงบ ส่วน บุคคล ที่ ไม่ ผูก โกรธ อยู่ ดัง นั้น เวร ของ เขา ย่อม สงบ 
ระงับ ได้ เพราะ ว่า เวร ย่อม ไม่ ระงับ ด้วย เวร ใน กาล ไหน ๆ แต่ ว่า ย่อม ระงับ ด้วย ความ ไม่ จอง เวร นี้ เป็น 
ธรรม ที่ เก่า คน อื่น ๆ ย่อม ไม่ 'รู้ ลัก ว่า พวก เรา กำลัง จะ ย่อยยับ กัน อยู่ ณ บัด นี้ จึง พา กัน ทะ เลา วิวาท 
ส่วน ว่า บุคคล เหล่า ใด ย่อม รู้ ใน หมู่ ชน นั้น ความ หมาย มั่น ก็ ย่อม สงบ ระงับ ไป เพราะ เหตุ ที่มีค วาม รู้ นั้น 
คน ที่ เป็น คู่ เวร กัน จน ถึง กับ ตัด กระดูก ของ กัน ฆ่า ชีวิต กัน ลัก ทรัพย์ สมบัติ เป็น ต้น ว่า โค ม้า ทรัพย์ 
ต่าง ๆ ตลอด จน ถึง ตี บ้าน ตี เมือง กัน ก็ ยัง มืค วาม สามัคคี ปรองดอง กัน ได้ เพราะ เหตุ ใด ท่าน 
ทั้ง หลาย จึง จะ ปรองดอง กัน ไม่ ได้ ถ้า ว่า บุคคล พึง ได้ สหาย ที่ คล้าย คลึง กัน ที่ จะ เที่ยว ไป ด้วย กัน ได้ 
และ ที่ เป็น ผู้ทรง ปัญญา มี ปรกติ อยู่ ด้วย กรรม ที่ดีที่ ชอบ ครอบ งำ อันตราย ได้ ทั้ง หมด ก็ พึง มืใ จ ยินดี 
มืสติ เที่ยว ไป กับ ผู้ นั้น แต่ ว่า ถ้า ไม่ ได้ สหาย เช่น นั้น ก็ พึง เที่ยว ไป คน เดียว เหมือน อย่าง พระ ราชา 
ละ แว่น แคว้น ที่ ชนะ แล้ว เที่ยว ไป พระองค์ เดียว หรือ เหมือน อย่าง ช้าง ชื่อ ว่า มา ตัง คะ เที่ยว ไป ผู้ เดียว 
ความ เที่ยว ไป ของ บุคคล ผู้ เดียว ดี กว่า เพราะ ว่า ความ เป็น สหาย ใน คน พาล ไม่ มืดี อะไร บุคคล พึง เที่ยว 
ไป คน เดียว และ ไม่ กระทำ บาป กรรม ทั้ง หลาย มี ความ ขวน ขวา ย น้อย เหมือน อย่าง ช้าง มา ตัง คะ เที่ยว ไป 
ใน ปา. 

เมื่อ พระ ผู้มีพ ระ ภาค เจ้า ได้ ตรัส ใน ท่า มก ลาง สงฆ์ ที่ วิวาท กัน โดย ความ ดั่ง นี้ แล้ว ก็ ได้ เสด็จ ออก 
จาก โฆสิ ตา ราม นั้น ไป ส่หมู่ บ้าน' ของ คน' ทำ เกลือ อ่อน ๆ หมู่ บ้าน หนึ่ง ณ ที่ นั้น ก็ ได้ ทรง พบ กับ พระ 
ภิกษุ รูป หนึ่ง ชื่อ ว่า ท่าน ภคุ ท่าน ได้ ต้อน รับ พระ ผู้มีพ ระ ภาค เจ้า พระองค์ ก็ ได้ ทรง ท่า ปฏิสันถาร การ 
ปฏิสันถาร ใช้ ถ้อย คำ ทั่ว ไป ตาม สำนวน ใน เวลา นั้น คือ ว่า พอ ทน ได้ อยู่ หรือ พอ ยัง เป็น ไป ได้ อยู่ หรือ 
ไม่ สำ บาก ด้วย บิณฑบาต หรือ เหมือน อย่าง ที่ เรา ทัก กัน ใน ภาษา ของ เรา ว่า สบาย ดี หรือ แต่ ว่า สำหรับ 
ใน สำนวน ครั้ง นั้น ไม่ ได้ ถาม ว่า สบาย ดี หรือ ถาม ว่า พอ ทน ได้ หรือ พอ เป็น ไป ได้ หรือ ไม่ ลำบาก ด้วย 
บิณฑบาต หรือ ท่าน ภคุก็ ทูล ตอบ ให้ ทรง ทราบ ว่า พอ ทน ได้ พอ เป็น ไป ได้ หรือ ไม่ สำ บาก ด้วย บิณฑบาต 
พระองค์ ก็ ได้ ตรัส เทศนา ให้ เกิด ความ เห็น แจ้ง ใน ธรรม แล้ว ก็ เสด็จ ต่อ ไป ยัง ปา ที่ ชื่อ ว่า ปาจีน วัง ส ทาย วัน 
ซึ่ง เป็น ที่ อยู่ ของ พระ เถระ ๓ รูป คือ© พระ อนุ รุทธ ะ ๒ พระ นันทิ ยะ ฅ พระ กิมพิ ละ 

ท่าน ทั้ง สาม นั้น ก็ ได้ ถวาย การ ต้อน รับ พระ พุทธเจ้า พระองค์ ก็ ได้ ทรง ท่า ปฏิสันถาร เช่น เดียว 
กัน นั้น แต่ ว่า เพราะ ท่านอยู่ กัน ถึง ๓ รูป พระ พุทธเจ้า จึง ตรัส ถาม ว่า ทั้ง ๓ รูป นี้ ได้ อยู่ ปรองดอง กัน 
ไม่ บาดหมาง กัน มอง ดู กัน และ กัน ด้วย จักษุ ที่ เป็น ที่ รัก เหมือน อย่าง เป็น ผู้ ร่วม นี้า นม เดียว กัน คือ ว่า 
ร่วม มารดา กัน อยู่ หรือ ท่าน ทั้ง สาม นั้น ก็ ได้ กราบ ทูล ว่า อยู่ ปรองดอง กัน เรียบ ร้อย พระ พุทธเจ้า ก็ ได้ 
ตรัส ถาม ว่า ได้ ปฏิบัติ กัน อย่าง ไร จึง ได้ อยู่ ปรองดอง กัน ดี ท่าน ทั้ง ๓ นั้น ก็ ได้ กราบ ทูล ว่า ท่าน ได้ 
พา กัน คิด ว่า เป็น ลาภ ของ เรา เรา ได้ ดี แล้ว ที่ ได้ มา อยู่ ร่วม กับ พรหม จารี ทั้ง หลาย เหมือน เช่น นี้ จึง 
ได้ พา กัน ตั้ง กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ประกอบ ด้วย เมตตา ใน กัน และ กัน ทั้ง ใน ที่ ลับ ทั้ง ใน ที่ แจ้ง 




61 ๒ ๙ 



และ ก็ ได้ พา กัน คิด ว่า ไฉน เรา แต่ ละ รูป จะ พึง เก็บ จิต ของ ตน และ ประพฤติ ไป ตาม อำนาจ แห่ง จิต ของ อีก 
สอง ท่าน เมื่อ ได้ คิด ดั่ง นั้น แล้ว จึง ได้ ประพฤติ ไม่ เอา แต่ ใจ ของ ตน เอง แต่ ว่า คิด ถึง ใจ ของ ผู้ อื่น และ 
อนุ วัตร ตาม เมื่อ ต่าง พา กัน คิด ถึง ใจ ของ ผู้ อื่น ไม่ เอา แต่ ใจ ของ ตน และ ก็ อนุ วัตร ตาม กัน อยู่ ดั่ง นี้ ถึง 
แม้ ว่า กาย จะ ต่าง ๆ กัน แต่ จิต ก็ เหมือน อย่าง เป็น อัน เดียว กัน ท่าน ทั้ง สาม ได้ กราบ ทูลพระ พุทธเจ้า ว่า 
ดั่ง นี้ ท่าน ปฏิบัติ ดั่ง นี้ จึง ได้ มี ความ ปรองดอง กัน ดี อยู่ 

พระ พุทธเจ้า ได้ ตรัส ถาม ต่อ ไป ว่า ทั้ง สาม รูป นั้น ได้ พา กัน อยู่ ด้วย ความ ไม่ ประมาท มี ความ 
เพียร ส่ง ตน ไป ยิ่ง ๆ ขึ้น อยู่ หรือ ท่าน ทั้ง สาม ก็ ได้ กราบ ทูล ว่า ก็ ได้ พา กัน อยู่ ด้วย ความ ไม่ ประมาท 
เหมือน ดั่ง นั้น พระ พุทธเจ้า ก็ ได้ ตรัส ถาม ว่า ปฏิบัติ อย่าง ไร ที่ บอกว่า อยู่ ด้วย ความ ไม่ ประมาท นั้น ท่าน 
ทั้ง สาม ก็ ได้ กราบ ทูล ว่า ทั้ง สาม รูป นั้น รูป ใด กลับ จาก บิณฑบาต ก่อน รูป นั้น ก็ปู ลาด อาสนะ เตรียม 
นี้า ล้าง เท้า ดั่ง ล้าง เท้า ผ้า เช็ด เท้า ไว้ ล้าง ภาชนะ สำหรับ ใช้ สอย ตั้ง ไว้ และ ตั้ง นี้าดื่ มนี้า ใช้ ไว้ ส่วน 
รูป ใด กลับ จาก บิณฑบาต ภาย หลัง ถ้า ว่า ยังมื ภัตตาหาร เหลือ อยู่ และ ถ้า ประสงค์ ก็ ขบ ฉัน แต่ ถ้า ไม่ 
ประสงค์ ก็ ทิ้ง ใน ที่ ๆ ไม่มื ของ สด เขียว หรือ ว่า โปรย ลง ใน นี้าที่ ไม่ มี ตัว สัตว์ แล้ว ก็ เก็บ อาสนะ เป็น ต้น 
บิด กวาด ให้ สะอาด ส่วน รูป ใด เห็น หม้อ นํ้า ดื่ม หม้อ นํ้า ใช้ หม้อ นั้า ใน วัจจ กุฎี ว่าง เปล่า ก็ ตัก นี้า เติม ใส่ ไว้ 
ถ้า ว่า องค์ เดียว ไม่ สามารถ ก็ ช่วย กัน หิ้ว นี้า ไป ใส่ ไว้ และ ได้ นั่ง สนทนา กัน ด้วย ธรรมกถา ตลอด ราตรี 
ทั้ง หมด ทุก วัน ๕ คา ก็ ได้ พา กัน อยู่ ด้วย ความ ไม่ ประมาท ตัง กล่าว มา นี้ 

พระ พุทธเจ้า ได้ ทรง แสดง ธรรม ให้ ท่าน ทั้ง สาม นั้น เห็น แจ่ม แจ้ง แล้ว ก็ ได้ เสด็จ ต่อ ไป ยัง ปา 

ปา ริ เลย ยก ะ และ ก็ ได้ ประทับ อยู่ ที่ ดง ชื่อ ว่า รักขิต วัน ใกล้ กับ ปา ริ เลย ยก ะ นั้น ท่าน แสดง ว่า ได้ ประทับ 
อยู่ ที่ โคน ไม้ สาละ ต้น หนึ่ง ซึ่ง เป็น ต้น โต ใหญ่ อยู่ ใน ดง นั้น ปา ริ เลย ยก ะนัน ท่าน ว่า เป็น ชื่อ ของ หมู่ บ้าน 
คือ เป็น หมู่ บ้าน ปา และ ก็มี ดง อยู่ ใน ที่ ใกล้ กัน นั้น ชื่อ ว่า รักขิต วัน พระ พุทธเจ้า ได้ ประทับ อยู่ ที่ ดง 
รักขิต วัน นั้น พระองค์ ก็ ได้ ทรง คำนึง ถึง ว่า ได้ ประทับ อยู่ อา เกีย รณ์ คือ เกลื่อน กล่น วุ่นวาย ไป ด้วย หมู่ 
ภิกษุ ชาวกรุง โก สัมพี ที่ ทะเลาะ วิวาท กัน บัด นี้ ได้ เสด็จ ประทับ อยู่ ใน ปา ดง พระองค์ เดียว มี ความ ผาสุก 
ใน สมัย นั้น ได้ มี ช้าง ปา เชือก หนึ่ง ก็ ได้ ทิ้ง ฝูง มา อยู่ ปฏิบัติ พระ พุทธเจ้า ที่ ดง รักขิต วัน นั้น ใช้ งวง 
ท่า การ แผ้ว ถาง ท่า พื้นที่ ให้ สะอาด และ หา นั้าดื่ มนั้า ใช้ ถวาย พระ พุทธเจ้า ส่า หรับ ใน ชั้น บาลี ก็มีเ ส่า เรื่อง 
ใน ขณะ ที่ ประทับ อยู่ ที่ ปา ปา ริ เลย ยก ะ เพียง เท่า นี้ แต่ ว่า ใน ชั้น อรรถกถา นั้น ๑๗ ได้ มี เล่า ขยาย ความ ถึง วิธี 
ที่ ช้าง ปฏิบัติ พระ พุทธเจ้า ว่า ท่า อย่าง ไร และ ได้ มี ความ รัก นับถือ ใน พระ พุทธเจ้า อย่าง ไร ท่า การ รักษา 
พระองค์ อย่าง ไร และ ก็ ได้ เล่า ถึง เรื่อง วานร ตัว หนึ่ง ได้ เห็น ช้าง มา ปฏิบัติ พระ พุทธเจ้า อยู่ ก็ คิด อยาก ที่ จะ 
ปฏิบัติ บ้าง จึง ไป หัก เอา รวง ผึ้ง เก็บ เอา ตัว อ่อน ๆ ออก หมด แล้ว ก็ ได้ ไป ถวาย พระ พุทธเจ้า พระ พุทธเจ้า 
ทรง รับ แล้ว ก็ ทอด พระ เนตร เฉยอยู่ วานร นั้น ก็ ตรวจ ดู เห็น ยัง มี ตัว อ่อน อยู่ ก็ เอา ออก อีก จน สิน ตัว อ่อน 
แล้ว ก็ ได้ ถวาย พระ พุทธเจ้า อีก พระองค์ ก็ ได้ ทรง บริโภค เสวย นำ ผึงนั น วานร นันก็ มี ใจ ยินดี ขึ้น ต้นไม้ ก็ 
เต้น จน กิ่ง ไม้ หัก ลง มา เลียบ เข้า กับ ตอ ไม้ ช้าง ล่าง ก็ กระ ท่า กาล กิริยา ใน ขณะ นั้น เรื่อง ลิงนึ่ ใน ชัน บาลี ไม่ มี 



โกส มฺพิก วตถ ธมฺม ป ท. ๑ / ๕๓- ๔. 




ตฅ ๐ 



แต่ ว่า มา มี เล่า ไว้ ใน ชั้น อรรถกถา พระ ปา ริ เลย ยก ะ เมือง ไทย เรา ก็ นิยม สร้าง เป็น พระ พุทธ รูป บูชา มี 
ช้าง มี ลิง และ ที่ สร้าง ไว้ องค์ โต ก็ที่ จังหวัด สุพรรณบุรี ซึ่ง สร้าง มา ตั้งแต่ สมัย กรุง ศรีอยุธยา 

พระ พุทธเจ้า ได้ ประทับ อยู่ ที่ ปา ปา ริ เลย ยก ะ นั้น ตามพระ พุทธ อัธยาศัย แล้ว ก็ ได้ เสด็จ ออก 
จาริก ไปส่ กรุง สา วัต ถี ใน ชั้น บาลี มี เล่า ไว้ เท่า นี้ แต่ ว่า ใน ชั้น อร รก กถา “ ๘ ได้มื เล่า ไว้ โดย พิสดาร ความ 
ย่อ ว่า บรรดา เศรษฐี คฤหบดี ซึ่ง เป็น ชาว นคร สา วัต ถี ผู้ นับถือ พระ พุทธ ศาสนา ได้ ขอ ให้ พระ อานนท์ 
ไป ทูล เชิญ เสด็จ กลับ มา ไปล่ กรุง สา' วัต ถี พระ อานนท์ พร้อม กับ ภิกษุ ก็ ได้ ไป เฝ็า พระ พุทธเจ้า ที่ ปา 
ปา ริ เลย ยก ะ นั้น ช้าง ได้ เห็น พระ มา เป็น อัน มาก ก็ ถือ ท่อน ไม้ วิ่ง ไป ด้วย คิด ว่า เป็น ศัตรู พระ พุทธเจ้า 
ก็ ได้ ทรง ห้าม ว่า นั่น เป็น พระ อานนท์ พุทธ อุปัฏฐาก ช้าง จึง ได้ ทิ้ง ไม้ และ ก็ ได้ ทำ การ ต้อน รับ พระ พุทธเจ้า 
ได้ เสด็จ ออก กับ พระ อานนท์ และ พระ ภิกษุ ใน วัน นั้น แต่ ช้าง ก็ ได้ ยืน ขวาง ทาง ไว้ พระ พุทธเจ้า ได้ ทรง 
ทราบ ความ ประสงค์ ว่า ต้อง การที่ จะ ปฏิบัติ พระ ลัก วัน หนึ่ง ก็ เสด็จ กลับ ไป วัน รุ่ง ขึ้น ช้าง ก็ เที่ยว เก็บ ผล 
ไม้ มาก วาย พระ พุทธเจ้า และ พระ ภิกษุ ที่ พา กัน ไป นั้น เมื่อ พระ พุทธเจ้า ได้ เสวย และ พระ ได้ ฉัน เสร็จ 
เรียบ ร้อย แล้ว ก็ เสด็จ ออก เพื่อ จะ เสด็จ จาริก ไป ยัง กรุง สา วัตถื ช้าง ก็ มา ขวาง หน้า ไว้ อีก พระ พุทธเจ้า 
ก็ ได้ ตรัส ว่า นี้ เป็น การ ไป ของ พระองค์ ที่ ไม่ กลับ ช้าง จึง ได้ หลีก ทาง และ ก็ ได้ ตาม เสด็จ เรื่อย ไป จน เช้า 
เขต คน อยู่ พระ พุทธเจ้า ก็ ตรัส ห้าม ว่า ให้ หยุด อยู่ แค่ นี้ เพราะ ต่อ ไป เป็น เขต คน อยู่ มี อันตราย ช้าง นั้น 
ก็มืค วาม อาลัย เมื่อ พระ พุทธเจ้า ได้ เสด็จ ลับ คลอง จักษุ ไป ก็ หัวใจ แตก ท่า กาลกิริยา ท่าน เล่า ไว้ ใน อรรถ 
กถา ดัง นี้ และ ก็ เรียก ชื่อ ช้าง นั้น ว่า ช้าง ปา ริ เลย ยก ะ ตาม ชื่อ ปา ที่ ช้าง ได้ ไป ปฏิบัติ พระ พุทธเจ้า 

เรื่อง ที่ เล่า มา นี้ เป็น ประวัติ เกี่ยว แก่ พระ พุทธ ศาสนา ก็ เป็น เรื่อง ที่ ควร จะ ทราบ อยู่ บ้าง จึง ได้ 
นำ มา เล่า เป็น การ เปลี่ยน รส จาก การ อธิบาย ธรรม ที่ ติดต่อ กัน มา. 



๑๘ เรื่อง เดียว กัน. 




พรรษา ที่ สิบ 

รักขิต วัน หรือ ป่า ปา ริ เลย ยก ะ 



พระ ประวัติ ของ พระ พุทธเจ้า ใน พรรษา ที่ ๑๐ ใน บาลี พระ วินัย ไม่ ได้ บอกว่า ทรง จำ พรรษา ที่ ปา 
ปา ริ เลย ยก ะ แต่ ใน คัมภีร์ ชั้น อรรถกถา เล่า ว่า ได้ ทรง จำ พรรษา ณ ปา ปา ริ เลย ยก ะ นั้น และ ใน คัมภีร์ 
ชั้น บาลี ก็ ได้ เล่า ว่า เมื่อ ได้ ประทับ อยู่ ตามพระ อัธยาศัย แล้ว ก็ เสด็จ ไป ยัง กรุง สา วัต ถี แต่ ว่า ใน คัมภีร์ 
อรรถกถา ๑ ได้ มี เล่า ว่า พวก เศรษฐี คฤหบดี ชาวกรุง สา วัต ถี ล่ง พระ อานนท์ กับ พวก ภิกษุ เป็น ทูต มา 
ทูล เชิญ เสด็จ และ เมื่อ พระ อานนท์ ได้ เข้า ไป ล่ที่ ประทับ ของ พระ พุทธเจ้า ข้าง ก็ ตั้ง ท่า จะ ทำ ร้าย เพราะ 
คิด ว่า ศัตรู พระ พุทธเจ้า ก็ ได้ ตรัส บอกว่า นี้ เป็น พุทธ อุปัฏฐาก ตาม ที่ เล่า ไร้ ใน อรรถกถา นี้ เป็น เรื่อง ที่ 
แต่ง ขึ้น ภาย หลัง มาก และ ได้ แสดง ราย ละเอียด ต่าง ๆ มาก และ เรื่อง ที่ ว่า พระ อานนท์ เป็น พุทธ อุปัฏฐาก 
นั้น ก็ ได้ มี เล่า ไร้ ใน ที่ อื่น ๒ ว่า พระ อานนท์ ยัง ไม่ ได้ เป็น พุทธ อุปัฏฐาก อีก หลาย ปี ต่อ มา จึง มา รับ หน้าที่ 
เป็น พุทธ อุปัฏฐาก เพราะ ฉะนั้น ข้อ ที่ เล่า ไร้ ใน อรรถกถา ธรรมบท ดัง กล่าว ข้าง ต้น เมื่อ นำ ไป เทียบ กับ ที่ 
มี กล่าว ไร้ ใน ที่ อื่น แล้ว ความ จึง ไม่ สม กัน แต่ ก็ เป็น เรื่อง ที่ ผ่าน พ้น ไป นาน และ เป็น เรื่อง ปลีก ย่อย ไม่ สู้ มี 
ความ สำคัญ อะไร มาก นัก. 

อุปกิเลส 

อนึ่ง ก่อน ที่ จะ เสด็จ ไป ถึง ปา ปา ริ เลย ยก ะ นั้น พระ พุทธเจ้า ได้ ทรง แวะ ที่ ปาจีน วังสะ ๓ อัน เป็น 
สถาน ที่ชึ่ง พระ เถระ ๓ รูป ได้ อาศัย อยู่ ใน ขณะ นั้น คือ พระ อนุ รุทธ ะ พระ นันทิ ยะ และ พระ กัมพิ ละ 
ท่าน ทั้ง ๓ รูป ก็ ได้ ถวาย การ ต้อน รับ พระ พุทธองค์ พระ พุทธองค์ ก็ ได้ ทรง ปฏิสันถาร คือ ทรง ทักทาย 
และ ได้ ตรัส ถาม ถึง การ อยู่ ร่วม กัน ของ ท่าน ทั้ง สาม ว่า สามัคคี ปรองดอง กัน หรือ ปฏิบัติ อย่าง ไร ท่าน 
ทั้ง สาม ก็ ทูล เล่า ถึง วิธี ที่ ท่าน ได้ ปฏิบัติ เสร็จ แล้ว ก็ รับ สัง ถาม ถึง ว่า อยู่ กัน ด้วย ความ ไม่ ประมาท มี 



4 โกส มฺพิก วต ถ, ธมฺม ป ท. ๑ / ๕๓- ๙. 

* สม นุต. ๑ / ๒๐๒- ๓ ว่า ใน ๒๐ พรรษา แรก นั้น พระ พุทธเจ้า ยัง ไม่ มี พุทธ อุปัฏฐาก ประจำ หลัง จาก นั้น มา พระ อานนท์ จึง ได้ รับ 
แต่ง ตั้ง ให้ เป็น พุทธ อุปัฏฐาก. 

วิ. มหา. ๕ / ๓๓๗ / ๒๔๘. 




ต ต ๒ 



ความ เพียร ส่ง ตน ไป อยู่ หรือ ท่าน ทั้ง สาม ก็ ทูล ให้ ทรง ทราบ และ ก็ ได้ ทูล ถึง วิธี ที่ ปฏิบัติ ต่อ กัน เกี่ยว 
แก่ วัตร ใน การ จัด ที่ ฉัน ใน การ จัด ตั้ง นี้าใ ช้นี้า ฉัน ใน การทำ ความ สะอาด เป็น ต้น ดัง ที่ ได้ เล่า มา แล้ว 
ใน ข้อ วัตรปฏิบัติ ที่ เล่า มา นั้น ใน บัด นี้ วัด ปา ทั้ง หลาย ซึ่ง เป็น สำนัก พระ กรรมฐาน ใน ต่าง จังหวัด ก็ ยัง 
ถือ ปฏิบัติ กัน อยู่ เป็น ส่วน มาก และ ก็ อยู่ กัน ด้วย ความ เรียบ ร้อย เช่น ว่า พระ เป็น ผู้ จัด อาสนะ จัด 
เตรียม' นา จัด ท่า ความ สะอาด ปัด กวาด เสนาสนะ เป็น เวร หรือ เป็น วาระ เป็น ต้น นัด เวลา กัน ทำ แต่ ว่า 
ล่า หรับ ใน วัด ที่ อยู่ ใน เมือง ซึ่ง มุ่ง หน้า คืกษ าเ ล่า เรียน ก้น เป็น ส่วน ใหญ่ ไม่ ได้ ปฏิบัติ อย่าง นี้ 

อนึ่ง เมื่อ พระ เถระ ทั้ง ๓ ท่าน ได้ กราบ ทูลพระ พุทธเจ้า ถึง วัตรปฏิบัติ ของ ท่าน เกี่ยว กับ ความ 
เป็น อยู่ ทาง กาย เกี่ยว กับ สถาน ที่ ว่า ท่า กัน อย่าง ไร แล้ว พระ พุทธเจ้า ก็ ได้ ตรัส ถาม ถึง การ ปฏิบัติ ทาง จิต 
การ บรรลุ คุณวิเศษ คือ การ บรรลุ ถึง ผล ของ การ ปฏิบัติ ของ ท่าน ว่า ท่าน ทั้ง สาม มี ความ ไม่ ประมาท มี 
ความ เพียร และ ล่ง ตน ไป ใน ด้าน การ ปฏิบัติ เพื่อ บรรลุ ผล ที่ ยิ่ง ๆ ขึ้น ไป เป็น อย่าง ไร บ้าง ท่าน ทั้ง สาม ก็ 
กราบ ทูล ว่า ก็ ได้ ปฏิบัติ ทาง จิต จน จิต เป็น สมาธิ และ ได้ โอภาส คือ แสง สว่าง ได้ รูป ทัสส นะ คือ การ เห็น รูป 
ซึ่ง ปรากฏ ใน สมาธิ จริง แต่ ว่า แสง สว่าง และ การ เห็น รูป นั้น ก็ อันตรธาน หาย ไป ท่าน ทั้ง ๓ รูป จึง ไม่ ได้ 
ประสบ แสง สว่าง ไม่ ได้ ประสบ การ เห็น รูป ไม่ รู้ แจ้ง แทง ตลอด นิมิต นั้น พระ พุทธเจ้า ก็ ได้ ทรง แนะ นำ 
วิธี ปฏิบัติ เฟือ แก้ มิ ให้ โอกาส และ รูป ทัสส นะ นัน หาย ไป โดย ได้ ทรง เล่า ถึง การ ปฏิบัติ ที่ พระ องค์ ได้ ทรง 
ปฏิบัติ มา ซึ่ง ได้ ทรง แสดง ไว ใน พระ สูตร อีก พระ สูตร หนึ่ง เรียก ว่า อุ ปัก กิเลส สูตร* มีด วาม ว่า 

เมื่อ ยัง มิ ได้ ตรัสรู้ ยัง ทรง เป็น พระ โพธิสัตว์ ก็ ทรง จำ ได้ ว่า ได้ ทรง ประสบ โอภาส และ รูป ทัสส นะ 
แต่ แล้ว ก็ หาย ไป จึง ได้ ทรง ค้น หา ว่า อะไร เป็น เหตุ ให้ หาย ไป ก็ ได้ ทรง พบ เหตุ ที่ ทำ ให้ หาย ไป โดย ลำดับ 
ด้ง นี้ ะ 

๑. วิจิกิจฉา ความ สงสัย ลังเล ใจ คือ เมื่อ เห็น โอภาส เห็น รูป ทัสส นะ ก็ เกิด ลังเล สงสัย ขึ้น ว่า นี่ 
อะไร พอ เกิด สงสัย ลังเล ขึ้น โอภาส และ รูป ทัสส นะ นั้น ก็ หาย ไป 

๒. อ มนสิการ การ ไม่ ใส่ ใจ คือ เมื่อ โอภาส และ รูป ทัสส นะ ปรากฏ ขึ้น จิต ก็ แวบ ไป เสีย ทาง อื่น 
ไม่ กำหนด แน่ นอนอยู่ ที โอภาส และ รูป ทัสส นะ นัน เรียก ว่า ไม่ กระทำ ไร้ ใน ใจ โอภาส และ รูป ทัสส นะ นั้น 
ก็ หาย ไป 

ฅ. ถีน มิทธะ ความ ง่วง งุนเ ค ลิบ เคลิ้ม เมื่อ เกิด ขึ้น ก็ ทำ ให้ โอภาส และ รูป ทัสส นะ หาย ไป 
๔. ความ สะดุ้ง หวา ๑ เสียว เมื่อ โอภาส และ รูป ทัสส นะ เกิด ขึ้น เห็น รูป ทัสส นะ บางอย่าง ที่ น่า กลัว 
ก็ เกิด สะดุ้ง หวาด เสียว ขึ้น เมื่อ เป็น ดั่ง นี้ โอภาส และ รูป ทัสส นะ ก็ หาย ไป 

๕. ความ คิด ตื่นเต้น ล่วง หน้า คือ ไม่ ทัน จะ ปรากฏ โอภาส และ รูป ทัสส นะ ที่ น่า ตื่นเต้น แต่ คิด 
คาด ไป ว่า จะ ได้ ประสบ อย่าง นั้น ๆ แล้ว ก็ ตื่นเต้น ขึ้น เสีย ก่อน หรือ ว่า เมื่อ ประสบ โอภาส และ รูป ทัสส นะ 
บางอย่าง ที่ น่า ตื่นเต้น ก็ เกิด ตื่นเต้น ขึ้น ทันที เข้า ใน ลักษณะ ที่ ใจ ฟังขึ้น ก็ เป็น เหตุ ให้ โอภาส และ 
รูป ทัสส นะ นั้น หา ย ไป ได้ 



๙ ม. อุ. ๑๙ / ๒๙๕ / ๔๓๙. 




ต ต ต 



๖. ความ ที่ ร่าง กายกระสับ กระส่าย คือ เมื่อ ร่าง กาย เกิด เมื่อย ขบ เจ็บ ขัด กระสับ กระส่าย ขึ้น 
คุม ไว ไม่ อยู่ โอภาส และ รูป ทัสส นะ นั้น ก็ หาย ไป ได้ 

๗. ปรารภ ความ เพียร จัด เกิน ไป ก็ ทำ ไห โอภาส และ รูป ทัสส นะ หาย ไป ได้ เหมือน กับ จับ นก 
ด้วย มือ สอง มือ แน่น เกิน ไป นก ก็ ตาย 

๘. ความ เพียร ย่อหย่อน เกิน ไป ก็ ทำ ไห โอภาส และ รูป ทัสส นะ หาย ไป ได้ เหมือน อย่าง จับ นก 
ปล่อย มือ หย่อน มาก ไป นก ก็ บิน หนี ไป ได้ 

๙. ความ กระ สิบ ที่' ใจ ได้แก่ เมื่อ ได้ ประสบ โอภาส และ รูป ทัสส นะ บางอย่าง ก็มื เครื่อง มา 
กระซิบ ใจ ได้แก่ ความ อยาก ความ ปรารถนา เมื่อ บังเกิด ขึ้น ก็ ทำ ไห โอภาส และ รูป หัส สะ นั้น หาย ไป 

๑๐. สัญญา คือ ความ กำหนด หมาย รูป ที่ มือ ย่าง ต่าง ๆ ได้แก่ เมื่อ โอภาส และ รูป หัส สนะ ปรากฏ ขึ้น 
ก็มื สัญญา คือ ความ กำหนด หมาย พร่า ไป มาก เมื่อ สัญญา พร่า ไป ไม่ รู้ โอภาส และ รูป หัส สนะ ก็ หาย ไป 

๑๑. ความ ใช้ จิต เพ่ง พินิจ เกิน ไป ได้แก่ เมื่อ โอภาส และ รูป หัส สนะ ปรากฏ ขึ้น ก็ ใช้ จิต เพ่ง 
พินิจ คาด คั้น เกิน ไป ก็ ทำ ใหั โอภาส และ รูป หัส สนะ นั้น หาย ไป ได้ 

เหล่า นี้ เรียก ว่า อุปกิเลส เครื่อง เศร้า หมอง ของ สมาธิ ซึ่ง นับ ว่า เป็น เครื่อง เศร้า หมอง ของ สมาธิ 

ชั้น สูง. 

พระ พุทธเจ้า เมื่อ ได้ ตรัส เล่า ถึง การ ปฏิบัติ ของ พระองค์ และ เหตุ ที่ ทำ ให้ สมาธิ ของ พระองค์ 
เสีย ไป รวม ๑๑ ข้อ ดัง นั้น แล้ว ก็ ได้ ตรัส ว่า เมื่อ ได้ ทรง ค้น พบ ถึง เหตุ แล้ว ก็ ได้ ทรง ระมัด ระวัง จิต ละ 
เหตุ ที่ ทำ ให้ สมาธิ เหล่า นั้น ไม่ บังเกิด ขึ้น เมื่อ ทรง ละ ได้ แล้ว ก็ ทรง ปา เพ็ญ สมาธิ ประสบ ผล สำเร็จ ที่ สมบูรณ์ 
ต่อ จาก นั้น ก็ ได้ ตรัส ถึง สมาธิ ที่ ได้ ทรง รับ อัน เรียก ว่า ฌาน ได้แก่ 
๑. ได้ ทรง อบรม สมาธิ ที่มืวิ ตกมื วิจาร 
๒. ได้ ทรง อบรม สมาธิ ที่ ไม่มื วิตก สัก แต่ ว่า มืวิ จาร 
๓. ได้ ทรง อบรม สมาธิ ที่ ไม่มื วิตก ไม่ มี วิจาร 
๔. ได้ ทรง อบรม สมา ธิที่มื ปีติ 
๕. ได้ ทรง อบรม สมาธิ ที่ ไม่ มืปีติ 
๖. ได้ ทรง อบรม สมาธิ ที่ ประกอบ ด้วย ความ สุข สำราญ 

๗. ได้ ทรง อบรม สมาธิ ที่ ประกอบ ด้วย อุเบกขา เมื่อ สมาธิ ของ พระองค์ บรีสุ ทธ แล้ว ก็ บังเกิด 
ญาณ หัส สนะ คือ ความ รู้ ความ เห็น ขึ้น ว่า วิมุตติ ของ พระองค์ ไม่ กำเริบ ชาติ นี้ เป็น ชาติ ที่ สุด ไม่มื ภพ 
ใหม่ อีก ต่อ ไป. 

พระ พุทธเจ้า ได้ ตรัส อบรม พระ อนุ รุทธ ะ เป็น ต้น ถึง วิธี ปฏิบัติ ใน การทำ สมาธิ และ ได้ ทรง เล่า ถึง 
การ ปฏิบัติ ของ พระองค์ เอง ที่ ได้ ปฏิบัติ มา และ สมาธิ ที่ ทรง ได้ รับ ตลอด จน ผล ที่ ทรง บรรลุ โดย ลำดับ เป็น 
ข้อ แนะ น่า ตัก เตือน ให้ ท่าน เหล่า นั้น ได้ ปฏิบัติ ด้วย ความ ไม่ ประมาท มืค วาม เพียร และ ล่ง ตน ไป เพื่อ 
ให้ เจริญ ด้วย การ ปฏิบัติ จน ถึง ประสบ ผล ดัง กล่าว นั้น. 




ตฅ ๔ 



การทำ สมาธิ 

ต่อ ไป นี้ จะ ได้ อธิบาย ประกอบ บาง ส่วน คือ ว่า การทำ สมาธิ นั้น จิต กำหนด อยู่ ที่ อารมณ์ อัน เดียว 
เหมือน ดัง เช่น ทำ อา นา ปาน สติ สติ กำหนด ลม หายใจ เข้า กำหนด ลม หายใจ ออก รวม จิต ให้ รู้ อยู่ ที่ ลม 
หายใจ เข้า ลม หายใจ ออก โดย ปรกติ จิต ของ เรา พร่า คือ ว่า ออก ไป รู้ อารมณ์ ต่าง ๆ ทาง ตา บ้าง ทาง 
หู บ้าง เรียก ว่า พร่า ครา วนี้ก็ มา รวม ใจ ให้ รู้ อยู่ ที่ ลม หายใจ เข้า ลม หายใจ ออก เพียง อัน เดียว ใน การ 
ปฏิบัติ นั้น เมื่อ ตั้งใจ รวม จิต เข้า มา ให้ รู้ อยู่ ที่ ลม หายใจ ดัง เช่น ใน บัด นี้ หายใจ เข้า ก็รู้ หายใจ ออก ก็รู้ 
รู้ ตรง จุด ที่ ลม หายใจ กระทบ อย่าง เมื่อ หายใจ เข้า ลม หายใจ เข้า กระทบ ที่ ปลาย กระพุ้ง จมูก หรือ ว่า ริม 
ฝื ปาก เบื้องบน ก็ ให้ รู้ ออก มากระ ทบ ที่ นั่น ก็ ให้ รู้ เมื่อ ได้ ตั้ง กำหนด อยู่ ดั่ง นี้ จิต ก็ มัก จะ หลบ แวบ ออก 
ไป ข้าง นอก ไม่ อยู่ จะ ทำ อย่าง ไร จึง จะ มี สติ ขึ้น มา ก็ ต้อง ดึง เอา จิต มา ตั้ง มา กำหนด อยู่ ที่ นิมิต คือ ที่ 
กำหนด เหมือน อย่าง เก่า ความ ที่ ยก จิต ให้ เข้า มา อยู่ ที่ นิมิต นี่ แหละ เรียก ว่า วิตก วิตก มิ ใช่ หมาย ความ 
ว่า ตรึก ตรอง อะไร ไป เหมือน อย่าง ที่ เรา พูด กัน แต่ ว่า วิตก นั้น หมาย ถึง คอย ยก เอา จิต เข้า มา ตั้ง อยู่ ที่ นิมิต 
ของ สมาธิ นิมิต แปล ว่า ที่ กำหนด เหมือน อย่าง ว่า เรา กำหนด จุด ที่ ลม กระทบ ที่ ปลาย กระพุ้ง จมูก 
หรือ รีมสื ปาก เบื้องบน ตรง นั้น เรียก ว่า นิมิต คือ ที่ กำหนด จิต แวบ ออก ไป ก็ จับ จิต มา ใส่ เข้า ไว้ ที่ นั่น 
นี่ เรียก ว่า วิตก เมื่อ จับ จิต มา ใส่ เข้า ไว้ ที่ นั่น แล้ว อาการ แน่ว แน่ หรือ แช่ วอ ยู’ ที่ นิมิต นั้น ไม่ ไป ข้าง ไหน นี่ 
เรียก ว่า วิจาร ท่าน จึง เปรียบ เหมือน อย่าง ว่า วิตก นั้น เหมือน อย่าง ตระ ฆัว ดัง เห ง่ง ขึ้น แล้ว วิจาร ก็ 
เหมือน อย่าง เสียง คราง ของ ระฆัง วิตก ก็ จับ จิต เข้า มา ตั้ง ไว้ ที่ นิมิต วิจาร ก็ คอย ประคอง จิต ให้ คลุก เคล้า 
อยู่ ที่ นิมิต อัน นั้น ไม่ ให้ ไป ข้าง ไหน. 

ใน การทำ สมาธิ ที แรก จะ ต้อง คอย มืสติ จับ จิต มา ใส่ ไว้ ที่ นิมิต แล้ว ก็ คอย ประคอง จิต ให้ อยู่ ที่ 
นั่น อยู่ เสมอ เผลอ เมื่อ ไร จิต ก็ แวบ ออก ไป คราว นี้ ความ เร็ว ของ จิต นั้น เรา อาจ จะ กำหนด ได้ ใน ตอน นี้ 
เมื่อ จิต แวบ ออก ไป นั้น ครั้น จับ จิต เข้า มา ได้ ก็ ลอง สอบ สวน ดู จะ รู้สืก ว่า แวบ เดียว เท่า นั้น แต่ ว่า หลาย 
เรื่อง เหลือ เกิน เหมือน ดัง เช่น ว่า เมื่อ จับ จิต เข้า มา อยู่ ที่ นิมิต ของ สมาธิ และ ให้ คลุก เคล้า อยู่ ที่ นิมิต นั้น 
แน่ว อยู่ ที่ นิมิต อัน นั้น ครั้น ได้ ยิน เสียง คน เดิน อยู่ ข้าง นอก กุ๊ก ๆ จิต มัน ก็ จะ แวบ ออก ไป พอ แวบ ออก 
ไป ที่ นั่น แล้ว ก็ ไป เรื่อง นั้น ไป เรื่อง นี้ ไป เรื่อง โน้น อีก มาก มายกว่า เรา จะ ได้ สติ แล้ว ก็ ซัก เข้า มา ใหม่ 
คราว นี้ ลอง สอบ สวน ดู ว่า กี่ เรื่อง ที่ แวบ ออก ไป นั้น ลอง สอบ สวน ดูก็ จะ จับ เรื่อง ได้ แยะ ออก จาก เรื่อง นั้น 
ไป เรื่อง นี้ ออก จาก เรื่อง นี้! ป เรื่อง โน้น กว่า จะ จับ ตัว เข้า มา ได้ ก็ ออก ไป มาก มาย หลาย เรื่อง อัน นี้ แหละ 
ที่ เรา จะ รู้สืก ว่า จิต ไป เร็ว เพียง ไร แต่ ว่า ต้อง หัด ทำ ความ สงบ แล้ว ก็ คอย สอบ สวน และ เมื่อ จิต ถูก คอย 
สอบ สวน อยู่ ดั่ง นี้ แล้ว ที หลัง ถ้า แวบ ออก ไป อีก ก็ มัก ไม่ เป็น ไป ใน เรื่อง นั้น แต่ ไป ใน เรื่อง อื่น แม่ ไป ใน 
เรื่อง อื่น ก็' จับ ตัว มาสอบ สวน ดู อีก แล้' กลับ มา ตั้ง' ไว้ ใหม่ คราว นีถ้า ไป ใน เรื่อ งอีน อีก ก็ จับ ตัว มา ตัง ไว้ แล้ว 
ก็ สอบ สวน กัน ใหม่ อีก. 

ใน การ' หัด ทำ สมา ธินัน บาง ที ใน ขณะ ที รวม จิต ไม่ ลง มัน แว บ อ สก ไ บ่ 3 อ่ าง น้ ตอง คอย จบ มา 
สอบ สวน กัน อยู่ ตั้ง ค่อน ชั่วโมง กว่า จะ อยู่ เพราะ ฉะนั้น ใน การ จะ ตัง ใจ ทำ สมาธิ ต้อง ใช้ คราม พยายาม ^ 




ตฅ ๕ 



เรียก ว่า มี ความ เพียร แล้ว ก็ ทำ สติ ก็ จิต ของ เรา เอง นั่น แหละ และ เมื่อ พอ ควบ คุม จิต ให้ เป็น วิตก ให้ 
เป็น วิจาร วิตก ก็ คือ ว่า ตั้ง อยู่ ใน นิมิต ของ สมาธิ วิจาร ก็ คือ ว่า ให้ แน่ว อยู่ หรือ ว่า แซ่ วอ ยู่ ใน นิมิต ของ สมาธิ 
นั้น ไม่ ให้ ตก ไป ข้าง ไหน ก็ จะ เกิด ผล คือ ว่า ปีติ ความ อิ่ม กาย อิ่ม ใจ ต่อ จาก นั้น ก็ เกิด สุข คือ ว่า 
ความ สบาย กาย สบาย ใจ เมื่อ ได้ ผล คือ ปีติ และ สุข ดัง กล่าว มา นี้ จิต จึง จะ ตั้ง มั่น เป็น อุเบกขา มี 
อารมณ์ อัน เดียว คือ เป็น สมาธิ ที่ แน่ว แน่ สมาธิ ที่ แน่ว แน่ จะ ต้อง มี อารมณ์ อัน เดียว แล้ว ก็ เป็น อุเบกขา คือ 
ความ สงบ เฉย' ไม่ รู้สืก เป็น สุข' ไม่ รู้สืก เป็น' ทุกข์ แล้ว ก็มี อารมณ์ อัน เดียว อยู่ ตัว อุเบกขา ดัง นี้ จะ มีฃึ้น ได้ ก็ 
จะ ต้อง ผ่าน ปีติ และ สุข ถ้า หากว่า ทำ สมาธิ ไม่ ได้ ปีติ และ สุข อุเบกขา คือ สมาธิ ที่ แน่ว แน่ บังเกิด ไม่ ได้ 
เพราะ ว่า จิต ที่ ไม่ มี สุข นั้น สงบ ไม่ ได้ จะ ต้อง กระสับ กระ ส่าย จิต ที่ สงบ เป็น สมาธิ ที่ แน่ว แน่ ที่ เรียก ว่า 
อุเบกขา ดั่ง นี้! ด้นั้น จะ ต้อง เป็น จิต ที่มี สุข กาย ก็มี สุข แล้ว ก็ เมื่อ มี สุข ดั่ง นี้ แล้ว สมาธิ ที่ แน่ว แน่ จึง จะ 
บังเกิด ขึ้น ที่ เรียก ว่า อุเบกขา ใน ที่นี้ เพราะ ฉะนั้น ท่าน จึง จัด องค์ ของ ปฐมฌาน คือ ความ เพ่ง ที่ ๑ ไว้ 
๕ ได้แก่ (๑) วิตก (๒) วิจาร (๓) ปีติ (๔) สุข (๕) เอ กัคค ตา หรือ ว่า อุเบกขา เอ กัคค ตา ก็ แปล ว่า 
มี ยอด อัน เดียว คือ มี อารมณ์ อัน เดียว อุเบกขา ก็ คือ ว่า วาง จิต นิ่ง เฉยอยู่ ด้วย มี อารมณ์ อัน เดียว นั้น จะ 
เรียก ว่า เอ กัคค ตา แปล ว่า มี อารมณ์ อัน เดียว หรือ จะ เรียก ว่า อุเบกขา ก็ ได้ จะ เรียก คู่ กัน ทั้ง ๒ อย่าง 
ก็ ได้ แต่ มี ความ หมาย ถึง สมาธิ ที่ แน่ว แน่ เป็น อัน เดียว กัน. 

พระ พุทธเจ้า ตาม ที่ เล่า ใน พระ สูตร นี้ ก็ ได้ ทรง ทำ สมาธิ มา โดย ลำดับ ใน ชั้น แรก ที เดียว ก็ ทรง 
ทำ สมาธิ ที่มีวิ ตก มี วิจาร เพราะ ว่า ใน ขั้น เริ่ม ปฏิบัติ จะ ต้อง เป็น อย่าง นั้น จะ ต้อง เริ่ม น่า เอา จิต เข้า มา ตั้ง ไว้ 
ใน นิมิต ของ สมาธิ แล้ว ก็ จะ ต้อง มี วิจาร คือ ว่า ให้ จิตอยู่ ที่ นิมิต ของ สมาธิ นั้น ไม่ ให้ ตก ไป ข้าง ไหน เมื่อ 
ชำนาญ ขึ้น ก็ ไม่ ต้อง ใช้ วิตก คือ หมาย ความ ว่า จิต แน่ว แน่ หรือ ว่า แซ่ วอ ยู่ ที่ นิมิต ของ สมาธิ อยู่ ตัว แล้ว ก็ 
ใช้ เป็น วิจาร คอย ประคอง จิต ให้ แน่ว อยู่ ที่ นิมิต ของ สมาธิ นั้น ไม่ ให้ เผลอ ตัว คราว นี้ เมื่อ ชำนาญ ยิ่ง ขึ้น 
วิจาร ก็ ไม่ ต้อง ใช้ อยู่ กับ ปีติ คือ ความ อิ่ม กาย อิ่ม ใจ จิต ก็ จะ อยู่ ที่ นิมิต ของ สมาธิ นั้น อา ดัย ปีติ ชำนาญ 
ขึ้น ก็ ไม่ ต้อง ปีติ ปีติ ยัง มี ลักษณะ ซู่ ซ่า ซู่ ซ่า ทาง กาย ซู่ ซ่า ทาง ใจ อย่าง ที่ เรียก ว่า ปีติ ทั่ว ๆ ไป ก็ ละ ปีติ 
อยู่ กับ สุข คือ ความ สบาย กาย สบาย ใจ ขึ้ง เป็น ความ สุขอย่าง สุขุม ไม่ ปรากฏ อาการ ซู่ ซ่า อะไร สมาธิ 
ชำนาญ ขึ้น ก็ ไม่ ต้อง อา ดัย สุข แปล ว่า ละ สุข เสีย ได้ มา อยู่ กับ อุเบกขา คือ ความ เพ่ง เฉยอยู่ มี อารมณ์ เดียว 
นี้ก็แ ปล ว่า สมาธิ บรรลุ ถึง ชั้น อัปป นา คือ ขั้น แน่ว แน่ นับ ว่า เป็น อุตต ริม นุสส ธรรม คือ ธรรม อัน ยิ่ง 
ของ มนุษย์ อัน นี้ ภิกษุ ไป อวด เข้า ไม่ ได้ หมาย ความ ว่า หาก ไม่ ได้ ถึง แล้ว ไป อวด เข้า ต้อง อาบัติ ถึง ที่ สุด 
คือ ปาราชิก ขาด จาก ความ เป็น ภิกษุ ที เดียว แต่ ว่า ถ้า เป็น สมาธิ อย่าง สามัญ ชนิด ที่มีวิ ตก วิจาร นั่น ก็ 
แปล ว่า เป็น สมาธิ สามัญ ยัง ต้อง คอย จับ จิต มา ใส่ ไว้ จิต แวบ ออก ไป ก็ คอย จับ เข้า มา ใส่ ไว้ ที่ นิมิต ของ 
สมาธิ อย่าง นี้ ถ้า ไป อวด เข้า ก็ ไม่ เป็น อาบัติ ถึง ที่ สุด เพราะ ว่า ยัง ไม่ เป็น ธรรม อัน ยิ่ง ของ มนุษย์. 

รูป นิมิต ๒ อย่าง 

คราว นี้ เมื่อ ได้ ทำ สมาธิ ไป โดย ลำดับ แล้ว จิต เป็น สมาธิ ยิ่ง ขึ้น ก็ จะ ปรากฏ โอภาส คือ แสง สว่าง 




©ใต ๖ 



ขึ้น ใน จิต และ ท่าน ที่ ได้ มี บารมี อบรม มา บ้าง แล้ว ก็ จะ ปรากฏ รูป ทัสส นะ คือ การ เห็น รูป ขึ้น เห็น รูป อะไร 
ต่าง ๆ แต่ ว่า รูป ที่ เห็น นั้น ก็มี อยู่ ๒ อย่าง คือ รูป ที่ เป็น นิมิต ของ สมาธิ อย่าง หนึ่ง รูป ที่ เป็น ผล ของ 
สมาธิ อย่าง สูงอ ย่าง หนึ่ง. 

รูป ที่ เป็น นิมิต ของ สมาธิ นั้น ก็ คือ เมื่อ จิต ท่า สมาธิ และ เมื่อ แวบ ออก ไป สัก หน่อย หนึ่ง ถึง รูป 
อะไร รูป นั้น ก็ มา ปรากฏ ขึ้น บาง ทีก็ เป็น สัตว์ บ้าง ก็ เป็น คน บาง ทีก็ เป็น เทวดา แต่ ว่า สิง เหล่า นั้น 
เรียก ว่า เป็น ภาพ อุปาทาน หรือ ว่า เป็น สัญญ ชะ คือ เกิด จาก สัญญา คือ ความ ที่ เคย จำ เอา ไว้ อย่าง 
สัตว์ ที่ มา ปรากฏ ก็ เป็น สัตว์ ที่ เคย เห็น มา แล้ว เคย จำ ได้ มา แล้ว คน ก็ เหมือน กัน เทวดา ก็ เหมือน กัน ก็ 
เป็น เทวดา ที่ เคย เห็น มา แล้วอย่าง เทวดา ตาม ฝา ผนัง โบสถ์ นี่ เรียก ว่า เป็น สัญญ ชะ เกิด จาก สัญญา 
เรา เรียก ว่า ภาพ อุปาทาน เมื่อ มา ปรากฏ ขึ้น ก็ ต้อง ให้ กำหนด ว่า ไม่ เป็น ความ จริง เป็น ภาพลวง ทั้ง นั้น 
คือ เป็น นิมิต ของ สมาธิ เท่า นั้น ไม่ ต้อง ตื่นเต้น ใน ภาพ ที่ น่า ยินดี ไม่ ต้อง ตกใจ ใน ภาพ ที่ น่า ยินร้าย ใน 
ตอน นี้ นั่น เอง ท่า ให้ คน ท่า สมาธิ เสิย ไป มาก เพราะ ไป หลง ใน ภาพ นั้น บาง' ทีก็ป รา กฏ เป็น' พระ เสด็จ เข้า 
มา แล้ว ก็ มา แนะ น่า อย่าง นั้น อย่าง นี้ มา แนะ น่า ให้ ไม่ นอน ก็ ไม่ นอน แนะ น่า ให้ ไม่ กิน ก็ ไม่ กิน ข้าว คราว นี้ 
ก็ เกิด เป็น โรค เล้น ประสาท ขึ้น มา เกิด จะ ตาย ขึ้น ก็ ต้อง แก้ กัน เหล่า นี้ เรียก ว่า เป็น ภาพลวง ทั้ง นั้น 

มี ราย หนึ่ง เมื่อ ไม่ สู้ นาน ปี มา นี้ พระ ฝรั่ง จา ไม กัา ท่า กรรมฐาน อยู่ ที่ จังหวัด ชลบุรี ก็ มุ่ง จะ 
สำเร็จ นั่ง ท่า กรรมฐาน ตลอด วัน ตลอด คืน ก็ ปรากฏ นิมิต ขึ้น คือ รูป ทัสส นะ เห็น รูป ขึ้น ก็ เห็น พระ 
เสด็จ เข้า มา แล้ว ก็ เสด็จ ออก ไป ทาง หน้าต่าง ก็ เลย ตาม เสด็จ ออก ไป รุ่ง ขึ้น ก็มื คน มา เห็น นอน สลบ อยู่ ที่ 
พืน ข้าง ล่าง ต้อง เอา ตัว ล่ง โรง พยาบาล แล้ว ก็ ต้อง รักษา ร่าง กาย รักษา ประสาท กัน อีก เป็น เวลา นาน วัน 
บัด นี้ กลับ ไป อังกฤษ แล้ว และ ก็ ได้ ข่าว ว่า ไป ถึก แล้ว คน นีมื การ ศึกษา ทาง โลก มา สูง ถึง ขัน ปริญญา ตรี 
หรือ โท ทาง วิทยา ศาสตร์ อัน นี้ แหละ เป็น เรื่อง สำคัญ ที่ เมื่อ หัด ท่า สมาธิ จะต้ 0 งรู้ว่ ๅ นี่ เป็น ภาพลวง ตา 
ไม่ ใช่ ภาพ จริง เรียก ว่า เป็น ลัญญ ชะ เกิด จาก สัญญา หรือ ว่า เป็น ภาพ อุปาทาน. 

อีกอ ย่าง หนึ่ง อาจ จะ เป็น ภาพ จริง อย่าง ที่ ปรากฏ แก่ บาง ท่าน อย่าง ใน พระ สูตร นี้ ที่ พระ 
อนุ รุทธ ะ กราบ ทูลพระ พุทธเจ้า และ พระ พุทธองค์ ก็ ได้ ตรัส แนะ น่า นี้ ท่าน ก็ แสดง ว่า เป็น ภาพ จริง อัน นี้ 
เรียก ว่า เป็น พวก ทิพ จักษุ คือ ตา ทิพย์ แต่ ว่า น้อย คน นัก ที่ จะ ประสบ ภาพ จริง แต่ ว่า แม้ เช่น นั้น ใน ขั้น 
ปฏิบัติ ภาพ ทิป ราก ฏ ขน ก็ ยัง หาย ไป ได้ ซึง พระ อนุ รุทธ ะก็ ยัง หา ทาง แก ไม่ ได้ จน ถึง พระ พุทธเจ้า ได้ มา 
ทรง แนะ น่า ถึง อุปกิเลส ของ สมาธิ ๑๑ ข้อ ดัง ที่ กล่าว มา นี้ เมื่อ บำเพ็ญ สมาธิ ขั้น สูง ได้ อย่าง นั้น และ 
เมื่อ บังเกิด ความ มืด ขึ้น อย่าง โอภาส บังเกิด ขึ้น ก็ บังเกิด แสง สว่าง ครั้น โอภาส หาย ไป ก็ มืด รูป ทัสส นะ 
ปรากฏ ขึ้น ก็ เห็น ภาพ เมื่อ หาย ไป ก็ ไม่ เห็น อะไร นึ่ก็ เพราะ เหตุ ว่า มี อุปกิเลส เครื่อง เศร้า หมอง ๑๑ อย่าง 
ดัง ที่ ได้ กล่าว มา โดย สำ ดับ. 

แต่ ว่า แม่ ใน การ ปา เพ็ญ สมาธิ ชั้น สามัญ ก็ ต้อง ระมัด ระวัง บ้าง เหมือน กัน ถ้า มี อุปกิเลส เหล่า นี้ 
เช่น ว่า เกิด สงสัย ขึ้น มา เป็น ต้น จิต ก็ จะ ออก จาก นิมิต ของ สมาธิ แปล ว่า พลัด ตก ก็ ต้อง ละ ความ สง ลัย 
น้น แล้ว ก็ ยก จิต เข้า ไป ตั้ง ใน นิมิต ของ สมาธิ ใหม่ แปล ว่า เรื่ม ใช้ วิธี วิตก วิจาร ไป ใหม่ ดัง กล่าว มา แล้ว. 




ฅฅ ๗ 



ตอน นี้ จัก ได้ กล่าว ถึง พระ ประวัติ ของ พระ พุทธเจ้า สืบ ต่อ ไป ใน พระ บาลี ๕ ได้ เล่า ว่า เมื่อ 
พระ พุทธเจ้า ได้ ประทับ อยู่ ที่ ปา รักขิต วัน แถบ บ้าน ปา ริ เลย ยก ะ ซึ่ง มัก เรียก กัน ว่า ปา ปา ริ เลย ยก ะ 
หรือ ปา เลไ ล ยก ไน ภาษา' ไทย ตาม ที่ ทรง พอ พระ ทัย แล้ว ก็ ได้ เสด็จ ไปล่ กรุง สา วัต ถี ประทับ ณ พระ 
เซต วัน ซึ่ง เป็น อาราม ที่ เศรษฐี อนาถ ปิณฑิ กะ สร้าง ถวาย. 



เภท กร ณ วัตถุ 

ฝ่าย อุบาสก อุบาสิกา ชาวกรุง โก ล้ม พีก็ พา กัน คิด ว่า พวก ภิกษุ ชาวกรุง โก ล้ม พีที่ ทะเลาะ วิวาท 
กัน เหล่า นี้ เป็น ผู้ ทำ ให้ พวก ตน เลีย หาย เพราะ ว่า พระ ผู้มีพ ระ ภาค เจ้า ทรง รำคาญ พระ หฤทัย ด้วย ภิกษุ 
เหล่ านี จึง ได้ ทรง หลีก ไป พวก ตน ก็ ไม่ ได้ ฟัง พระ ธรรม ไม่ ได้ พบ เห็น พระ พุทธเจ้า จึง ได้ พร้อม ใจ กัน 
งด การก ราบ ไหว้ ต้อน รับ พระ ผู้ วิวาท กัน งด การ ใส่ บาตร เรียก ว่า ควํ่า ขัน ข้าว พวก พระ เหล่า นั้น จะ 
หลีก ไป หรือ ว่า จะ ลีก ไป หรือ ว่า จัก ไป ทำ พระ ศาสดา ให้ พอ พระ หฤทัย ใหม่ ก็ สุด แต่ ฝ่าย ภิกษุ ชาว 
โก ล้ม พี ทั้ง ๒ ฝ่าย ซึ่ง วิวาท กัน เมื่อ ถูก ชาว บ้าน ปฏิบัติ ด้ง นั้น ก็ ค่อย ร้ลีก สำนึก ตัว และ กลับ หัน หน้า 
เข้า หารือ กัน ว่า จะ ทำ อย่าง ไร ใน ที่ สุด ก็ ตกลง ใจ กัน ว่า จะ ไป เฝืา พระ พุทธเจ้า กราบ ทูล ให้ ทรง ระงับ อธิกรณ์ 
อัน นี้ เมื่อ ได้ ตกลง พร้อม กัน แล้ว ก็ พา กัน ออก จากกรุง โก ล้ม พี ไป ยัง กรุง สา วัต ถี ใน ตอน นี้ ใน คัมภีร์ 
อรรถกถา 4 คือ คัมภีร์ ที่ อธิบาย เนื้อ ความ ของ พระ บาลี ซึ่ง ได้ แต่ง เมื่อ พระ พุทธ ศาสนา ล่วง ไป ประมาณ 
๑, ๐๐๐ ปี แล้ว ได้ เล่า ว่า เมื่อ พวก ชาว บ้าน พา กัน งด ใส่ บาตร พระ ภิกษุ ชาว โก ล้ม พี นั้น อยู่ ใน ระหว่าง 
เข้า พรรษา พระ เหล่า นั้น ก็ ต้อง พา กัน อยู่ จำ พรรษา ด้วย ความ เดือด ร้อน จน ตลอด ไตร มาส ครั้นออก 
พรรษา แล้ว จึง ได้ เดิน ทาง ไป เฝ็า พระ พุทธเจ้า. 

ข่าว เรื่อง พระ ภิกษุ ชาว โก ล้ม พี เดิน ทาง ไป เฝีา พระ พุทธเจ้า ก็ ได้ แพร่ออก ไป จน ทราบ ถึง 

พุทธ บริษ้ ท ใน กรุง สา วัต ถี ใน ชั้น บาลี ได้ เล่า ว่า พุทธ บริษัท ทั้ง ๔ คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา 
ก็ ได้ เข้า ไป เฝ็า พระ พุทธเจ้า กราบ ทูล ถาม ถึง ข้อ ที่ ควร ปฏิบัติ ต่อ พระ ภิกษุ ชาว โก ล้ม พี เหล่า นั้น พระ พุทธเจ้า 
ก็ ทรง แสดง ชี้ แจง วิธี ปฏิบัติ เป็น พวก ๆ ไป 

ใน ฝ่าย ภิกษุ บริษัท พระ สา รี บุตร ซึ่ง เป็น พระ อัคร สาวก เบื้อง ขวา ได้ เข้า เฝืา กราบ ทูล ถาม 
พระ พุทธเจ้า ว่า จะ ปฏิบัติ ใน ภิกษุ เหล่า นั้น อย่าง ไร พระ พุทธเจ้า ได้ ตรัส ให้ ดำรง อยู่ โดย ธรรม พระ 
สารื บุตร ก็ ได้ กราบ ทูล ถาม ว่า จะ พีงรู้ ว่า เป็น ธรรม หรือ ว่า อธรรม อย่าง ไร พระ พุทธเจ้า ก็ ได้ ตรัส ว่า 
ภิกษุ ที่ เป็น อธรรม วาที คือ ผู้ กล่าว ไม่ เป็น ธรรม นั้น พึง ทราบ ได้ ด้วย วัตถุ ๑๘ ข้อ เมื่อ รวม เป็น คู่ ก็ ได้ 
๙ คู่ คอ 

คู่ที่ ๑ แสดงอธรรม ว่า ธรรม แสดง ธรรม ว่า อธรรม 

คู่ที่ ๒ แสดงอ วินัย ว่า วินัย แสดง วินัย ว่า อ วินัย 



* วิ. มหา. ๕ / ๓๔๒ / ๒๕๐- ๙. 

* โกส มฺพิก วตฺธุ ธมฺม ป ท. ๑ / ๕๒- ๓. 




©ใต ๘ 



คู่ที่ ๓ แสดง ข้อ ที่ พระ พุทธเจ้า ตรัส ไว้ ว่า มิ ได้ ตรัส ไว้ แสดง ข้อ ที่ พระ พุทธเจ้า มิ ได้ ตรัส ไว้ ว่า 

ตรัส ไว้ 

คู่ที่ ๔ แสดง ข้อ ที่ พระ พุทธเจ้า มิ ได้ ทรง ประพฤติ ว่า ทรง ประพฤติ แสดง ข้อ ที่ พระ พุทธเจ้า ทรง 
ประพฤติ ว่า มิ ได้ ทรง ประพฤติ 

คู่ที่ ๕ แสดง ข้อ ที่ พระ พุทธเจ้า มิ ได้ ทรง บัญญัติ ว่า ทรง บัญญัติ แสดง ข้อ ที่ พระ พุทธเจ้า ทรง 
บัญญัติ ว่า มิ ได้ ทรง บัญญัติ 

คู่ที่ ๖ แสด งอน าบัติ ว่า อาบัติ แสดง อาบัติ ว่า อ นา บัติ 

คู่ที่ ๗ แสดง อาบัติ เบา ว่า อาบัติ หนัก แสดง อาบัติ หนัก ว่า อาบัติ เบา 

คู่ที่ ๘ แสดง อาบัติ ที่มีส่ วน เหลือ ว่า เป็น อาบัติ ที่ ไม่ มี ส่วน เหลือ แสดง อาบัติ ที่ ไม่ มี ส่วน เหลือ ว่า 
เป็น อาบัติ' ที่ มีส่' วน เหลือ 

คู่ที่ ๙ แสดง อาบัติ ชั่ว หยาบ ว่า ไม่ ชั่ว หยาบ แสดง อาบัติ ที่ ไม่ ชั่ว หยาบ ว่า ชั่ว หยาบ. 

ภิกษุ ที่มี วา ทะ ดัง กล่าว มา นี้ก็ ให้ พึง รู้ ว่า เป็น อธรรม วาที กล่าว ไม่ เป็น ธรรม 
ส่วน ภิกษุ ที่ เป็น ธรรม วาที คือ กล่าว เป็น ธรรม นั้น ก็ พึง ทราบ ด้วย วัตถุ ๑๘ ข้อ อัน มี อรรถ คือ 
เนื้อ ความ ตรง กัน ข้าม จาก ที่ กล่าว มา แล้ว คือ 

คู่ที่ ๑ แสดงอธรรม ว่า อธรรม แสดง ธรรม ว่า ธรรม 
คู่ที่ ๒ แสดงอ วินัย ว่า อ วินัย แสดง วินัย ว่า วินัย 

คู่ที่ ๓ แสดง ข้อ ที่ พระ พุทธเจ้า มิ ได้ ตรัส ไว้ ว่า ไม่ ได้ ตรัส ไว้ แสดง ข้อ ที่ พระ พุทธเจ้า ตรัส ไว้ ว่า ตรัส ไว้ 
คู่ที่ ๔ แสดง ข้อ ที่ พระ พุทธเจ้า มิ ได้ ประพฤติ ว่า มิ ได้ ประพฤติ แสดง ข้อ ที่ พระ พุทธเจ้า 
ประพฤติ ว่า ประพฤติ 

คู่ที่ ๕ แสดง ข้อ ที่ พระ พุทธเจ้า มิ ได้ ทรง บัญญัติ ว่า มิ ได้ ทรง บัญญัติ แสดง ข้อ ที่ พระ พุทธเจ้า 
ทรง บัญญัติ ว่า ทรง บัญญัติ 

คู่ที่ ๖ แสด งอน าบัติ ว่า อ นา บัติ แสดง อาบัติ ว่า อาบัติ 

คู่ที่ ๗ แสดง อาบัติ เบา ว่า อาบัติ เบา แสดง อาบัติ หนัก ว่า อาบัติ หนัก 

คู่ที่ ๘ แสดง อาบัติ ที่มีล่ วน เหลือ ว่า มี ส่วน เหลือ แสดง อาบัติ ที่ ไม่ มี ส่วน เหลือ ว่า ไม่ มี ส่วน เหลือ 
คู่ที่ ๙ แสดง อาบัติ ชั่ว หยาบ ว่า อาบัติ ชั่ว หยาบ แสดง อาบัติ ไม่ ชั่ว หยาบ ว่า อาบัติ ไม่ ชั่ว หยาบ. 
ภิกษุ ที่มี วา ทะ ดัง กล่าว มา นื้เรี ยก ว่า เป็น ธรรม วาที กล่าว เป็น ธรรม วัตถุ ฝ่าย อธรรม วาที ย่อม 
เป็น เหตุ ให้ เกิด การวิ วาท กัน จน ถึง แตก ร้าว กัน เพราะ ฉะนั้น จึง เรียก ว่า เภท กร ณ วัตถุ แปล ว่า วัตถุ 
เป็น เครื่อง ทำ ให้ แตก กัน ส่วน วัตถุ ฝ่าย ธรรม วาที ย่อม เป็น เครื่อง ทำ ให้ ไม่ แตก กัน ทำ ให้ ปรองดอง กัน 
โดย ตรง กัน ข้าม และ วัตถุ ผ่าย อธรรม วาที ๑๘ ข้อ ๙ คู่ ดัง กล่าว มานื้ เป็น มูล เหตุ แห่ง วิวาท าธิก รณ์ 
ใน คณะ สงฆ์ คือ อธิกรณ์ ที่ เกิด ขึ้น จาก การวิ วาท กัน การวิ วาท กัน นี้ ไม่ ใช่ หมาย ถึง การวิ วาท กัน ด้วย เรื่อง 
ส่วน ตัว' ของ' ใคร ผู้ ใ' ดผู้ ห' นึ่ง แต่ วิวาท กัน คือ ทุ่ม เถียง กัน ว่า นี้ เป็น ธรรม นี้ ไม่ เป็น ธรรม นี้ เป็น วินัย นี้ ไม่ เป็น 




ตฅ ๙ 



วินัย เป็น ต้น ตาม คู่ ทั้ง ๙ คู่ นั้น เมื่อ วิวาท กัน แม้ เพียง คู่ ใด คู่ หนึ่ง ก็ เรียก ว่า เป็น วิวาท ที่ จะ ก่อ ให้ 
เกิด เรื่อง ราว อัน เรียก ว่า อธิกรณ์ ขึ้น ได้ และ เมื่อ เป็น วิวาท าธิก รณ์ ขึ้น ใน สงฆ์ แล้ว ก็ ย่อม จะ ปัน สงฆ์ ออก 
เป็น ๒ ฝ่าย คือ ฝ่าย ที่มีค วาม เห็น ข้าง นี้ ฝ่าย ที่มีค วาม เห็น ข้าง โน้น เหมือน ดัง ใน เรื่อง โก สัมพี นี้ 
ฝ่าย หนึ่ง ก็ เห็น ว่า เป็น อาบัติ อีก ฝ่าย หนึ่ง เห็น ว่า ไม่ เป็น อาบัติ วัตถุ ของ อาบัติ นั้น ตาม อรรถกถา เล่า ไว้ ก็ 
เพียง นิด เดียว คือ เพียง เรื่อง เหลือ นํ้า ทิ้ง ไว้ ใน ภาชนะ นํ้าใ นวัจ จถุฎี เท่า นั้น ชึ่งก็ เป็น อาบัติ เพียง ทุก กฎ 
แต่' ว่า อา ดัยที่ ทั้ง ๒ ฝ่าย เป็น คณาจารย์ ขึ้ง มี สิกขา (คือ คืกษ า) มา มาก ด้วย กัน จึง ต่าง กัน ไม่ ยอม กัน 
และ ก็ ปฏิบัติ ต่อ กัน อย่าง รุนแรง คือ ฝ่าย ที่ เห็น ว่า เป็น อาบัติ เมื่อ ได้ โอกาส ก็ ประชุม พวก ของ ตน แล้ว 
ก็' ท่า อุก เข ปนีย กรรม คือ ยก วัตร แปล ว่า ตัด ความ เป็น ผู้ใหญ่ ไม่ กราบ ไม่ ไหว้ และ ไม่ ยอม ร่วม ท่า 
อุโบสถ ท่า สังฆ กรรม กัน ที เดียว ฝ่าย ที่ ถูก ท่า เข้า ดัง นั้น ก็ ไม่ ยอม เช่น กัน ก็ เลย เกิด แตก กัน ขึ้น เป็น 
๒ ฝ่าย แตก กัน จน แยก กัน ท่า สังฆ กรรม และ เมื่อ แยก กัน ท่า ล้งฆ กรรม ก็ เรียก ว่า เป็น สังฆ เภท คือ 
ความ แตก ของ สงฆ์ ถ้า ยัง ไม่ ถึง กับ แยก กัน ท่า ล้งฆ กรรม ก็ ยัง ไม่ เป็น สังฆ เภท แต่ เรียก ว่า เป็น สังฆ รา ชี 
คือ เป็น ความ ร้าวราน ของ สงฆ์ เท่า นั้น ครั้น เมื่อ แยก กัน ท่า สังฆ กรรม แล้ว ก็ เรียก ว่า เป็น สังฆ เภท ความ 
แตก ของ สงฆ์ ภิกษุ ทั้ง ๒ ฝ่าย นั้น ก็ เรียก ว่า เป็น นานา สังวาส กะ คือมื ธรรม เป็น เครื่อง อยู่ ร่วม ต่าง ๆ 
กัน เป็น นานา สังวาส กะ ของ กัน และ กัน. 

สังฆ เภท ตาม ที่ เล่า มา นี้ เกิด ขึ้น จาก วิวาท กัน ตาม วัตถุ ๑๘ ข้อ ๙ คู่ เหล่า นั้น และ เมื่อ จับ ขึ้น 
พิจารณา ดู แล้ว สมุฏฐาน ที เดียว ก็ เพียง คู่ที่ ว่า เป็น อาบัติ กับ ไม่ เป็น อาบัติ เท่า นั้น จัด เข้า ใน คู่ นั้น แต่ 
การ ปฏิบัติ ต่อ กัน นั้น ปฏิบัติ ด้วย อา การที่ รุนแรง ดัง กล่าว มา แล้ว. 

สังฆ เภท สังฆ สามัคคี 

สังฆ เภท ดัง กล่าว มา นี้ ท่าน ไม่ ปรับ ว่ามื ใคร หรือ ฝ่าย ไหน เป็น ผู้ ท่า สังฆ เภท ที่ เป็น อนัน ตรี ย กรรม 
ดัง อนัน ตริ ย กรรม ๕ ซึ่ง มี ข้อ หนึ่ง ว่า ท่า สังฆ เภท คราว นี้ ถ้า จะ ยก ปัญหา ขึ้น มา ว่า ตาม เรื่อง ที่ เล่า มา นี้ 
ใคร เป็น ผู้ ท่า สังฆ เภท ซึ่ง จะ ต้อง เป็น อนัน ตรี ย กรรม ตอบ ได้ ตาม เรื่อง ใน โก สัมพี ก ภิกษุ ที่ เล่า นี้ ท่าน 
ไม่ กล่าว ว่า ใคร เป็น ผู้ ท่า สังฆ เภท ที่ เป็น อนัน ตริ ย กรรม ดัง กล่าว นั้น เพราะ ว่า ทั้ง ๒ ฝ่าย นั้น แยก กัน ก็ 
เพราะ วิวาท คือ ทุ่ม เถียง กัน ตาม วัตถุ ที่ กล่าว แล้ว มี ความ เห็น แตก แยก กัน ประกอบ ด้วย ทีฏฐิ มานะ เข้า 
ใส่ กัน ด้วย เพราะ ฉะนั้น จึง ได้ แยก กัน ออก ไป เป็น ๒ ฝ่าย ทั้ง ๒ ฝ่าย นั้น ต่าง ก็ เป็น ผู้ที่ บวช มา อย่าง 
ถูก ต้อง ใน พระ ธรรม วินัย นี้ เสมอ กัน เป็น ผู้ที่ มุ่ง ประพฤติ ดี ปฏิบัติ ชอบ ด้วย กัน และ ก็ ไม่ ได้ มุ่ง ที่ จะ ให้ 
สงฆ์ แตก แยก กัน แต่ ว่า เมื่อ เกิด วิวาท กัน ขึ้น เกี่ยว กับ พระ ธรรม วินัย ก็ เป็น ชนวน ให้ เกิด แตก แยก กัน 
ออก ไป เอง สงฆ์ ที่ พร้อม เพรียง กัน อยู่ เรียก ว่า เป็น สมานสังวาส กะ คือมื ธรรม เป็น เครื่อง อยู่ ร่วม 
เสมอ กัน พึง ทราบ ความ หมาย ใน เรื่อ งนี้ที่ สำคัญ อีก ครั้ง หนึ่ง ว่า เมื่อ เกิด วิวาท กัน ตาม วัตถุ ดัง กล่าว นั้น 
จน ถึง เกิด ความ แตก แยก ออก เป็น พวก เป็น ฝ่าย แต่' ว่า ยัง ท่า อุโบสถ สังฆ กรรม กัน อยู่ นี่ ไม่ เรียก' ว่า 
สังฆ ๓' ท แต่ เรียก ว่า สังฆ รา ชี แสดง ความ ร้าวราน ของ สงฆ์ ครั้น แยก กัน ท่า สังฆ กรรม จึง เรียก' ว่า สังฆ ๓' ท 




ตาม สังฆ เภท ที่ ได้ เล่า มา นี้ ไม่ กล่าว ว่า ใคร เป็น ผู้ ทำ ซึ่ง จะ ต้อง เป็น อนัน ตริ ย กรรม พระ ทั้ง ๒ ฝ่าย นั้น ก็ 
คง เป็น พระ ภิกษุ และ ต่อ ไป ก็ จะ ปรองดอง กัน ตาม เดิม. 

ท่าน แสดง ว่า เมื่อ พระ สา รี บุตร ได้ กราบ ทูล และ พระ พุทธเจ้า ก็ ได้ ตรัส ตอบอย่าง นั้น แล้ว ก็ ได้ มี 
พระ เถระ อื่น ๆ อีก หลาย รูป เช่น พระ มหา โม ค คัล ลา นะ พระ มหา กัสส ปะ พระ มหา กัจ จา ย นะ 
เป็น ต้น ได้ กราบ ทูล ถาม และ พระ พุทธเจ้า ก็ ได้ ตรัส ตอบ เช่น เดียว กัน. 

ใน ฝ่าย ภิกษุณี บริษัท พระ นางมหา ป ชา บดี โค ตมี ได้ กราบ ทูล ถาม เช่น เดียว กัน พระ พุทธเจ้า ก็ 
ตรัส ตอบ ว่า ให้ ฟัง ธรรม ใน ทั้ง ๒ ฝ่าย เมื่อ ฟัง แล้ว ฝ่าย ใด เป็น ฝ่าย ถูก และ ภิกษุณี สงฆ์ พึง หวัง จิต 
อัน ใด อัน หนึ่ง จาก ภิกษุ สงฆ์ ก็ พึง หวัง จิต ทั้ง หมด นั้น จาก ฝ่าย ที่ เป็น ธรรม วาที 

ใน ฝ่าย อุบาสก คฤหบดี ชื่อ อนาถ ปิณฑิ กะ คือ ผู้ สร้าง พระ เซต วัน ถวาย ก็ ได้ กราบ ทูล ถาม 
เช่น เดียว กัน พระ พุทธเจ้า ก็ ได้ ตรัส ตอบ ว่า ให้ ท่า ทาน ใน สงฆ์ ทั้ง ๒ ฝ่าย แล้ว ก็ ให้ ฟัง ธรรม ใน สงฆ์ 
ทัง ๒ ฝ่าย เมือ ฟัง ธรรม แล้ว ฝ่าย ไหน เป็น ธรรม วาที ก็ ให้ ถือ เอา ตาม ฝ่าย นั้น. 

ใน ฝ่าย อุบาสิกา นาง วิสาขา ก็ ได้ กราบ ทูล ถาม เช่น เดียว กัน พระ พุทธเจ้า ก็ ได้ ตรัส ตอบ ให้ 
ปฏิบัติ เช่น เดียว กับ ที ตรัส แก่ อนาถ ปิณฑิ กะ ใน' ข้อนี พึง สังเกต' ว่า ใน ฝ่าย ที่ เกี่ยว กับ อุบาสก อุบาสิกา นั้น 
ไม่ ได้ ตรัส ห้าม การ ท่า บุญ ใส่ บาตร แต่ ทรง แนะ นำ ให้ ปา เพ็ญ ทาน ใน สงฆ์ ทั้ง ๒ ฝ่าย เหมือน กับ ใน สงฆ์ 
ทัว ๆ ไป ภิกษุ ชาว โก ล้มพึ ได้ ถูก ควำ ขัน ข้าว มา จาก เมือง โก ล้มพึ แล้ว เมื่อ มา กรุง สา วัต ถืยัง มา ถูก เข้า 
เช่น นัน อีก ก็ คง จะ อยู่ ไม่ ได้ พระ พุทธเจ้า จึง ไม่ ได้ ตรัส สอน ให้ ปฏิบัติ เช่น นั้น. 

เมือ ภิกษุ ชาว' โก สัม พี' ใด้ มา ถึง กรุง สา' วัต ถี ก็ ได้ เข้า ไปส่ พระ เซต วัน พระ สา รี บุตร จึง กราบ ทูล 
ถาม ว่า จะ จัด เสนาสนะ ให้ พัก อาคั ยอ ย่าง ไร พระ พุทธเจ้า ก็ ได้ ตรัส ให้ จัด เสนาสนะ ให้ ซึ่ง เป็น เลน ๅส นะ 
ว่าง ถ้า เสนาสนะ ว่าง ไม่ มืก ให้ จัด ทำ ให้ ว่าง ขึ้น แต่ ว่า ตรัส ล้ง ไม่ ให้ ห้าม กัน สำหรับ ภิกษุ ที่ แก่ๆ ว่า คือ ไม่ 
รบกวน ภิกษุ ที่ เป็น ผู้แก่ กว่า ให้ ได้ รับ ความ ลำบาก ใน ส่วน อามิส มืฃ้า วนั้า เป็น ต้น ก็ ให้ จัด แบ่ง ให้ สมื่า 
เสมอ กัน. 

ฝ่าย ภิกษุ ชาว โก ล้ม พี เมื่อ มา ถึง กรุง สา วัตถื ได้ มา พำนัก อยู่ ณ พระ เซต วัน แล้ว ภิกษุ ที่ ถูก 
สงฆ์ ยก วัตร ก็ ได้ มา พิจารณา ตน เอง เห็น ว่า ต้อง อาบัติ และ ที่ ถูก สงฆ์ ยก วัตร นั้น ก็ เป็น ธรรม จึง ได้ เข้า ไป 
หา ภิกษุ ซึง เป็น ผู้ อนุ วัตร ตาม ตน กล่าว แสดง ความ ร้สีก ให้ ทราบ และ ขอ ให้ ภิกษุ เหล่า นั้น ประชุม สงฆ์ 
เรียก เข้า หมู่ คือ ระงับ การ ยก วัตร นั้น ภิกษุ ที่ เป็น ฝ่าย ของ ท่าน ก็ ได้ ไป เฝ็า พระ พุทธเจ้า กราบ ทูล ให้ ทรง 
ทราบ พระ พุทธเจ้า ก็ ได้ ทรง อำนวย ให้ การ เรียก ภิกษุ นั้น เข้า หมู่ คือ ว่า ระงับ การ ยก วัตร ภิกษุ ที่ เป็น 
ฝ่าย ของ ท่าน ก็ ได้ ประชุม กัน กระทำ การ ระงับ อุก เข ปนีย กรรม นั้น แล้ว ก็ ได้ ไป หา ภิกษุ อีก ฝ่าย หนึ่ง ที่ ได้ 
ทำ การ ยก วัตร ได้ แจ้ง ให้ ทราบ และ ชัก ชวน กัน กระทำ การ ล้งฆ สามัคคี คือ การ กระทำ ความ พร้อม 
เพรียง ของ สงฆ์ เพี่อ สงบ ระงับ อธิกรณ์ นั้น ได้ เข้า ไป เฝ็า พระ พุทธเจ้า กราบ ทูล ถาม ถึง วิธี ปฏิบัติ 
พระองค์ ก็ ได้ ตรัส สอน ให้ ประชุม สงฆ์ ทั้ง หมด แม้ ภิกษุ ไข้ ก็ ต้อง มา เว้น ไม่ ได้ ครั้น แล้ว ก็ ให้ สวด 
ประกาศ แจ้ง ความ ระวัง อธิกรณ์ ที่ บังเกิด ขึ้น ครั้น สวด ประกาศ แล้ว ก็ ให้ ทำ อุโบสถ คือ สวด ปาติโมกข์ 




ต ๔๑ 



ขึ้น ใน ขณะ นั้น เมื่อ ปฏิบัติ ดั่ง นี้ แล้ว ก็ ชื่อ ว่า เป็น การทำ สังฆ สามัคคี ความ พร้อม เพรียง ของ สงฆ์ โดย 
เรียบ ร้อย ภิกษุ เหล่า นั้น ก็ ได้ พา กัน ปฏิบัติ ดัง กล่าว นั้น เพราะ ฉะนั้น จึง ได้ มี อุโบสถ พิเศษ อีกอ ย่าง หนึ่ง 
เรียก ว่า สังฆ สามัคคี อุโบสถ คือ อุโบสถ สวด พระ ปาติโมกข์ เป็น การทำ สังฆ สามัคคี ตาม เรื่อง ที่ กล่าว 
มา นี้ ไม่ ได้ กำหนด ว่า วัน ไหน เหมือน อย่าง อุโบสถ ที่ กำหนด ทำ อยู่ โดย ปรกติ เมื่อ เกิด สังฆ เภท ขึ้น และ 
สงฆ์ มา ปรองดอง สามัคคี กัน เป็น สังฆ สามัคคี เมื่อ ใด ก็ ทำ อุโบสถ สวด ปาติโมกข์ ขึ้น เมื่อ นั้น เรียก ว่า 
สามัคคี อุโบสถ. 

สังฆ สามัคคี ๒ อย่าง 

เมื่อ พระ สงฆ์ ที่ แตก แยก กัน ได้ ทำ สังฆ สามัคคี กัน เรียบ ร้อย แล้ว ท่านพระ อุบ าลีชื่ ง ได้ รับ 
การ ยกย่อง ว่า เป็น ผู้ เลิศ ใน ทาง ทรง พระ วินัย ได้ เข้า ไป เฝ็า พระ พุทธเจ้า ได้ กราบ ทูล ถาม ว่า เมื่อ เกิด 
สังฆ เภท ความ แตก แห่ง สงฆ์ สังฆ รา ชี ความ ร้าวราน แห่ง สงฆ์ ขึ้น เพราะ วัตถุ คีอมี เรื่อง อัน ใด สงฆ์ ยัง 
มิ ได้ วินิจฉัย วัตถุ อัน นั้น ได้ ดำเนิน ไป ส่มูล เหตุ จาก เรื่อง ที่ ไม่ ใช่ เป็น มูล เหตุ กระทำ สังฆ สามัคคี ล้ง ฆ- 
สามัคคี นั้น ประกอบ ด้วย ธรรม หรือ ไม่ พระ พุทธเจ้า ได้ ตรัส ตอบ ว่า สังฆ สามัคคี นั้น ไม่ ประกอบ ด้วย 
ธรรม ท่าน จึง ได้ กราบ ทูล ถาม ต่อ ไป ว่า เมื่อ เกิด สังฆ เภท สังฆ รา ชี ขึ้น เพราะ เหตุ อัน ใด สงฆ์ วินิจฉัย 
วัตถุ อัน นั้น ดำเนิน ไป ถึง มูล เหตุ จาก เรื่อง ที่ เป็น มูล เหตุ จึง กระทำ สังฆ สามัคคี ล้งฆ สามัคคี นั้น 
ประกอบ ด้วย ธรรม หรือ ไม่ พระ พุทธเจ้า ตรัส ตอบ ว่า สังฆ สามัคคี นั้น ประกอบ ด้วย ธรรม ท่าน จึง 
กราบ ทูล ถาม ต่อ ไป ว่า สังฆ สามัคคี ความ พร้อม เพรียง กัน ของ สงฆ์ มีกี่อ ย่าง พระ พุทธเจ้า ตรัส ตอบ ว่า 
มี ๒ อย่าง คือ อย่าง หนึ่ง ล้งฆ สามัคคี 1 ที่ ปราศจาก อัต ถะ คือ เนื้อ ความ ได้ เพียง พยัญชนะ คือ ถ้อย คำ 
อีกอ ย่าง หนึ่ง สังฆ สามัคคี ที่ เข้า ถึง คือ ว่า ได้ ทั้ง อัต ถะ คือ เนื้อ ความ ได้ ทั้ง พยัญชนะ คือ ถ้อย คำ และ ได้ 
ตรัส อธิบาย ตาม ที่ ได้ กราบ ทูล ถาม ต่อ ไป ว่า 

สังฆ สามัคคี ที่ ปราศจาก อัต ถะ คือ ว่า ไม่ ได้ อรรถ เนื้อ ความ ได้ แต่ พยัญชนะ คือ ถ้อย คำ ก็คีอ ใน 
เมื่อ เกิด สังฆ เภท สังฆ รา ชี ขึ้น เพราะ วัตถุ ใด สงฆ์ ไม่ วินิจฉัย วัตถุ นั้น ดำเนิน ไป ส่มูล เหตุ จาก เรื่อง ที่ ไม่ 
เป็น มูล เหตุ กระทำ สังฆ สามัคคี นี้ เรียก ว่า สังฆ สามัคคี ที่ ไม่ ได้ อรรถ คือ เนื้อ ความ ได้ แต่ พยัญชนะ 
คือ ถ้อย คำ 

ส่วน เมื่อ เกิด ล้งฆ เภท ล้งฆ รา ชี ขึ้น เพราะ วัตถุ ใด สงฆ์ วินิจฉัย วัตถุ นั้น ดำเนิน ไป ส่มูล เหตุ 
จาก เรื่อง ที่ เป็น มูล เหตุ กระทำ สังฆ สามัคคี นื้เรื ยก' ว่า สังฆ สามัคคี ที่ ได้ ทั้ง อรรถ คือ เนื้อ ความ ได้ ทั้ง 
พยัญชนะ คือ ถ้อย คำ. 

น่า พิจารณา ตาม พุทธ ภาษิต นี้ ว่า มี พระ พุทธ ประสงค์ สังฆ สามัคคี คือ ความ พร้อม เพรียง 
ของ สงฆ์ ที่ ได้ ทั้ง อรรถ คือ เนื้อ ความ ได้ ทั้ง พยัญชนะ คือ ถ้อย คำ หมาย ความ ว่า ไม่ ใช่ เพียง แต่ สัก ว่า 
สังฆ สามัคคี โดย ถ้อย คำ เท่า นั้น แต่ ให่ ได้ ความ หมาย ว่า เป็น สังฆ สามัคคี โดย แท้ จริง ด้วย คราว นี้ 
สังฆ สามัคคี ดัง กล่าว นี้ จะ ต้อง ปฏิบัติ ตาม ที่ ได้ ตรัส ไว้ นี้ คือ สงฆ์ วินิจฉัย วัตถุ นั้น และ ก็ จับ มูล เหตุ 




ต ๔๒ 



จาก เรื่อง ที่ เป็น มูล เหตุ ขึ้น วินิจฉัย โดย แท้ จริง เมื่อ ปฏิบัติ ดั่ง นี้ แล้ว สังฆ สามัคคี นั้น จึง จะ ได้ ทั้ง อรรถ ได้ 
ทั้ง พยัญชนะ. 

เพราะ ฉะนั้น เรื่อง ของ ทาง คณะ สงฆ์ จึง เป็น เรื่อง ที่ ละเอียด อ่อน แม้ เมื่อ เกิด ความ ร้าวราน ของ 
สงฆ์ ขึ้น จน ถึง เกิด ความ แตก แยก ของ สงฆ์ ขึ้น ใน สมัย ที่ พระ พุทธเจ้า ยัง มี พระ ชนม์ อยู่ พระองค์ ก็ม้ ได้ 
ทรง บังคับ ให้ ทำ สังฆ สามัคคี แต่ ได้ ทรง แนะ นำ ให้ ปรองดอง กัน ด้วย วิธี ต่าง ๆ จน ถึง ที่ สุด ชาว บ้าน เข้า มา 
ช่วย พระ สงฆ์ ที่ แตก แยก กัน นั้น จึง ได้ สำนึก ตน และ ก็ ได้ หวน นึก ถึง มูล เหตุ แห่ง ความ แตก แยก กัน 
ก็ ได้ พบ ว่า มี มูล เหตุ มา จาก เรื่อง เพียง นิด เดียว คือ อาบัติ เล็ก น้อย เพียง อัน เดียว เท่า นั้น ซึ่ง ฝ่าย หนึ่ง ไม่ 
เห็น ว่า เป็น อาบัติ อีก ฝ่าย หนึ่ง มี ความ เห็น รุนแรง ว่า เป็น อาบัติ จน ถึง กับ ยก วัตร กัน ขึ้น เมื่อ จับ มูล เหตุ 
อัน นี้! ด้ แล้ว ฝ่าย ที่ ไม่ เห็น ว่า เป็น อาบัติ ก็ กลับ เห็น ว่า เป็น อาบัติ แล้ว ก็ ยอม แสดง อาบัติ เสีย แล้ว สงฆ์ ก็ 
เรียก เข้า หมู่ ตาม เดิม ระงับ การ ยก วัตร นั้น ดั่ง นี้ เรียก ว่า สงฆ์ วินิจฉัย วัตถุ นั้น แล้ว ก็ จับ เอา มูล เหตุ จาก 
มูล เหตุ ขึ้น วินิจฉัย กัน จริง ๆ เมื่อ เป็น ดั่ง นี้ ลัง ฆ สามัคคี คือ ความ พร้อม เพรียง ของ สงฆ์ ก็ เกิด ขึ้น 
ด้วย ทัง ๒ ฝ่าย นั้น ยอม ปฏิบัติ ให้ ถูก เพราะ ฉะนั้น ความ ปรองดอง กัน นั้น จึง บังเกิด ขึ้น ด้วย ทั้ง 
๒ ฝ่าย นั้น กลับ ปฏิบัติ ให้ ถูก ต้อง ตามพระ พุทธ บัญญัติ และ เมื่อ ปฏิบัติ ให้ ถูก ต้อง ด้วย กัน ทั้ง ๒ ฝ่าย 
แล้ว ลัง ฆ สามัคคี ก็ บังเกิด ขึ้น เป็น ความ พร้อม เพรียง ที่ มั่น คง ที่ ถาวร ได้ ทั้ง อรรถ คือ เนี้อ ความ ได้ 
ทั้ง พยัญชนะ คือ ถ้อย คำ. 

เหตุ ให้ แตก แยก นิกาย 

ตาม ที่ กล่าว มา นี้ เป็น ข้อ ที่ ควร คีกษ าถึง เรื่อง ความ แตก แยก กัน หรือ ว่า ความ ปรองดอง กัน 
ทาง คณะ สงฆ์ ว่า เกิด ขึ้น เพราะ อะไร และ จะ มี ได้ เพราะ อะไร เมื่อ สรุป ลง แล้ว ความ แตก แยก ของ 
คณะ สงฆ์ นั้น ก็มี มา จาก คณะ สงฆ์ เอง ซึ่ง ตาม เรื่อง ด้ง กล่าว มา แล้ว ก็ เกิด จาก การวิ วาท กัน และ ความ 
ปรองดอง ของ สงฆ์ น้น ก็ เกิด จาก คณะ สงฆ์ เอง ที่ ยก เรื่อง ขึ้น วินิจฉัย โดย ที่ จับ เอา เรื่อง มูล เหตุ ขึ้น 
มา จาก เรื่อง ที่ เป็น มูล เหตุ จริง ๆ มา วินิจฉัย กัน แล้ว ก็ ปฏิบัติ กัน ให้ ถูก ต้อง เมื่อ เป็น เช่น นี้ ลัง ฆ สามัคคี 
ก็ บังเกิด ขึ้น แต่ ว่า ถ้า บุคคล ภาย นอก จาก คณะ สงฆ์ จะ เป็น ใคร ก็ ตาม จะ มา ทำ ให้ เกิด ลัง ฆ เภท ขึ้น หรือ 
ทำ ให้ เกิด ลัง ฆ สามัคคี ขึ้น ไม่ ได้ และ ถ้า บุคคล ภาย นอก ไม่ ได้ เป็น ผู้ที่คี กษา ให้ รู้ พระ พุทธ ศาสนา ไม่ ได้ 
เข้า มา ใกล้ ชิด การ ปฏิบัติ พระ ธรรม วินัย ของ พระ ไม่ รู้ ความ ละเอียด อ่อน ของ พระ ธรรม วินัย ก็ ยิ่ง ไม่ 
สามารถ ที่ จะ กระทำ ได้ 

ใน ประวัติ ศาสตร์ ตอน หลัง ๆ มา ก็ ได้ มี เรื่อง เกิด ขึ้น และ ได้ มี การ พยายาม ทำ กัน ด้วย วิธี 
ต่าง ๆ หลายอย่าง แต่ ว่า เมื่อ เรื่อง มัน จะ เป็น ก็ ไม่ สามารถ ที่ จะ ยับยั้ง ได้ ก็ เป็น ไป เหมือน อย่าง ที่ เมื่อ 
พระ พุทธ ศาสนา ล่วง มา นาน เข้า ก็ แตก ออก เป็น หีนยาน หรือ ทักษิณ นิกาย อย่าง ที่ นับถือ กัน ใน 
ประเทศ ลังกา พม่า ไทย เป็น ต้น และ เป็น มหายาน หรือ อุตร นิกาย อย่าง ที่ นับถือ กัน ใน ประเทศ จีน 
ญวน เกาหลี ทิเบต เป็น ต้น และ ใน ยาน ใหญ่ ๆ ทั้ง สอง นี้ ก็ ยัง แยก ออก ไป เป็น นิกาย ย่อย ๆ อีก 




ต ๔ ต 



เป็น อัน มาก เหมือน อย่าง ใน เมือง ไทย นี้ก็มื เป็น ธรรมยุต กับ มหา นิกาย 

ความ ที่ แตก แยก กัน นี้มื มา ด้วย เหตุ หลายอย่าง เหมือน ดัง ที่ เล่า มา แล้ว ใน เรื่อง ภิกษุ ชาว 
โก สัมพี แตก กัน นี่ ทั้ง ๒ ฝ่าย ต่าง ก็ เคร่ง ค รัด ด้วย กัน มุ่ง จะ ทำ ให้ ถูก ด้วย กัน แต่ ว่า มา เกิด เข้า ใจ ผิด 
กัน ใน เบื้อง ต้น เพียง เล็ก น้อย อาบัติ ก็ ตัว เล็ก นิด เดียว แต่ แล้ว ก็ เกิด ทิฏฐิ มานะ ยืน ยัน กัน ไป จน ถึง การ 
แตก แยก กัน แต่ ว่า ใน ต่อ มา ยังมื เหตุ ต่าง ๆ เพิ่ม ขึ้น อีก เป็น อัน มาก เช่น ว่า เกิด มืค วาม เห็น ใน พระ 
ธรรม วินัย ต่าง กัน เรียก' ว่า มืทิฏ เต่า ง กัน และ เมื่อ มืทิฏ เต่า ง กัน คืล คือ ความ ประพฤติ ก็ ต่าง กัน ออก ไป 
ด้วย ตาม ทิฏฐิ และ นอก จาก นี้ ยัง มืค วาม เคร่ง ค รัด และ ย่อหย่อน ประกอบ เข้า มา อีก ที่ เคร่ง ค รัด ก็ คือ 
เป็น ผู้ หนัก ใน พระ ธรรม วินัย ปฏิบัติ ให้ ถูก ต้อง ด้วย พระ ธรรม วินัย ด้วย ความ เคารพ เอื้อ เฟือ ไม่ ให้ 
ผิด พลาด แต่ ว่า ฝ่าย ที่ ย่อหย่อน นั้น ประพฤติ ย่อหย่อน ลง มา หลบ เลี่ยง พระ ธรรม วินัย บ้าง ฝืน เอา 
ดื้อ ๆ บ้าง บาง ทีก็ ต่อ หน้า แสดง ว่า ประพฤติ แต่ ลับ หลัง ไม่ ประพฤติ ไม่ เห็น พระ วินัย ว่า เป็น ข้อ สำคัญ 
อย่าง พวก ที่มืค วาม คิด แบบ ใหม่ ๆ นี้ เรียก ว่า เป็น พวก ย่อหย่อน คราว นี้ เมื่อ เป็น ดั่ง นี้ ความ ประพฤติ 
ก็ แตก ต่าง กัน แล้ว ไฉน จะ เกิด ความ แตก แยก ออก ไป ไม่ ได้ เพราะ ว่า ฝ่าย ที่ เคร่ง ค รัด ก็ ย่อม จะ ยินดี 
พอ ใจ อยู่ กับ ฝ่าย ที่ เคร่ง ค รัด ด้วย กัน ฝ่าย ที่ ย่อหย่อน ก็ ย่อม จะ ยินดี พอ ใจ กับ ฝ่าย ที่ ย่อหย่อน ด้วย กัน 
และ เมื่อ เกิด ความ ย่อหย่อน กัน ขึ้น ใน ข้อ หนึ่ง ก็ จะ สืบ เนื่อง ไป ถึง ข้อ อื่น ใน เรื่อง ของ ภิกษุ ชาว โก ลัมพี นี้ 
อาบัติ เล็ก น้อย นิด เดียว เท่า นั้น ยัง ยก เป็น เหตุ ให้ เกิด ร้าว ฉาน แตก ร้าว กัน ขึ้น แต่ ว่า มา พิจารณา ดู ถึง 
ความ ประพฤติ ย่อหย่อน ก็ พึง เห็น ได้ ว่ามื มากกว่า หรือ ว่า หนัก กว่า เรื่อง ที่ เป็น มูล เหตุ ใน เรื่อง ที่ ภิกษุ 
ชาว โก ลัมพึ วิวาท กัน อยู่ นี้ มาก มาย เมื่อ เป็น อย่าง นี้ แล้ว ก็ แยก กัน ไป เอง ตาม ความ เห็น และ ตาม ความ 
ประพฤติ เพราะ ฉะนั้น ความ ที่ แยก กัน ไป เอง นี้ ก็ เพราะ พระ สงฆ์ เอง ไม่ ใช่ คน อื่น มา ทำ 

คราว นี้ เมื่อ ถึง คราว ที่ จะ ทำ ลัง ฆ สามัคคี ก็ จะ ต้อง พระ สงฆ์ เอง นั่น แหละ เป็น ผู้ ทำ คือ ว่า จะ ต้อง 
ยก เอา ข้อ ที่ เป็น มูล เหตุ จริง ๆ จาก มูล เหตุ นี้ มา วินิจฉัย ตามพระ ธรรม วินัย แล้ว ก็ มุ่ง ปฏิบัติ ให้ ถูก ต้อง 
ด้วย กัน เป็น ข้อ ๆ ไป เมื่อ เป็น ดั่ง นี้ นั่น แหละ จึง จะ เกิด เป็น ลัง ฆ สามัคคี ขึ้น ไป ต้อง พระ สงฆ์ เอง เป็น 
ผู้ที่ ทำ 1 ขึ้น ส่วน บุคคล ภาย นอก นั้น ได้ เคย มี ความ พยายาม ดั่ง ที่ กล่าว มา แล้ว ด้วย วิธี ที่ อ่อน โยน บ้าง 
รุนแรง บ้าง แต่ก็ ไม่ ปรากฏ ว่า สำเร็จ. 

พระ สงฆ์ ธรรมยุต พระ สงฆ์ มอญ 

เหมือน อย่าง ใน เมือง มอญ พระ เจ้า มหา ปีฎก ธร ทรง ล่ง พระ ที่ หง สาวดี ไป บวช ใหม่ ที่ ลังกา ใน 
สีมา นั้า แม่ นี้' า กัลยาณี แล้ว ก็ กลับ มา เมือง มอญ ให้ พระ ที่ บวช มา ใหม่ นั้น ผูก สีมา ขึ้น แห่ง หนึ่ง ที่ ชาน 
เมือง หง สาวดี ตั้ง ชื่อ ว่า สีมา กัลยาณี เมื่อ ผูก สีมา เสร็จ แล้ว พระ เจ้า แผ่น ดิน ก็ ออก พระ ราช กฤษฎีกา 
ให้ พระ ใน เมือง มอญ สึก ออก มา บวช ใหม่ ทั้ง หมด เพื่อ จะ รวม ให้ เป็น นิกาย เดียว กัน ก็ ปรากฏ ตาม 
ตำนาน ที่ พระ เมือง มอญ เขียน ไว้ ว่า มี พระ จำนวน มาก สืกอ อก มา บวช ใหม่ ใน สีมา กัลยาณี นั้น เกือบ จะ 
เรียก ว่า ทั้ง ประเทศ ถ้า ไม่สื กอ อก มา บวช ใหม่ และ ยืน ยัน ที่ จะ ประพฤติ ย่อหย่อน อย่าง เก่า พระ เจ้า 




ต ๔๔ 



แผ่น ดิน ก็ จะ พระ ราช ทาน ผ้า ขาว ให้ สืกอ อก ไป ก็ เป็น อัน ว่า ท่าน ได้ บวช พระ ใหม่ กัน ทั้ง ประเทศ สำเร็จ 
ใน สมัย นั้น แต่ แล้ว เมื่อ กาล เวลา ล่วง มา พระ มอญ นั่น เอง ก็ กลับ แตก ออก เป็น นิกาย อีก มาก มาย 
เพราะ ว่า จิต ใจ ไม่ ได้ สมัคร แต่ ท่า ด้วย เกรง พระ ราช อำนาจ. 

แต่ ว่า พิจารณา การ กระทำ ของ ท่าน ที่ ผูก สีมา แล้ว เอา พระ มา บวช ใหม่ นั้น ก็ เพราะ ท่าน จับ มูล 
เหตุ ขึ้น อัน หนึ่ง เหมือน กัน คือ จับ มูล เหตุ ที่ ว่า สีมา ที่ ผูก ไว้ เก่า นั้น ไม่ ถูก ต้อง เป็น สีมา วิบัติ เมื่อ บวช กัน 
ใน สีมา วิบัติ ก็ ไม่ เป็น พร ะ สงฆ์ เพราะ ฉะนั้น จึง ให้ ไป ผูก ใหม่ แล้ว ก็ บวช กัน ใหม่ ก็ จับ เอา เหตุ เพียง 
ประการ เดียว ขึ้น มา แต่ ว่า เหตุ แห่ง การ แตก แยก กัน นั้นมื มาก มาย ไม , ใช่ ประการ เดียว เพราะ ฉะนั้น 
ถ้า จะ ให้ รวม กัน ได้ จริง ๆ จะ ต้อง ยก เหตุ มา ทุก ประเด็น ทุก ข้อ แล้ว ก็ ตกลง กัน ทุก ข้อ และ ก็ ต้อง ตกลง 
กัน ด้วย ความ สมัคร ใจ เมื่อ เป็น ดั่ง นี้ แล้ว ละ ก็ จึง จะ ถาวร 

งาน ที่ ทรง ท่า ไว้ นั้น ก็ สำเร็จ อยู่ ชั่ว สมัย หนึ่ง แล้ว ก็ ไม่ สำเร็จ แต่ ว่า การ กระทำ ครั้ง นั้น ก็มื 
ผล เนื่อง มา ถึง เมือง ไทย คือ ว่า พระ ธรรมยุต นี่ บังเกิด ขึ้น ก็ เพราะ พระ บาท สมเด็จ พระ จอมเกล้า 
เจ้า อยู่ หัว เมื่อ ผนวช อยู่ ได้ เสด็จ ไป ทรง พบปะ พระ รามัญ ที่ บวช มา จาก สีมา กัลยาณี ที่ เล่า นี่ แหละ แล้ว 
ก็ ทรง สอบ สวน ดู ปรากฏ ว่า แสดง พระ วินัย แสดง วงศ์ ของ การ บรรพชา อุปสมบท ที่ สืบ เนื่อง มา ให้ ทรง 
เลื่อมใส ได้ จึง ได้ ทรง ญัติ ใหม่ ใน พระ สงฆ์ ที่ บวช มา จาก สีมา กัลยาณี นั้น อีก ครั้ง หนึ่ง แต่ ว่า พระ บาท 
สมเด็จ พระ จอมเกล้า เจ้า อยู่ หัว นั้น ท่าน เล่า ว่า ได้ ทรง ท่า ทัฬหี กรรม อุปสมบท ใหม่ หลาย ครั้ง หลาย หน 
ด้ว ย ทรง รัง เกิ ยจ โน่น บ้าง รัง เกี ยจนึ่ บ้าง ท่า แล้ว ทำ เล่า จน เป็น ที่ พอ พระ ราช หฤทัย. 

การที่ พระ เจ้า มหา ปิฎก ธร ทรง ล่ง พระ สงฆ์ มอญ ไป บวช ใหม่ ที่ สีมา แม่ นั้า กัลยาณี ใน ลังกา ดั่ง ที่ 
เล่า มา นั้น ก็ ไป บวช ใน สาย ของ พระ สงฆ์ ฝ่าย มหา วิหาร ซึ่ง พระ สงฆ์ ฝ่าย นี้! ด้สืบ มา จาก สาย พระ มหิ นท์ 
ที่ ว่า เป็น พระ ราช โอรส ของ พระ เจ้า อโศก มหาราช ใน สมัย ที่ ลัง คาย นาค รั้ง ที่ ๓ ผนวช เป็น พระ ภิกษุ แล้ว ก็ 
เป็น หัว หน้า คณะ นำ พระ พุทธ ศาสนา ไป เผย แผ่ ใน ประเทศ ลังกา เมื่อ ราว พระ พุทธ ศาสนา ล่วง แล้ว 
๓๐๐ กว่า ปี พระ สงฆ์ ลังกา ที แรก ก็ เป็น ศิษย์ ของ พระ สงฆ์ สาย พระ มหิ นท์ ทั้ง นั้น แต่ แล้ว ก็ ไป แยก กัน 
ออก ไป เป็น ฝ่าย ที่ เคร่ง ค รัด กับ ฝ่าย ที่ ไม่ เคร่ง ค รัด เป็น นิกาย กัน ออก ไป อีก แต่ ว่า ฝ่ายมหา วิหาร นี้ เป็น 
ฝ่าย ที่ นับถือ กัน ว่า เคร่ง ค รัด พระ เจ้า แผ่น ดิน ลังกา ก็ ได้ ทรง นับถือ สืบ ๆ กัน มา โดย ลำดับ จน ถึง สมัย 
พระ เจ้า มหา ปิฎก ธร ของ มอญ ล่ง พระ มอญ ไป บวช ใน ลำ นัก ของ พระ สงฆ์ สาย นี้ แล้ว ก็ มา ตั้ง ขึ้น ใน 
เมือง มอญ แล้ว พระ สงฆ์ ธรรมยุต ก็ สืบ มา จาก พระ สงฆ์ สาย นี้ อีก ที หนึ่ง รวม ความ ก็ เป็น สาย ของ พระ 
สงฆ์ คณะ มหา วิหาร ของ ลังกา นั่น เอง. 

แต่ ว่า ฝ่าย พระ สงฆ์ ธรรมยุต นี้ เดิม พระ บาท สมเด็จ พระ จอมเกล้า อยู่ หัว กับ พระ ศิษย์ ก็ บวช ใน 
คณะ มหา นิกาย คือ นิกาย ที่มื อยู่ เดิม มา ที หนึ่ง แล้ว แล้ว ก็ ไป ท่า ชํ้า หรือ บวช ชํ้าใ นพ ระ สงฆ์ สาย สีมา 

กัลยาณี ของ มอญ ดัง กล่าว แล้ว เข้า อีก หน หนึ่ง และ ท่า อีก หลาย หน ก็ เป็น อัน ว่า เป็น ที่ รวม ทั้ง ของ ไทย ที่ 
รับ สะสม กัน มา แต่ เดิม และ ทั้ง ของ มอญ สาย มหา วิหาร นอก จาก นั้น ก็ ยัง ได้ รับ เอา แบบ ของ ลังกา มา 
ปฏิบัติ ด้วย เช่น การ สวด มนต์ ตั้งแต่ การ ขาน นาค สวด ท่า วัตร เข้า เย็น หรือ สวด แบบ ธรรมยุต ก็ 




เอา แบบ ลังกา มา ใช้ เพราะ สำเนียง ลังกา ที่ ว่า ภาษา บาลี นั้น เป็น ที่ นับถือ กัน ว่า เป็น สากล ถึง ทาง ยุโรป 
อเมริกา ก็ กำหนด เสียง ของ การ ออก เสียง ภาษา บาลี เหมือน อย่าง ที่ ลังกา เช่น ทะ ออก เสียง เป็น ดะ, 
เท วะ ก็ ออก เสียง เป็น เด วะ เป็น ต้น ถึง จะ เฃี ยน เป็น อักษร โรมัน ก็ ใช้ ตัว ซ เพราะ ฉะนั้น สำเนียง 
ลังกา ที่ พระ ธรรมยุต นำ มา ใช้ อยู่ นี่ จึง เป็น สากล ใน ปัจจุบัน นี้ก็ เป็น สำเนียง สากล เพราะ ฉะนั้น 
ขน บ ธรรมเนียม ที่ ธรรมยุต ใช้ อยู่ นี้ จึง เป็น สิง ที่ เลือก ผสม คือ เป็น ของ แบบ ไทย มา เก่า บ้าง เป็น ของ 
รามัญ บ้าง เป็น ของ ลังกา หรือ ที่ ใช้ เป็น แบบ สากล บ้าง แต่ ว่า ก็ ต้อง ให้ ถูก ต้อง ใน พระ ธรรม วินัย เรียก ว่า 
เป็น แบบ ที่ ปรับ ปรุง มา ให้ ถูก ต้อง ตามพระ ธรรม วินัย. 




ต ๔๖ 



บรรณานุกรม 



จุล จอมเกล้า เจ้า อยู่ หัว, พระ บาท สมเด็จ. พระ ราช พิธี สิบ สอง เดือน. กรุงเทพ ะ คีลป บรรณ าคา ร, 
๒๕๐๓. 

ชิน วรลิ ริวัฒ น์, สมเด็จ พระ สังฆราช เจ้า กรม หลวง. พระ คัมภีร์ อภิ ธานั ปปที ปี กา. กรุงเทพ ะ 
มหา มกุฏ ราช วิทยา ลัย, ๒๕๒๓. 

ปร มา นุ ชิต ชิโนรส, สมเด็จ พระ มหา สม ณ เจ้า กรม พระ. พระ ปฐม สมโพธิ กถา. กรุงเทพ ะ 
โรง พิมพ์ การ ศาสนา, ๒๕๐๕. 

พน รัต, สมเด็จ พระ, สังคีติ ยวง คั. พิมพ์ ใน งานพระ ราช ทาน เพลิง ศพ สมเด็จ พระ พุฒา จาร ย์ (วน), 
๒๕๒๑. 

พุทธ โฆส ะ, พระ. ชา ตก ฎฺธก ถา. กรุงเทพ ะ มหา มกุฏ ราช วิทยา ลัย, ๒๔๖๕. 

— , ถทโ ณ ทยป กร ณํ. พิมพ์ ใน งาน สมโภช พระ สุพรรณบัฏ สมเด็จ พระ สังฆราช (อยู่) 

วัด สระ เกศ, ๒๕๐๖. 

—, , ธม. ม ปทฎฺ รก ถา (ภาค ๑- ๘). กรุงเทพ ะ มหา มกุฏ ราช วิทยาลัย, ๒๕๓๑. 

. , ปปฌฺ จ สูท นิ. กรุงเทพ ะ มหา มกุฎ ราช วิทยาลัย, ๒๔๖๓. 

^ ^ , มโนรถ ปู รณี. กรุงเทพ ะ มหา มกุฎ ราช วิทยาลัย, ๒๔๖๓. 

^ ^ , วิสุทฺ ธิมคฺ ค. กรุงเทพ ะ มหา มกุฎ ราช วิทยาลัย, ๒๕๓๑. 

, สม นุต ปาส าทิ กา (ภาค ๑- ๓). กรุงเทพ : มหา มกุฎ ราช วิทยาลัย, ๒๕๑๐. 

, สาร ตฺถป กา สินิ (ภาค ๑- ๓). กรุงเทพ ะ มหา มกุฎ ราช วิทยาลัย, ๒๔๖๓. 

, สุมงฺ คล วิลาสินี (ภาค ๑- ๓). กรุงเทพ : มหา มกุฎ ราช วิทยาลัย, ๒๔๖๓. 

มิสินุ ทปฌฺ หา. กรุงเทพ ะ มหา มกุฎ ราช วิทยาลัย, ๒๔๖๖. 

รัต น ปัญญา, พระ. ชิน กาล มาลี ปกรณ์ (ฉบับ แปล เป็น ไทย). พิมพ์ ใน งานพระ ราช เพลิง ศพ 
นาย พง ษ์สวั สดิ้ สุริโย 1 ทัย, ๒๕๑๘. 

ราชบุรี ดิเร กฤ ทธิ, พระ เจ้า ลูก ยา เธอ กรม หลวง. กฎหมาย เก่า (กฎหมาย ราชบุรี) เล่ม ๒. 

กรุงเทพ : โรง พิมพ์ กอง ลหุโทษ, ๑๒๖. 

ลิ ไทย, พญา. ไตรภูมิ กถา. สำนัก งาน สลาก กิน แบ่ง รัฐบาล พิมพ์ ใน งาน ทอด กฐิน ณ วัด ทับ สะ แก 
อ. ทับ สะ แก จ. ประจวบ คีรีขันธ์, ๒๕๒๕. 

วชิร ญาณ ว โร รส, สมเด็จ พระ มหา สม ณ เจ้า กรม พระยา. พุทธ ประวัติ เล่ม ๑- ฅ. กรุงเทพ ะ 
มหา มกุฎ ราช วิทยาลัย, ๒๔๘๔. 

— - ตำนาน วัด บวร นิเวศ วิหาร. พิมพ์ ใน งาน ถวาย พระ เพลิง พระ ศพ สมเด็จ พระ มหา สม ณ เจ้า 
กรม พระยา วชิร ญาณ ว โร รส, ๒๔๖๕. 




^ ^ . ธรรม วิจารณ์. กรุงเทพ ะ มหา มกุฏ ราช วิทยาลัย, ๒๕๐๑. 

— , วิปัสสนา กัมมัฏฐาน. กรุงเทพ : มหา มกุฏ ราช วิทยาลัย, ๒๕๐๒. 

วิ มติ วิ โน ทนี. กรุงเทพ ะ มหา มกุฎ ราช วิทยาลัย, 

สยาม รฎฺร สฺส เต ปี ฏกํ. กรุงเทพ ะ มหา มกุฎ ราช วิทยาลัย, ๒๕๒๕. 

อนุ รุท ธ, พระ. อภิ ธมฺม ตฺถส งฺค หา ปา ลิ ยา สห อภิ ธมฺม ตฺถวิ ภา วินี นาม อภิ ธมฺม ตฺถส งฺคห ฎีกา. 

กรุงเทพ ะ มหา มกุฎ ราช วิทยาลัย, ๒๔๙๗. 

อัค ค' วังสะ, พระ. สทฺ ทนีติ ปท มาลา (ฉบับ อักษร โรมัน). แอก ชอก ะ (ว X ■๒!' ช บก IV©! •ร! นุ เ 3 โ 633, 
1978. 

ผ3 ช ช© แ, แ./ \. 7ช© ธบช ชก! 3 ๓ 0* ■โ! ช©* อโ แ© ๓ ฟ3 ๓. 0©๓ ช ท่ช ฐ© ะ ผ. แ6ส ©โ & รอก 3. 





ราคา 270.00 บาท 






